
IJTIHAD NA TAQLID 

HISTORIA YA UISLAM: MAIMAMU NA 
MADHHAB KATIKA UISLAM. 
TOLEO LA TATU. 



ALMl'SI\EllIF.lBL'M«.tLl).it'-Ur 


KIMKTAYARISHWA AL MUSTAKSHIFABll MANAL DAJNAH 












1 


IJTIHAD NA TAQLID 


HISTORIA YA UISLAM : MAIMAMU 
NA MADHHAB KATIKA UISLAM. 

TOLEO LA TATU. 



KIMETAYARISHWA NA 
AL MUSTAKSHIF ABUMANAL DANAH. 
KIMECHAPISHWA NEW DELHI, INDIA 
RAMADHAN 1438 AlHijr, 2017 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 














2 




Bismillahi Rahman Rahim, Inna Al-hamda Lillaahi nahmaduhu 
wanasta’eenahu wa nastaghfiruhu, wa na’oodhu billaahi min shuroori 
anfusinaa wa min sayi’aati aA’maalinaa. Man yahdih - Illaahu falaa mudhilla 
laahu wa man yudhlil falaa haadiya lahu. Wa ashhadu an laa ilaaha ill-Allaahu 
wahdahu laa shareekallahu, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa 
rasooluhu. 

Tafsir: Kwa jina la Allah, ambae anastahiki shukrani zote, tunaemuomba msaada 
na msamaha wake. Tunajilinda kwaAllah na kila maovu ya Nafsi zetu na mambo 
mabaya yetu. Kwani kwa hakika mtu yeyote yule alieongozwa na Allah basi 
hakuna atakaempotoa, na aliepotoshwa na Allah basi hakuna atakaemuongoa. 
Nnashuhudia kua hakuna anaepaswa kuabudiwa isipokua Allah pekee asiekua 
na mshirika, na nnashuhudia kua Muhammad (Salallahu A ’layhi wa Salam) ni 
Mtume wake. 




Ya ayyuha alladhina amanoo ittaqoo Allaha haqqa tuqatihi wala tamootunna 
illa waantum muslimoona (Surat Al lmran 3:102) 

Tafsir: Enyi mlioamini! Muogopeni Allah (kwa kutekeleza maamrisho yake na 
kuachana na makatazo yake) kama anavyotahiki kuogopewa. [Mtiini, 
msltukuruni na daima mkumbukenij, na msife isipokua katika hali ya kua ni 
Waislam. 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








14 _^> ^j^aJ ^iSoj Ij-SjI j^LJl Lg-jLj^> 

4j OjJlLCvJ Lwl IjjJ U s. LjJ ij IjjS^ j!L>-j cjJj Lgj-jj 

iLij jlLLl jl 


Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakumu alladhi kbalaqakum min Nafsin 
wahidatin wakhalaqa minha zawjaha wabaththa minhuma rijalan kathiran 
wanisaan waittaqoo Allaha alladhii tasaaloona bihi waal-arhama inna Allaha 
kana AAalaykum raqeeban (Surat An Nisaa 4:1) 


Tafsiri: Enyi Watu! Mcheni Mola wenu aliekuumbeni kutokana na Nafsi ntoja 
(Adant), na kutokana nae (Adant) akamuuntba ntke wake (Hawwa), na kutokana 
na wao akawaumba wanaume na wanawake wettgi na ntuogopeni Allah antbae 
ana haki juu yenu, na msivinje udugu, kwani kwa Hakika Allah ni ntwenye 
uangalifu juu yenu. 

jL^J-jpl jt^J — 1-LlA-j NjS IjJ a\)I lj_aJl jjJJl L^jL^ 
L>_JiP Ijji j li _Lfl-S 4 Jjjjj aW I ijJ 5 jLCi jjjjjj 


Ya ayyuha alladhina amanoo ittaqoo Allaha waqooloo qawlan sadeedan, Yuslih 
lakum aAAmalakurn wayaghfir lakum dhunoobakum waman yutiAAi Allaha 
warasoolahu faqad faza fawzan AAadhiman (Al Ahzab 33:70-71) 


Tafsir: Enyi Mlioantini! ntcheni na mumuogope Allah, na (daima) senteni kweli, 
atakuongozeni kufanya ntenta na kukusanteheni dhantbi zenu. Na kwa hakika 
yeoyoteyule ambae anaemtii Allah na Mtume wake (Salallahu A ’layhi wa Salant) 
atakua ni miongoni ntwa waliofuzu. 


Allahuma J’alna ntintta al faizin fawzan A ’adhimah.. .Aantin 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








4 

YALIYOMO 


IJTIHAD NA TAQLID .1 

YALIYOMO.4 

UTANGULIZI.15 

SURA YA KWANZA.18 

ASILI NA MAANA YA NENO DINI.18 

KUUMBWA KWA ULIMWENGU.23 

KUUMBWA KWA MALAIKA NA MAJINI.28 

KUUMBWA KWA NABII ADAM.31 

BANIADAM NA AL AMANAH. .43 

KUUMBWA KWA HAWA.48 

KUSHUKA DUNIANI KWA ADAM NA HAWA.51 

ASILI YA UISLAMU.59 

MITUME NA MANABII WALIOTAJWA KATIKA QUR ’AN. .63 

MAANA YA MIUJIZA.70 

KHALILUALLAHIBRAHIMA ’LA YHISALAAM .84 

ASILI YA MJI WA MAKKAH NA UKOO WA QURAYSH. .89 

ASILI YA NABII MUHAMMAD SALALLAHUA ’LAYHI WA SALAM.. 101 
KUZALIWA KWA NABII MUHAMMAD SALALLAHUA ’LAYHI WA 

SALAM .108 

MAISHA YA UTUME WA NABII MUHAMMAD SALALLAHUA ’LAYHI 

WA SALAM. .112 

WAKE WA NABII MUHAMMAD SALALLAHUA ’LAYHI WA SALAM. 

.128 

SURIYYAH NA MILKAL YAMIN KATIKA UISLAM.137 

MFUMO WA UTUMWA NA MATEKA WA VITA KATIKA UISLAM. 


AAL, AHL, ZAWJNA QAWWAM KATIKA UISLAM.150 

SURA YAPILI.171 

MAANA YA TAQLID .172 

MAANA YA FIQH. .172 

MAANAYA USUL UL FIQHNA MIFUMO YA USUL .172 

TAKLIF NA MUKALLAF KATIKA UISLAM.175 

MAANA YA SHARIA ’H NA TASHRI ’1 .176 

AL HUKMUAL SHARI’I. .182 

MAQASID ASHSHARIA ’H - MAKUSUDIO YA SHARIA ’H .184 

UHUSIANO BAINA YA MAQASID ASH SHARIA’H NA FIQH.191 


AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 







































5 


AINA ZA HUKMUAL TAKLIFI .193 

MAQASID ASHSHARIA ’HNA USUL UL FIQH .196 

MAANA YA IJTIHAD .198 

SIFA ZINAZOHITAJIKA KATIKA KUFANYA IJTIHAD .198 

UMUHIMU WA SANAD KATIKA KUFANYA IJTIHAD .199 

HISTORIA YA ISNAD KATIKA UISLAM.202 

DARJA ZA HADITH KULINGANA NA ISNAD ZAKE.205 

AINA ZA MUJTAHID .212 

WANAZUONI NA TAQLID .213 

TA QLID KATIKA IMANI NA A QIDA .215 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA QUR AN NA SUNNAH. .216 

SURA YA TATU.226 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA WAKATI WA MASAHABA.226 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZI WA ABU BAKR AS SIDDIQ 

(11-13 A.H).235 

ABU BAKR NA JEMEDARI KHALID IBN WALID (SAIFUALLAH). 238 
HISTORIA YA MAISHA YA KHALID IBN WALID KABLA YA 

UISLAM.238 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA UHUD.241 

KUSILIMU KWA KHALID IBN WALID.245 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA MUTAH.250 

MATAYARISHO YA VITA VYA TABUK.254 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA YAMAMAH.255 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA YARMOUK.264 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZI WA UMARIBN AL 

KHATTAB R.A (13-24 A.H).270 

KHALID IBN WALID NA KUSALIMU AMRI KWA MJI WA 

JERUSALEM.270 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA QINNASIRIN (ALLEPO).274 

KUFARIKI KWA KHALID IBN WALID (SAIF ALLAH) .275 

UMAR IBN AL KHATTAB NA ABD ALLAH IBN ‘ABBAS.278 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZI WA UTHMAN IBN AFFAN 

(24-35 A.H).294 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZI WA ALIIBN ABI TALIB 
(35-40 A.H).299 


VITA VYA MWANZO BAINA YA WAISLAMU: VITA VYA NGAMIA. 
.303 



AL MUSTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 





































6 

VITA VYA PILI BAINA YA WAISLAMU: VITA VYA SIFFIN.304 

ABD ALLAH IBN ‘ABBAS NA AL MUHAKKIMAH. .306 

SURA YANNE.310 

UTAWALA WA BANU UMAYYAD WA DAMASCUS.310 

ABD ALLAH IBN ABBAS NA MUAWWIYAH.311 

UTAWALA WA UMAR IBN ABD AL ‘AZIZ (99-101 A.H).315 

UTAWALA WA AL ‘ABBAS WA BAGHDAD.328 

NIZAM AL MULK NA UTAWALA WA SELJUQ.331 

MUJADDID IMAM AL GHAZAL NA MADRASATAL NIZAMIYYAH. 333 

UTAWALA WA SALAH AD DIN YUSUF IBN AYYUB.338 

WAMONGOLIA KATIKA HISTORIA YA UISLAMU.343 

UMUHIMU WA MJI WA JERUSALEM KWA DINI YA KIISLAM .... 344 
USTAARABU WA KIISLAMU KIUTAMADUNI NA UVUMBUZI WA 

KISAYANSI KATIKA HISTORIA YA DUNIA.351 

BAADHI YA MANENO YA KIZUNGU YENYE ASILI YA KIARABU. 


SURA YATANO.361 

KALIMA T TA WHID - KALIMA T TA YYIBA - LA ILAHA ILA ALLAH NA 

MASHARTI YAKE.361 

MADHHAB KATIKA HISTORIA YA UISLAM.370 

KUFUNGWA KWA MILANGO YA IJTIHAD .373 

MFUMO WA KUTOA HUKMU KATIKA MADHHAB .373 

HISTORIA YA MAIMAM NA MADHHAB YAO.374 

IMAM JABIR IBN ZAID, ABD ALLAH IBN IBADHI NA MADHHAB 

YA IBADHI (22-93 Al Hijr ).377 

MAKUNDI YALIYOTOKA NDANI YA MADHHAB YA IBADHI.383 

VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA IBADHI.386 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA IBADHI.387 

IMAM JAFAR AS SIDDIQ NA MADHHAB YA SHIA (80-148 Al Hijr ) 

.388 

MAKUNDI YA WAFUASI WA MADHHAB YA SHIA.394 

MTAZAMO WA MADHHAB YA SHIA JAFARI KUHUSIANA NA 
SHUTMA JUU YA SHAHADA, TAHRIF, UCHANGANYAJI SALA, 

KUWATUSI MASAHABA, TURBAH, N.K .396 

VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA SHIA JAFARI.404 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA SHIA.404 

IMAM ABU HANIFA NA MADHHAB YA HANAFI (80-150 Al Hijr ) 405 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiS'AH 



































7 


VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA HANAFI.418 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA HANAFI.419 

IMAM MALIK NA MADHHAB YA MALIK (93-179 Al Hijr) .420 

VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA MALIK.426 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA MALIK.427 

IMAM MUHAMMAD IDRIS AL SHAFI’I NA MADHHAB YA AL 

SHAFI’I (150-204 Al Hijr ).427 

MAISHA YA IMAM AL SHAFI’I NCHINI YEMEN (179-184 Al Hijr ) 434 
MAISHA YA IMAM AL SHAFI’I NCHINIIRAQ (184-186 AlHijr) ....435 
MAISHA YA IMAM AL SHAFI’I ALIPORUDI MAKKAH (186-195 Al 
Hijr) .436 


TOFAUTI BAINA YA IMAM AL SHAFI’I NA MAIMAM 

WALIOMTANGULIA.438 

WANAFUNZI WAKUBWA WA IMAM AL SHAFI’I ALIOWAACHA 

MAKKAH.439 

MAISHA YA IMAM AL SHAFI’I ALIPORUDI BAGHDAD (195-199 Al 

Hijr) .439 

AL RISALA MIN USUL UL FIQH YA IMAM AL SHAFFI.441 

MPANGILIO WA A L RISALA YA IMAM AL SHAFI’1.442 

WANAFUNZI WAKUBWA WA IMAM AL SHAFI’I ALIOWAACHA 

IRAQ (NGUZO ZA AL QA WL AL QADIM) .454 

MAISHA YA IMAM AL SHAFI’I ALIPOHAMIA MISRI (199-204 Al 

Hijr) .455 

IMAM AL SHAFI’I NA SAYYIDA NAFISA (NAFISATAL FLM) .464 

KUFARIKI KWA IMAM AL SHAFI’1.466 

YANZO VYA MSINGI WA FIQH YA AL IMAM AL SHAFI’I.467 

WANAFUNZI WAKUBWA WA IMAM AL SHAFI’I ALIOWAACHA 

MISRI (NGUZO ZA AL QAWL AL JADID) .470 

AL QA WL AL QADIM NA AL QA UL AL JADID KATIKA FIQH YA 

IMAM AL SHAFI’1.470 

AL QA WL AL MASHHUR NA AL QA WL ALA AL MUTAMAD KATIKA 

MADHHAB YA IMAM AL SHAFI’1.478 

KUENEA KWA MADHHAB YA IMAM AL SHAFI’1.481 

UMAARUFU WA WANAZUONI WA MADHHAB YA IMAM AL 

SHAFI’1.482 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
I ’LM MCHANGANYIKO.483 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 































8 


WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 

HADITH. .483 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFFI KATIKA FANI YA 

TAFSIR.484 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 

FIQH. .484 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFFI KATIKA FANI YA 

UTAALAM WA LUGHA YA KIARABU.484 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFFI KATIKA FANI YA 

AQIDAH.485 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 

TASAWWUF.485 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFFI KATIKA FANI YA 

UTAWALA.485 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I WALIO KATIKA 

KARNE YETU.486 

IMAM AHMAD IBN HANBAL NA MADHHAB YA HANBAL (164-241 

AlHijr ).487 

SHAYKH AHMAD IBN TAYMIYYAH NA AHLU SUNNA WAL 

JAMAAH.493 

UTAWALA WA DOLA LA OTTOMAN.497 

UTAWALA WA OTTOMAN-SULTAN MUHAMMAD AL FATIH. ...497 
UTAWALA WA OTTOMAN-SULTAN SULAIMAN SALIM {AL 

QANUN) .500 

UTAWALA WA OTTOMAN-SULTAN ABDULHAMID II (1842-1918) 

.502 

FITNAT UL WAHABBIYYAH .507 

NJIA ALIZOZITUMIA ABDUL WAHAB.509 

SALAFI NA MADHHAB YA IMAM HANBAL.516 

TAHADHARISHO LA WANAZUONI WA KARNE YETU JUU YA 
JITIHADA ZA UPANDIKIZWAJI WA MITIZAMO YA KIWAHABI NA 
KISALAFI KATIKA TAFSIRI NA VITABU VYA ASILI VYA 

KIISLAM.518 

VYANZO VYA FIQH YA MADHHAB YA HANBAL:.525 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA IMAM HANBAL.526 

BAADHI YA WANAZUONI MAARUFU WA KISALAFI.526 



AL MUSTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 




























9 


AL NAKBA - NAMNA PALESTINA ILIVYOGEUZWA KUA ISRAEL. 

.528 

MAENEO WANAYOISHI WAFUASI WA MADHHAB KWA UJUMLA 


DUNIANI.534 

SURA YASITA.536 

KAULI ZA MAIMAMU WA MADHHAB KUHUSU KUFANYA 

TAQLID .536 

KUTOFAUTIANA KWA WANAZUONI.540 

KANUNI ZINAZOTUMIKA ILI KUTATUA TOFAUTI BAINA YA 

WANAZUONI.551 

BAADHI YA TOFAUTI NA UFANANO BAINA YA MADHHAB 

KATIKA SALA.560 

JITIHADA ZA WANAZUONI KATIKA KUTAFUTA UMOJA WA 
WAISLAM BAINA YA MADHHAB YA IBADHI, SHIA NA AHLU 
SUNNAH WAL JAMAA .566 


BAADHI YA TOFAUTI NA UFANANO WA MITIZAMO BAINA YA 

MADHHAB YA IBADHI, SHIA NA AHLUSUNNAH WAL JAMAA .571 

DAR AL TAQRIIB BA YNA MADHAHIB AL ISLAMIYYAH - KITENGO 
CHA USHIRIKIANO WA MADHHAB YA KIISLAM KATIKA CHUO 


CHA AL AZHAR CHA MISRI.577 

TAFSIR YA FATWA YA SHAYKH AL AKBAR AL SHALTUT YA 

DAR AL TARQIIB BA YNA MADHAHIB AL ISLAMIYYAH .580 

TOFAUTI YA AQIDA ZA ASIIARIYYAII, MATURIDDIYAHNA 

ATHARIYYAH, KATIKA AHL SUNNA WAL JAMAA .581 

ASILI YA AQIDAH YA ASHARRIYAH.590 

ASILI YA MATURRIDIYAH.593 

ASILI YA ATHARRIYAH.594 

SURA YA SABA.595 

HISTORIA YA UISLAMU BARANI AFRIKA.596 

HISTORIA YA UISLAMU KATIKA AFRIKA MASHARIKI.600 

UTAWALA WA SULTAN BARGHASH KATIKA MWAMBAO WA 

AFRIKA MASHARIKI.603 

QUTB ULIMAMI - IMAM MUHAMMAD YUSUF AL ATFAYYISH. 607 

QADHI AHMAD IBN ABU BAKARIBN SUMAYT AL SHAFFI.611 

UHUSIANO WA NCHI ZA MAGHARIBI KWA NCHI ZA KIISLAM. 616 

BARUA YA MALCOLM X KUTOKA MAKKAH.621 

ZANZIBAR CHINI YA MWAMVULI WA WAINGEREZA.625 


AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 






























10 

KUANGUKA KWA AL ANDALUS YA AFRIKA MASHARIKI.628 

BAADHI YA MADHARA YALIYOTOKEA BAADA YA KUFIFIA 

KWA NURU YA UISLAM KATIKA AFRIKA MASHARIKI.644 

SURA YANANE.660 

JEE NI NANI ADUI WA NDANI KWA NDANI YA UISLAM.661 

FITNA - KULINGANA NA MTIZAMO WA WANAZUONI.662 

BIDA ’A - KULINGANA NA MTIZAMO WA WANAZUONI.665 

AINA ZA BIDA’A .672 

MAKUNDI YA SALAFI - KULINGANA NA UFAFANUZI WA 

SHAYKH YASIR QADHI.674 

SIFA NZURI ZA SALAFI.684 

MAKOSA NA KASORO ZA SALAFI.686 

HITIMISHO KUHUSIANA NA SALAFI.693 

HADITHDHAIF KATIKA FADHA 'IL Al A ’MAL - KULINGANA NA 

KAULI ZA WANAZUONI.696 

FATWA, MUFTL QADHA NA QADHI - MAANA NA TOFAUTI ZAKE. 


GHULUWNA TATARRAF (MISIMAMO MIKALI) NA MADHARA 

YAKE KATIKA UISLAM.702 

AL WASATIYYAH (MSIMAMO WA KATI) NA UMUHIMU WAKE 

KATIKA UISLAM.707 

TALFIQ - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI.718 

BARUA YA IMAM ABU BAKR IBN AL ARABI KWA IMAM AL 

GHAZAL KUHUSU TAQLID NA TALFIQ.719 

MASWALI YA QADHI ABU BAKRIBN AL ‘ARABI AL MALIKI: ..719 
MAJIBU YA MUJADDID UD DIN IMAM AL GHAZALI AL SHAFI’I: 

.721 

TASA WWUF (SUFI) - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI. . 724 

TASA WWUF KATIKA IBADA.727 

A’RIFIN NA AWLIYAH KATIKA TASAWWUF.732 

TARIQAH KATIKA TASAWWUF.733 

WANAZUONI MAARUFU WENYE KUFANYA TASAWWUF KATIKA 

KIZAZI CHETU.739 

TA WASSUL - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI.740 

TAKFIR - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI.754 

MUFTI AHMAD AL KHALIL NA FATWA YA TAKFIR.757 

MUFTI MUHAMMAHD TAQI USMAN NA FATWA YA TAKFIR....758 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiS'AH 

































11 


FATWA YA WANAZUONI DUNIANI KUHUSU TAKFIR .761 

JIHAD NA MAANA YAKE KULINGANA NA KAULI ZA 

WANAZUONI.766 

FATWA YA SHAYKH UL ISLAMI DR. MUHAMMAD TAHIR UL 
QADRI KUHUSIANA NA JIHAD NA MAUAJI YA KUJITOLEA 

MUHANGA.771 

FATWA YA MUFTI AFIFI AL AKITI KUPINGA MSIMAMO MKALI 

WA MAUAJI YA KUJITOLEA MUHANGA.772 

RU’YAT UL HILAL - MUONEKANO WA MUANDAMO MWEZI 

KATIKA UISLAM.801 

MATLA MAHAL AL RUYAH- ENEO LA MUONEKANO WA 
MUANDAMO WA MWEZI - KULINGANA NA KAULI ZA 

WANAZUONI.805 

SAUDIA NA KALENDA YA UMM UL QURA .809 

EID AL ADHHA - HUKMU NA HISTORIA YAKE.810 

FATWA YA DAR UL ULUMDEOBAND JUU YA KUTOAMINIKA 
KWA MUANDAMO WA MWEZI WA SAUDI ARABIA {MWEZI 

JANUARY 2015) .812 

FATWA YA KIARABU YA AZIMIO LA NNE LA RABITA AL’ALAM 

AL ISLAMIYA KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI.816 

TAFSIRI YA KIINGEREZA YA FATWA YA RABITA L’ALAM AL 
ISLAMIYA KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI KATIKA AZIMIO 

LA NNE.819 

TAFSIRI YA KISWAHILI YA FATWA YA RABITA L’ALAM AL 
ISLAMIYYAH KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI KATIKA 

AZIMIO LA NNE.821 

FATWA YA SHAYKH MUHAMMAD IBN SALIH AL UTHAYMEEN 
KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI KATIKA TAREHE 28/8/1420 
(2000) (MTAZAMO WA MADHHAB YA IMAM HANBAL NA WA 

KISALAFI).824 

FUNGA YA ARAFAH KULINGANANA NA FATWA YA SHAYKH 

MUHAMMAD IBN SALIH AL UTHAYMEEN.825 

MUFTI TAQI USMANI KUHUSU KUUNGANISHA MWANDAMO WA 

MWEZI MMOJA DUNIANI KOTE (MADHHAB YA HANAFI ).827 

NINI MAANA YA UMOJA WA KIISLAMU?.828 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 
























12 

FATWA YA AYATOLLAH SAYYID AS SISTANI KUHUSU 
MWANDAMO WA MWEZI YA MWAKA 2012 ( MADHHAB YA SHIA). 

.830 

UFAFANUZI WA SHAYKH YASIR QADHI KUHUSU MWANDAMO 

WA MWEZI.830 

UFAFANUZI WA KINA WA SHAYKH MUHAMMAD AFIFI AL AKITI 
KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI : MADHHAB YA AL IMAM AL 

SHAFI’1.831 

MISIKITI KARIBU NA ENEO LENYE MAKABURI.843 

FATWA YA MUFTI MKUU WA CHUO KIKUU CHA AL AZHAR CHA 

MISRI MUFTI ALI JUMAH.843 

UTHIBITISHO WA MTIZAMO WA MADHHAB YA IMAM AL SHAFI’I 
KUHUSIANA NA KUTENGUKA KWA UDHU KUNAKOTOKANA NA 
KUGUSANA BAINA YA MWANAMME NA MWANAMKE - MUFTI 

TAHA KARAN.851 

QUNUT KATIKA SALA YA AL FAJIR - KULINGANA NA MTIZAMO 

WA MADHHAB YA AL IMAM AL SHAFI’I.858 

UTHIBITISHO WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KUHUSIANA NA 

QUNUT KATIKA SALA YA ALFAJIR.862 

TALQIN NA ISA’L THA WAB - KULINGANA NA KAULI ZA 

WANAZUONI.867 

TAFSIRI YA KISWAHILI YA TALQINAL RUHBAADA JAFN AL 
JASAD KUISOMEA ROHO BAADA YA KUINGIA KATIKA NGOME 


.886 

NISF SHAABAN- NUSU YA MWEZI SHAABANI NA UTUKUFU 

WAKE.889 

SALATNISF SHAABAN KATIKA MADHHAB YA AL IMAM AL 

SHAFII - FATWA YA MUFTI AFIFI AL AKITI.893 

FATWA YA MUFTI AFIFI AL AKITI KUHUSIANA NA AMAL ZA 

WALIO HAI, PIA HUWAFAA WALIOTANGULIA AKHERA.899 

MA WLID ANNABA WI - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI 

.911 

HISTORIA YA IMAM AL BARZANJI.916 

HITIMISHO.917 


MARUDIO YA VITABU VILIVYOTUMIKA KATIKA KITABU HIKI 
.925 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 

























13 

MARUDIO YA MITANDAO ILIVYOTUMIKA KATIKA KITABU HIKI 
.927 

PICHA NA MICHORO ILIYOMO NDANI YA KITABU 

ASILI YA MANABII WALIOTAJWA KATIKA QUR ’AN . 74 

ASILIYA UKOO WA QURA YSH . 107 

FAMILIA YA RASUL ALLAH SALALLAHU A ’LA YHI WA SALAM 124 

AINA ZA MIFUMO YA USUL UL FIQH . 174 

DARJAZAMASLAHIYA MSINGIYAMAQASID ASH SHARIA ’H... 187 

MUKHTASAR, ASILINAMAANA YAMAQASID ASH SHARIA ’H... 190 

JADWELIINAYOTOFAUTISHA BAINA YA SHARIA ’H NA FIQH 191 

UHUSIANO WA MAQASID ASH SHARIA ’H NA HUKMU TAKLIFI. .. 192 

SEHEMU ZINAZOJUMUISHA/7LD/77/. 200 

MFANO WA SANAD. 201 

ASILI YA HADITH KUTOKANA NA SIFA ZAKE. 206 

DARJA YA HADITH NA SIFA ZAKE. 208 

RAMANI YA ENEO ALILOTAWALA ABU BAKR. 268 

RAMANIYA ENEO ALILOTAWALA UMARIBN AL KHATTAB 290 

RAMANI YA ENEO ALILOTAWALA UTHMAN IBN AFFAN. 296 

RAMANI YA ENEO LILILOTAWALIWA NA UTAWALA WA 

BANU UMMAYAD. 322 

ASILI YA UTAWALA WA BANU UMAYYAD NA AL ABBAS. 324 

RAMANI YA ENEO LILILOTAWALIWA NA UTAWALA WA AL 

ABBAS. 328 

ENEO LA ARDHI TAKATIFU YA BAYTAL MAQDIS (AL QUDS) 349 

JADWELI YA UVUMBUZI WA KISAYANSI KATIKA HISTORIA 

YA KIISLAM. 357 

ASILI YA UISLAMU KUTOKA KWA NABII MUHAMMAD 
SALALLAHU A’LAYHI WA SALAM HADI KUFIKIA KATIKA 

MADHHAB YA AHL SUNNAH WAL JAMAA, IBADHI NA SHIA. 370 

SILSILA YA ILM YA MUJTAHID IMAMU WA FIQH WA 

MADHHAB. 374 

ASILI YA MAKUNDIYA MADHHAB YAIBADHI. 384 

ASILI YA MAIMAMU 12 WA MADHHAB YA SHIA. 391 

ASILI YA MAKUNDI YA MADHHAB YA SHIA. 394 

ASILI YA MADHHAB YA AHLU SUNNAH W AL JAMAAH . 406 


AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 

































14 


ASILl YA UKOO WA QURAYSH, UKOO ULIOTOA BANU HASHIM 
AMBAO PIA N1 ASILI YAIMAM MUHAMMAD IDRIS AL SHAFI’I 429 
ISNAD YA I’LM YA AL IMAM AL SHAFI’I KUANZIA KWA NABII 

MUHAMMD SALALLAHU A ’LA YHI WA SALAM . 456 

SILSILA YA BAADHI YA WANAZUONI WA MADHHAB YA AL 
IMAM AL SHAFI’I KUANZIA KWAIMAM AL SHAFI’I HADI KWA 

IMAM IBN HAJAR AL ASQALANI. 468 

SILSILA YA ILM YA FIQH YA MADHHAB YAIMAM AL SHAFIL. 475 

ENEO LILILOTAWALIWA NA DOLA LA OTTOMAN EMPIRE. 498 

SILSILA YA WANAZUONI WA MAARUFU WA MADHHAB YA AL 
SHAFI’I KUANZIA KWA IMAM AN NAWAWI HADI KWA 

SHAYKH UL ISLAMI AHMAD ZAYN AD DAHLAN. 505 

MAELEZO KWA UFUPI YA MAIMAMU WA SKULI ZA MADHHAB 
NA VYANZO VYA FIQH VINAVYOTUMIWA KATIKA SKULI ZA 

MADHHAB YAO. 526 

MAENEO YA WAFUASI WA MADHHAB TOFAUTI YA DINI YA 

KIISLAM DUNIANI. 534 

BAADHI YA TOFAUTI NA UFANANO BAINA YA MADHHAB 

KATIKA SALA. 559 

BAADHI YA TOFAUTI ZA MITIZAMO BAINA YA MADHHAB YA 

IBADHI, SUNNI NA SHIA. 569 

FATWA YA CHUO CHA AL AZHAR CHA MISRI YA KUYALETA 
KARIBU MADHHAB YA KIISLAM - DAR AL TAQRIIB AL 

MADHAHIB AL ISLAMIYYAH. . 577 

ASILI YA AQIDA ZA ASHARI, MATURIDI NA ATHARI KATIKA 582 

AHLU SUNNA WAL JAMAAH. 

TOFAUTI BAINA YA AQIDA ZA ASHARI NA MATURIDI. 586 

SILSILA YA WANAZUONI WA AFRIKA MASHARIKI WA 
MADHHAB YA AL IMAM AL SHAFI’I KUANZIA KWA MUFTI 
ZAYN AD DAHLAN HADI KWA SHAYKH ALI AL BARWAN, 

ABDALLAH SALEH AL FARSY NA HASAN IBN AMEIR. 611 

SILSILA YA BAADHl YA TARIQAHZA I’LM YA TASAWWUF. 733 

FATWA YA RABITA AL A’ALAM ISLAMIYYAH KUHUSU 816 

MUANDAMO WA MWEZI. 820 

TALQIN AL RUH BAADA JAFN AL JASAD. 884 



AL MIISTAKS HI F ABl MANAL DANAH 























15 

UTANGULIZI. 


JJsjJlj Jjji-I IjjvtJlj Vji 


Wala talbisoo alhaqqa bialbatili wataktumoo alhaqqa waantum taAAlamoona 

(Surat Al Baqara 2:42) 

Tafsir: Na msichanganye haki na batil, na wala msifiche ukweli wakati mkiujua. 


Ningependa knmshukuru Allah Subhanahu wa Ta ’ala na kumtakia Rehma na Amani 
Mtume wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa kuniwezesha kuifanya 
kazi hii kwa mara ya tatu. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta ’ala atunufaishe kwa 
yale mambo yenye manufaa ndani ya kitabu hiki na pia yale yaliyokuwemo katika 
maisha yetu na pia atuepushe na yale yasiyokua na manufaa nasi, kama ikiwa yamo 
ndani ya kitabu hiki ama katika maisha yetu, kwani ni Allah pekee ndie mjuzi wa 
kila kitu..Aamiin. 

Kusudio la kuchapisha kitabu hiki ni kuelimisha jarnii ya Kiislam kwa kifupi kwa 
wale wanaopendelea kufahamu kuhusu Uislam, Taqlid na Ijtihad katika Historia ya 
Uislam tangu kuanzia wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
wakati wa Makhalifah wanne wa Kiislam, kuijua historia ya kuenea kwa Dini ya 
Kiislamu na njia walizotumia katika kueneza Uislam katika maeneo tofauti 
ulimwenguni, tofauti na tulivyokua waislamu wa leo. 

Vile vile kuielimisha jamii ya Kiislamu kuijua historia ya Maimamu wa Madhhab 
ya Kiislam, kujua kwa nini Waislam huwafuata Maimamu wa Maadhhab tofauti 
duniani, kujua tofauti za Maimamu hao katika baadhi ya mambo na makubaliano 
yao katika baadhi ya mambo, na kujua Madhhab ya Maimamu hao yalienea vipi 
katika maeneno mbali mbali Ulimwenguni tangu yalipoanzia hadi kufikia hapa 
tulipofikia leo. 


Ingawa mada kuu ya kitabu hiki ni kuhusu Ijtihad na Taqlid, lakini pia nimeangalia 
mambo mengine ambayo hua yanaenda sambamba na mada hiyo. Kitabu hiki 
kimegawika katika sura nane tofauti ambazo zinazungumzia mambo mbali mbali 
katika historia ya Uislam, kama vile Asili ya dini ya Kiislam, Asili na kusudio la 
kushushiwa Mitume na Allah Subhanah wa Ta ’ala, Historia ya mji wa Makkah na 
pia ya ukoo wa Quraysh na asili ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
Maqasid ash Sharia ’h, asili ya Ijtihad na Taqlid na historia ya uongozi wa Amir ul 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 










16 

Mu ’minin wote wanne wa Uislam na watawala mbali mbali wa Kiislam waliofuatia 
baada ya Amir ul Mu ’minin hao, kama vile tawala za Banu Umayyad wa Damascus, 
Banu Umayyad wa A1 Andalus, A1 Abbas wa Baghdad, Utawala wa Seljuq, A1 
Ayyub wa Misri, Dola la Ottoman la Uturuki, Dola la A1 Bu Said wa Oman na 
Zanzibar na kuangalia mafanikio yao katika kuendeleza, kuonesha na kudumisha 
sifa sahihi na za asili za dini ya Kiislamu. 

Katika kitabu hiki pia nimezungumzia maana na asili ya Madhhab ya Kiislam, 
Historia za Maimamu wa Madhhab hayo ikiwemo Madhhab ya Ibadhi, Shia, Hanafi, 
Malik, Shafi’i na Hanbal. Na kuzungumzia tofauti za wanavyuoni wa Madhhab hayo 
na pia mitizamo yao kuhusiana na tofauti zao, na vile vile sikuwacha kuzungumzia 
historia za Wanazuoni wakubwa wa Afrka Mashariki na pia mitihani waliyokutana 
nayo na namna walivyoshirkiana na kua na umoja baina yao na Wanazuoni wengine 
wa Kiislam Duniani dhidi ya wale wanaoipiga vita Dini ya Kiislam, na namna 
Wanazuoni hao walivyokabiliana na mitihani hiyo. 

Nimeangalia na pia mitizamo ya wanazuoni juu ya baadhi ya mitihani ya ndani 
inayosababishwa na baadhi ya wafuasi wa Dini ya Kiislam, mitihani ambayo 
inayotutatiza, kutuchanganya na kutuletea mgawanyiko miongoni mwa Waislam wa 
leo ambayo hutokana na kutokujua maana, asili na uhalali wa Ijtihad , Taqlid, 
Bida ’a, Talfik, Tasawwuf, Takfir, Kufr, Tawassul, Jihad, Ru 'yatul Hilal, Talqin na 
mengineyo, nimeyaangalia mambo hayo si kwa ajili ya kuunga mkono ama kupinga 
mambo hayo, bali kwa ajili ya kuonesha misingi ya mambo hayo kwa wale wasiojua 
lakini wakawa wanafuata ama kufanya mambo hayo na pia kwa wale wasiojua lakini 
wakawa wanayapinga mambo hayo ili kujaribu kujenga mandhari ya ustahmilivu 
katika jamii ya Kiislam. 

Kwa kua dhumuni la kitabu hiki ni kuelimisha jamii, inawezekana kua kuna baadhi 
ya watu wakafahamu ama kutafsir sivyo maelezo yaliyokuwemo ndani yake, hivyo 
ningependa kutilia mkazo kua dhumuni la kitabu hiki si kukosoa, kuwalazimisha 
wale wasiofuata mitizamo iliyokuwemo ndani yake kuifuata, kuanzisha mjadala, 
kusomesha somo la Fiqh ama kuchochea uhasama miongoni mwa Waislam, kwani 
dini ya Kiislam inapinga chuki, fitna, hasad, uhasama na mijadala isiokua na faida 
ya kuelimisha ndani yake n.k, bali ni kujenga mazingira ya kuheshimiana, 
kufahamiana na kustahmiliana katika Ummah wa Kiislam. 


Katika ulimwengu wa leo wa Kiislamu kuna migawanyiko ya makundi tofauti, na 
inaonekana kua Waislamu wengi wako katika hali hii kwa sababu ya kutofahamu 
ukweli na undani wa dini ya Kiislam ulivyo, hawaijui Historia ya Uislam, hawawajui 
Maimamu wa Madhhab yao, wala tofauti za Maimamu wa Madhhab hayo, na pia 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








17 


Maimamu hao walikua wanazichukulia vipi tofauti zao, ili kujua uhalisi wa 
mitizamo ya Madhhab ya Kiislamu juu ya tofauti baina ya Madhhab na kua 
mstahimlivu juu ya tofauti hizo, inabidi mtu ajue historia ya Uislamu na historia ya 
Madhhab hayo, kanuni zao na njia wanazozitumia katika kutoa hukmu. 

Kwa kua Waislam wengi wa Afrika Mashariki ni wafuasi wa Imam A1 Shafi’i, basi 
nimeamua kutumia kurasa nyingi zaidi kumuelezea hnam A1 Shafi’i na Madhhab 
yake, kuliko Maimamu wengine katika kitabu hiki ili Waislamu hao wapate kujua 
zaid kuhusu Imam A1 Shafi’i na Madhhab yake wanayoyafuata na misimamo ya 
Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kuhusiana na mambo mbali mbali katika dini ya 
Kiislamu. 

Ningependa kuomba samahani, kwa wale wasiofiiata Madhhab ya aina yeyote, kwa 
wale wanaofuata Madhahab mengine yasiyokua ya Ahlu Sunnah wal Jamaah na pia 
kwa wale wasiofuata Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i kwani mambo mengi ambayo 
yameelezewa ndani ya kitabu hiki yameegemea zaidi katika upande mmoja wa 
Madhhab Ahlu Sunnah wal Jamaa na zaid katika mitazamo ya Madhhab ya hnam 
A1 Shafi’i, hata hivyo katika baadhi ya mambo ambayo nimepata vithibitisho vya 
Madhhab mengine basi pia sikuwacha kuweka wazi vithibitisho vyao katika kuweka 
wazi mitizamo yao katika mambo yaliyozungumziwa ndani yake. 

Vile vile ningelipenda kuomba samahani pale itakapoonekana kua nimeteleza katika 
kuzungumzia kuhusiana na Madhhab ya Ibadhi kwa sababu miongoni mwa maelezo 
yanayoelezea Madhhab ya Ibadhi niliyoyapata basi mengi yametokana na vyanzo 
vilivyotofautiana vya wafuasi wa Madhliab ya Ibadhi wa Afrika ya Kaskazini 
ambayo hua ni rahisi kupatikana na baadhi yametokana na vyanzo vya wafiiasi wa 
Madhhab ya Ibadhi wa Oman ambayo hua ni vigumu sana kupatikana. Jambo 
ambalo linaweza kuwasababishia baadhi ya wasomaji kufaham sivyo, kwani kidogo 
kuna kutofautiana kuhusiana na uhalisi wa maelezo ya historia ya Madhhab hayo, 
baina ya pande hizo mbili na pia baina ya Wanazuoni wa Madhhab hayo wa kame 
zilizotangulia na Wanazuoni wa karne za hivi karibuni. 

Inshaallah Allah atunufaishe na kila lenye manufaa ndani ya kitabu hiki na 
atuepushe na kila lenye shari na walakin na hhyo kutokua na manufaa yeyote 

ndani yake... Aamiin. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








18 


SURA YA KWANZA 



Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa waalmala-ikatu waoloo alAAilmi 
qa-iman hialqisti la ilaha illa huwa alAAazeezu alhakeemu, Inna alddeena 
AAinda Allahi al-islamu. (Surat al Imran 3:18-19). 

Tafsir: Allah anashuhudia kua La ilah illa Huwa (Hakuna mwenye kustahiki 
kuabudiwa isipokua yeye), na Malaika (wanashuhudia hilo), na wenye llnt (pia 
wanashuhudia hilo). Yeye ni mwenye kusimamisha haki kwa viumbe wake La 
ilah illa Huwa (Hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokua yeye), Yeye ni 
mwingi wa uwezo na mwingi wa hikma. Hakikaya dini mbeieya Allah ni 


Uislam. 


ASILINA MAANA YA NENO DINI. 

Neno Dini ni moja kati ya maneno muhimu na yanayotumika sana ulimwenguni, 
kwani neno hili hua ni muongozo wa mfumo wa maisha ambao ndio unaowapelekea 
viumbe kujali wanayoyafanya katika maisha yao na hivyo kuwapelekea kufuzu 
katika maisha ya hapa Duniani na kesho Akhera. 

Tukiangalia maana ya neno hili kwa lugha ya kiarabu, lugha ambayo ndio asili ya 
neno hilo, basi tunaona kua neno Dini lina na Tafsir nyingi zikiwemo miongoni 
mwao pamoja na:- 

Kutiishwa, Kunyenyekea, Kuwa chini ya Mamlaka, Kua chini ya uangalizi, 
Njia, Tabia na Mazoea ya kitu fulani, na vile vile Adhabu, Sharia’h, Malipo na 
Hukmu kama vile wanavyosema waarabu wenyewe : Kama tadinu tudan 
ambapo maana yake kwa Kiswahili tunasema Kama uwafanyiavyo wengine basi 
nawe ndivyo hivyo hivyo utakavyofanyiwa. 

Kutokana na maana ya tafsir hizo tunaona kua maana ya neno hilo linapotumika 
katika mfumo wa maisha ulimwenguni basi mfumo huo hua unafafanulika kama 
ifuatavyo: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










19 


Mfumo wa maisha ulio chini ya Mamlaka, uangalizi na utiifu unaofuata njia 
zilizowekwa na mwenye Mamlaka kamilifu ya maisha hayo ambamo ndani 
yake mna hukmu za Malipo kwa watiifu wa Mamlaka hayo na Adhabu kwa 
waasi wa Mamlaka hayo. 

Tunapouzungumzia mfumo huo wa njia ya maisha ya viumbe vinavyoishi 
Ulimwenguni basi pia hua tunamzungumzia yule mwenye mamlaka juu ya viumbe 
hivyo, yaani Muumbaji wa viumbe hivyo. Na hakuna mwengine mwenye uwezo wa 
kuumba isipokua ni Allah Subhanahu wa Ta ’ala, ambae anapotaka kitu kiwe basi 
huamrisha ‘ kua’ na kinakua, kama inavyosema Qur’an tukufu: 


oXj JJi 'IX - ^ jji j' Ulj s\j\ lil oy>\ lil< 

/f _ S S S 


Innama amruhu i dha arada shay-an an yaqoola lahu kun fayakoonu; 
Fasubhana alla dhi biyadihi malakootu kulli shay-in wa-ilayhi turjaAAoona 

(Surat Yasin 36:82-83) 

Tafsir: Hakika amri yake, anapokikusudia kitu basi hua ni kukiambia ‘Kua ’ na 
kitu hicho hua. Ametukuka yeye ambae katika mikono yake kuna umiliki wa kila 
kitu na kwake yeye mtarudishwa. 

Kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala ni mwenye uwezo wa kuumba kitu chochote, 
vyovyote atakavyo, bila ya kutokana na kitu chengine au kuwepo kwa kitu chengine 
chochote iwe kwa ghafla moja tu, kun fayakun (uJ^ l£) (kua na kinakua), na pia 
ni mwenye uwezo wa kuumba kitu na kukiumbia kitu hicho mahitaji yake yote bila 
ya kuwepo kwa kitu chengine, au kuumba vitu au viumbe kwa kuchukua muda fulani 
yaani kukitoa kiumbe akiumbacho kutoka katika hatua moja hadi nyengine, na pia 
bila ya kuwepo utofauti wa uwezo wake juu ya kuumba kwake huko iwe kwa ghafla 
au kwa kuchukua muda fulani. 


Na hii ni moja kati njia za Allah Subhanahu wa Ta ’ala za kuonesha busara zake, 
ukamilifu wake na kudhihirisha maana na sifa zilizomo katika majina yake kwa 
viumbe wake kama alivyosema katika Qur’an: 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








20 


y&j 4jI3 y* CUj Uaj 3 O'jlAOvJl Jji-? - AjIj I J^ajc 

<^JjjJ s. Lio !i| 


Wamin ayatihi khalqu alssamawati waal-ardhi wama baththa feehima min 
dabbatin wahuwa AAala jamAAihim i dha yashao qadeerun (Surat Ash Shuraa 
42:29). 

Tafsir: Na miongoni mwa dalili zake ni kuumba mbingu na ardhi, na viumbe hai 
vilivyotawanyika ndani yake, na yeye ana uwezo wa kuwakusanya pamoja 
atakapo. 

> i.-* i 

Ili kufahamu zaid kuhusiana na kun fayakun (oj^ 2 2A) (kua na kinakua), inabidi 
kufahamu maana ya umoja wa vitendo na wa viumbe vyote vilivyoumbwa kutokana 
na matakwa kamilitu ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala. Umoja huu unatoka na namna 
anavyoumba bila ya kuhitaji msaada wa yeyote au msaidizi yeyote zaidi yake. 

Tunaposema kun fayakun (uj^ 2 u*) (kua na kinakua), basi haina maana kua 
Allah Subhanahu wa Ta’ala anatumia maneno na kuamrisha kitu kiwe, la! Bali 
maana yake ni kua anapotaka kitu kiwe kinakua bila ya kuchukua hata sekunde baina 
ya kutokuwepo kwa kitu hicho na kuwepo kwake. Hivyo hapa imetumika kun 
fayakun (luM lp), ili kuwa kama ufafanuzi kwa waliokusudiwa kufikishiwa 
ujumbe huo ambao ni Bani Adam (Kizazi cha Adam ) kutokana na uwezo wa ufaham 
wao wa kibinaadam. 

Kwa sababu uwezo huo wa kun fayakun (ui“ lA), kamwe hauwezi kutafsirika 
unavyotakiwa utafsirike kwa maneno au kwa ufaham wa Bani Adam. 

Kauli hii ya Kun fayakun imetajwa tena na Allah Subhanahu wa Ta ’ala pale 
aliposema: 




jS' aJ Jjij 01 hi! UJji Lch 


Innama qawluna lishay-in i dha aradnahu an naqoola lahu kun fayakoonu 

(SuratAn Nahl 16:40) 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








21 


Tafsir: Kwa hakika! Kauli yetu juu kitu tunachokikusudia, ni kukiambia Kua na 
kinakua 

Anasema Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal kuhusiana na ‘ Kun 
fayakumT kua: ‘Aya hii kamwe haiwezi kutafsirikia kwa juu juu kwa sababu 
kama ikiwa kauli ya Allah ‘ KutT iliamrishwa kwa kitu ambacho hakijawa, basi 
itakua ni jambo lisilowezekana kwa sababu, kitu ambacho hakijawa hua 
hakiwezi kufahamu kilivyoamrishwa na hivyo hakitoweza kutii amri hiyo, na 
ikiwa amri hiyo iliamrishwa wakati kitu hicho kishakua basi amri hiyo hua hai 
hitajiki, kwa sababu kitu hicho tayari kishakua. Lakini pale kilipotumika 
'‘Kinaya’ (kukielezea kitu kupitia kwa mfano wa kitu chengine) hiki, basi 
kimetumika ili kuelezea kwa kina Ufahamu wa viumbe, ili kuonesha mfano wa 
Uwezo Mkubwa wa kupita kiasi wa Allah ambao hakuna njia nyengine ya 
kuuelezea ukafahamika isipokua kwa njia hii’ 

Miongoni mwa vitu vilivyoumbwa mwanzo na Allah Subhanahu wa Ta’ala ni 
pamoja na Nuru, Maji, Arshi, Kursi na Kalamu. Kwani kabla ya kuumbwa kwa 
Ulimwengu, kila kitu kilikua kipo katika kiza cha kutokuwepo. Hivyo kutokana na 
Neema na Ukarimu wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala akaondoa kiza hicho na kuumba 
Nuru ambayo ilikua ni asili au kiini cha kuwepo kila kitu kilichokuwepo. 

Kuna aina mbili za Nuru. Aina ya kwanza ni Nuru iliyoumbwa ambayo ndio 
inayopatikana Duniani, Akhera na Peponi. Nuru hii imegawika makundi mengi na 
inajumuisha Muangaza, I’hn, Uongofu, Imani n.k. kwani kazi ya kila aina ya Nuru 
hua ni kumurika aina fulani ya kiza cha kitu kisichokuwepo na kuonesha ukweli 
halisi ulivyo wa kitu hicho kwa kukifanya kiwepo. 

Aina ya pili ya Nuru ni Nuru ambayo haikuumbwa na hii hua inajulikana kama moja 
kati ya Majina ya Sifa Takatifu za Allah Subhanahu wa Ta ’ala. Hii ni Sifa ambayo 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala mwenyewe anaielezea katika Qur’an kama ifuatavyo: 





AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








22 

Allahu nooru alssamawati waal-ardhi mathalu noorihi kamishkatin feeha 
misbahun aimisbahu fee zujajatin alzzujajatu kaannaha kawkabun durriyyun 
yooqadu min shajaratin mubarakatin zaytoonatin la sharqiyyatin wala 
gharbiyyatin yakadu zaytuha yudee-o walaw lam tamsas-hu narun noorun 
AAala noorin yahdee Allahu linoorihi man yashao wayadribu Allahu al- 
amthala lilnnasi waAllahu bikulli shay-in AAaleemun. (Surat Al-Noor 24: 35). 

Tafsir: Allali ni Nuni ya Mbingu na Ardhi, mithliya Nuru yake ni kama Mishkat 
(Mishkat ni sehemu kama kidirisha ambacho hujengwa maalum kwa ajili ya 
kuwekea taa ukutani na hivyo kufanya muangaza wa taa hiyo uwe mkubwa zaid 
kuliko taa hiyo ikikaa katika sehemu iliyo wazi), na ndani yake mna taa, na taa 
hiyo imo ndaniya kioo. Kioo ambacho kinang’ara kama nyotaya Durriyun (aina 
ya nyota yenye kung ’ara sana kama lulu), (taa) ambayo imewashwa kutokana na 
mti mtakatifu wa Mzaituni usio wa Mashariki wala Magharibi, ambao mafuta 
yake hutoa mwangaza bilaya kuguswa na moto wowote (kuwashwa). Nuru juuya 
Nuru! Allah humuongoza katika mwangaza wake yeyote yule amtakae. Na Allah 
anaweka wazi mifano kwa Bani Adam, Na hakika Allah ni mwenye kujua kila 
kitu. 

Aya hii imetumia kiunganishi 'ka' kinachotafsirika kwa lugha ya Kiswahili kama 
‘kama’ ambacho hujulikana kama Kaf at tashbih ambayo inayoleta maana ya 
kushabihisha kitu kimoja kua kinafanana tu na kitu chengine lakini hata hivyo, kitu 
hicho si kitu chenyewe kilichokusudiwa. Kutumika kwa kaf at tashbih katika aya 
hii kunaonesha kutokuwepo uwezekano wa kuelezea sifa za Majina ya Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala hata kupitia kwa njia za kufananisha kwani yeye mwenyewe 
anasema kua: 



Laysa kamithlihi shay-un (SuratAsh Shuraa 42:11) 


Tafsir: Hakuna kitu chochote chenye mithli yake. 


Na vile vile akasema: 


> jS~\ 




Walam yakun lahu kufuwan ahadun (Surat Al Ikhlas 112:4) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








23 


Tafsir: Hakuna anaefanana nae. 

Hivyo ufananisho huu wa Sifa ya ‘ Nuruya AllaJT hauwezi kuonesha ukweli halisi 
ulivyo, bali ufafanisho huu umetumika ili kufafanua kimaana kutokana na ufahamu 
wa walengwa waliokusudiwa, kwa sababu ukweli halisi wa ‘Nuru ya Allah’ ni 
ukweli ambao hauwezi kufikirika kwa hali yeyote ya kiumbe yeyote yule na wala 
hauwezi kuelezeka kwa lugha ya kiumbe chochote. 

Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal katika kuielezea maana ya Al Nur 
anasema kua: Al Nur ni yule anaeonekana kutokana na kuvifanya vitu vyote 
vionekane, kwani kila kitu kinachoonekana chenyewe na kusababisha vitu 
vyengine vionekane hua kinaitwa Nuru. Tukiangalia kwa mtazamo wa kua kila 
kilichokuwepo hupingana na kisichokuwepo, basi kile kinachoonekana 
hakiwezi kulinganishwa na kitu chengine isipokua tu na kile kilichokuwepo. 
Kwani hakuna kiza kilichokua cheusi zaidi kuliko kile kiza cha kitu 
kisichokuwepo. 

Kile kilichokua huru kutokana na giza la kutokuwepo, na kua na uwezekano 
wa kutokuwepo, na huondoa kila kitu kutoka katika kiza cha kutokuwepo na 
kukiingiza katika udhihirisho wa kuwepo, basi hua kinastahiki kuitwa Nuru. 
Kuwepo ni Nuru iliyohuru isiyotegemea kitu inayomurika kila kitu kutokana 
na asili ya Nuru yake Allah Subhanah wa Ta’ala, kwani Allah Subhanahu wa 
Ta’ala ni Nuru ya Mbingu na Ardhi. Na kama ilivyokua hakuna hata chembe 
moja pekee ya muangaza wa jua ambayo huonesha kua ndio chanzo cha 
muangaza wa jua hilo, basi vile vile hakuna hata chembe moja ya kitu kutoka 
katika vitu vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi, ambacho hakimpelekei mtu 
kukosa uhakika wa kutokana na uwezekano wa kuwepo kwake bila ya kuhitaji 
kuwepo kwa yule aliesababisha kuwepo kwa kitu hicho. 

Hivyo kutokana na Nuru, hususan Nuru ya Allah, basi kila kitu hua kiko wazi, 
chenye kuonekana, chenye kufahamika na hivyo kua ni chenye uhakika na chenye 
kua na yakini. 

KUUMBWA KWA ULIMWENGU. 

Baada ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala kuumba Nuru na kuonesha kila kinachotakiwa 
kuonekana na wale ambao kutokana na Hikma za Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
mwenyewe kutaka wavione, basi akauumba Ulimwengu unaojumuisha Mbingu na 
Ardhi, kama Surat Fatir inavyosema: 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








24 




Alhamdu lillahi fatiri alssamawati waal-ardhi (Surat Fatir 35:1) 


Tafsir: Sifa zote na Shukrani anastahiki Allah, alieanzisha kwa kuumba (bila ya 
kutokana na kitu chochote) mbingu na ardhi. 


Ulimwengu ambao ndani yake mna sehemu mbili tofauti, sehemu ya Ash Shahada 
(wenye kuonekana) ambao tunaoishi sisi na vile vile kuna sehemu ya Al Gahyb 
(usioonekana). Allah Subhanahu wa Ta ’ala anatuthibitishia kuwepo kwa 
ulimwengu unaoonekana na usionekana pale aliposema katika Qur’an\- 


ji oSi^ij iTj ji a s ^jji 


ai 


J» V 


Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa AAalimu alghaybi waalshshahadati 
huwa alrrahmanu alrraheemu; (SuratAl Hashr 59:22) 

Tafsir: Yeye ni Allah, ambae hakuna Mola isipokua yeye, yeye ni mwenye kujua 
yasiyoonekana na yenye kuonekana. Yeye ni mwingi wa Rehma na mwingi wa 
kurehemu. 


Na akasema tena kua 




(wjLcSDil — ~i! 

jf ' l.t „ > 'ls, f 6 if '. > 

•TO U 'jAAXi LCj 


Alif-Lam-Mim. Dhalika alkitabu la rayba feehi hudan lilmuttaqeena; Alladhina 
yu/minoona bialghaybi wayuqeemoona alssalata wamimma razaqnahum 
yunfiqoona (Surat Al Baqara 2:1-3) 


Tafsir: Alif lam Mim. Hiki ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, ambacho 
ni muongozo kwa wenye Taqwa. Wale ambao wenye kuamini al Ghayb 
(Ulimwengu usioonekana), na wakasimamislia Sala na wakanufaika na kile 
tulichowaruzuku. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










25 


Al Ghayb, Ulimwengu usioonekana unajumuisha kila kisichoweza kuonekana, 
kusikika na kuhisika kwa hisia za Bani Adam kama vile: Muumbaji ambae ni Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala na kila kitu ambacho amekiumba yeye lakini hakiwezi 
kuonekana, kusikika au kuhisika, kwa mfano kama vile Malaika, Maandiko, Wahy, 
Pepo, Jahannam, Akhera, Roho, Majini n.k. 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameelezea kuhusiana na uumbwaji wa AI Ghayb na pia 
Ash Shahada unaoonekana ambao upo baina ya mbingu na ardhi, kwa kusema kua: 





Awa lam yara alladhina kafaroo anna alssamawati waal-ardha kanata ratqan 
fafataqnahuma wajaAAalna mina alma-i kulla shay-in hayyin afala 
yu/minoona; WajaAAalna fee al-ardhi rawasiya an tameeda bihim 
wajaAAalna feeha fijajan subulan laAAallahum yahtadoona; WajaAAalna 
alssamaa saqfan mahfoorf/tan wahum AAan ayatiha muAAridhoona; Wahuwa 
alladhi khalaqa allayla waalnnahara waalshshamsa waalqamara kullun fee 
falakin yasbahoona (Surat Al Anbiya 21:30-33) 

Tafsir: Jee wale wasioamini hawajui kua Mbingu naArdhi vilikua ni kitu kimoja, 
na baadae tukavibagua, na tukaumba kila kitu kutokana na Maji? Jee 
hawaamini?; Na tukaweka katika Dunia, Milima iliyoimarika ili isitikisike 
pamoja nayo, na tukaweka ndani yake njia kwa ajili yao ili wapite bila kupotea. 
Na tukaifanya mbingu kua paa lililo salanta na lenye kudhibitiwa vizuri sana. 
Lakini hata hivyo wanageukia upande wa pili wa dalili zetu; Na ni yeye alieumba 
usiku na mchana, jua na mwezi, na kila kimoja kinaelea katika njiayake. 

Aya hiyo inaweka wazi kua katika kuumbwa kwa ulimwengu unaonekana, basi 
kwanza mbingu na ardhi vilikua ni kitu kimoja kilichoungana lakini baadae 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








26 


vikatenganishwa na kila moja kikawa mbali na mwenzake, zikawekwa Ardhi saba 
na Mbingu saba, kisha ikawekwa hewa baina ya ardhi ya mwisho ya juu na mbingu 
ya mwisho ya chini na ikasababiswha mvua kunyesha kutoka mbinguni na baada ya 
hapo miti ikaota ardhini. 


Qur ’an imethibitisha mara mbili kua baina ya vitu viwili hivi, yaani mbingu na ardhi, 
kua Ardhi iliumbwa mwanzo kuliko Mbingu, katika aya zifuatazo: 

s-LkiL)! I ^ (3 ^ 

. * 

3*5 

Huwa alladhii khalaqa lakum ma fee al-ardhi jamiAAan thumma istawa ila 
alssama-i fasawwahunna sabAAa samawatin wahuwa bikulli shay-in 
Aaaleemun (Surat Al Baqarah 2:29) 

Tafsir: Ni yeye alieumba kila kitu kwa ajili yenu ardhini, na kisha akasimama na 
kuzielekea mbigu na akaziweka sawa mbingu saba, yeye ni mjuzi wa kila kitu. 

Na vile vile katika aya ya pili inayosema: 

4^3 jAsj 4^ iVjjJ 413-® ~ j^Liii 4j 

jL>o ^ — jjjLjJJ ^!j! ^jjj! 424 ®! 

£-<-j Jj-fc!■ -j £ $ ~ jry'jil 5 44 LcJLs LsjS"” LpjI» LLcj! ^jjjjLJj L^ jLai 
LjjJ' s-LjjJl Ltjjj L*j«! j-Lc^ c3 j4ji t3 LjLc^ 

/f O x / . t ^ 0 

>®A-JjL)! j^jsL)! Jj-LLj jJJJ !!° 


Qul a-innakum latakfuroona bialladhii khalaqa al-ardha fee yawmayni 
watajAAaloona lahu andadan dha lika rabbu alAAalameena; WajaAAala feeha 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiNAL DANAIl 










27 


rawasiya min fawqiha wabaraka feeha waqaddara feeha aqwataha fee 
arbaAAati ayyamin sawaan lilssa-ileena; Thumma istawa ila alssama-i wahiya 
dukhanun faqala laha walil-ardhi i/tiya tawAAan aw karhan qalata atayna ta- 
iAAeena Fagadahunna sabAAa samawatin fee yawmayni waawha fee kulli 
sama-in amraha wazayyanna alssamaa alddunya bimasabeeha 
waliilV//;an dha lika taqdeeru alAAazeezi alAAaleemi (Surat Fusilat 41:9-12) 


Tafsir: Sema (Ewe Muhammad) Hakika nyinyi mnamkufum yule ambae 
ameiumba Ardhi kwa siku mbili na mmetengeneza washirika wengine 
(kumshirikislta) pamoja nae? Yeye ndie ambae, ni Mo/a wa kila kitu kilichopo. 
Ameweka (ardhini) mi/ima imara juu yake na akaibariki, na akakadiria ndani 
yake rizki (kwa watakaoishi ndani yake) kwa siku nne sawia, kwa wote wale 
wanaouliza (kuhusiana na uumbwaji wake). Kislta akasimama kuielekea mbingu 
wakati ikiwa katika hali ya moshi, na akaiambia (hiyo mbingu) na ardhi: ‘Njooni 
nyote wawili iwe kwa hiari au bila hiari. ’ Vyote vikasema: ‘Tunakuja kwa hiari’. 
Kisha akazimalizia kua mbingu saba katika siku mbili, na akaipangia kila mbingu 
yake jambo lake. Na tukaipamba mbingu ya karibu (ya chini) kwa taa ili ziwe 
pambo na pia kama ulinzi (kutokana na Shaytan). Hayo ndio makadirio ya 
mwenye uwezo na mwenye kujua. 

Tafakkar kwani aya hii kamwe haipingani na zile aya za Surah Al-Nazi ’at zisemazo: 


L^JlJ ^\ LaJj>- wLJ \ 

LjJjJj La?.U Lg-l» ~ 

— L(_)LL4-!j — 


Aantum ashaddu khalqan ami alssamao banaha^ RafaAAa samkaha 
fasavvvvaha; Waaghtasha laylaha waakhraja dhuhaha; Waal-ardha 
baAAda dha lika dahalia; Akhraja minha maaha wamarAAaha^ Waaljibala 
arsaha; MataAAan lakum wali-anAAamikum (Surah Al Nazi ’at 79:27-33) 


Tafsir: Jee nyinyi ni wagumu zaidi kuwaumba, au ni mbingu alizoziumba? 
Aliinyanyulia urefu wake, akaiamrisha ikakaa sawa sawa, akaufunika kwa kiza 
usiku wake, na huuleta kwa muangaza mchana wake. Na baada ya hapo 
akaitandaza ardhi, na akatoa ndani yake maji yake na malisho yake. Na majaba/i 
akaimarishia, (ili kua) malisho na manufaa kwenu na wanyama wenu. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








28 


Kwani kutokana na aya hizo tatu tulizoziangalia tunaona kua mbingu na ardhi 
vilikua ni kitu kimoja, halafu vikatenganishwa kila kimoja peke yake, kwa kwanza 
kuumbwa kwa ardhi lakini bila ya kutandazwa kisha ndio ikaumbwa mbingu na 
kupambwa na kujaaliwa usiku na mchana na kila kitu chake. Na baada ya hapo ndio 
ardhi ikatandazwa na kuwekewa majabali (milima) ambayo uimara na urefu wake 
kwenda chini ya ardhi ni mara mbili zaid ya vile inavyoonekana milima kutokana na 
muonekano wake wa juu ya ardhi narnna ulivyoelekea juu hewani, na hii ni kwa 
sababu ya kuiimarisha Ardhi itulie bila ya kuyumba. Baada ya kuimarishwa huko, 
ardhi ikakadiriwa matumizi ya viumbe vyote vitakavyokuja kuishi juu yake na kisha 
ikatoa maji yake ambayo ni pamoja na mito na maziwa na pia ikatoa malisho yake 
ambayo ni pamoja na majani na miti yenye kutoa vivuli, vyakula, matunda n.k. 


KUUMBWA KWA MALAIKA NA MAJINI. 

Baada ya uumbwaji wa ulimwengu, mbingu na ardhi ndio vikaumbwa viumbe 
vyengine vilivyotawanyika Ulimwenguni humo wakiwemo Malaika. Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika aya inayofuatia ya Surat Fatir. 


2^4-1 jSjSUl Jplir 1 

^jS' '<&\ jl i lij U <j Ajjj ^Ujj oSJj (j-U 

Alhamdu lillahi fatiri alssamawati waal-ardhi jaAAili almala-ikati rusulan ulee 
ajnihatin mathna wathulatha warubaAAa yazeedu fee alkhalqi ma yashao inna 
Allaha AAala kulli shay-in qadeerun (Surat Fatir 35:1) 

Tafsir: Sifa zote anastahiki Allah, Muumba wa Mbingu na Ardhi, antbae 
aliewauntba Malaika wajumbe wenye mbawa mbili au tatu au nne. Huongeza 
miongoni mwa viumbe vyake atakavyo. Hakika Allah ni muweza wa kufanya kila 
kitu. 


Neno Malaikah linatokana na neno ‘ Malak' ambalo maana yake ni kua na uwezo 
mkubwa sana wa kinguvu, kwani Malaika ni viumbe wenye uwezo mkubwa sana 
kinguvu ambao hua unawapelekea kufanya yale waliyoamrisha bila ya kuchoka na 
hivyo kutojiskia kutaka kupata mapumziko ijapokua hawali wala hawalali na wala 
hawapunguzi kasi katika kumtukuza Allah Subhanah wa Ta ’ala. Kama inavyosema 
(fur’an : 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








29 


S jiii 


Yusabbihoona allayla waalnnahara la yafturoona (Surat Al Anbiyah 21:20) 


Tafsir: Wao (Malaika) wanamtukuza (Allah Subhanahu wa Ta’ala ) mchana na 
usiku na kamwe hawapunguzi (kasi katika kumtukuza huko). 


Vile vile miongoni mwa sifa za Malaika ni kutofanya dhambi na kutokua na khiari 
ya kufanya mambo, na hivyo hua hawaasi katika utekelezaji wa mambo 
waliyoamrishwa kufanya na Allah Subhanah wa Ta ’ala, kama inavyoelezea Qur ’an: 


S ! S5sJtL«'C 


Mala-ikatun ghil arf/m n shidadun la yaAAsoona Allaha ma amarahum 
wayaiAAaloona ma yu/maroona (Surat At Talirim 66:6) 


Tafsir:..Malaika wakubwa na wakali, ambao kantwe hawaasi amri wanazopewa 
na Allah, bali hutekeleza kile wanachoamrishwa. 


Ingawa Malaika wako wengi sana kiidadi, lakini kila rnmoja hua na kazi yake 
maalum, hua hawana jinsia, wanao uwezo wa kujigeuza katika hali na maumbo 
mbali mbali na vile vile wametofautiana ki hadhi na kidarja. Malaika mwenye hadhi 
ya juu kabisa ni Malaika Jibril A ’layhi Salaam ambae ni Kiongozi Mkuu wa Malaika 
wote. 

Baada ya kuumbwa viumbe Malaika, wakafuatia kuumbwa viumbe wajulikanao 
kama Majini au Jinn. Neno Jinn linatokana na neno Jannah ambalo maana yake ni 
kutoonekana au kufichika. Viumbe hawa wao waliumbwa kabla ya kuumbwa kwa 
kiumbe Mtu au Adam, kama inavyoelezea Surat Al Hijr- 


4piiJl JL $3 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 









30 


Walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama-in masnoonin - Waaljanna 
khalaqnahu min qablu min nari alssamoomi (Surat Al Hijr 15:26-27). 

Tafsir: Na kwa hakika, tumemuumba Mtu kutokana na udongo wenye kutoa sauti 
wa mfinyanzi; Na Majini, tumewaumba kablayake kutokana na moto usiokua na 
moshi. 

Kama inavyosema aya hiyo kua kitu kinachowatofautisha viumbe Majini na Watu 
ni asili ya maumbile yao kwani wao kutokana na kuumbwa na moto usiokua na 
moshi basi wamekua na nguvu na uwezo wa kutoonekana na baadhi ya viumbe 
wengine na pia hua na uwezo wa kujibadilisha katika maumbo wayatakayo 
yakiwemo maumbo ya viumbe wengine pia. Majini wanao uwezo wa kuteka nyara 
na kuzitawala akili, ufahamu na miili ya viumbe wengine, na wamejaaliwa uwezo 
huo katika hali ya kua ni mtihani dhidi yao, ili kuangaliwa namna watakavyoutumia 
uwezo huo Ulimwenguni na kubeba majukumu yanayotokana na matumizi hayo. 

Ingawa Majini wameumbwa kwa moto, lakini katika hali fulani hua wanafanana na 
Bani Adam na kufanana kwao kunatokana na maumbile ya kua wao pia hua na sifa 
kama walizonazo Watu kwani hua wanafahamu, wanakula, wanakunywa, wanoana, 
wanazaana na kupata watoto, wanakufa, n.k. Majini wamegawika katika makundi 
yafuatayo:- 

1. Afriit: Hawa hua ni Jinni mkubwa na mwenye nguvu sana na hua ni 
waharibifu sana na husababisha madhara makubwa kwa Bani Adam . 

2. Arwaah: Hawa hua ni wale ambae huwaathiri na kuwadhibiti Bani Adam 
vijana. 

3. Aamar : Hawa hua ni Majini ambao wanaoishi majumbani pamoja na watu. 

4. Shaytan : Hawa hua ni wale ambao ni wafuasi wa Iblis. 

Ndani ya makundi hayo kuna Majini wa aina rnbili, kuna Majini wanaotii amri za 
Allah na pia wapo wasiotii, kama vile inavyoelezea Qur’an katika SuratAl Jinn pale 
Majini hao waliposema: 





AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








31 


Waanna minna alssalihoona waminna doona dha lika kunna tara-iqa qidadan; 
Wanna J/tananna an lan nuAAjiza Allaha fee al-ardhi walan nuAAjizahu 
haraban; Waanna lamma samiAAna alhuda amanna bihi faman yu/min 
birabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqan (SuratAl Jinn 72:11-13) 

Tafsir: Hakika miongoni mwetu kuna baadhi ambao ni waclia Mungu, na 
wengine hua ni kinyume chake. Sisi tuna makundi yenye njia tofauti. Sisi ni wenye 
kufikiri kua kamwe hatutoweza kumkimbia Allah ardhini wala kumkimbia kwa 
kuruka hewani; Na kwa hakika tumeusikia uongofu, na tumeuamini, na yeyote 
yule atakemuamini Mola wake kamwe hawezi kua na khofu ya kupunguziwa 
malipo ya amali zake njema au ya kuzidishiwa adhabu za makosa yake. 

Majini wasiotii amri za Allah Subhanahu wa Ta ’ala hua wanajulikana pia kama 
Shaytan neno ambalo kwa kiarabu humaanisha sifa ya kiumbe alieasi, aliepotoka na 
hivyo kukaa mbali na ukweli na wakati huo huo kufanya kila anachoweza ili 
kuwapotosha viumbe wengine kuhusiana na ukweli huo. 

KUUMBWA KWA NABII ADAM. 

Baada ya kuumbwa viumbe hivyo kikafuatia kuumbwa kwa Bashar au Mtu. Neno 
la kiarabu Bashar linatokana na mzizi wa neno 'Ba-Shin-Ra’ ambalo si lenye 
kumaanisha tu bashirio, furahio, habari muhimu yenye kubadilisha muonekano wa 
mtu aliepokea habari hiyo aliyopewa na mgusano wa maingiliano lakini pia mzizi 
wa neno hilo ‘ Ba-Shin-Ra’’ lina maana ya uwezo na uzuri wa muonekano wa umbo 
la nje la Bani Adam, na hii ndio maana ambayo imetumika katika kulielezea ‘ Umbo 
bora la kiumbe hai lenye kila sifa bora na iliyokamilika kikamilifu ’ la kiumbe Mtu 
katika aya ifuatayo: 

OyLf* \j*- JJ» Jdtj JjLS- (h, 


(JL® 


Wa-idh qala rabbuka lilmala-ikati innee khaliqun basharan min salsalin min 
hama-in masnoonin (SuratAl Hijr 15:28). 


Tafsir: Na (kumbuka) wakati Mola wako alipowaambia Malaika. Hakika mimi 
nitamuumba Bashar kutokana na udongo wa mfinyanzi wenye asiliya weusi. 


Kiumbe hiki chenye sifa ya kua na umbo la ‘ Bashar’ ni kiumbe Adam, ambae 
aliumbwa kwa kuchanganywa kwa udongo maalum mlaini na maji, matokeo ya 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










32 


mchanganyiko ambao ulikua ni udongo wenye kunata kama mfinyanzi na baada ya 
kumalizwa kufmyangwa, Adam akawa katika Jism (mwili) kubwa zuri na bora 
lililokua na urefu wa takriban mita 27.5 na upana wa mita 3.5, umbo hilo liliumbwa 
na kukaa bila ya kua na roho kwa muda wa miaka 40, katika kipindi hiki umbo hilo 
lilishikamana na kua ni lenye kutoa sauti linapogongwa kama vile sauti ya mtungi 
wa udongo usiokua na maji na lilikua ni lenye kutoa harufu fulani. Malaika pamoja 
na Iblis (ambae alikua ni Jini) walikua kila wanapopita katika sehemu 
iliyosimamishwa Jism la Adam hukishangaa kiumbe hicho. Baada ya miaka 40, 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala akampulizia Adam roho yake. 


Ingawa Allah Subhanahu wa Ta ’ala anao uwezo wa kuumba vitu au viumbe kwa 
ghafla moja kun fayakun (ujN4 <jS) (kua na kinakua), lakini kutokana na busara 
zake, ikiwemo kutufunza sisi Bani Adam kutokua na papara katika vitendo vyetu na 
busara nyengine ambazo anazozijua yeye mwenyewe, basi aliamua kumuumba 
Adam kwa kuchukua muda fulani kutoka hatua moja hadi nyengine, kwa 
kuufinyanga udongo katika umbo la Adam, na kisha akakiumba kizazi cha kiumbe 
huyo ndani ya kiumbe hicho, kizazi ambacho kinajulikana kama Bani Adam, na 
kisha akalipulizia roho umbo hilo la Adam kama yeye mwenyewe Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala anavyotufahamisha kwa kusema: 

(jyl* 5 0 I 1 45 J 4JiL>- $, ^jS"” ^1 fc, jJ I <|i> 

Alladhi ahsana kulla shay-in khalaqahu wabadaa khalqa al-insani min teenin; 

(Surat As Sajda 32:7) 


Tafsir: Yeye ndie ambae alieumba kila alichokiumba katika umbo bora: Alianza 
kwa kumuumba al'l-insdni' (mtu) kutokana na udongo. 


Katika kumuelezea kiumbe Adam, tunaona kua pia aya hii na nyenginezo zimetumia 
neno ‘‘InsaiT linalotokanana mzizi wa neno ‘ Alif-Nun-Siin ’ lenye kumaanisha sifa 
za kua na hisia mbali rnbali za ufahamu, kua na sifa ya urafiki wa kuzungumza na 
kusikiliza, kua na mazoea ya kuishi kijamii, sifa ya kua na ukaribu, kua na upendo, 
na ucheshi n.k. 


Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta ’ala akasema: 


U 


(3 jtcjj/l LJiLi- J_aJ{ 


AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








33 


Laqad khalaqnq al-insana fee ahsani taqweemin(Surat Tinn 95:4) 

Tafsir. Kwa hakika tumemuumba Insan katika Taqwim bora kabisa. 

Tukiangalia tunaona kua aya hii mbali ya kutumia neno Insan lakini pia imetumia 
neno Taqxvim, na kusisitiza kua ni Taqwim bora kabisa, neno Taqwim linatokana na 
mzizi wa neno QA-MA ambalo kwa kiarabu lina maana ya kua katika hali ya 
kusimama, kua thabiti, madhubuti, kamilika, sawia bila kua na kasoro yeyote, kua 
na thamani, hali ya usimamizi, hali ya ulinzi, hali ya mpangilio ulokamilika, hali ya 
mfumo kamili, hali ya umbo lililokamilika n.k 

Hivyo basi tunaweza kusema kua neno ‘ Bashar' linazungumzia mfumo uliokamilika 
wa mwili au hali ya umbo bora la nje la Bani Adam na ufanyaji kazi wa viungo 
mbali mbali vya mwili wake kama vile ngozi, kichwa, mdomo, masikio, macho, pua, 
mikono, kifua, miguu n.k umbo arnbalo pia viumbe wengine kama Malaika 
hulitumia, pale wanapotumwa na Mola wao kuwaletea ujumbe Bani Adam 
walioteuliwa kupokea ujumbe na Allah Subhanah wa Ta ’ala. 

Lakini neno ‘Insan’ hua linazungumzia mfumo wa umbo uliokamilika kiubora 
usiokua na kasoro yeyote wa umbo la Bani Adam unaojumuisha pamoja mfumo wa 
‘ Bashar' na mfumo wa viungo vya ndani ya mwili wake unaogusia roho, Nafsi, 
moyo, ubongo, akili, mfumo wa fahamu, mfumo wa damu, mfumo wa hisia n.k na 
pia ufanyaji kazi wa mifumo hiyo na viungo hivyo vya ndani vikishirikiana na 
viungo vya nje kunakompelekea kiumbe mtu kua na hisia mbali mbali za kimwili 
kama kuona, kusema, kusikia, kupenda, kuchukia, kutamani, kutimiza mahitaji 
mbali mbali ya kinafsi, kiroho, kimwili, n.k. 

Ubora, ukamilifu na uzuri wa Insan unaelezewa zaidi katika aya zinazofuatia:- 




Alladhee ahsana kulla shay-in khalaqahu wabadaa khalqa al-insani min teenin, 
Thumma jaAAala naslahu min sulalatin min ma-in maheenin; Thumma 
sawwahu wanafakha feehi min roohihi wajaAAala lakumu alssamAAa waal- 
absara waal-af-idata qaleelan ma tashkuroona (SuratAs Sajda 32:7-9) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









34 


Tafsir: Ni yeye aliekifanya kizuri kila kitu alichokiumba, na akaanza kumuumba 
Insan kutokana na udogo. Kisha akakijaalia kizazi chake kutokana mfano bora 
wa maji yanayo dharaulika, kisha akamtengeneza katika hali iliyokamilika, na 
akampulizia ndani yake sehemu ya roho yake, na akakupeni uwezo wa kusikia na 
kuona na kuhisi: lakini mnashukuru kidogo tu! 


Aya hizi zinamuelezea Insan alivyoumbwa na kukamilishwa kwake kwa kutumia 
kauli isemayo ‘ Kisha akampulizia ndani yake Ruhi yake' ambayo inamaanisha kua 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimpulizia Adam ndani yake Roho yake iliyoumbwa 
na Allah Subhanah wa Ta ’ala. Hivyo neno hili Ruh ambalo kwa Kiswahili tunasema 
‘ Roho’ ambayo Adam amepuliziwa hua halimaanishi kua ni kama sehemu ya Allah 
Subhanahu wa Ta’ala ambayo imeingizwa ndani ya Adam. La hasha! kwani 
kusema, kufikiri au kufahamu hivyo hupelekea kuinga katika Kufr. 

Allahuma nsurna Aa ’la al Kafirin ...Aamin 

Imam Fakhr Ad Din al Razi anasema katika kufafanua maana kauli hiyo kua: ‘Kwa 
sababu Qur’an imeweka wazi kua Allah Subhanahu wa Ta’ala ni Ahad 
(mmoja), yaani umoja uzioweza kugawika katika sehemu nyengine, na tafsiri 
inasema kua hii ‘Ruh’ imeumbwa moja, basi sifa ya kujumuishwa kwake Ruh 
hii na Allah Subhanahu wa Ta’ala aliposema i Ruh ’ yangu hua ni kule 
kunakoelezeka kwa kiarabu kama Idhafat at Tashrif yaani ‘kupewa sifa ya 
kutukuzwa’, inayoonesha kua Ruh au Roho iliyomo ndani ya mtu huyu wa 
kwanza na kizazi chake chote kua ni ‘ Tukufu, yenye Hadhi na Thamani kubwa 
sana 

Ruh hiyo imeumbwa katika hali ya asili ya Fitra kama anavyosema Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala: 


S Lg-JlP jjtt bJl ^jj! aI)! Oj] a& 

H 'j £i ^jJl JJJD &\ jb- 


Faaqim wajhaka lilddeeni haneefan fltrata Allahi allatee fatara alnnasa 
AAalayha la tabdeela likhalqi Allahi dha lika alddeenu alqayyimu walakinna 
akthara alnnasi la yaAAlamoona (SuratAr Rum 30:30) 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 









35 


Tafsir: Hivyo uelekeze uso wako katika dini, kama Hanifa (Hali ya kutoabudu 
yeyote isipokua Allah tu) wa Fitra ya Allah, ambayo (hali ya kimaumbile) 
aliyowaumbia Watu. Hamna kubadilika katika viumbe vya Allah, hiyo itdiyo dini 
iliyosimama sawa sawa lakini watu wengi hawajui. 

Hivyo kutokana na hali ya uasili wa Ruh ni kua ina Fitra, basi hua ni jambo la 
maumbile kwa Bani Adam kujua na kufahamu kua yeye ameumbwa na kwa kua 
ameumbwa basi pia vile vile atakuwepo aliemuumba, na pale inapotokea kua Bani 
Adam akafikiria vyenginevyo basi hua ametoka katika uasili wa maumbile yake. 
Kwani anasema Allah Subhanahu wa Ta ’ala kua: 


C/t f- 5 ’ LS 3 - C/t 

l_L& \jS" IjJjAj 01 LJijJll 


Wa-idh akhadha rabbuka min banee adama 

min rf/mhoorihim dhurriyyatahum waashhadahum AAala anfusihim alastu 
birabbikum qaloo bala shahidna an taqooloo yawma alqiyamati inna kunna 
AAan hadha ghafileena./Swra/; Al-A'raf 7:172) 

Tafsir: Na kumbuka wakatiMola wako, alipowatoa watoto waAdam (BaniAdam) 
katika sehemu za siri za wazee wao, wakiwa katika hali ya mbegu na 
akawashuhudisha katika Nafsi zao kwa kusema ‘Jee mimi si Mola wenu?’, nao 
wakajibu, ‘Naam tunakushuhudia', hivyo msije mkasema katika siku ya Malipo 
kua, ‘Tulikua tumeghafilika ’. 


Tukio hili hua linajulikana kama tukio la kula kiapo cha Ahadi, ambayo ni ahadi ya 
kumshuhudia Allah Subhanahu wa Ta’ala kua ndie Muumbaji wa viumbe vyote, 
ambapo Ruh za kizazi chote cha Adam kabla ya kuja ulimwenguni zilitolewa katika 
sehemu za siri za Adam, na kulishwa kiapo hicho, kisha zikarejeshwa na kuwekwa 
katika mfumo wa hali ya pazia la kiza iliyohifadhi vizazi na vizazi vya Bani Adam 
kimoja baada ya chengine, kwa makadirio na majaaliwa maalum ya maelfu na 
maelfu ya miaka na miaka, vizazi na vizazi, kiasi ya kua kila mmoja hawezi kuingia 
ulimwenguni kupitia katika sehemu za siri za mzazi wake au kuondoka ulimwenguni 
baada ya kuingia kwake kabla ya kufika mda wake maalum wa kuingia na kutoka 
ulimwenguni kama inavyosema Qur’an : 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








36 


> [fj L^ij-I <L«! J U<) 


Ma tasbiqu min ommatin ajalaha wama yasta/khiroona (Surat Al Mu’minun 
23:43) 

Tafsir: Hakuna Ummah (Kizazi) utakaoweza kuyaharakisha majaaliwayake wala 
utakaoweza kuyachelewesha. 


Allah Subhanahu wa Ta’ala anaweka wazi kua kati ya viumbe vyote hivyo 
alivyoviumba, basi hakuwaumba Majini na Watu kwa ajili ya kumsaidia yeye kitu 
fulani au wamfanyie kitu fulani ambacho anakihitaji kutoka kwao, bali ameviumba 
viumbe hivyo ili vipate kumuabudu kwa kumpenda, kwa kumuogopa, 
kumnyenyekea na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta ’ala tu peke yake, hakika 
yeye ni mwenye kuvipatia rizki zao viumbe vyote hivyo kutokana na uwezo wake, 
kama alivyosema katika Quran : 


Uj <j )jj ^»4-^ -kj! ~~ 0-aL>- 


* 

* * f 


o^Ji ojlii 3 \ iijjii ji '&\ d\ - dji^4 oi 


Wama khalaqtu aljinna waal-insa illa liyaAAbudooni; Ma oreedu minhum min 
rizqin wama oreedu an yutAAimoon; Inna Allaha huwa alrrazzaqu dhoo 
alquwwati almateenu (Surat Adh Dhariyat 51:56-58). 

Tafsri: Sikuwaumba Majini na Bani Adam isipokua waniabudu mimi. Sitafuti 
rizki kutoka kwao wala sijataka wanilishe. Kwa hakika Allah ni mwenye kutoa 
rizki, mwenye uwezo na nguvu juu ya kila kitu. 


Baina ya viumbe vitatu hivyo vyenye hadhi alivyoviumba Allah Subhanah wa 
Ta ’ala, yaani Malaika, Majini na Watu, basi wa kwanza kuumbwa na Allah 
Subhanahu wa Ta’ala walikua ni Malaika ambao waliumbwa katika siku ya 
Jumatano, na miaka baadae wakaumbwa Majini lakini katika siku ya Al Khamis na 
pia miaka baadae akaumbwa Adam na pia katika siku ya Ijumaa, na kati ya viumbe 
vyote, Adam alikua ni kiumbe bora mwenye hadhi ya juu zaid miongoni mwao, 
hivyo ulipofika wakati wa kuumbwa kwake Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliwaambia 
viumbe hao waliomtangulia katika kuumbwa kwa kusema kama inavyosema 
Qur’an : 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








37 


y» 1^3 J-i^rl IjJL® <_/JT^I (j <3i 

^JlpI Jli tiJJ j»jX;j Jr^~3 ?• Lj» jJi <iXj-i<43 

*y ij 


Wa-idh qala rabbuka lilmala-ikati innee jaAAilun fee al-ardhi khaleefatan 
qaloo atajAAalu feeha man yufsidu feeha wayasflku alddimaa wanahnu 
nusabbihu bihamdika wanuqaddisu laka qala innee aAAlamu mala 
taAAlamoona (Surat Al Baqara 2:30) 

Tafsir: Na kumbuka wakati Mola wako aliposema kuwaambia Malaika: ‘Hakika 
mimi nitajaalia Khalifah katika ardhi kizazi baada ya kizazi’, nao wakasema 
‘Utajaalia wale ambao watafanya ufisadi na kuntwaga damu ndani yake?, wakati 
sisi tunakusifu kwa sifa zako, tunakushukuru na kukutukuza’ Allah akasema : 
‘Mimi nnajua kile msichokijua ’ 

Anasema Imam Fakhr ad Din A1 Razi kua: ‘Kauli ya Malaika ya kusema kua 
‘Utajaalia wale ambao watafanya ufisadi na kumwaga damu ndaniyake?, wakati 
sisi tunakusifu kwa sifa zako na kukushukuru na kukutuza’ ilikua ni kama 
maombi kutoka kwao kua haina haja ya kuumbwa viumbe wengine kwani wao 
wanaweza kukaa pia duniani na kuendelea kumtukuza Allah Subhanah wa 
Ta’ala, lakini hata hivyo Allah Subhanahu wa Ta’ala akawaambia, ‘Mimi 
nnajua kile msichokijua’, akimaanisha kua Allah Subhanahu wa Ta’ala anajua 
vizuri zaidi ni lipi bora kwao wao Malaika, baina ya kukaa Duniani ama 
Mbinguni.’ 

Kisha Allah Subhanahu wa Ta ’ala akasema katika Qur’an : 


tiJjj Llx1_Lp L« Sh U IjJli — OfciAfj tSiyjs> 

■»_gjLc^L) ji_*LLjl LLJ_s jL^jli^L) ^Is-Lj JLs — ^jj-\ 4-JjLJI c_Jl 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








38 


6jj£" u ptj oljUiJl cJL pt 5] Jil jvl 

<ll> 


WaAAallama adama al-asmaa kullaha thumma AAaradahum AAala almala- 
ikati faqala anbi-oonee bi-asma-i haola-i in kuntum sadiqeena; Qaloo 
subhanaka la AAilma lana illa ma AAallamtana innaka anta alAAaleemu 
alhakeemu; Qala ya adamu anbi/hum bi-asma-ihim falamma anbaahum bi- 
asma-ihim qala alam aqul lakum innee aAAlamu ghayba alssamawati waal- 
ardhi waaAAlamu ma tubdoona wama kuntum taktumoona; (Surat Al Baqara 
2:31-33) 

Tafsir: Na akamfundisha Adam majina ya vitu vyote, Kisha akavionesha vitu 
Itivyo kwa Malaika, na kuwaambia ‘Nitajieni majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni 
wakweli’, Wao (Malaika) wakasema: ‘Utukufu ni wako, Sisi hatuna ITm isipokua 
ya kile ulichotufundisha, hakika wewe ni ntjuzi wa kila kitu na mwingi busara'. 
(Allah) Akasenta: ‘Ewe Adant watajie ntajina yake’, na alipowatajia ntajina ya 
vitu hivyo (Allah akasenta): ‘Jee sikukwambieni kua minti najua ntantbo ya 
Ghayb (yaliyofichika) ntbinguni na ardhini, na nnajua kile ntnachokiweka wazi 
na kile mnachokificha 

Hivyo Adam akafundiswa majina ya vitu vyote viliopo mbele yake yeye na viumbe 
hivyo vyengine, kisha akaviuliza viumbe vyengine majina ya vitu hivyo, nao 
wakashindwa kuvijua, Allah Subhanahu wa Ta ’ala akamuuliza Adam ambae nae 
akataja majina ya vitu hivyo, baada ya kutaja majina ya vitu hivyo Malaika wakajua 
kua Adam yuko juu zaid yao ki I’lm na kiheshima, hivyo Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala akawaamrisha kwa pamoja wote Malaika na Iblis waliopo mbele yake 
kumsujudia Adam. 


jlSj ^! Sh ^bS ! jJJ*'-'-'’! Ldi 



Wa-idh qulna lilmala-ikati osjudoo li-adama fasajadoo illa ibleesa aba 
waistakbara wakana mina alkafireena (Surat Al Baqara 2:34) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








39 


Tafsir: Na (Kumbuka) wakati tulipowaambia Malaika: ‘Msujudieni Adam’. Na 
wakasjudu isipokua Iblis, akakataa na kua na kibri, na akawa ni miongoni mwa 
waliokufuru. 

Hikma iliyomo katika tokeo hili ni kuwaonesha Malaika na Iblis kua darja ya Adam 
iko juu kuliko darja yao, kumuonesha Adam kua yeye ni kiumbe bora zaid kuliko 
viumbe wawili hao, na pia kumuwekea wazi Adam kua Iblis ni Adui yake mkubwa 
ambae aliekataa kua chini yake. 


Ingawa Malaika na Iblis walipewa amri inayotakiwa kutekelezwa lakini Iblis 
alikataa kuitii amri hiyo, si kutokana na kua yeye hakua Malaika, kwa sababu ingawa 
kweli hakuwa miongoni mwa Malaika, lakini amri iliyotolewa ilikua ni ya jumla 
kwa wote waliokuwepo sehemu hiyo, nae alijumuishwa katika amrisho hilo 
kutokana na kua nao pamoja Malaika katika kujaribu kujipadisha darja yake, 
kujifananisha na kuwaiga Malaika na kujumuika nao katika kila amali waifanyayo. 
Lakini ukweli unarudi pale pale kua kwa sababu Iblis ni baba wa Majini, ambao ni 
viumbe tofauti na Malaika, na moja kati ya sifa za Jini ni kua na hiari katika maamuzi 
kama walivyo viumbe Bani Adam, basi hiari yake ikampa kibr na akajiona kua yeye 
ni bora kuliko Adam. 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala anaweka wazi darja aliyowapa viumbe Bani Adam, kwa 
kuwapa uwezo wa kutumia kila kitu alichokiumba ulimwenguni, kuanzia ardhi, 
bahari, hewa, mbingu, jua, mwezi nyota n,k kwa ajili ya manufaa yake, kama vile 
anavyosema katika Qur’an: 


LtlU- jj : jdJ ^4-tI 


Walaqad karramna banee adama wahamalnahum fee albarri waalbahri 
warazaqnahum mina alttayyibati wafadhalnahum AAala kathirin mimman 
khalaqna tafdhilan (Surat Al Israa, 17:70) 

Tafsir: Na kwa hakika tumemkirim Bani Adam, na tukawachukua na kuwaweka 
juu ya ardhi na juu ya bahari, na kuwajaalia kila kilicho kizuri na kilicho halali, 
na tumewapendelea wao na kuwaweka juu kwa tofauti kubwa kulingana na 
viumbe wengi tuliowaumba. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









40 


Na vile vile akasema tena: 


jJJJ 3 oj 4^« 1*0^- 3 oijLkJvJi 3 J5vJ 

<l|> jjjSjjXj ^jjjJ 


Wasakhkhara lakum ma fee alssamawati wama fee al-ardhi jameeAAan minhu 
inna fee dha lika laayatin liqawmin yatafakkaroona (Surat Al Jathiyah, 45:13) 

Tafsir: Na akaviweka chini yako kila kilichomo mbiguni na ardhini: Yote haya ni 
kukupendeleeni kuotokana na ukarimu wake. Hakika katika haya kuna mafunzo 
ndani yake kwa wale wenye kutafakkari. 

Hivyo viumbe vyote vipo chini yake Bani Adam kutegemeana na vipi 
atakavyoendesha maisha yake kwani kati ya viumbe hawa kuna Malaika ambao 
wapo kwa manufaa yake kwa kutumia jitihada ya kumhamasisha Bani Adam katika 
kufanya mema, kumuombea dua pale anapokua miongoni mwa watu wema, 
kumlinda na maasi ya Iblis na mambo mengineyo na pia kumlaani pale anapofanya 
maasi na kuacha kuomba msamaha kwa Mola wake. 

Vile vile kuna viumbe Majini ambao miongoni wao kuna wacha Mungu na 
huwahamasisha Bani Adam kufanya mema, na vile vile miongoni mwao kuna waovu 
wanaoongozwa na Ibilis ambao pia hua na manufaa kwa Bani Adam kutokana na 
kua na uadui baina yao, kwani kila Bani Adam anapopingana nao katika vishawishi 
vyao, hupata malipo bora zaidi na kila itokeapo kua Iblis akafanikiwa kumtelezesha 
Bani Adam basi mja huyo akiwa mwema huzindukana na hivyo kuyaona makosa 
yake na kuomba msamaha zaidi kwa Mola wake na kusamehewa makosa hayo. 

Lakini pia kuna hasara kubwa kwa asiezindukana kutokana na uadui wao wa asili 
uliotokana na Iblis kujiona bora zaid kuliko Adam, Qur’an inaelezea asili ya uadui 
huu kwa kusema:- 


0x5"*^»! oJjScc.4 Ifdfj c^JbL UJ jJLUJ j! jJjtU U <jLs<|i> 
Jli jjs jJ* jlj Jjo ^XXaL>- J-p- L>! JU jvLstJ! 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 









41 


<S J\ Jjj jijJ' J|j f^fJ '4-J 

JU >^l*jJl Cpji pJ (jiJ ai4Jl p« JJjJ jLs OjX*-J 

jji-lj JjJ-ll j^ jy*aL>*-£J' jt4-p Jj'Lf' j>p!“' jt4-LjL*J JJjj*-^ 

/x c j, 0 ' \^ ^ 1 &, 'K * 1 otf -£* 

#jL*j-l jg-j ji*j jjj jj« jjjj- j jJ»y J^al 


Qala ya ibleesu ma manaAAaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya 
astakbarta am kunta mina alAAaleena; Qala ana khayrun minhu khalaqtanee 
min narin wakhalaqtahu min teenin; Qala faokhruj minha fa-innaka 
rajeemun; Wa-inna AAalayka laAAnatee ila yawmi alddeeni; Qala rabbi 
faam/Mrnee ila yawmi yubAAathoona; Qala fa-innaka mina almunrf/tareena; 
Ila yawmi alwaqti almaAAloomi; Qala fabiAAizzatika laoghwiyannahum 
ajmaAAeena; Illa AAibadaka minhumu almukhlaseena; Qala faalhaqqu 
waalhaqqa aqoolu; Laamlaanna jahannama minka wamimman tabiAAaka 
minhum ajmaAAeen (Surat Sad 38: 75-85) 

Tafsir:(Allah) akasema: ‘Ewe Iblis! Ni kitu gani kilichokuzuia wewe usimsujudie 
yule ambae mimi nimemuumba kwa mikono yangu. Jee unakiburi sana au wewe 
ni miongni mwa wanaojiona wako juu?’; Iblis akasema: ‘Mimi ni bora kuliko 
yeye, kwani kwa hakika umeniumba mimi kutokana na moto nayeye umemuumba 
kutokana udongo’; (Allah) akasema: ‘Ondoka katika sehemu hii kwani kwa 
hakika wewe ni miongoni mwa waliofukuzwa ’; ‘Na kwa hakika nimekulaani hadi 
siku ya Kiama’; Iblis akasema: ‘Mola wangu! Niruhusu basi niishi hadi siku ya 
Kiama’; (Allah) akasema: ‘Kwa hakika wewe ni miongoni mwa waliokubaliwa 
hivyo’; ‘Hadi siku maalum’; Iblis akasema: ‘Nnaapa kwa uwezo wako, mimi 
nitawapotosha wote hao’; ‘Isipokua wale waja wema miongoni mwao’; (Allah) 
akasema: ‘Ukweli ni kua, na Ukweli nnasema ’; ‘Kua nitawajaza katika moto wa 
Jahannam nyote, wewe na wale watakaokufuata’”. 


Katika aya hii tunaona kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasisitiza tena hadhi na 
utukufu aliokua nao Adam kwa kutumia maneno ‘Niliemuumba kwa mikono 
yangu’, maneno haya yanamaanisha kuuwekea wazi ufahamu wa Bani Adam, 
Malaika na pia Iblis namna Allah Subhanahu wa Ta ’ala alivyomjali kiumbe Adam 
pale wakati alipokua akimuumba kutokana na umuhimu aliokua nao kiumbe 
huyo. Lakini hata hivyo, kiumbe Iblis hakutaka kuujali utukufu na umuhimu huo 
hivyo akajiona kua yeye alieumbwa kwa moto ni bora zaidi na kuamua kuasi amri 


AL MllSTAKSHlF ABU MAiNAL DANAH 








42 


ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala jambo ambalo lilimpelekea kulaaniwa kutokana na 
uasi huo. 


Baada ya Iblis kulaaniwa akamuomba Allah Subhanahu wa Ta ’ala na kutokana na 
ukarimu na Hikma zake basi akamkubalia Iblis maombi yake hayo, na baada ya Iblis 
kukubaliwa akaamua kuweka wazi kua atawapotosha Bani Adam wote, isipokua 
wale waja wema tu. Hivyo Allah Subhanahu wa Ta ’ala pia nae akaweka wazi kua 
Bani Adam wote ambao watakaomfuata Iblis basi hawana sehemu nyengine ya 
kuelekea isipokua moja kwa moja wataelekea anakoelekea yeye, katika moto mkali 
sana wa Jahannam (Allahuma Ajirna minna nnar!). 


Ukweli ni kua Allah Subhanahu wa Ta’ala alipowaumba Malaika aliwajaalia 
viumbe hao kua na ufahamu lakini hakuwajaalia kua na matamanio na akawaumba 
wanyama na kuwajaalia matamanio lakini hakuwajaalia kua na ufahamu. Lakini 
alipowaumba Majini na Bani Adam aliwajaalia neema zote mbili, yaani matamanio 
na ufahamu, hivyo kwa kila kiumbe kilichopewa matamanio na ufahamu, basi kina 
mtihani wa kuyadhibiti matamanio hayo na kama kitaweza kuyadhibiti matamanio 
hayo, basi kitakua na darja ya juu zaid kuliko Malaika, kwa sababu ni maumbile ya 
Malaika kua watiifu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala, kwa kua hawana 
upinzani wa matamani ya Nafsi zao katika kumtii Mola wao, tofauti na ilivyo kwa 
Majini na Bani Adam kwani wao wanahitaji jitihada ya juu zaid ili kuyadhibiti 
matamanio kwa kutumia ufahamu wao ili kuonesha ubora wa kufanya mema. Kwani 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema: 




Tabaraka alla dhi biyadihi almulku wahuwa AAala kulli shay-in qadeerun- 
Alladhi khalaqa almawta waalhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 
AAamalan wahuwa alAAazeezu alghafooru. (SuratAl Mulk 67:1-2) 

Tafsir: Ametukuka yule ambae ufalme wa kila kitu uko mikononi mwake, na 
mwenye uwezo wa kufanya kila kitu; Ni yeye ambae alieumba Mauti na Uhai ili 
akujaribuni (ili akuoneni) ni yupi atakaekua m-bora wa kufanya ntema, Na yeye 
ni mwenye uwezo wa kila kitu na ni mwingi wa Usamehevu. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








43 


Huo ni mmoja kati ya mitihani ya Majini na Bani Adam, mtihani mwengine ni ule 
unaohusiana na matumizi ya neema ya ufahamu huo, kwa ajili ya Mola wao na pia 
kwa ajili ya kuyadhibiti matamanio ya Nafsi zao, kwani kwa kila asieweza kuutumia 
ufahamu wake ipasavyo basi atashuka katika darja ya chini kabisa kuliko hata ile 
darja ya rnnyama kwa sababu ni maumbile ya mnyama kua na matamanio bila ya 
kua na ufahamu na hivyo kutoweza kuyadhibiti matamanio yao. Hivyo neema mbili 
hizo, Matamanio na Ufahamu aidha zitamuweka katika sehemu salama kiumbe 
kesho Akhera au zitamtia hatarini kila kiumbe alieneemeshwa neema mbili hizo. 

Ama kwa hakika Bani Adam ni kiumbe kilicho bora, na ndio maana kikachaguliwa 
na kupewa neema iliyo bora, neema ya kua Khalifah katika Ardhi. Kama 
anavyosema Allah Subhanah wa Ta ’ala : 


->-j3 (Jjj j&jj 


Wahuwa alladhi jaAAalakum khala-ifa al-ardi warafaAAa baAAdhakum 
fawqa baAAdhin darajatin liyabluwakum fee ma atakum inna rabbaka 
sareeAAu alAAiqabi wa-innahu laghafoorun raheemun. (Al An A ’am 6:165) 


Tafsir: Na ni yeye alie kujaalieni nyinyi Ukhalifa katika ardhi, kizazi baada ya 
kizazi, na akakunyanyueni katika darja, baadhi kua juu ya wengine ili 
akujaribuni kwa kile alichokupeni. Kwa hakika Mola wako ni mwepesi katika 
kutoa, na ltakika ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa rehma. 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimchagua Bani Adam kua Khalifah ardhini, mwenye 
wajibu wa usimamizi wa kila kitu duniani, wajibu ambao ni tofauti na wajibu wa 
viumbe wengine, hivyo wao pia wakapewa uhuru wa kuchagua baina ya 
kujineemesha kwa kufanya mema ama kujidhalilisha kwa kufanya maovu, na hii ni 
baada ya kukubali kuchukua Amanah ambayo walipewa baada ya kuumbwa, kabla 
ya kula kiapo wakati wakiwa katika sehemu za siri za wazee wao na kabla ya 
kupuliziwa roho kwa kiumbe Adam ambae alikua ni baba yao. 


BANIADAM NA ALAMANAH. 


Anasema Allah Subhanahu wa Ta ’ala kua: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









44 


1)1 djuli (JLLJ-Ij jjIjUlLvJI ^Ip 4jLL*yi LLvJ^p L4<||> 

Ai)l uuJieJJ — S lj-^r Lajils 1)15" 4j| 1 )LjJ*J| LgJu^j L^j« ^j^JLLjlj 

^Lp L5jJu«J Ij jr^JjiJlj jjLisllUlj julsLLlJl 

JjjLp <jL5j oLIaJ^JIj 


Inna AAaradhna al-amanata AAala alssamawati waal-ardhi waaljibali 
faabayna an yahmilnaha waashfaqna minha wahamalaha al-insanu innahu 
kana J/ialuuman jahuulan; LiyuAAadhdhiba Allahu almunafiqeena 
waalmunafiqati waalmushrikeena waalmushrikati wayatooba Allahu AAala 
almu/mineena waalmu/minati wakana Allahu ghafooran raheeman (Al Ahzab 
33:72-73) 

Tafsir: Kwa hakika tuliipa Amana, Mbingu na Ardhi na Milinta lakini vikaikataa 
kuichukua; kwa sababu ya kuogopa: lakini Mtu akaichukua: Hakika alikua ni 
mwenye kujidhulumu na ni mjinga; Hivyo Allah atawaadhibu Wanaftq wa kiume 
na wanafiq wa kike na Al Mushrikun (wanaume na wanawake 
wanaomshirikisha). Na Allah atawasamehe Waumini wa kweli wa kiume na wa 
kike. Na hakika Allah ni mwingi wa Usantehevu na ni mwingi wa Relima. 

Neno Amanah linatokana na mzizi wa herufi za kiarabu Alif-Mim-Nun, ambalo 
maana yake ni kua katika hali ya amani, usalama, ulinzi, uaminifu na kua na imani 
na kitu. Usalama na amani wa sehemu fulani huweza hupatikana kutokana na ulinzi 
na uaminifu wa yule anaeyatawala mazingira hayo. Hivyo tunapozungumzia maana 
ya Amanah kiislamu basi hua tunazungumzia kitu kinachotegemeana na Khalifahh 
anaetawala ulimwenguni ambae ni Bani Adam. 

Tukiangalia kwa undani zaid basi tunaona kua neno Amanah limetumika katika 
Qur’an kutoa maana yenye kina kirefu zaidi. Kwani inaelezea kuhusiana na haki ya 
Bani Adam na majukumu yake dhidi ya Bani Adam wenzake, mazingira yake na 
pia viumbe vyengine vyote vilivyoumba na Allah Subhanahu wa Ta ’ala. Kila kitu 
alichojaaliwa kupewa au kuamrishwa kiumbe Bani Adam afanye, hata kama ikiwa 
ni kwa manufaa yake, basi hua ni Amanah na hivyo huhitajiwa kuchungwa na 
kutumiwa kulingana na Sharia’h za yule aliempa Amanah hiyo ambae ni Allah 
Subhanah wa Ta ’ala. Kwani ni wajib unapopewa amana aidha kuirudisha kama 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









45 


ilivyokua, kwa aliekupa ama kuitumia kulingana na matakwa au muongozo wa 
aliekupa Amanah hiyo. 

Kutokana na aya ya 72 ya Surat Al Ahzab tunaona kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
aliikabidhi Amanah kwa viumbe vyengine ikiwemo Mbingu, Milima na Ardhi lakini 
viumbe hivyo vikaikataa Amanah hiyo kutokana na uzito wake na hivyo kuogopa 
kua baadae vitashindwa kuitekeleza. Lakini hata hivyo Amanah hiyo alipopewa Bani 
Adam, yeye akaipokea kwa mikono miwili. 

Swali la kujiuliza ni kua Jee ilikuaje Bani Adam akaikubalia Amanah ambayo 
viumbe vyengine waliikataa? 

Tukiangalia Tafsir ya Imam Ibn Kathir basi tunaona inasema kua, Wakati Allah 
Subhanahu wa Ta’ala alipovipa Amanah viumbe vyake yaani Mbingu, kisha 
Ardhi na kisha Mihma ilikua si katika hali ya kuvilazimisha viumbe hivyo 
kubeba jukuma la Amanah hiyo, bali ilikua ni katika hali ya hiari na hivyo 
alivipa pia uamuzi wa kuchagua, kwani hali hiyo ulikua katika hali ya 
kuulizwa: ‘Jee mtakua tayari kuyatekeleza masharti ya Amanah hii kutoka 
kwetu ili mpate mahpo yake?’, viumbe vyote hivyo vikauliza: ‘Malipo gani 
hayo?’, na wakaambiwa : ‘Ikiwa mtaweza kutekeleza masharti yaAmanah hii, 
kutokana na juhudi zenu zote, mtaliwa malipo bora, hususan kupata ukaribu 
zaid mbele ya Allah Subhanah wa Ta ’ala, lakini ikiwa hamtoweza kutekeleza 
masharti yake, basi mtapata adhabu kali sana.’ 

Hivyo baada ya kusikia masharti ya amana hiyo viumbe vyote hivyo vikubwa 
vikajibu kwa kusema: ‘Mola wetu, hata sasa hivi sisi tuko chini ya amri yako, 
lakini sasa hivi (kutokana na kupewa uamuzi wa kuchagua) tunajisikia kua 
tuko dhaifu sana kuubeba mzigo huo mzito na hatutoweza kutekeleza masharti 
yake, ama kuhusiana na malipo sisi hatuyataki, na kuhusiana na adhabu 
hatuwezi kuistahmilia.’ 

Tukiangalia kwa upande wa Tafsir ya Imam A1 Qurtubi, tunaona kua, baada ya 
viumbe vitatau hivyo yaani mbingu, ardhi na milima kupewa Amanah hiyo na 
kuikataa, basi Allah Subhanah wa Ta ’ala akamuambia kiumbe Insan au mtu: 

‘Tumeipa Amanah yetu kwa Mbigu, Ardhi na Miiima lakini ikaweka wazi 
kutoweza kwao kubeba jukumu zito la Amanah hiyo, Jee vipi wewe utaibeba 
Amanah hii ukijua uzito wa majukumu yake?’, Mtu akauliza, ‘Ya Rabbi ni 
majukumu gani hayo’, na majibu yakawa: ‘Kama ikiwa utafanikiwa kutekeleza 
majukumu ya Amanah hiyo kadri uwezavyo (yaani kua mtiifu kadri 
utakavyoweza) utalipwa (kwa kuupata ukaribu wa Allah na fadhila zake juu 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








46 

yako na pia kuishi milele Peponi) na kama ukishindwa kutekeleza majukumu 
yaAmaitah hiyo basi utaadhibiwa’. Hivyo Adam (akiwa na hamu kubwa sana 
ya kupata kua na ukaribu na Allah na pia ridhaa yake) akakubaliana na 
majukumu hayo na hivyo kuibeba Amanah hiyo. 

Ni jambo lililowazi hapa kua, tukio la kupewa Amanah lilitokea kabla ya tukio 
la ahadi, yaani lile tukio la kuulizwa kwa watu wote : ‘Jee mimi si Mola wenu?’, 
kwani swali hilo la ahadi lililoulizwa hapo linatokana na kukubaliana kubeba 
Amanah na kutekeleza majukumu yake. Kwani ili kua Khalifah ardhini, basi 
kitu cha muhimu na cha lazima ni uwezo wa kulibeba jukumu la Amanah. 

Kama ilivyokwisha kadiriwa na Allah Subhanah wa Ta’ala, kua Allah 
Subhanahu wa Ta’ala alikua ameshaamua kumteua Adam kama Khalifah wake 
katika ardhi na ukhalifa huu huweza kukabidhiwa yule atakaeweza kubeba 
jukumu la kutii maamrisho ya muumbaji - kwa sababu lengo la ukhalifa ni kua 
hukmu na Sharia ’h za Allah Subhanahu wa Ta ’ala zitumike ardhini na hivyo 
viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta’ala vishawishiwe kutekeleza hukmu na 
Sharia’h hizo. Kutokana na utofauti wa viumbe Adam akakubali kubeba 
jukumu la Amanah hiyo - ijapokua alikua akifahamu kua kuna uwezekano wa 
kutokea kwa baadhi ya watu miongoni mwa viumbe hivyo, kutokua na uwezo 
kubeba Amanah hiyo. (Mazhari na Bayan ul Qur’an ) 

Ama kuhusiana na maneno ya mwisho ya aya yasemayo: 

jl5" 

Innahu kana dhaluuman jahuuian - Kwa hakika alikua ni mwenye kujidhulumu 
na mjinga. 

Basi neno Dhaluma maana yake ni kua aliejidhulumu Nafsi yake na neno Jahula 
maana ni kutokujua matokeo yake. Hivyo kutokana na maneno haya kwa ujumla 
inaonekana kua Mtu analaumiwa kua ni mjinga kwa kujidhulumu kutokana na 
kukubali kubeba Amanah kubwa yenye jukumu zito ambayo inazidi uwezo wake. 

Lakini kutokana na maelezo yaliyowazi kutoka katika Qur’an, basi tunaona kua hivi 
sivyo ilivyokusudiwa kwa sababu neno ‘Mtu’ linamaanisha Adam au Bani Adam 
wote. Sasa Adam yeye kama Nabii, basi ana ulinzi wa Allah wa kutofanya dhambi. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 









47 

Hivyo mzigo wa jukumu alioubeba aliubeba kihalali na kiuhakika, na matokeo yake 
ndio akapewa cheo cha kua Khalifah wa Allah na akatumwa ardhini. 

Adam alifanywa kua kiumbe cha kusujudiwa na Malaika, hivyo na Akhera pia, 
makazi yake yatakua yapo juu kuliko hata yale ya Malaika. Na ikiwa neno ‘Mtu’ 
linamanisha Bani Adam, basi katika mtizamo huu pia kuna Maelfu ya Mitume 
watukufu na Mamilioni ya watu wema wa Allah ( Awliya Allah ) hata Malaika 
huwaiga - wale waliokubalika kutokana na mambo yao katika maisha kiasi ya kua 
waliweza kuidhibiti na kuibeba Amanah hiyo ya Allah. Kutokana na msingi huu 
uliowekwa na roho za watu wema kama hawa ambao walipata haki ya kihalali na 
kiasili ya kubeba amana hiyo nzito kiasi ya kua Qur’an yenyewe imetangazia kua 
Bani Adam ni kiumbe bora kuliko viumbe wote pale iliposema: 

Walaqad karramna banee adama (Surat AlIsraa, 17:70) 

Tafsir: Na kwa hakika tumemkirimu Bani Adam. 

Aya hii inaonesha kua Adam hana makosa na vile vile Bani Adam hawana makosa 
pia. Hivyo Mufassirin, wanaotafsiri wamesema kua meneno haya 'Kwa hakika 
alikua ni mwenye kujidhulumu na mjinga’, hayana maana ya kutoa lawama, au 
kulaumu, bali yapo katika hali ya kuelezea hali ya tukio miongoni mwa wengi kati 
ya Bani Adam. Kiasi ya kua, ikiwa hali ya wengi miongoni mwa Bani Adam 
wakajidhihirisha kua ni Dhaluman (waliojidhulumu) na Jahulan (wajinga wasiojua 
matokeo ya mwisho) basi hua ni walioshindwa kutekeleza haki na matakwa ya 
Amanah hiyo na wataingia katika hasara kubwa. Bani Adam hua wanasifika hivyo 
kwa sababu hivi ndivyo hali halisi ilivyo kwa idadi kubwa sana miongoni mwao. 

Hivyo maana ya aya hiyo ni kua, kwa sababu Bani Adam amekubali kubeba jukumu 
la Amanah hiyo, basi matokeo yake yamewagawa Bani Adam katika makundi 
mawili: 


Kundi la kwanza ni la wasioamini, wanafiq na wengineo ambao wanapinga na 
pia kuenda kinyume na maamrisho ya Allah Subhanah wa Ta’ala na hivyo 
wakawa ni miongoni mwa waliolipoteza jukumu la Amana hiyo na matokeo 
yake ni kua watapata adhabu kali baadae, hawa ndio ambao waliojidhulumu 
kutokana na ujinga wao. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








48 


Kundi la pili ni wale walioamini na wakatekeleza maamrisho ya Allah 
Subhanah wa Ta’ala, matokeo ya watu hawa ni kuingizwa katika Rehma na 
Usamehevu wa Allah Subhanahu wa Ta’ala, hawa ndio watakaokua miongoni 
mwa waliofuzu. 


Na hivi ndivyo ilivyotafsiriwa maana ya maneno Dhaluman na Jahula na wengi 
miongoni mwa wafasiri - Kua maneno haya hayawajumuishi Bani Adam wote kwa 
ujumla kua wana sifa hiyo. Bali inawazungumzia wale walioshindwa kutekeleza 
majukumu ya Amanah waliyopewa. 


KUUMBWA KWA HAWA 


Baada ya Adam kuumbwa na kupewa roho na kua hai, ikawa yuko peke yake kwani 
kila akiwaangalia viumbe wenzake Malaika na akijaribu kuzungumza nao hua 
hawamjibu kwa sababu kila mmoja yuko akiwa ameshughulika na kazi yake maalum 
aliyoumbiwa ambayo ni ya kumtukuza na kumuabudu Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 

Siku moja alilala na alipoamka akamuona mtu mwengine kama yeye lakini akiwa 
na umbo tofauti na lake, kwani mtu huyo mwengine alikua na umbo la 
mwanamke mzuri anaevutia katika macho yake na kupendeza sana, mwanamke 
huyo alikua amekaa pembeni yake katika upande wake wa kushoto akimuangalia 
Adam, ingawa alivutiwa lakini Adam alishtuka na kushangaa pia, halafu akamuuliza 
imekuaje hadi akatokea hapo alipokuwepo, yule mwanamke akamwambia Adam 
kua ameumbwa ili awe ni mshirika wake ili amuondolee unyonge na upweke aliokua 
nao na kwa ajili ya kumpa utulivu wa ndani ya Nafsi yake. 


Anasema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika Qur’an\ 

4 -^? 


Huwa alladhi khalaqakum min Nafsi n wahidatin wajaAAala minha zawjaha 
liyaskuna ilayha (Surat Al A ’raf 7:189) 

Tafsir: Ni yeye ambae aliekuumbeni kutokana na mtu mmoja (Adam) kisha 
akaumba kutoka kwa mtu huyo mke wake (Hawa), ili apate rahaya kuishipamoja 
nae. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








49 


Sehemu ya aya hii inamzungumzia Hawa, ambae Allah Subhanahu wa Ta’ala 
alimuumba, kutokana na Adam. Kwani kama Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
angelikiumba kizazi cha Adam kua ni cha wanaume tu bila ya kuwepo wanawake 
ndani yake au kuumba wanawake kutokana na viumbe wengine basi isingelipatikana 
utulivu baina yao na hao viumbe wengineo, na badala yake kungekua na matatizo 
makubwa sana, lakini kutokana na Rehma zake Allah Subhanahu wa Ta ’ala basi 
akawaumbia Bani Adam wa kiume wenzi wao wa kike na kuwawekea mapenzi, 
upole na huruma baina yao, kama anavyosema katika aya ifuatayo: 




jJJS jl 0 . 5 y» 

Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunoo ilayha 
wajaAAala baynakum mawaddatan warahmatan inna fee dha lika laayatin 
liqawmin yatafakkaroona (Surat Ar Rum 30:21) 

Tafsir: Na miongoni mwa alama zake ni kukuumbieni wake kwa ajiliyenu kutoka 
miongoiti mwenu, ili mpate utulivu pamoja nao, na akakuwekeeni baina yenu 
mapenzi na rehma. Kwa hakika katika hili kuita dalili kwa wale wenye kutafakkar. 

Baada ya kukaa nae na kufahamu kusudio la kuumbiwa kiumbe huyo, Adam 
akafurahi na kupata utulivu wa akili na Nafsi yake. Baada ya Malaika kumuona 
Adam amekua na mwenzake, na kwa sababu wanajua kua Adam ni miongoni mwa 
viumbe wenye kujua hivyo wakamuuliza, huyu kiumbe uliekua nae ni nani? Adam 
akasema huyu ni Hawa. 

Hawa ni neno la kiarabu ambalo maana yake ni uhai, hivyo Adam aliwaambia 
Malaika kua Hawa anaitwa ‘Hawa’ kwa sababu ameumbwa kutokana na maumbile 
kama ya aina ya mwili wake na ni mwenye kuishi basi maana akawa ni Hawa. 


Miongoni mwa aya nyingi zilizogusia kuumbwa kwa Hawa ni pamoja na aya 
tulizoziangalia za SuratAr Rum 30:21, Surat Al Araf 7:189, SuratAn Nisaa 4:1, n.k 
ambapo kama zilivyo aya nyenginezo zilizogusia suala hilo basi tunaona kua 
hazikuzungumzia kwa kina kuhusiana na uumbwaji wake kua aliumbwa kutokana 
na mbavu ya Adam ama la, lakini baadhi ya wafasiri wametafsiri kua kutokana na 
Qur’an kusema kua ‘kutoka miongoni mwemT basi hua kunamaanisha kua Hawa 
ameumbwa ‘ kutoka katika mbavu ya AdanT. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








50 


Lakini hata hivyo Imam A1 Qurtubi na baadhi ya wafasiri wengine wanasema kua: 
Maana ya ‘’kutoka miongoni mwenu' ni ‘kutokana na aina mojaya kiumbe' yaani 

Adam. ( Al-Jami' li Ahkam Al-Qur’an) 


Mtizamo huo wa Imam A1 Qurtubi unaendana pia na mtizamo wa Imam Fakhr Ad 
Din A1 Razi, ambae anasema kua: Tafsiri hii ya ‘’kutoka miongoni mwenu' ndio 
ambayo inaingia akilini zaidi kuliko ile maana inayonukuliwa sana ambayo 
yenye mtizamo wa ‘kutoka katika mbavu ya Adam', kwani maana ya ‘kutoka 
miongoni mwenu' ndio ile ile inayopatikana katika tafsiri ya aya isemayo: 




cyt Jo-^j 


& 




Laqad jaakum rasoolun min anfusikum. (Surat At Tawba 9:128) 

Tafsir : Kwa hakika, amekujieni Mtume kutoka miongoni mwenu.f yaani Mtume 
kutoka miongoni mwa jamii ya watu waliotumiwa Mtume huyo). 

Kuendana kwa tafsiri hii ya ‘kutoka miongoni mwenu' kunathibitishwa na 
maneno yanayofuatia ya aya hiyo ya Surat Ar Rum yasemayo kua ‘ili mpate 
utulivu pamoja nao', yaani sababu ya msingi ya kuumbwa kwa viumbe wenza 
(ambao ni wanawake, kua viumbe wenza wa wanaume) ‘’kutoka miongoni 
mwenu' yaani ‘kutokana na aina mojaya kiumbe', kwani kama ingelikua wenza 
hao wanatokana na aina nyengine ya viumbe basi usingelipatikana utulivu, 
masikilzano wala faraja baina yao. (Imam Fakhr Ad Din Al Razi katika Mafatih 
al-Ghayb) 

Maana hii hii pia imetumika katika aya nyengine kama vile: 







iijlO OlS'i)! 01 


Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakumu alla dhi kbalaqakum min Nafsin 
wahidatin wakhalaqa minha zawjaha wabaththa minhuma rijalan kathiran 



AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiN'AH 








51 


wanisaan waittaqoo Allaha alladhii tasaaloona bihi waal-arhama inna Allaha 
kana AAalaykum raqeeban (Surat An Nisaa 4:1) 

Tafsiri: Enyi Watu! Mcheni Mola wenu aliekuumbeni kutokana na Nafsi moja 
(Adam), na kutokana nae (Adam) akamuumba mke wake (Hawa), na kutokana 
na wao akawaumba wanaume na wanawake wengi na muogopeni Allah ambae 
ana haki juu yenu, na msivinje udugu, kwani kwa Hakika Allali ni mwenye kua 
na uangalifu mkubwa juu yenu. 

Ambapo vile vile baadhi ya Wanazuoni na Wafasiri wamefafanua kua hii 
inamaanisha kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimuumba Adam na halafu kutokana 
na mbavu yake akamuumba Hawa. Anasema Imam Fakhr Ad Din A1 Razi kua: 

‘Hapa pia inawezekana kutumika ile ile maana ya: ‘aliekuumbeni kutokana na 
Nafsi moja' yaani ‘kuanzia kutoka katika Nafsi moja' kwani neno ‘Min Of’ kwa 
kiarabu linaashiria kuanzia kwa kitu maalum ( ibtida’ al-ghaya), na kisha 
‘akaumba kutokana na kitu hicho, kitu chenzake ’ yaani ‘yaani akaumba 
kutokana na asili hiyo hiyoya kitu cha mwanzo, kitu chengine”. (Imam FakhrAd 
Din Al Razi katika Mafatih al-Ghayb ) 

KUSHUKA DUNIANI KWA ADAM NA HAWA. 

Baada ya Bani Adam kula kiapo cha Ahadi na kukubali kuchukua Amanah na 
kufahamu na kukubaliana na matokeo yake, Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
akamuumba Hawa ili awe kama mwenzake Adam na pia kama mke wake ili kumpa 
utulivu na pia kuendeleza kuweza kuendeleza kizazi chao, basi akawapa mtihani wa 
kuwaruhusu kuingia na kuishi Peponi na kufanya kila kitu isipokua kutoukaribia mti 
wenye matunda fulani aliyowaonesha, kama anavyosema Allah Subhanah wa 
Ta ’ala\ 




Waqulna ya adamu oskun anta wazawjuka aljannata wakula minha raghadan 
haythu shi/tuma wala taqraba h adh ihi alshshajarata fatakoona mina 
a k/M/ta limeena. (Surat Al Baqara 2:35) 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









52 


Tafsir: Na tukasema : ‘Ewe Adam, Kaa wewe na mke wako Peponi na kuleni kila 
kitu kwa uhuru na raha mtakavyoridhika na vitu vilivyomo ndaniyakepopotepale 
mtakapo, lakini msiukaribie mti huu kwani nyote mtakua ni miongoni mwa 
waliojidhulumu. ’ 

Tunapoyaangalia maumbile ya Nafsi ya Adam basi tunaona kua imeumbwa na 
kugawika katika sehemu tatu, sehemu ya kwanza ni ile ijulikanayo kua ni Nafsi ya 
Matamanio (Nafs-as-shahwaniyyah) ambayo huishawishi Nafsi kutamani kile 
inachokiona ni kizuri kwake. Hali ya Nafsi ambayo ambayo iliwapelekea Adam na 
Hawa kua na hamu ya kula tunda, tunda ambalo lenye ufunguo wa kusitisha hali 
waliyokua nayo viumbe Adam na Hawa ya kutokua na uwezo wa kua na kifo. 

Tunda hilo lilikua ni la kusitisha mfumo wa uhai wa maisha ya Peponi na kuanzisha 
mfumo wa uhai wa maisha ya Duniani, kwani Adam na Hawa walikua tayari 
wanaishi katika mfumo wa uhai wa Peponi ambao una kila kilicho bora, uhai ambao 
hauna kuchoka wala kulala, hauna kuziona sehemu zao za siri na hivyo hauna 
kujisaidia, kuingiliana na kuzaana wala hauna kifo na hivyo hawezi kua Khalifah wa 
Ardhini. 

Lakini ni lazima kwanza tukumbuke kua Adam aliumbwa ili awe Khalifah Ardhini, 
na hawezi kuutumikia wadhifa huo hadi pale atakapoitumia sehemu ya kwanza 
ambayo ni ya Nafs-as-shahwaniyyah itakayo mpelekea kutoka Peponi na kushushwa 
Duniani ambako atakua na uwezo wa kuzitumia sehemu mbili za Nafsi yake 
zilizobakia ambazo ni (Nafs al Jinsiyyah ) ambayo ni Nafsi ya matamanio ya 
kuingiliana kijinsia na kufanya mapenzi na Hawa ili kujisikia raha na utulivu na pia 
kupata watoto na hivyo kuijaza Dunia na kizazi cha Bani Adam ambao watakua 
tayari kuitumia sehemu ya tatu ya Nafsi ijulikanayo kama (Nafs ash Shaitara) 
ambayo ni Nafsi ya kutamani kua Khalifah Ardhini. 

Jukumu la kuwashawishi na hivyo kushindwa kujizuia na kuweza kuitumia Nafs-as- 
shahwaniyyah lilikua ni la adui yao mkuu ambae alieapa kuwapotosha Bani Adam 
wote. Yaani Iblis ambae nae alifanya kila juhudi hadi akafanikiwa kuwashawishi 
wote Adam na Hawa kulitamani na kulila tunda hilo walilokatazwa hata kulikaribia 
na hivyo wakamuasi Allah Subhanahu wa Ta ’ala na kua ni miongoni mwa waliokula 
hasara. Kwani baada ya kula tunda hilo tu Adam na Hawa wote kwa pamoja ikawa 
tayari wameshaitumia sehemu ya kwanza ya hali ya Nafsi ya kusitisha iitwayo Nafs- 
as-shahwaniyyah. 


Hivyo ikabidi maumbile yao yasitishe hali ya mfumo wa kuishi maisha ya Peponi, 
na kuhamia katika hali ya pili ambayo ni ya kuanzisha hali ya mfumo wa kuishi 


AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DANAH 








53 


maisha ya Duniani na hapo ndio wakaanza kuona vile walivyokua hawavioni na 
hawavijui kabla yake. Kwani kabla yake walikua katika hali ya matamanio ya kula, 
kulala na kua Khalifah wa viumbe vyote, lakini sasa hivi wakawa katika hali ya Bani 
Adam ambao ndani yake kuna hali ya asili ya Adam, na Bani Adam hua hawezi 
kuiona hali yake halisi kwa kutumia macho yake bali huweza kuiona pale 
atakapojiangalia kutokana na jicho la ndani ya Nafsi yake. Hivyo Adam na Hawa 
ikawabidi wajijue kupitia katika hali ya Bani Adam kwa ajili ya kuendelezea maisha 
yao wao na ya vizazi vyao ulimwenguni na pia kutekeleza majukumu ya Amanah 
walioichukua. 


Tunapoangalia katika Qur’an kuhusiana na tokeo hili basi tunaona kua, Qur’an 
kamwe haikubagua baina ya Adam na Hawa kwa kusema ni nani alieanza kula tunda 
lililokatazwa, na badala yake imewajumuisha Adam na Hawa wote kwa pamoja na 
kwa wakati mmoja. Allah Subhanahu wa Ta ’ala anatuelezea katika Surat Al A ’raf 
pale aliposema: 


(_)LSj LIa^ 'S' (Sjjj L* o \\o ..1 'T L«_i> 

/ s' / £ fs y s 't' / 'e- s & ts S A/ x 

'rjA Lj j5o’ jl ffSSrf Lj ol Lh SjiJjtJl jS U>Lj UiL^J U 

U^-^Lsj — jyjjJLJ-l 


Fawaswasa lahuma alshshaytanu liyubdiya lahuma ma wooriya AAanhuma 
min saw-atihima waqala ma nahakuma rabbukuma AAan h adh ihi 
alshshajarati illa an takoona malakayni aw takoona mina alkhalideena; 
Waqasamahuma innee lakuma lamina alnnasiheena; (Surat Al A ’raf 7:20-21) 


Tafsir: Kisha Shaytan akawatia wasi wasi juu yao wote wawili (kwa kuwashawishi 
katika Nafsi zao) ili kufichua kile kilichofichwa hapo kabla kutoka kwao katika 
sehemu zao za siri; akasema: ‘Mola wenu hakukukatazeni mti huu isipokua 
mtakua Malaika au mtakaoishi milele (bilaya kifo); Nayeye (Shaytan) akawaapia 
wao wote kwaAUah: ‘Hakika mimi ni mwenye kukunasihieni nyinyi mema” 


<jl & .yg<4 Lai^j L«J> oiL Lsli UJ_3 

UiJu jS U4Jj J^lSLij AdS-\ (jjj jA L 


AL MUSTAKSHIF ABU MAiNAL DANAH 









54 



Lu*ujjl \jJillp Lljj S/ll — jjyJ» jjAP LiSCi jj LjSsJ 


^ jr* jr' j^JJ Ll**JJj 


Fadallahuma bighuroorin falamma dha ga alshshajarata badat lahuma saw- 
atuhuma watafiqa yakhsifani AAalayhima min waraqi aljannati wanadahuma 
rabbuhuma alam anhakuma AAan tilkuma alshshajarati waaqul lakuma inna 
alshshaytana lakuma AAaduwwun mubeenun; Qala rabbana d/talamna 
anfusana wa-in lam taghfir lana watarhamna lanakoonanna mina alkhasireena 
(Surat Al A ’raf 7:22-23) 


Tafsir: Hivyo akawapotosha wote kwa kuwalaghai. Na walipoonja yaliyokuwemo 
katika mti huo, kile kilichofichika kwa kua ni aibu (uchi) kwao, kikawa ni chenye 
kuonekana kwao wao na hivyo wakaanza kujificha kwa kutumia majani ya 
Pepoiti. Na Mola wao akawaita (kwa kuwaambia): ‘Jee sikukukatazeni mimi mti 
huu?, na kukuambieni: Hakika Shaytani ni adui alie dhahiri kwenu? ’; Hivyo wao 
wakasema: ‘Ya Rabb! Hakika sisi tumejidhulumu Nafsi zetu. Na ikiwa 
hutotusamehe, na kutuingiza katika Rehma zako, basi kwa hakika tutakua ni 
miongoni mwa wenye kula hasara. ’ 

Kisha aya zikaendelea kwa kusema: 


I <j 3 ^ 1 JlSj 


/ Jl®** ^ ® J ^ ' 0 "** ^ ", S* 

Ljjjyr 14^3 JJ® — <Jy>- 


Qala ihbitoo baAAdhukum libaAAdhin AAaduwwun walakum fee al-ardhi 
mustaqarrun wamataAAun ila heenin; Qala feeha tahyawna wafeeha 
tamootoona waminha tukhrajoona (Surat Al A ’raf 7:24-25) 


Tafsir: Yeye (Allah) akasema: ‘Shukeni chini, baadlti miongoni mwenu ni adui 
wa baadlti yenu (yaatti baina ya Adam, Hawa na Shaytan). Ardhini itakua ni 
makazi yenu na starehe kwa muda fulani; Akawaambia: ‘Ndani yake mtaishi na 
ndani yake mtafariki, na kutokana nayo mtafufuliwa. ” 


Ama kuhusiana na juu ya Pepo waliyotolewa Adam na Hawa, basi kuna kutofautiana 
kimtizamo miongoni mwa Wanazuoni kuhusiana na uhalisi wa eneo la Pepo ambayo 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









55 


waliyokua wakiishi na pia uhalisi wa Pepo hiyo kua kama ni sawa na ile ambayo 
wataingia Waumini watakaojaaliwa kuingia ( Allahum ij’alna minhum.) baada ya 
malipo ama la, kwani kuna wanaokubaliana na mtizamo huo, lakini wengine 
wakapinga kwa kusema kua kama itakua ndio hiyo hiyo basi Iblis asingeliruhusiwa 
kuingia ndani yake na pia usingelitokea uasi wa maamrisho ya Allah Subhanah wa 
Ta ’ala. 


Wengine wanasema kua ilikua ni Pepo nyengine maalum ambayo ilikua ni kwa ajili 
ya Adam na Hawa tu. Kundi jengine linasema kua hii ilikua ni Pepo iliyokuwepo 
katika mbigu ya mwisho karibu na duniani. Na pia kuna wale ambao mimi 
nakubaliana na msimamo wao wa kua, tunakubaliana na Qur ’an bila ya kuuliza Pepo 
hiyo ilikua wapi na ilikua vipi. Kwani faida iliyomo katika kujua sehemu 
iliyokuwepo hua haina maana kuliko faida ya mafunzo yapatikanayo kutokana na 
yale yaliyotokea ndani ya Pepo hiyo. 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala anafahamu maumbile ya viumbe vyake kwa sababu 
yeye ndie muumbaji wa viumbe hivyo. Hivyo anajua kua ni jambo la kawaida kwa 
Bani Adam kupotea njia na kufanya makosa madogo madogo au makubwa 
makubwa. Vile vile kwa kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala ni mwingi wa Rehma na 
ni mwingi wa usamehevu, na yupo kwa ajili ya kumsamehe kiumbe wake Bani Adam 
pale atakapotubu na kurudi kwa Mola wake. Ndio maana akawaahidi Adam na Hawa 
na kizazi chao kua atawaletea muongozo wake ili wapate kuufuata na kua waongofii 
watakapokua duniani, kama invyoweka wazi Qur ’an katika Surat Ta-Ha pale Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala anaposema:- 


L«Lj L*^^- Lg_J« 

4j jls <Sy-^ jr p ~ X? 

& LlXjT jJjJl jJJJ6" (Jll — \jyJj 


Qala ihbita minha jameeAAan baAAdhukum libaAAdhin AAaduwwun fa- 
imma ya/tiyannakum minnee hudan famani ittabaAAa hudaya fala yadhillu 
wala yashqa; Waman aAAradha AAan dhikree fa-inna lahu 
maAAeeshatan dhankan wanahshuruhu yawma alqiyamati aAAman; Qala 


AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








56 


rabbi lima hashartanee aAAma waqad kuntu baseeran; Qala ka dha lika atatka 
ayatuna fanaseetaha waka dha lika alyawma tunsa. (Surat Ta-Ha 20:123-126) 


Tafsir: Yeye (Allah) akasema: ‘Shukeni chini nyinyi nyote kwa pamoja, kwani 
baadhi miongoni mwenu ni maadui wa baadhi yenu. Kisha utakapokuja 
muongozo kutoka kwangu, basi yeyote yule atakaefuata Muongozo wangu kamwe 
hatopotea wala hatokua katika hali mbaya; Lakiiti yeyoteyule atakaeupa mgongo 
Ukumbusho wangu, Kwa Hakika iti juuyake maisha yenye ugumu, na tutamfufua 
akiwa kipofu katika siku ya Kufufliwa ’; Nae atasema: ‘Ewe Mola wangu! Kwa 
nini umenifufua Kipofu wakati mimi nilikua ni mwenye kuona?’; (Allah) 
Atamjibu : ‘Kadhalika zilikujia Aya zetu lakini wewe ukazipuuza, hivyo na 
kadhalika katika siku ya leo wewe pia utakua ni mwenye kupuuzwa ’ 


Hivyo Adam na Hawa wakashushwa duniani na kutokana na watu wawili hao, 
kikazaliwa kizazi cha Bani Adam ambacho kikaanza kutekeleza rasmin kusudio la 
kuumbwa kwao ambalo mbali ya kua ni kumuabudu Allah Subhanahu wa Ta ’ala, 
pia kufanyiwa mtihani na kujulikana ni yupi m-bora miongoni mwao. 

Ct* Ljj 


Ya ayyuha alnnasu inna khalaqnakum min dhakarin wauntha 
wajaAAalnakum shuAAooban waqaba-ila litaAAarafoo inna akramakum 
AAinda Allahi atqakum inna Allaha AAaleemun khabeerun (Surat Al Hujarat 
49:13) 


Tafsir: Enyi watu! Hakika sisi tumekuumbeni nyinyi kutokana na mwanamme 
mmoja na mwanamke mmoja, na tukakufanyeni kua katika mataifa na makabila 
mbali mbali ili mpate kujuana (na msichukiane). Kwa hakika m-bora wenu mbele 
ya Allah ni ntwenye Taqwa zaid miongoni mwenu. Na Allah ni mjuzi wa kila kitu 
na ni mwenye khabari ya kila mnachokifanya. 


lli kujulikana ni yupi miongoni mwa Bani Adam ni m-bora basi kunahitajika 
kupatikana utulivu ndani ya Nafsi zao ili kurahisisha ucha Mungu wao na pia 
kuendeleza kizazi kwa kuzaliana wanapoishi pamoja kisharia ili waweze kuendeleza 
kizazi chao, Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema kuhusiana na jambo hili kua: 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








57 


Lg-pl LJL-jj U-l* c£ jJ' jp|i> 

^ ^ X S ®f /^ ^ ^ ^ 

Li^jj anI Ijpo oJLaJl LUj 4j ojJ® La-jjji- *>L«^ oii^ L&m*j’ LULs 
<^^S"LiJl Tjj» ^jj j£jS L>Juj? LoJ'L Jyd 


Huwa alladhi khalaqakum min Nafsin wahidatin wajaAAala minha zawjaha 
liyaskuna ilayha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafeefan famarrat 
bihi falamma athqalat daAAawa Allaha rabbahuma la-in ataytana salihan 
lanakoonanna mina alshshakireena (Surat Al A ’raf 7:189) 

Tafsir: Yeye ndie aliekuumbeni kutokana na mtu mmoja (Adam) kisha akaumba 
kutoka kwa mtu huyo mke wake (Hawa), ili apate raha, utulivu wa kuishi pamoja 
nae. Na pale atakapokua ita uhusiano wa kuingiliana nae, anapata mimba na 
huibeba kiurahisi. Baadae inapokua nzito, wote kwa pamoja humuomba Allah 
(kwa kusema); Ukitujaalia mtoto mwema, hakika tutakua ni miongoni mwa wenye 
kushukuru. 

Katika kuendeleza kizazi na kupata utulivu basi Bani Adam hao baada ya kuoana 
wanatakiwa wawe Libas baina yao, kwa kupendana, kuheshimiana, kusitiriana, 
kuhifadhiana, kufarijiana, kusaidiana n.k kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
anasema:- 



Hunna libasun lakum waantum libasun lahunna (Surat Al Baqara 2:187) 


Tafsir : Wao (Wake zenu) ni Libas kwenu na nyie (Waume zao) ni Libas kwao. 

Neno Libas kwa kiarabu lina maana ya Stara, Hifadhi, Nguo au Vazi, na kama 
inavyojulikana kazi ya vazi ni kuvaliwa ili kuulinda na kuuhifadhi mwili wa Bani 
Adam na athari za nje kama vile jua, baridi, mvua n.k, kusitiri sehemu za siri ambazo 
ni aibu kuzionesha, kuupendezesha mwili n,k basi ndio vile vile, wanavyositiriana 
na kuheshimiana na kulindana mume na mke kutokana na matamanio ya nje 
yaliyokatazwa, na hivyo kuwapelekea kusaidiana si kutokana na athari za nje tu bali 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









58 


na katika kumcha Mola wao pale wanapotimiza matamanio hayo katika njia 
inayoruhusika kisharia. 

Ingawa Allah Subhanahu wa Ta ’ala amewajaalia Bani Adam, Libas kua kama stara 
na pambo la miili yao, lakini pia amewajaalia Libas ya Taqwa ambayo ni pambo la 
Nafsi na hua ni Libas bora zaid. 



^>LJj LLLJ LJjji aS ^oT 

amI c-oT JJJJ 


Ya banee adama qad anzalna AAalaykum libasan yuwaree saw-atikum 
wareeshan walibasu alttaqwa dha lika khayrun dha lika min ayati Allahi 
laAAallahum yadhdhakkaroona (Surat Al A ’raf 7:26) 

Tafsir: Enyi Bani Adam! Tumekushushieni Libas (Mavazi) juu yenu ili mjifunike 
na pia kua kanta Rish (Mapambo); na Libas (Mavazi) ya Taqwa, ni bora zaid. 
Hizo ni miongoni mwa aya (Dalili, alama, ushahidi, nk) za Allah ili mpate 
kukumbuka. 


Baada ya kuweka wazi umuhimu wa Libas ya Taqwa, Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
anawatahadharisha Bani Adam kwa kuwakumbusha dhidi ya uadui baina yao na 
Iblis ambae aliwavua Libas ya Taqwa na ya Mavazi wazee wao yaani Adam na Hawa 
na kuwafanya kua ni wenye kuona aibu na wenye kujuta wa kusema: 

i4i fL'\ f. fzf\ ui" jiLAjT fLL S fW 


J^j jJJ LLJji (jyislLiJl L1 *j>- 


Ya banee adama la yaftinannakumu alshshaytanu kama akhraja abawaykum 
mina aljannati yanziAAu AAanhuma libasahuma liyuriyahuma saw-atihima 
innahu yarakum huwa waqabeeluhu min haythu la tarawnahum inna 
jaAAalna alshshayateena awliyaa lilladheena la yu/minoona (Surat Al A ’raf 
7:27) 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









59 


Tafsir: Enyi Bani Adam! Msimruhusu Shaytan kukulaghaini, kwaiti amewatoa 
wazee wenu Peponi, akawavua mavazi yao, na kuwaonesha sehemu zao za Siri. 
Hakika tumewafanya marafiki wa Shaytani kua ni wale wasioamini. 

Ili Bani Adam kua na Taqwa na pia wasiwe marafiki wa Shaytan, baada ya kushuka 
duniani, basi wakaanza kuishi katika mfumo wa dini wa kutomshirikisha Allah 
Subhanahu wa Ta’ala na kitu chochote na kujisalimisha katika kufuata maamrisho 
yake, mfumo ambao unajulikana kama mfumo wa Dini ya Kiislam. 

ASILI YA UISLAMU. 

Jina la mfumo wa maisha ya dini ya Kiislam linatokana na neno la kiarabu ‘ Islain 
ambalo maana yake ni kujisalimisha kikamilifu na kiutiifu. 

Hivyo kua mfuasi wa Dini ya Kiislam maana yake ni kujisalimisha kikamilifu na 
kiutiifu chini ya mfumo wa njia ya maisha ulio chini ya uangalizi wa Mamlaka 
kamilifu ya Muumba wa Ulimwengu na kila kilichomo ndani yake ambae ni Allah 
Subhanah wa Ta ’ala. Kwani anasema Allah Subhanahu wa Ta ’ala kua: 




Afaghayra deeni Allahi yabghoona walahu aslama man fee alssamawati waal- 
ardhi tawAAan wakarhan wa-ilayhi yurjaAAoona (Surat al Imran 3:83). 

Tafsir: Wanatafuta diiti nyengine zaid ya Dini ya Allah wakati kwake yeye 


kimejisalimisha kila kiumbe kilicho katika mbigu ita katika ardhi kwa hiari au 
kwa ngtivu na kwake yeye ndiko watakaporudu ’ 


Na kisha akasema tena: 





AL MliSTAKSHIF ABl MAKAL DANAH 









60 


Waman yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala minhu wahuwa fee al- 
akhirati mina alkhasireena. (Surat al Imran 3:85) 

Tafsir: yeyoteyule atakaechagua dini nyengine zaidya Uislam, basi haitokubaliwa 
na kesho Akhera atakua ni miongoni mwa waliokula hasara. 

Kwa sababu, 



Inna alddeena AAinda Allahi al-islamu..64/ Imran 3:19) 


Tafsir: Hakika diniya haki mbeleya Allah ni Uislam. 


Kwani, 



Waman ahsanu deenan mimman aslama wajhahu lillahi ( SuratAn Nisaa 4:125 ) 

Tafsir: Na ni nani atakaekua bora katika dini kulikoyule alieusalimisha uso wake 
kwa Allah. 

Hivyo Adam ni Mtu wa mwanzo kua Muislam na pia akawa ni Mtume wa mwanzo 
kwa Bani Adam wote na kwa Majini wote waliokua wakiishi duniani baada ya 
kuumbwa kwake, na baada ya kufariki kwake kizazi chake kikawa kinazidi 
kuongezeka na kuendelea. Allah Subhanahu wa Ta ’ala akawachagua baadhi ya 
viumbe wake miongoni mwa Bani Adam na kuwatuma kama Mitume, kila baada ya 
mda fulani ili kuwarejesha viumbe wake waliopotea katika njia iliyosahihi na ya 
haki na hakuwatuma wajumbe hao kwa ajili ya watu wa aina fulani tu, au kwa ajili 
ya watu wa maeneo fulani tu bali aliwatuma wajumbe hao kwa viumbe vyote 
wakiwemo Majini na Bani Adam kama vile alivyosema katika Qur’an: 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








61 


'yj (j^JjJjJJl ^ja i^J_L_® Lk-jl Uj<|i> 

ijjlp^l 

Wania arsalna qablaka mina almursaleena illa innahum lava/kuloona 
alttaAAama wayamshoona fee al-aswaqi (Surat Al Furqan 25:20) 

Tafsir: Na kamwe hatukutuma Mtume kablayako isipokua, walikua ni wenye kula 
na kutembea kwa miguu masokoni. 

Na katika sehemu nyengine akasema tena kua: 


Wama arsalna min qablika illa rijalan nuhyee ilayhim min ahli alaura (Surat 
Yusuf 12:109) 

Tafsir: Na hatukuwahi kutuma mtu yeyote kabla yako isipokua tuliwahamasisha 
kutoka miongoni mwa watu watokao katika miji yao. 

Kutokana na aya hizi mbili tunaona kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliwateremsha 
Mitume katika maumbo ya Bani Adam, na Mitume hawa walikua ni kwa ajili ya 
viumbe wote wawili yaani Bani Adam na Majini, hivyo basi hii inamaanisha kua 
Majini huwafuata Bani Adam, hii pia inaturudisha mwanzo baada ya kuumbwa 
Adam ambapo Allah Subhanahu wa Ta ’ala alipowaamrisha Malaika na Iblis 
wamsujudie Adam. 

Hivyo aya mbili hizo kamwe hazipingani na ile aya isemayo: 

Allahu yastafee mina almala-ikati rusulan wamina alnnasi inna Allaha 
sameeAAun baseerun (Surat Al Hajj 22:75) 

Tafsir: Hakika Alldh huwateua Mitume kutoka miongoni mwa Malaika na Watu. 
Hakika Allah ni mwenye kusikia na kuona kila kitu. 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 









62 


Kwa sababu neno Rasul (Mjumbe au Mtume) halitumiki kwa ajili ya Bani Adam 
peke yao, bali pia hutumika na kwa Malaika. Kwani Malaika ni wajumbe ambao 
walikua wakitumwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta’ala kuwaletea ujumbe 
Bani Adam. Kama anavyosema Allah Subhanah wa Ta ’ala: 




Wama kana libasharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara-i 
hijabin aw yursila rasoolan fayoohiya bi-idhnihi ma yashao innahu AAaliyyun 
hakeemun (Surat Ash Shuara 42:51) 

Tafsir: Na kamwe hakubashiriwa mtu yeyote yule kua azungumze na Allah 
isipokua kwa Wahy, au nyumaya pazia au kwa kumtumia mjumbe ili kumshusliia 
Wahy kuidhinisha akitakacho. Hakika yeye ni muweza wa kila kitu. 

Hivyo Allah Subhanahu wa Ta ’ala hutuma ujumbe kwa Mitume na Manabii wake 
kwa kupitia katika njia tatu zifuatazo: 

1. Kupitia kwa njia ya Wahy ambao hua katika moja ya aidha hali ya kua 
macho, katika hali ya ndoto wakati wakiwa wamelala au katika hali ya 
kuwahamasisha. 

2. Kupitia kwa njia ya nyuma ya pazia ambayo mtu husika husikia sauti moja 
kwa moja bila ya kumuona mwenye sauti hiyo. 

3. Kupitia kwa njia ya Malaika wake. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala pia ametuwekea wazi katika Qur’an kwa kutuambia 
kua hatomuadhibu yule ambae haujawahi kumfikia ujumbe wake katika wakati wa 
uhai pale aliposema kua: 




AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








63 


Mani ihtada fa-innama yahtadee \wafsi\a waman dhalla fa-innama yadhillu 
AAalayha wala taziru waziratun wizra okhra wama kunna muAAa dhdh ibeena 
hatta nabAAatha rasoolan (Surat Al Israa 17:15). 

Tafsir: Yeyoteyule atakaeongoka basi hua ameiongoa Nafsiyake na atakaepotoka 
atakua anieipotoa Nafsi yake. Hakuna ntwenye ntzigo antbae utaubeba mzigo wa 
ntwenzake. Na kantwe hatuadhibu hadi tuwe tumetuma wajumbe. 


Na pia akatilia mkazo zaid jambo hilo kwa kusema katika SuratAl An ’Am kua: 


Dha lika an lam yakun rabbuka muhlika alqura bi<//fulmin waahluha 
ghafiloona (Surat Al An A ’m 6:131). 

Tafsir: Hii ni kwa sababu Mola wenu hawezi kuuangamiza (Untmah) wa ntji 
kutokana na ntakosa yao (ya kuntshirikisha) wakati watu hao wakiwa hawajui 
(hivyo hutumiwa wajumbe). 

MITUME NA MANABII WALIOTAJWA KATIKA QUR’AN. 

Kwa lugha ya kiarabu neno ‘ NabV lina maana ya habari au ripoti. Hivyo mtu huitwa 
‘ Nabi’ (Nabii) kwa sababu hua anatoa habari kuhusiana na Mola wake na pia hua 
anapokea habari kutoka kwa Mola wake kupitia kwa Malaika Jibril. Kwa ki 

sharia’h neno ‘ Nabi’ Nabii, humaanisha mtu alie na sifa ya ubora ambayo 
amehamasishwa kwa kupitia njia za Wahy kufanya vitendo vyake bila ya 
kuamrishwa kuwafikishia watu wengine ujumbe wa wahy huo na hivyo mtu 
huyo huutekeleza ujumbe huo yeye mwenyewe binafsi. Na ‘‘Rasul’ (Mtume) 
humaanisha mtu alie na sifa ya ubora ambayo amehamasishwa kwa kupitia 
njia za wahy kufanya kufanya vitendo vyake na kuamrishwa kuueneza na 
kuwafikishia watu wengine ujumbe wa wahy huo. Hivyo kila Rasul (Mtume) 
hua ni lazima kua Nabi (Nabii) lakini si lazima kwa kila Nabi (Nabii) kua ni 
Rasul (Mtume). 


Kushushiwa kwa Mitume na Manabii kwa watu hua ni Rehma kubwa sana kutoka 
kwa Allah Subhanah wa Ta ’ala. Tukiangalia historia ya ulimwengu tunaona kua 
ustaarabu ulimwenguni ulianzia katika maeneo ya Mashariki ya kati baina ya nchi 
za Misri, Syria, Iraq na Uarabuni, na hii ni kwa sababu maeneo hayo ndio maeneo 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










64 


ambayo yalikua na idadi kubwa ya jamii za watu katika kipindi cha mwanzoni mwa 
maisha ya ulimwenguni kuliko maeneo mengine, hivyo idadi hiyo kubwa ya jamii 
za watu waliokua wakiishi katika maeneo hayo kulipelekea kutumiwa kwa Mitume 
na Manabii wengi katika maeneo hayo. Mitume na Manabii hao walikua na 
miongoni mwa wenye sifa kuu zifuatazo: 

1. Mitume na Manabii walitoka miongoni mwa Bani Adam, hawakutoka 
miongoni mwa Majini au Malaika. 

2. Mitume na Manabii walikua na sifa za uaminifu, ukweli, kutokufanya 
dhambi. Hua hivi ili madai yao yakubaliwe na kupandishwa darja ya juu. 

3. Mitume na Manabii walikua na sifa za kua na ufahamu uliokamilia, uhakika 
na uongofu. 

4. Mitume na Manabii walikua ni lazima wafikishe kwa watu wao ujumbe wote 
wa Wahyi walioamriwa kuufikisha, hawakuficha kitu chochote. 

5. Mitume na Manabii walikua ni Wanaume. 

Ama kuhusiana na sifa ya tano, basi kuna kutofautiana kuhusiana na mtizamo wa 
waliopewa Unabii kua ni wanaume tu, kwani kuna Wanazuoni wanaosema kua 
waliopewa Utume walikua ni wanaume na pia kuna wanaosema kua miongoni mwa 
waliopewa Unabii walikuemo pia wanawake. Kwa upande wa wale wanaosema kua 
waliopewa Unabii walikua ni wanaume tu, basi wao wanasimamia katika uthibitisho 
wa aya ambayo imetumia neno “ Rijalan ”, ambapo kwa mtizamo wao basi ni kua 
neno hilo hua linamaaisha kua ni Mwanamme, aya hio ni ile isemayo kua: 




Wama arsalna qablaka illa rijalan noohee ilayhim fais-aloo ahla al dhdh ikri in 
kuntum la taAAlamoona. (Surat al-Anbiya 21:7) 

Tafsir: Na hatukutuma kabla yako Rijalan yeyote isipokua watu ambao 
tuliwahamasisha, hivyo uliza wenye kujua ikiwa wewe hujui. 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









65 


Lakini hata hivyo miongoni mwa Wanazuoni wcnyc I’lm ya Tafsir wanascma katika 
kutafsiri aya hii kua neno 'RijalarT , lililotumika hapa linajumuisha wanaume na 
wanawake, hivyo miongoni mwa Manabii pia wapo Manabii wanawake. Miongoni 
mwa Wanazuoni wenye mtizamo huo ni pamoja na Imam Abu Hasan A1 Ashari, 
Imam Fakhr Ad Din A1 Razi (Katika Al DurrAl Mukhtari), Imam A1 Suyuti (Katika 
kitabu chake cha Al Ashhah wal Nazair), Imam Kamal al Humam (katika kitabu cha 
Husun al Uswah), Imam Ibn Hazm, Imam A1 Mubarkafuri (katika kitabu ch&Tuhfat 
al Awhathi) n.k. 


Wanazuoni hao wanasimamia katika hoja ya vithibitisho ambavyo miongoni mwao 
ni pamoja na pale Allah Suhhanahu wa Ta ’ala aliposema kuhusiana na Yuhanz 
arnbae ni mama yake Nabii Musa kua: ‘Na tukamshushia Wahyi mama yake 
Musa', katika SuratAl Qasas isemayo: 


‘tJLjli aJlp I <j! LuJ'-Jlj'O 

jJ-Ji °J-^j L>i 


Waawhayna ila ommi moosa an ardhiAAeehi fa-i dha khifti AAalayhi faalqeehi 
fee alyammi wala takhafee wala tahzanee inna raddoohu ilayki wajaAAiloohu 
mina almursaleena (Surat Al Qasas 28:7) 

Tafsir: Na tukamshushia Wahyi mama yake Musa (kumwambia); ‘Mnyonyeshe 
(Musa), lakini ikiwa utakhofia juuyake, basi mtie mtoni na usiwe na khofu yeyote 
wala huzuni. Kwani kwa hakika sisi tutamrudisha kwako wewe na tutamfanya 
kua ni miongoni mwa Mitume yetu \ 

Na uthibitisho uliomo katika Surat Maryam, pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
aliposema: 


oJj^-Ls — L>lSJ« ljj_a! oAlxi! j>i ^fy <__jLx^\J| JSolj^> 

j^i oJlJ — Lj \jjyj Ll Ll>-jj L^Ji LJujjli L)L>t>- ry 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








66 


f a'k 


jJJ j-L/j (Jijj/j LJ Lcj <Jli —■ Laj c-cS"* <j| jjc« S^p 


>13; LJlp 


Waodhkur fee alkitabi maryama idhi intabadhat min ahliha makanan 
sharqiyyan; Faittakhadhat min doonihim hijaban faarsalna ilayha roohana 
fatamaththala laha basharan sawiyyan; Qalat innee aAAoodhu bialrrahmani 
minka in kunta taqiyyan; Qala innama ana rasoolu rabbiki li-ahaba laki 
ghulaman zakiyyan (Surat Maryam 19:16-19) 

Tafsir: Na ametajwa katika kitabu, Maryam, wakati alipojitenga na familia yake 
katika seltemu inayoelekea upande wa Mashariki; Akaweka pazia kabla yao, 
kisha tukamtumia Ruhi (Malaika) wetu alietokea mbele yake katika umbo la mtu 
aliejaa heshima; Nae akasema: ‘Hakika mim ninajilinda kwako na Mwingi wa 
Rehma, ikiwa unamuogopa Allah ’; Nae (Malaika) akasema : ‘Mimi ni mjumbe 
kutoka kwa Mola wako, (kukutangazia) utapata mtoto alie mwema ’. 


Kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimchagua Maryam bint Imran na 
akamuamrisha Malaika Jibril Alayhi Salaam kumshushia Wahyi wa kumbashiria 
habari njema kama inavyofafanuliwa zaidi katika SuratAl Imran kwa kusema: 


s.IaJ ^Ip iJljtL-^lj A\l flls ./s\ ajj C-Jli JLj'C 

<^(J^-aJLsiJl 


Wa-idh qalati almala-ikatu ya Maryamu inna Allaha istafaki watahharaki 
waistafaki AAala nisa-i alAAalameena (Surat Al Imran 3:42) 


Tafsir: Na (kumbuka) wakati Malaika aliposema: ‘Ewe Maryam! Kwa Hakika 
Allah amekuchagua wewe na kukutakasa, na kukuchagua kua juu kuliko 
wanawake wote wa Ulimwenguni ’. 


Na vile vile pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala alipomjumuisha Maryam bint Imran 
ambae ni mama yake Nabii Isa katika hali ambayo amewajumuisha Manabii 
wengine kwa kusema katika Surat Al Imran : 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










67 



Inna Allaha istafa adama wanoohan waala ihraheema waala AAimrana AAala 
alAAalameena (Surat Al Imran 3:33). 

Tafsir: Hakika Allah amemchagua Adam, Nuh, familia ya Ibrahim na familia ya 
Imran kua juu ya Alamin (Majini na Bani Adam wa wakati huo). 

Na pia katika Surat Maiyam pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliposema: 




Ula-ika alladhina anAAama Allahu AAalayhim mina alnnabiyyeena 
min dhurriyyati adama wamimman hamalna maAAa noohin 
wamin dhurriyyati ibraheema wa-isra-eela wamimman hadayna waijtabayna 
i dha tutla AAalayhim ayatu alrrahmani kharroo sujjadan wabukiyyan (Surat 
Maryam 19:58) 

Tafsir: Wao ni wale ambao Allah amewaneemesha kutoka katika miongoni mwa 
Mitume, kutoka katika kizazi cha Adam, na wale tuliowachukuapamoja na Nuh, 
na miongoni mwa kizazi cha Ibrahim na Israel na miongoni mwa wale 
tuliowaongoza na kuwachagua. Wakati aya za mwenye wingi wa rehma 
zinaposomwa, husujudu na kulia. 

Ambapo miongoni mwa kizazi cha Adam ni Idris, na miongoni mwa wale 
tuliowachukua pamoja na Nuh katika Safina ni Ibrahim, na miongoni mwa kizazi 
cha Ibrahim ni Is-haq, Yaqub na Ismai’l na miongoni mwa Bani Israel ni Mama yake 
Musa, Musa, Harun, Zakariyah, Yahya, Maryam na Isa. 

Wanazuoni wanasema kua katika wanawake hao pia yumo Hawa mke wa Nabii 
Adam, na vile vile Sarah aliekua iuke wa Nabii Ibrahim, kama ilivyoelezewa katika 
Qur’an kwa kutumia njia ya kauli ya Sarah pale alipozungumza na Malaika 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









68 


walipokuja kumtembelea Nabii Ibrahim na yeye akiwepo na kuwabashiriwa mtoto 
kama inavyoelezewa katika aya ifuatayo: 



Qalat ya waylata aalidu waana AAajoozun wah adha baAAlee shaykhan inna 
h adha lashay-on Aaajeebun; QaIoo ataAAjabeena min amri Allahi rahmatu 
Allahi wabarakatuhu AAalaykum ahla albayti innahu hameedun majeedun 

(SuratHud 11:72-73) 

Tafsir: Akasema (kwa kusltangaa) ‘Ole wangu! Nitapata mtoto wakati mimi ni 
kikongwe, na huyu hapa mume wangu ni kizee’ Nao (Ma/aika) wakasema: 
‘Unaona ajabu juuyayale aliyoyakadiria Allah? Rehma za Allah na Baraka zake 
ziwe juu yenu, Enyi familia ya Ibrahim. Hakika yeye (Allah) Mwenye kustahiki 
sifa zote na mwenye Kushinda. ’ 

Na pia habari hiyo kuelezewa kwa njia ya vitendo katika Surat Adh Dhuriyyat : 




Faaqbalati imraatuhu fee sarratin fasakkat wajhaha waqalat AAajoozun 
Aaaqeemun; Qaloo ka dha liki qala rabbuki innahu huwa alhakeemu 
alAAaleemu (Surat Adh Dhuriyyat 51:29-30) 

Tafsir: Kisha Mke wake (Sarah) akakabiliana nao, na kujipiga vibao usoni na 
kusema: ‘Kikongwe alie Mgumba! ’. Nao (Malaika) wakasema: ‘Kadhalika hivyo 
ndivyo asemavyo Mola wako. Hakika yeye ni mwingi wa Hikma, na mjuzi wa kila 
kitu. ’ 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










69 


Na miongoni mwa wanawake hao pia ni pamoja na Asiyah bint Muzahim aliekua 
mke wa Fir’awn, kutokana na kua ni mfano bora miongoni mwa wenye kuamini 
kama isemavyo Qur’an : 


I cJli J o\y»\ \yf\ a\iI 

Jr* (_S^"3 jr* lS^" 3 ^rl (3 


Wadharaba Allahu mathalan lilladheena amanoo imraata firAAawna idh qalat 
rabbi ibni lee AAindaka baytan fee aljannati wanajjinee min firAAawna 
waAAamalihi wanajjinee mina alqawmi a h//u//ta limeena. (Surat At Tahrim 
66 : 11 ) 

Tafsir: Na Allah anatoa mfano kwa wale walioamini: Mke wa Fir’awn, pale 
aliposema: ‘Mola wangu! Nijengee mimi nyumba kwako wewe Peponi, na 
uniokoe kutokana na Fir’awn na amali zake, niokoe kutokana na watu 
madhalimu ’ 


Ambapo aya inayofuatia baada ya hiyo (Surat At Tahrim 66:12) inamsifia tena 
Maryam Bint Imran. Hivyo kutokana na vithibitisho vyao hivyo tunaona kua 
Wanawake pia kama wanaume hua na sifa na uwezo wa kua miongoni mwa wenye 
kupokea Wahyi na hivyo hua kuna uwezeano wa kua Manabii na vile vile kua ni 
miongoni mwa mifano bora, ingawa hawakutajwa kua na Unabii kwa majina, kwani 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema kua kuna Mitume aliowataja majina na 
kuhadithia visa vyao katika Qur’an na vile vile pia wapo ambao hakuwataja kwa 
majina katika Qur’an, kama inavyoelezea aya ifuatayo: 


c_li uj ~55 di MM“ 5 ^ \~2tS ~ ^JJi L-j -51 Ji^ 

JjLr*5 Cj~^y~3 J 5 J'5 i5 (M$Mi 

*>Uj5 ry» CtXC~£' 5 g : - ^ ', a - As *JJj5 — \jy.j UuI5.5 



AL MUSTAKSHir ABU MANAL DANAH 










70 


— a\)I j*ISji lLI^Ip ^» | «,ig>/g fl i °I 

■^Lo-jSCg- Ijjp aw! l)L5j J-JjjJl Jjtj *J>zJ>- awI ^s- ^«llU 


Inna awhayna ilayka kama awhayna ila noohin waalnnabiyyeena min 
baAAdihi waawhayna ila ibraheema wa-ismaAAeela wa-ishaqa wayaAAqooba 
waal-asbati waAAeesa waayyooba wayoonusa waharoona wasulaymana 
waatayna dawooda zabooran; Warusulan qad qasasnahum AAalayka min 
qablu warusulan lam na^sus^hum AAalayka wakallama Allahu moosa 
takleeman; Rusulan mubashshireena wamundhireena li-alla yakoona lilnnasi 
AAala Allahi hujjatun baAAda alrrusuli wakana Allahu AAazeezan hakeeman 
(Surat An Nisaa 4:163-165) 

Tafsir: Hakika tumekushushia Wahyi wewe kama vile tulivyomshushia Nuh na 
Manabii waliofuata baada yake. Na pia tulimshusliia wahyi Ibrahim, Isma'il, 
Ishaq, Ya'qub, na Al-Asbat (kizazi cha watoto 12 wa Nabii Ya'qub) 'Isa, Ayyub, 
Yunus, Harun, na Sulayman; na Daud tukampa Zabur. Na Mitume ambayo 
tumekutajia wewe kabla, na Mitume ambayo hatukukutajia, na Musa 
aliezungmza moja kwa moja naAllah. Mitume kama wabebaji ujumbe mwema na 
maonyo pia, ili watu wawe hawana kisingizio baada ya (kutumiwa) Mitume. 
Hakika Allah ni mwenye uwezo na ni mwingi wa Hikma. 

Baada ya ufafanuzi huo kuhusiana na maana, sifa na tofauti baina ya Mitume na 
Manabii sasa hivi tuangalie kuhusiana na dalili na alama za Mitume wa Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala ambazo hujulikana pia kama Miujiza. 

MAANA YA MIUJIZA. 


Miujiza ni maajabu ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala ambayo hua yanavunja Sharia ’h 
za kawaida za kimaumbile kupitia katika njia au mikono ya Mitume wake, ili 
kuthibitisha uaminifu na ukweli wa Mitume wake. Muujiza unaweza kua katika njia 
ya kauli kama vile Qur’an au kwa njia ya vitendo. 


‘Allamah Muhammad Sarfaraz Khan Safdar anasema kua: ‘Kilugha neno Mu jizat 
hua linatokana na neno ‘Ajz (Ajizi, au kutokua na uwezo), ambalo ni kinyume 
na neno Qudrah (uwezo), na ‘ta’ [antbayo ni ta’ marbutah kwa kilugha na 
huashiria kua ni hefuriya mwisho katika neno na hutamkwa kwa kuhemewa ‘-a ’ 
bila ya ‘t’, kihistori herufi hii ilikua ikitamkwa kama ‘ha’ na ndio maana ‘ta 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









71 


marbutah hua inaonekana kama ‘ha’\ iliyoko mwishoni mwa neno hilo hua 
inaonesha msisitizo. Neno Mujizat hua ni sifa kama lilivyo neno Ayah (Alama, 
Dalili), n.k. Ni Allah Subhanahu wa Ta’ala ambae hutengeneza ‘Ajz (Ajizi) 
ndani ya Mujizat na hivyo kiukweli ni kua huwaondolea uwezo wale 
wanaopinga. Mu’jizat hua unatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta’ala pekee, 
lakini hupitia katika mikono ya Mtume. Mtume hua hana uwezo juu yake. 
(Hidayat al-Murtab Ila Tariq al-Sawabfi Tahqiq al-Mujizat ) 


Imam A1 Ghazali anasema kuhusiana na Miujiza kua, ‘Sababu inayofanya Mu jizat 
kua inadhihirisha ukweli wa Mitume ni kua, katika kila kitu ambacho Bani 
Adam hawezi kukifanya au hawezi kutoa mfano wake basi hua ni lazima 
kimefanywa na Allah. Kila jambo hili linapohusishwa na changamoto za 
Mtume, basi hua kama Allah Subhanahu wa Ta’aia anathibitisha kwa kusema, 
‘Wewe ni wa Kweli’ Y//)ya ‘Ulum al-Din) 

Imam Fakhr al-Din Razi anasema kuhusiana na Miujiza kua, ‘Kutokana na aya 
nyingi zinazounga mkono ukweli tuliouzungumzia basi tunaona kua, wakati 
Allah Subhanahu wa Ta’aia alipozungumzia kuhusiana na Makaiiri kua 
wahtaka Miujiza mingi mikubwa mikubwa (Al Mu’jizat Al Qakhirah ) kutoka 
kwake yeye, Allah Subhanahu wa Ta’ala alisema katika maelezo yake: 

JJJ J! — Lpjio ^ JJJ 

?. LjjJ I J2JLY0 j ! 


jJJ J' ~ aSsjTA-LJ! j aw!j y'ti J! [jzjS' LlXp usJLs'j LiS"" 

SyJ jy- j U>j j! Uf'j Cf 




Waqaloo lan nu/mina laka hatta tafjura lana mina al-ardhi yanbooAAan; Aw 
takoona laka jannatun min nakheelin waAAinabin fatufajjira al-anhara 
khilalaha tafjeeran; Aw tusqita alssamaa kama zaAAamta AAalayna kisafan 
aw ta/tiya biAllahi waalmala-ikati qabeelan; Aw yakoona laka baytun min 
zukhrufin aw tarqa fee alssama-i walan nu/mina liruqiyyika hatta tunazzila 
AAalayna kitaban naqraohu qul subhana rabbee hal kuntu illa basharan 
rasoolan. (SuratAlIsra 17:90-93) 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








72 


Tafsir: Na wao husema: ‘Hatutokuamini hadipale utakaposababisha maji kutoka 
ardhini kwa nguvu kwa ajiliyetu; Au wewe una bustaniya Mitende na Mizabibu, 
na usababishe maji kutoka kwa nguvu baina yao kwa wingi; Au usababishe 
mbingu kutuangukia vipande vipande kama ulivyojidai, au utuletee Allah na 
Malaika wake mbeleyetu uso kwa uso; Au una nyumbaya Zukhruf (iliyopambwa 
kwa Dhahabu) au upae juu mbiguni, na hata hivyo hatutokuamini katika kupaa 
kwako hadi pale utakaposhuka na kitabu ambacho tutakisoma’. Sema : 
Ametukuka Mola wangu! Mimi sikua yeyote isipokua ni Bashar (mtu), alietumwa 
kama Rasul. 

‘Yaani kwa maneno mengine, Bani Adam kua kiumbe chenye sifa za Utume, 
kunamaanisha kua amekamilika katika vitendo vyake na kauli zake, na 
anaweza kuwatibu Bani Adam wengine ambao waliokua hawana sifa mbili 
hizo; lakini si lazima kua kutokana na kua na sifa hii (ya Utume) basi akawa 
na uwezo wa kukutoleeni mambo [Mu ’jizat ] ambayo nyinyi mnamtaka 
akutoleeni’. (Matalib ‘Aliyyah, Mawlana Shibli Nu ‘mani) 

Miujiza hua na sifa zifuatazo: 

1. Hutokana kwa Allah Subhanah wa Ta’ala. 

2. Huvunja Sharia’h za kawaida za kimaumbile katika kutokea kwake. 

3. Hua ni isioweza kuelezeka. 

4. Hupitia kwa Mtume husika ili kuthibitisha Utume huo. 

5. Hua inaendana na madai yanayodaiwa. 

6. Hua haipingani na madai yanayodaiwa. 

7. Hua haizidishi wala haipunguzi kiasi cha madai husika. 

A ’lamah ‘Abd A1 Rahman Ibn Khaldun anasema kuhusiana na Miujiza kua, 

‘Miongoni mwa alama za Mitume ni kufanya Miujiza ambayo huthibitisha 
ukweli wao. Miujiza hua ni vitendo ambavyo mithili yake haviwezi kufanywa 
na Bani Adam. Na ndio maana ikaitwa Miujiza (Mu ’jiz.at). Haimo ndani ya 
uwezo wa BaniAdam lakini imo nje ya uwezo wao. Kuna utofauti wa mitazamo 
kuhusiana na namna gani inavyotokea na namna gani huthibitisha ukweli wa 
Mitume. Wachunguzi wa mitizamo ya kidini ( Mutakallimun) wamesimamia 
katika misingi ya Imani ya kua, ni mambo ambayo hutokea kwa kutaka, na 
hivyo husema kua Miujiza hutokea kutokana na uwezo wa Allah Subhanah wa 
Ta’ala, na si kupitia katika vitendo vya Mitume wake. Mu’tazila wao 
wanamtizamo wa kua vitendo vyote vya Bani Adam hutokana na Bani Adam 
mwenyewe, lakini hata hivyo Miujiza hua haimo katika aina hizo za vitendo 
vinavyofanywa na watu. Kulingana na Skuli za Madhhab yote, nafasi ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








73 


Mitume katika kufanya Miujiza hua ndani ya mipaka ya ‘changamoto 
zinazoendelea’ ( Tahaddi ) ambayo yeye huitoa kutokana na amri ya Allah. 
Yaani Mtume hutumia Miujiza kabla ya kutokea kwake, kama kidhibitisho cha 
ukweli wa madai yake. Hivyo wao hua wanachukua nafasi ya maelezo ya wazi 
kutoka kwa Allah kudhihirisha kua Mtume fulani ni wa Kweli’. (Al 
Muqaddimah ) 

Ingawa Qur’an haikuwataja Mitume wote lakini imetaja na kuhadithia visa na 
Hadith za baadhi ya Mitume, ambao idadi yao ni 25 tu, na imefanya hivyo kwa 
sababu ndani ya visa na Hadithi hizo kuna mafunzo na mifano bora ya kuigwa katika 
uhai wa kila Bani Adam, kama vile vile kama anavyosema mwenyewe Allah 
Suhhanah wa Taala: 




Wakullan naqussu AAalayka min anba-i alrrusuli ma nuthabbitu bihi fu-adaka 
wajaaka fee h adh ihi alhaqqu wamaw AAidh atun wadhikra lilmu/mineena 

(Surat Hud 11:120) 

Tafsir: Na vyote tunavokuhadithia kuhusiana na habari za Mitume ni kwa ajili ya 
kuupa nguvu ntoyo wako kutokana navyo. Na ndani yake hii (Quran) umekujia 
ukweli na pia mawaidha na ukumbusho kwa walioamini. 

Sababu nyengine za kutajwa kwa visa vya Mitume na Manabii hao 25 ndani ya 
Quran hua ni pamoja na kuudhibitishia ukweli wa utukufu wa Utume na kazi ya 
aliyeshushiwa Quran hiyo ambae ni Mtume wa Mwisho Muhammad Rasul Allah 
Salallahu A ’layhi wa Salam, kuthaminisha thamani ya Ummah wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam dhidi ya Umma za watu wa Manabii na 
Mitume waliotangulia, kuzihuisha njia za maisha ya Mitume na Manabii hao 
walizokua wakipita ili ziendelee kuwepo, kufahamika na kufuatwa kwa milele. 

Ingawa Mitume na Manabii wote wanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala kwa 
ajili ya kuja kueneza ujumbe wake Muumba, lakini watano miongoni mwao walikua 
na sifa ya darja ya juu zaidi kuliko wengine, Mitume hawa walikua wakijulikana 
kama Ulul A ’zmi. 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 









74 



























































































































75 


Allah Subhanahu wa Ta ’ala anawasifia Ulul A ’zmi kwa kusema: 



Faisbir kama sabara oloo alAAazmi mina alrrusuli (Surat Al Ahqaf46:35) 

Tafsir: Hivyo kua na Subira kama walivyokua na Subira Ulul A ’zmi. 

Ulul A ’zmi ni Mitume na Manabii ambao walikabiliwa na mitihani mikubwa sana 
katika kutekeleza kazi yao ya kueneza ujumbe wa Allah, lakini hata hivyo 
hawakuvunjika moyo bali waliendelea kufanya jithada za kueneza ujumbe huo kwa 
subira na ustahmilivu mkubwa sana. 


Allah Subhanahu wa Ta ’ala amewataja Ulul A ’zmi katika sehemu mbili ndani ya 
Qur’an ambapo ni katika Surat Al-Ahzab (33:7) na Surat Ash-Shuara (42:13). 

Surat Al Ahzab (33:7) inasema kua: 

( /3 

t j :,a £j) I 


Wa-idh akhadhna mina alnnabiyyeena meethaqahum waminka wamin Nuuhin 
wa-Ibraheema waMuusa waAAeesa ibni Maryama waakhadhna minhnm 
meethaqan ghalee rf/?a n (Surat Al Ahzab 33:7) 


Tafsir: Na kumbuka wakati tulipochukua kutoka kwa Manabii ahadi zao, na 
kutoka kwako wewe (Muhammad) na Nuh, na Ibrahim, na Musa na Isa Ibn 
Maryam. Na tumechukua kutoka kwao ahadi madhubuti. 


Ingawa Nabii Adam alikua ni mtu wa mwanzo na Nabii wa mwanzo lakini Nabii 
Idris ambae alikua anatoka katika kizazi cha tano kutoka kwa Nabii Adam alikua ni 
mtu wa mwanzo kupewa Utume baada ya Nabii Adam. Nabii Idris alizaliwa na 
alikulia katika mji wa Babylon ambao uliokuwepo katika maeneo ya lraq. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








76 


Katika wakati wa uhai wake, Nabii Idris alijaribu kuwarudisha watu wake wale 
waliopotoshwa na Iblis katika njia ya haki lakini ni wachache sana waliomsikiliza 
na wengi waliobakia miongoni mwao walimpinga na kumkataa. Hivyo akaendelea 
kuwausia mema na kuwakataza mabaya na baadae akaamua kuhama na wale 
waliomkubali na kuhamia katika maeneo ya Misri ambako alikaa hadi kufariki 
kwake. Qur’an inasema kuhusiana na Nabii Idris kua: 


>L1p tjlSCl o— llj ULwLv? jir 


Wao dhd kur fee alkitabi idreesa innahu kana siddeeqan nabiyyan; 
WarafaAAnahu makanan AAaliyyan (Surat Maiyam 19:56-57). 

Tafsir: Na ametajwa katika Kitabu (Qur’an) Idris. Hakika yeye alikua ni mtu 
mkweli na ni Nabii. Tulimnyanyua katika darjaya juu. 

Baada ya kufariki Nabii Nabii Idris A ’layhi Salaam, ilipita miaka mingi sana na 
kama kawaida yake Iblis akazidi kuongeza jitihada zake za kuwapotosha watu na 
watu hao wakaanza kutengeneza masanamu na kuyaabudia na kuamini kua yalikua 
na uwezo wa kuwanufaisha na kuwalinda na mengi. Na waliendelea kufanya hivyo 
hadi pale alipokuja Nabii wa tatu, ambae ni Nabii Nuh. 

Anasema Imam Ibn Jarir kua: ‘Watu wema walioishi baina ya Adam na Nuh na 
wale waliokua wakiwafuata walitengeneza masanamu yao na kusema: ‘Ikiwa 
tutafanya Masanamu yao, basi itapendeza zaid katika kufanya Ibada zetu na 
pia itatukumbusha kuhusiana na wao’ hivyo wakatengeneza Masanamu, na 
baada ya kufariki wale waliotengeneza Masanamu hayo, basi Iblis 
akawashawishi waliofuatia kwa kuwaambia: ‘Mababu zenu walikua 
wakiwaabudu hawa na kupitia katika Ibada zao hizo walikua wakipata mvua.’ 
hivyo nao wakawa wanayaabudu.” 

Inasemekana kua Nabii Nuh alizaliwa miaka 1056 baada ya kuumbwa kwa Nabii 
Adam au baada ya kushuka duniani Nabii Adam, na anasema Abdallah Ibn Abbas 
kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Kipindi baina 

ya Adam na Nuh ni Qarn (karne) kumi’ ( Sahih Bukhari). 


Tukiangalia maana ya neno Qarn ambalo kwa kiswahili maana yake ni kame, basi 
tutaona kua kuna utofauti wa maana yake kitafsir kwani baadhi ya Wanazuoni 
wanasema kua Qarn ina maana ya miaka 100, wengine wanasema miaka 1000 na 
wengine wanasema kua Qarn maana yake ni mda wa maisha unaoishi kizazi kimoja, 



AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








77 

na hakuna anaejua kwa uhakika kua vizazi vya wakati huo vilikua vikiishi kwa muda 
wa miaka mingapi. 

Nabii Nuh alikua akijulikana kama Nuh Ibn Lamik, Ibn Mitoshilkh, Ibn Idris, Ibn 
Yard, Ibn Mahlabeel, Ibn Qinan, Ibn Anoush, Ibn Seth, Ibn Adam A ’layhi Salaam. 
Miongoni mwa sifa kubwa ya Nabii Nuh A ’layhi Salaam ni kua alikua na subra 
kubwa sana kwani alikua katika mitihani ya kuwausia na kupingana na watu wake 
kwa muda wa miaka 950. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika 
Qur’an : 


0 y y \ t ' •'-•l / •j'< £ < Sj 5 J 1 / O 0 ^ 

L«Lp Yj 4U-J <_jul C-^J-S L>-jj LtLLjl jJjJj{ 

£ ,, 
jj-jLU jJjfej L) [SjJaJ I jL* -L>-1® 


Walaqad arsalna noohan ila qawmihi falabitha feehim alfa sanatin illa 
khamseena AAaman faakhadhahumu alttoofanu wahum i//talimoona ( Surat 
Anqabut 29:14) 

Tafsir: Na kwa hakika tulimtuma Nuh kwa watu wake na akakaa pamoja nao 
ntiongoni mwa kwa ntiaka 1000 ila (toa) ntiaka 50 (akiwausia kumuamini Mungu 
mntoja na kutomshirikisha) na tufani ikawakuntba wakati wakiwa ntiongoni ntwa 
walio ntadhalint. (Qur’an 29:14) 

Ayah hii inatuonesha kua Nabii Nuh A’layhi Salaam aliishi kwa miaka 1000 na 
alikuwa katika mitihani mikubwa na watu wake kwa muda wa miaka 950, na miaka 
50 iliyobakia aliishi maisha yaliyokua ya kawaida bila mitihani, hii inamaanisha kua 
Nabii Nuh alitumia asilimia 95% ya uhai wake katika mitihani na asilimia 5% tu 
iliyobakia katika maisha yake ndio aliitumia katika hali ya kawaida. 


Jambo ambalo linaonesha kua hali ya mitihani yake na watu wake ilikua ni ya 
kudumu kizazi baada ya kizazi watu wake walikua wakipingana nae na katika 
kipindi hiki chote wapinzani wake walikua wakizidi kuongezeka na wafuasi wake 
wakizidi kupungua, lakini hata hivyo hakuvunjika moya hata baada ya kufikia muda 
wa miaka 950 ya kudumu katika mitihani hiyo. Lakini siku moja Allah Subhanahu 
wa Ta’ala akampa habari Nabii Nuh ya kua wafuasi wake hawataongezeka tena, 
hapo Nabii Nuh akajawa na huzuni na kisha akasema: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








78 


^ cyt ls^ J 

Sh ijjJo S/j 

Waqala noohun rabbi la tadhar AAala al-ardhi mina alkafireena dayyaran; 
Innaka in tadharhum yudhilloo AAibadaka wala yalidoo illa fajiran kaffaran 

(SuratNuh 71:26-27) 


ilM 3Jj| - I j 



Tafsir: Na akasema Nuh, Ya Rabb! Usimbakishe hata kafiri mmoja katika ardhi. 
Kwani ikiwa utawabakisha basi watawapotosha waja wako na hawatozaa isipokua 
wale waliokua hawakuamini. 


Allah Subhanahu wa Ta ’ala akaikubali dua ya Nabii Nuh na akapitisha hukmu yake 
na kumuamrisha Nabii Nuh ajenge Jahazi kutokana na ujuzi wake na usaidizi wa 
Malaika, na lilipokua tayari jahazi hilo akawachukua na kuwapakia wafuasi wake 
na kisha akaomba dua: 


Ui] I 

Rabbi ighfir lee waliwalidayya waliman dakhala baytiya mu/minan 
walilmu/mineena waalmu/minati wala tazidi aldhalimeena illa tabaran (Surat 
Nuh 71:28) 

Tafsir: Ya Rabbi! nisamehe mimi na wazee wangu, na kila atakaeingia ndani ya 
nyumba yangu kua kama alieamini, na walioamini wote wanaume na wanawake. 
Na kwa Madhalintu usiwazidishie isipokua maangamizo. 


Hivyo wale waliobakia na wakawa hawakuingia katika jahazi lake wakagharikishwa 
kutokana na mafuriko ya mvua kubwa iliyotokea baada yake. Baada ya mafuriko 
hayo na maji kutoweka yote Jahazi la Nabii Nuh likawa limesimama katika mlima 
unoaitwa Al Juddy uliopo karibu na mji wa Mosul. Nabii Nuh na watu wake 
wakateremka na kuanza maisha mapya. Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika 
Qur’an kua: 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MAiNAL DAiNAH 









79 




Walaqad nadana Noohun falaniAAma almujeeboona; Wanajjaynahu 
waahlahu mina alkarbi alAAarf/umi; WajaAAalna dhurriyyatahu humu 
albaqeena (Surat As-Saaffaat 37:75-77) 

Tafsir: Na hakika Nuh alituomba; na sisi ni wabora katika kujibu maombi (dua); 
Na tukamuokoa yeye na familia yake kutoka katika maangamizo makubwa; Na 
kizazi chake, tukakifanya kuwa miongoni mwa waliobakia. 

Vile vile anaendelea kwa kusema: 



Faanjaynahu waas-haba alssafeenati wajaAAalnaha ayatan lilAAalameena 

(SuratAn Qaboot 29:15) 

Tafsir: Kisha tukamuokoayeye na wale waliokuwemopamoja nae ndaniya safina 
na tukaifanya safina hiyo kua ni dalili kwa ulimwengu. 

Hivyo Nabii Nuh A ’layhi Salaam akawa ni muanzilishi wa Ummah mpya uliotokana 
na kizazi kilichobakia ndani ya Jahazi lake baada ya kile kilichoanzia kwa Nabii 
Adam hadi kwa Nabii Idris kuteketea chote katika gharika ya mafuriko yaliyoifunika 
ardhi yote ya dunia nzima bila ya kubakisha kitu chochote isipokua Safina yake. 
Hivyo kila Bani Adam aliekua hai leo hii katika uso wa dunia basi ametokana na 
Nabii Adam kupitia kwa watoto wa Nabii Nuh wakiwemo Saam, Haam, Yaafith n.k. 

Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta 'ala katika Qur’an: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









80 


jjtj *Sl C. IjjjJl oL;il 1 j ■ ij J'j ojLSM ^Lalj jjASj 
^ •&! - OjJpj 6 iL ojst & ji'b 

^ o -£^JZ'£ f ^ } j A* $ <• c ^ j$ s?. 

— i)y>-j£- l5sJl LoJaPj l)!y juSjj jv^jl 4 -j1l*jI — Oj)_4«-^~ I^J. 


0< J *< O & ** J. ® O ' ' o^ 

L«J L^“j LpjJI Uj’Lp- ij OJ — OjASjj UJ ol4^ 04 ^-* 


<J Uj UJS^ a\)I ^Ip- 4jr^l £4"3 ^! 3-* oj — 



Thumma ansha/na min baAAdihim qarnan akhareena; Faarsalna feehim 
rasoolan minhum ani oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala 
tattaqoona; Waqala almalao min qawmihi alla dhi na kafaroo waka dhdh aboo 
biliqa-i al-akhirati waatrafnahum fee alhayati alddunya ma h adha illa 
basharun mithlukum ya/kulu mimma ta/kuloona minhu wayashrabu mi mma 
tashraboona; Wala-in ataAAtum basharan mithlakum innakum idhan 
lakhasiroona; AyaAAidukum annakum i dha mittum wakuntum turaban 
waAAi d/ta man annakum mukhrajoona; Hayhata hayhata lima tooAAadoona; 
In hiya illa hayatuna alddunya namootu wanahya wama nahnu 
bimabAAoodhina; In huwa illa rajulun iftara AAala Allahi kadhiban wama 
nahnu lahu bimu/mineena. (Surat Al Muuminuun 23:31-38) 

Tafsri : Na kisha baada yao, tukaumba kizazi chengine; Tukawatumia Mtume 
kutoka miongoni mwao aliekua akiwaambia: ‘Muabuduni Allah! Kwani hamna 
Mungu mwengine isipokuayeye. Hamuwi na Taqwa? ’; Na kiongozi wa watu wake 
ambae hakuamini na kukanusha kuwepo kwa Akhera, na ambae tulimpa starehe 
na maridhio ya dunia akasema: ‘Yeye ni mtu tu mithli yenu, anakula kile 
mnachokula nyinyi, na kunywa kile mnachokunywa nyinyi. ’; ‘Ikiwa mtawatii 
watu ambao wapo kama mlivyo nyinyi wenyewe, basi kwa hakika mtakua ni 
miongoni mwa waliokula hasara’; ‘Anakuahidini kua mtakapokufa na mkawa 
mavumbi na mifupa, mtakua hai tena ’; ‘Liko mbali (lisilowezekana), sana jambo 
hilo mliloahidiwa’; ‘Hakuna ispokua maisha yetu haya ya hapa duniani! 
Tunakufa na tunaishi! Na kamwe hatutofufuliwa! ’; ‘Yeye ni mtu alievumbua 
uongo, dhidiya Allah, na sisi hatutomuamini’. 


AL MllSTAKSHlF ABU MAiNAL DANAH 











81 


Aya hizo za Surat Al Muuminuun (23:31-38) zinazungumzia vizazi vilivyofuatia 
baada ya kufariki Nabii Nuh kwani navyo pia baadae vilipotoka, na hivyo ikabidi 
viletewe Mtume mwengine ambae alitoka katika kizazi cha mtoto wa Nabii Nuh 
aliekua akiitwa Saam, na alikua ni Nabii Hud Ibn Shalikh, Ibn Arfakhshand, Ibn 
Sam, Ibn Nuh. Watu wa Nabii Hud walikua wakiishia katika maeneo ya ardhi baina 
ya Hadhramawt, Yemen na Oman. Inasemekana kua Nabii Hud alikua akitokea 
katika ukoo wa Ad Ibn Ud Ibn Sam Ibn Nuh. Baadhi ya Wanazuoni wanasema kua 
Nabii Hud alikua ndie Nabii wa kwanza kuzungumza lugha ya kiarabu, wengine 
wanasema alikua ni Nabii Nuh na wengine pia wanasema kua alikua ni Nabii Adam. 


Qur’an inatufahamisha ni nini kilifuatia baada watu hao wa Ad kumkadhibisha 
Mtume wao walieletewa kuwatangazia ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
ambae ni Nabii Hud kwa kusema: 


JJ3 UZs- JlS CjjjAS' Lc oOjlaj I 

/f 0 ^ Ji ^ ^ ^ 0 y 0 

Qala rabbi onsurnee bima kadhdhabooni; Qala AAamma qaleelin 
layusbihunna nadimeena; Faakhadhat-humu alssayhatu bialhaqqi 
fajaAAalnahum ghuthaan fabuAAdan lilqawmi al rf/u//ia limeena. (Surat Al 
Muuminuun 23:39-41) 

Tafsir: Akasema: ‘Rabbi nsurnii (Rabii ninusuru) kutokana na kunikadhibisha 
kwao’; (Allah) akasema: ‘Baada ya muda kidogo tu, kwa hakika watakua ni 
wenye kujuta sana’; Hivyo, As Sayhah (Ukelele mmoja mkali sana) ukawapitiliza 
katika ukweli, na tukawafanya kua kama takataka za mimea iliyokufa. Na hivi 
ndivyo tunavyowafanya watu madhalimu. 


Baada ya kupita mda wa kuishi wa Nabii Hud, Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
aliendelea kuwaletea viumbe vyake Mitume wengine ili warudi katika njia ya haki 
na Mtume aliefuatia baada ya hapo ambae alikua ni Nabii wa tano alikua ni Nabii 
Salih ambae aliletwa kwa ajili ya watu wa Thamud alikua akijulikana kama Salih 
Ibn Ubeid, Ibn Maseh, Ibn Ubeid, Ibn Hader, Ibn Thamud, Ibn Athir, Ibn Iram, Ibn 
Nuh, lakini nao pia wakamkadhibisha, kama inavyosema Qur’an. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










82 


jJjtj L5 jj*J 01 L)LgjJl \j>-y> LL® JS £=JLj2j 'ijJlJ'O 

aJ| t^ pJj LiJ ti-J-J ^^jjJ Ljjj LiJLT 


Qaloo ya salihu qad kunta feena marjuwwan qabla h adha atanhana an 
naAAbuda ma yaAAbudu abaona wa-innana lafee shakkin mimma tadAAoona 
ilayhi mureebun (Surat Hud 11:62) 


Tafsir: Wakasema, Ewe Salih, ulikua ni mfano wa kuigwa miongoni mwetu na 
tunaekutegemea, kabla ya jambo ltili. Unataka kutukataza kile ambacho mababu 
zetu walikua wakikiabudu? Hakika sisi ni wenye shaka kubwa ya hicho 
unachotukaribishia. 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Surat Al Isra kua/ 


IojLLp jJjJ? (JjjjJl ly* Lt>J_&l 

4> jx*2J 


Wakam ahlakna mina alqurooni min baAAdi noohin wakafa birabbika 
bidhunoobi AAibadihi khabeeran baseeran (Surat Al Israa 17:17) 


Tafsir: Na ni vizazi vingapi tulivyoviumba tumeviangamiza baada ya Nuh! Na 
anatosheleza Mola wako kua mwenye kujua na mwenye habariya dhambi za waja 
wake. 


Hivyo Surat Hud inamalizia kilichowafika watu wa Nabii Salih au wa Thamud kwa 
kusema: 


_Ll«JJ (yj lL» \yJ> I j^jjJlj LJ-Lj? L \jy\ L.L>- Lli_®<i 

4Jx^_v2Jl Ijjjjo J^jJl _L>- U — j^*Jl j-* jJJj Ji 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiNAH 









83 


S/l 4-g-jj ^ j/l 14^ IJ-J4 i jlS"” — jrycL>- J-kjLo 

<doj4xi 


Falamma jaa amruna najjayna salihan waalladheena amanoo maAAahu 
birahmatin minna wamin khizyi yawmi-idhin inna rabbaka huwa alqawiyyu 
alAAazeezu, Waakhadha alladheena rf/talamoo alssayhatu faasbahoo fee 
diyarihim jathimeena. Kaan lam yaghnaw feeha ala inna thamooda kafaroo 
rabbahum ala buAAdan lithamooda (Surat Hud 11:66-68) 


Tafsir: Na ilipokuja amri yetu, tukamukoa Salih na wale walioamini pamoja nae 
kutokana na Rehnta zetu na dhalilisho la siku hiyo. Hakika Mola wako ni mwenye 
nguvu na uwezo mkubwa. Na As Sayhah (Ukelele mmoja ntkali sana) ukawapitia 
wenye kufanya maovu wakawa ni waliolala (wafu) katika hali ya kusujudu. Kama 
vile hawakuwahi kuishi ntahali hapo (wakati huo huo wakawa historia). Bila ya 
shaka! Kwa hakika Watu wa Thantud walintkufuru Mola wao. Wameangamia 
Thamud! 

Hivyo vizazi baada ya vizazi vilifuata baada ya kushuka Nabii Adam duniani na pia 
wakafuata Mitume baada ya Mitume, Allah Subhanahu wa Ta ’ala anaelezea hayo 


katika Qur 

’an kwa kusema: 









0 J 

J 


jj 



0 s i 

< , . f. oi „ 0, .f aiv 


jjjj L® ojj jff 5J« I s. L>- LJlL tLjj I ^ jLjj 

S/ ^J-isJ Ld2jj J|. 'a aj 


Thumma ansha/na min baAAdihim quroonan akhareena; Ma tasbiqu min 
ommatin ajalaha wama yasta/khiroona; Thumma arsalna rusulana tatra kulla 
ma jaa ommatan rasooluha ka dhdh aboohu faatbaAAna baAAdhahum 
baAAdhan wajaAAalnahum ahadeetha fabuAAdan liqawmin la yu/minoona. 

(Surat Al Muuminuun 23:42-44) 


Tafsir: Kisha, baada yao, tukajaalia kizazi chengine. Hakuna kizazi 
kitakachoweza kuutangulia ntuda wake (kwa kuja kuishi duniani kabla ntuda 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiNAH 










84 


wake kufika) wala kitakachoweza kuuchelewesha muda wake. Na kisha tukatuma 
Mitume wetu kwa kufuatana (mmoja baada ya mwengine). Kila wakati 
wanapokuja Mitume kwa watu wao, (watu haojhuwakadhibisha; Hivyo 
tukawafanya baadhi yao (watu wa vizazi hivyo) kuwafuata baadhi yao mmoja 
baada ya ntwengine (kwa kuwaangantiza), na tukawajaalia wao kua kanta Hadith 
(za kweli kwa Bani Adant ili wapate kujifunza kutokana na habari zao). Hivi 
ndivyo vinavyowafuata wasioamini. 

Miongoni mwa watu wote hao pamoja na Mitume wao, tangu kuanzia katika kizazi 
cha Nabii Adam hadi kufikia kwa kizazi cha Nabii Saleh, na kutoka kwa Nabii Saleh 
hadi kufikia kwa Nabii wa mwisho Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
basi hakuna kizazi kilichojaaliwa kua na Mtume ambae aliekua na sifa kama 
aliyokua nayo Nabiyyu Allahi Ibrahim, na sifa hii ni sifa inayojulikana kwa jina la 
Khalilu Allah. 


KHALILUALLAHIBRAHIMA ’LAYHISALAAM 



Waittakhadha Allahu Ibraheema khaleelan (SuratAn Nisaa 4:125) 

Tafsir: Na Allah akamchulia Ibrahim kua ni Khalil (Raftki wa karibu sana). 

Katika mpangilio wa Manabii na Mitume iliyotajwa katika Qur ’an, basi tunaona kua 
Nabii Ibrahim alikua ni Nabii wa sita, na alikua ni Nabii ambae alie miongoni mwa 
viumbe waliofikia darja ya karibu sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala darja 
ambayo inajulikana kama ‘Khalilu Allah’ yaani ‘Rafiki wa karibu na mkweli 
ambae mapenzi yake kwa Allah Subhanahu wa Ta’ala hayapo juu juu tu, bali 
ni yenye kina kirefu’. Nabii Ibrahim alikua ni Nabii ambae alifuatia baada ya kupita 
kizazi cha watu wa Nabii Saleh. Nabii Ibrahim ambae pia ana Sifa ya kua ni Baba 
wa Mitume, alizaliwa katika mji wa Ur uliopo nchini Iraq. Hii ilikua takriban miaka 
4000 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa A ’layhi Salam. 

Wanahistoria wa Kiislam wanasema kua jina lake kamili alikua akiitwa Ibrahim Ibn 
Tarikh, Ibn Sharugh, Ibn Nahur, Ibn Raghu, Ibn Faligh, Ibn Aher, Ibn Shalih, Ibn 
Arfghshand, Ibn Sam, Ibn Nuh. Ukamili wa jina hili hua una mitizamo tofauti 
miongoni mwa Wanazuoni kwani ingawa kuna mitizamo kua: 

Wakati mzee Tarikh alipokua na umri wa miaka 75 alikua na watoto watatu ambao 
ni Ibrahim, Nahur na Haran, na Haran alikua na mtoto ambae alikua akiitwa Lut 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








85 


ambae baadae nae akawa Nabii kama vile alivyokua binamu yake ambae ni Nabii 
Ibrahim. 


Na baadhi ya wanahistoria wanasema kua baba yake Nabii Ibrahim alifariki kabla 
ya kuzaliwa kwa Nabii Ibrahim, hivyo Nabii Ibrahim alikua akiishi na ami yake 
ambae alikua akimwita kwa jina la baba, ambae jina lake halisi lilikua ni Azar. 

Lakini tukiiangalia Qur’an basi tunaona inasema kua baba yake Nabii Ibrahim alikua 
akiitwa Azar. 




Wa-idh qala ibraheemu li-abeehi azara atattakhidhu asnaman alihatan innee 
araka waqawmaka fee dhalalin mubeenin (Surat Al An ’am 6:74) 

Tafsir: Na (kumbuka) wakati Ibrahim alipomwambia baba yake Azar: 
‘Vnawafanya Masanamu kanta Mungu? Hakika, nnakuona wewe na watu wako 
kua mko katika ujinga mkubwa 

Hivyo Imam Fakhr Ad Din A1 Razi anasema kuhusiana na aya hii kua: ‘Maana 
iliyowazi ya aya hii ni kua Baba yake Nabii Ibrahim alikua akiitwa Azar, 
ijapokua baadhi ya Wanazuoni wamesema kua jila lake lilikua ni Tarikh’ 

(Mafatih Al Ghayb) 

Imam Jalal al Din A1 Suyuti anasema kua: ‘Mtizamo huu wa kua Azar si baba 
yake Ibrahim, umeripotiwa kutoka katika makundi ya Salaf (Watu wa vizazi 
vya mwanzo vya Kiislam), ambapo Ibn Abi Hatim amenukuu kupitia katika 
Sanad Dhaifu (Mnyororo au msururu ulio dhaifu) iliofikia hadi kwa Abd Allah 
Ibn Abbas ’.(Masalikh Al Hunafa) 

Katika kipindi cha uhai wa Nabii Ibrahim, eneo alilokua akiishi Nabii Ibrahim 
A ’layhi Salaam lilikua likitawaliwa na Mfalme anaejulikana kwa jina la A1 Namrud 
ambae yeye pamoja na watu wake anaowatawala walikua wakiabudia masanamu. 
Ingawa Nabii Ibrahim alizaliwa katika mazingira hayo lakini alijaaliwa kua 
miongoni mwa wale waliokua na ufahamu wa kuona upotovu huo na kujaribu 
kutafuta njia ya kumuongoa baba yake na watu waliomo katika jamii yake na hivyo 
kupata upinzani mkubwa sana kutoka kwao kama inavyosema Qur’an : 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









86 


'ji cjjLj 4_jS/ (Jll — ULAv? jlif4j| 

f. L>- jJ c-o Lj — Li^j jjxp U j4*J 

LlsLj^? ^cJli ijJjlj li jJL*Jl 


Waodhkur fee alkitabi ibraheema innahu kana siddccqan Nabiyyan, Idh qala 
li-abeehi ya abati lima taAAbudu ma la yasmaAAu wala yubsiru wala yughnee 
AAanka shay-an. Ya abati innee qad jaanee mina alAAilmi ma lam ya/tika 
faittabiAAnee ahdika siratan sawiyyan (Surat Maryam 19:41-43) 

Tafsir: Na ametajwa katika kitabu (Quran) Ibrahim, Kwa hakika alikua ni 
alieamini na Nabii. Pale alipomwambia baba yake: ‘Ewe Baba yangu kwa nini 
unakiabudu kile kisichosikia, kisichoona na kisichokusaidia kitu? Ewe Baba 
yangu! Hakika imenijia mimi Ilm ambayo haikukujia wewe. Hivyo nifuate 
nitakuongoza katika njia iliyonyooka sawiya ’. 

Lakini hata hivyo watu wake hao hawakukubaliana nae, hivyo akaamua kuyavunja 
vunja masanam yao kuwathibitishia kua masanamu hayo hayana uwezo hata wa 
kujisaidia wao wenyewe itakuaje wawe na uwezo wa kuwasaidia wao? 

Watu wake walijawa na hasira sana walipogundua kua Nabii Ibrahim ndie alievunja 
miungu yao hivyo wakaamua kumpa adhabu kali sana. Adhabu ya kumchoma moto 
ndani ya tanuri wakati akiwa hai. 

Hivyo wakachimba shimo kubwa na ndani yake wakaweka kuni nyingi na kisha 
wakawasha moto, moto huo ulikua mkubwa kiasi ya kua hata ndege walishindwa 
kuruka katika eneo la anga liliopo juu ya moto huo na hata wao wenyewe 
walishindwa kuukaribia moto huo pale ulipokolea, hivyo Iblis akawapa mawazo ya 
kutengeneza kifaa ambacho watamuweka Nabii Ibrahim halafu watakifyatua na 
kitamrusha Nabii Ibrahim moja kwa moja hadi ndani ya shimo la moto huo. 


Nabii Ibrahim akalungwa karnba na kuwekwa kwenye kifaa hicho, na kisha 
kikafyatuliwa lakini yeye mwenyewe alikua hana wasi wasi wowote kwani alikua 
na imani thabit kua Mola wake yuko pamoja nae na akasema: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








87 


Hasbuna Allahu wa ni’ma al wakil (Surat Al Imran 3:173) 

Tafsir: Hakika Allah ananitoshelezu mimi na hakuna mmbora wa kumtegemea 
kuliko yeye. 

Allah akamuonesha Miujiza mikubwa Nabii Ibrahim pamoja na watu wa jamii yake, 
kwani moto ule haukumgusa Nabii Ibrahim, ulikua ni baridi na wenye usalama kwa 
Nabii Ibrahim, ingawa uliziunguza kamba zote alizokua amefungwa nazo. Kama 
anavyosema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika kitabu chake Qur’an kua: 


jLo Ldi'C 


Qulna ya naru koonee bardan wasalaman AAala ibraheema (Surat Al Anbiyah 
21:69) 

Tafsir: Na tukasema ewe moto kua baridi na salama kwa Ibrahim. 

Siku zikapita, watu wakajua kua Nabii Ibrahim ameshateketea na kua kama jivu 
badala ya mkaa. Hata hivyo Moto ulipomalizika na kuzimika watu wakamuona 
Nabii Ibrahim akiwa amekaa salama wa salimini ndani ya tanuri lile lililojaa majivu 
na yeye akiwa na mtu mwengine ambae aliefana nae alipotolewa na kuulizwa ni nani 
yule uliekua umekaa nae, Nabii Ibrahim akajibu : Yule alikua ni Malaika wa vivuli 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliniletea ili nisijiskie mpweke. 

Baada ya hapo Nabii Ibrahim akasema: 


cst J 4^® yj ~ j>j Ji 4y'^ 5i J 


Waqala innee dha hibun ila rabbee sayahdeeni; Rabbi hab lee mina alssaliheena 

(Surat As Saffat 3 7:99-100) 

Tafsir: Na akasema (baadaya kutolewa katika moto huo); ‘Hakika, mimi nnaenda 
kwa Mola wangu, na ataniongoza: Ya Rabbi nijaalie kua iti miongoni ntwa wenye 
kizazi chenta. 


Baada ya Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam kuamua kuhama yeye na mkewe Sarah 
ambae alikua pia ni Binamu yake, kutoka katika mji huo na kumuomba Allah 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










88 


amjaalie kizazi chema, pamoja nae alikuwemo pia Lut aliekua ni mtoto wa binam 
yake Nabii Ibrahim ambae ingawa alikua ni mdogo kiumri lakini aliiamini Imani ya 
Nabii Ibrahim na hivyo akaamua kujitenga dhidi ya jamii ya watu hao pamoja na 
Nabii Ibrahim na kutoka katika mji huo kama inavyosema Surat Al Anqbuut : 


5* dj di JatU-* di J^j ^ 


Faamana lahu lootun waqala innee muhajirun ila rabbee innahu huwa 
alAAazeezu alhakeemu (Surat Al Angbuut 29:26) 


Tafsir: Na hivyo Lut akamuamini. Nae (Ibrahim) akasema: ‘Hakka mimi 
Ninahama kwa ajiliya Mola wangu, hakika yeye ni mwenye uwezo na ni mwingi 
wa busara ’. 

Hivyo Nabii Ibrahim A ’layhi Salam, Lut na Sarah, wakaachana na watu hao, ili 
wasiwe miongoni mwa watu hao wenye kufanya maovu, na kuamua kutoka katika 
mji huo na kuelekea katika maeneo ya Harran au pia hujulikana kama Al Raha, 
(Maeneo ambayo kwa wakati huu yapo kaskazini mwa nchi ya Syria na pia kusini 
mwa nchi ya Uturuki) na baada ya hapo wakahamia katika maeneo ya Kanaan 
(Maeneo ya Kanaan kwa hivi sasa hujumuisha maeneoya Kusini Magharibiya nchi 
ya Syria, Lebanon, Palestina na Israel). 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Qur’an kua: 


>ijydjelJ LUSjlj jJl IdjJj 4-d~j'C 


Wanajjaynahu walootan ila al-ardhi allatee barakna feeha lilAAalameena 

(Surat Al Anbiyah 21:71) 


Tafsir: Na tukamjaalia yeye na Lut (kwa kuwaongoza kuelekea) katika ardhi 
tulioibariki Ulimwenguni. 


Walipofika katika maeneo ya Kanaan walikaa kidogo na kuishi katika maeneo ya 
Nablus, baadae Lut A ’layhi Salaam yeye akahama na kuelekea Sadum ambayo ni 
sehemu iliyopo kusini mwa Bahari iliokufa (Al Bahr al Mayyit au Dead Sea) na 
imepakana na nchi ya Jordan kwa upande wa Mashariki, na kwa upande wa 
Magharibi imepakana na Palestina na Israel. Nabii Ibrahim akaelekea Ramallah na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









89 


kisha Jerusalem ambapo alikua na ukaribu sana na mtawala wa Jerusalem aliekua 
akiitwa Malaki Sadek. 


Nabii Ibrahim akaondoka Jerusalem kuelekea Misri ambapo alikutana na Mfalme 
wa Misri na akakaa huko kwa muda na baada ya kuondoka akapewa zawadi na 
Mfalme huyo ya mtoto wa kike aliekua akiitwa Hajar, Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam 
akarudi tena Jerusalem kwa kupitia katika rnji wa Gaza. Miaka 13 baada ya kurudi 
Misri na kua pamoja na Hajar, Allah Subhanahu wa Ta ’ala akamjaalia Nabii Ibrahim 
A ’alyhi Salam na Hajar kupata mtoto wa kiume walieamua kumuita lsmai’1. 


Kutokana na kua na ukaribu na mtawala wa Jerusalem, Nabii Ibrahim A ’layhi 
Salaam ingawa alikua ni Muislam peke yake na familia yake tu lakini alikua na 
uhuru wa kuabudu na hivyo aliutumia uhuru huo katika mji huo, kwa kuendelea 
kuwausia watu juu ya dini ya haki ya kumuabudu Allah bila ya kipingamizi chochote 
na hivyo kuendelea na jitihada zake za kueneza kutangazia dini ya Allah. Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Qur’an kua: 


^ Lt3 jlS"" A-Jfcjjl 


o!< 


Inna Ibraheema kana ummatan qanitan lillahi haneefan walam yaku mina 
almushrikeena. (Surat AnNahl 16:120) 

Tafsir: Hakika, Ibrahim alikua ni Ummah (kiongozi wenye sifa zote nzuri), mtiifu 
kwaAllah, Hanifa (asiebudu chochote isipokua Alldh), na hakuwa miongoni mwa 
Al-Mushrikun (wenye kumshirikisha Allah). 


ASILI YA MJI WA MAKKAH NA UKOO WA QURA YSH. 


Baada ya kutafakkar sana na kwa mda mrefu, Nabii Ibrahim alikaa na kuona kua 
jitihada zake za kuwausia watu kuabudu Mungu mmoja zilikua hazina athari kubwa 
sana, na kila akijiangalia alikua akiona kua kama mda wa uhai wake unakaribia 
ukingoni hivyo akaamua kuchukua uamuzi bora na unaofaa, uamuzi wa wa kuigawa 
familia yake ili kukiokoa kizazi cha mtoto wake ambae ni Ismai’l. 


Hivyo siku moja baada ya kuamka alfajir akamwambia Hajar kua ajitayarishe yeye 
na Ismai’l kwa safari ndefu na baada ya kujitayarisha watu watatu hao wakapanda 
katika ngamia wao wawili na kuanza safari yao. Baada ya muda mrefu wa safari, 
walifika katika sehemu ya bondeni ambayo ilikua imezungukwa baina ya vilima 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









90 


viwili vilivyotengana, bonde hili lipo kilomita 70 kutoka katika mwambao wa 
Mashariki mwa Bahari Nyekundu katika eneo linalojulikana kama Uarabuni. 

Eneo la Uarabuni liko baina ya Mabara matatu ya Afrika, Asia na Ulaya. Na 
kuzungukwa na Bahari ya Mediterrenean kwa upande wa Kaskazini Magharibi, 
Bahari nyekundu kwa upande wa Magharibi, Bahari ya Uarabuni kwa upande wa 
Kusini na Bahari ya Uajemi kwa upande wa Mashariki. Eneo hili limegawika katika 
sehemu mbili ambazo ni Hijaz na Najd. Baina ya maeneo haya mawili kuna milima 
ya Sarat iliyoenda sambamba na Bahari Nyekundu, ambayo inalitengenisha eneo la 
Mashariki la Uarabuni ambalo ni la miinuko na hujulikana kama Najd, na eneo 
tambarare lililobakia Magharibi mwa Uarabuni linalojulikana kama Hijaz. Eneo la 
Hijaz lina ukubwa wa takriban kilomita 1400 kutoka katika mwambao wa Bahari 
Nyekundu. 

Sehemu ya bonde aliyowasili Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam na familia yake, 
ambayo ni kilomita 70 kutoka katika mwambao wa Mashariki wa Bahari Nyekundu 
ambayo imo ndani ya eneo la Hijaz ilikua ikijulikana kama Bakkah. Anasema Imam 
Fakhr Ad Din A1 Razi: ‘Herufi ya kwanza ya jina Bakkah baadae ilikuja 
kubadilika na kua Makkah , kama vile ambavyo lilivyobadilika neno Lazib kua 
ni Lazint. ’ 

Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam alikua akikikimbiza kizazi chake kutoka katika 
ulimwengu uliojaa kiza cha Kufr, hivyo alikua na nia ya kuanzisha jamii mpya 
ambayo itakua iko mbali na Kufr katika kuendesha maisha yao, jamii ambayo itakua 
ikimuamini na kumuabudu Mungu mmoja tu ambae ni Allah Subhanah wa Ta ’ala. 
Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam alikua akiitafuta sehemu ambayo ni Tukufu ya 
Bakkah kutokana na muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 

Sehemu ambayo itakua ni kitovu cha Dini ya haki kwa Bani Adam wote 
ulimwenguni, alipofika chini ya mti uliokuwepo katika sehemu hiyo ambayo ilikua 
haina kitu isipokua mahame ya jengo moja la zamani, bila ya kujali kua hakuna kitu 
wala mtu katika sehemu hiyo lakini aliamua kuiacha familia yake hiyo na mfuko wa 
tende kama chakula chao kwa muda fulani na kibuyu cha maji ya kunywa, akijua na 
kuamini kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala atakua muangalizi wa familia hiyo na pia 
atakua ni muangalizi wa lile jambo jema alilokua na nia ya kulifanya, jambo ambalo 
limetokana na ujumbe wa hisia kutoka kwa Mola wake, hivyo Mola wake 
atamuangalizia kwani hakuna muangalizi bora isipokua yeye. 

Ukweli ni kua wanazuoni wamekhitilafiana kuhusiana na historia ya jengo 
lililokuwepo katika eneo hilo katika wakati huo, kwani kuna wanaosema kua Nabii 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









91 


Adam aliwahi kuishi katika sehemu hiyo na kujenga jengo hilo, na wengine 
wanasema kua alama ya jengo hilo inatokana na Malaika kujenga jengo katika eneo 
hilo liliopo katikati ya Ulimwengu tunaoishi, miaka 2000 kabla ya kuumbwa kwa 
Nabii Adam A ’layhi Salaam, na kuna wanaosema kua jengo hilo lilijengwa na Nabii 
Idris A ’layhi Salaam, hata hivyo kwa sasa hivi kwetu sisi ni muhimu zaid kujua 
yaliyotokea baada ya Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam kufika katika eneo hilo, kwa 
hivyo tutayaacha kuyachunguza hayo kwa sasa hivi kwani tutaiangalia habari hiyo 
katika kurasa zitakazofuatia, hivyo tuendelee na habari ya Nabii Ibrahim A ’layhi 
Salaam. 


Baada ya kuwaacha Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam aliwaaga na kuanza kurudi 
alikotoka, Hajar alichanganyikiwa baada ya kuona kua anaachwa katika sehemu 
hiyo yeye peke yake na moto wake Ismai’l, hivyo kabla hajafika mbali akamuuliza 
‘Ya Ibrahim, unatuwacha na nani katika sehemu hii tupu ya jangwa, isiokua 
na watu?’, Nabii Ibrahim akiwa na amejawa na uchungu na huruma kwa familia 
yake hio, hakujibu bali aliendelea kuchukua hatua moja baada ya nyengine kuelekea 
Kanaan, Hajar alimkimbilia na kumuuliza tena swali hilo mara kadhaa, bila ya 
kupata jibu, na hapo akamuuliza, ‘Jee ni Allah, ndie aliekuamrisha kufanya 
hivi?’, na hapo Nabii Ibrahim A’layhi Salaam akajibu, ‘Naam!’. Hapo Hajar 
akasema, ‘Nimeridhia kwani nnajua kua kamwe Allah hatotutupa’. 

Mda baada ya kuondoka na kutembea kutoka alipoiwacha familia yake, Nabii 
Ibrahim A ’layhi Salaam, aligeuka upande aliotoka na kunyanyua juu mikono yake 
na kisha akamuomba Mola wake kwa kusema: 


Ljj Jl ijjci J AtP yS' $\jj jy* CuSw! Ljj<|i > 

£ ^ljjij ^l gjp ^llil 'Ja sLii sSl^Ji i^ 


Rabbana innee askantu min dhurriyyatee biwadin ghayri dhi zarAAin AAinda 
baytika almuharrami rabbana liyuqeemoo alssalata faijAAal af-idatan mina 
alnnasi tahwee ilayhim waurzuqhum mina alththamarati laAAallahum 
yashkuroona. (SuratIbrahim 14:37). 


Tafsir: ‘Ya Rabbi! Nimewacha kizazi changu kiishi katika bonde lisilokua ita kitu, 
pembeni ya nyumba yako tukufu (Ka’bah), ili Ewe Mola wetu, wapate 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








92 


kusimamisha Sala, hivyo zijaze mapenzi nyoyo za watu miongoni mwao,juu yao, 
na (Ya Allah) waruzuku matunda ili wapate kukushukuru ’. 

Khofu na wasiwasi wa Hajar uliondoka baada ya kufahamu kua hivyo ndivyo 
alivyoamrishwa Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam na Mola wake, na hapo nae akajua 
na akaamini kua hakuna muangalizi bora isipokua yeye, Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
hivyo atawasimamia tu. 

Baada ya mda, tende waliyokua nayo ambayo ndio ilikua chakula chao na maji 
waliyokua nayo yakamalizika na hapo Ismai’l akaanza kulia kwa kiu, Hajar 
akajaribu kumnyamazisha lakini wapi, Ismai’l aliendelea kulia na kulia, hivyo Hajar 
akamuweka chini na kuanza kuhangaika kutafuta tafuta labda huenda akapata maji, 
ili ampe mtoto wake apate kunyamaza, akaanza kukimbia kuenda huku na kule na 
kurudi kumuangalia mtoto wake lakini hakuweza kuyaona maji wala dalili ya maji. 

Katika kuhangaika kwake huko, alikimbia baina ya vilima viwili vya Safa na Marwa 
mara saba na aliporudi kwa mtoto wake akaona, chini ya nyayo za miguu ya mtoto 
wake aliekua akilia kumeanza kububujika maji, akachota maji hayo na kumnywesha 
mtoto wake Ismai’l, akajaza kibuyu chake na kisha akaona ayazungushie maji hayo 
kituta kidogo cha mchanga ili yasije yakatawanyika na baadae yakatoweka na 
kuzama katika mchanga mkavu mwingi uliokuwepo katika eneo la jangwa hilo. 

Maji hayo yaliondoa kiu na njaa aliyokua nayo Ismai’l, tangu mara ya kwanza 
kuchotwa maji hayo na Hajar takriban miaka 4000 iliopita, hadi hii leo maji hayo 
yamekua ni ambayo hayajakauka na bado yanaendelea kububujika, bila ya kupungua 
wingi wake, mbali ya kua yanachotwa na mamilioni ya watu na kuonjwa na karibu 
Waislamu wote ulimwenguni kutokana na historia, Miujiza yake na pia upekee wa 
madini yalikuwemo ndani yake. Maji hayo yanaitwa maji ya Zamzam. 

Maji ya Zamzam, ambayo yana na kina cha takriban mita nne ndani ya kisima chake 
kilichojengewa yana asilimia kubwa sana ya madini ya Sodium na Potassium, 
madini ambayo haipatikani katika maji yeyote duniani, madini hayo huyafanya maji 
hayo kua ni kisafisho cha sumu zote zilizomo ndani ya mwili na pia tiba ya maradhi 
mengi sana na huharakisha kwa kiasi kikubwa uponaji wa maradhi ya kansa, sumu 
inayotokana na chakula, kuungua, wingi wa kolesterol, ukurutu, kuchanganyikwa 
kiakili, kuondoa uchovu, maradhi ya pressure na mengineyo. 

Maji ya Zamzam hayana rangi rangi wala harufu lakini yana ladha ya kipekee, yenye 
utofauti na maji yote yanayopatikana katika uso wa dunia. Wanasayansi wa chuo 
kikuu cha Mfalme wa Saudi Arabia wanasema kua maji ya Zamzam yana alkaline 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








93 


(,kemikali zinazokaa ndani ya maji na hivyo kuyafanya maji yasiwe na asidi ) 
inayofanana na ya maji ya bahari ambayo ni pH is 7.9 na pia kwa kila lita moja ya 
maji hayo ina madini ya Sodium 133 mg/L, Calcium 96 mg/L, Magnesium 38.88 
mg/L, Potassium43.3 mg/, Bicarbonate 195.4 mg/L, Chloride 163.3 mg/L, Fluoride 
0.72 mg/L, Nitrate 124.8 mg/L, Sulfate 124.0 mg/L. 

Baada ya kumnywesha maji mtoto wake Isma’il, na kunywa yeye mwenyewe maji 
hayo, alikaa na kumpakata na hapo Isma’il akalala, Hajar alimshukuru Allah 
Subhanahu wa Ta’ala na akakaa na kupumzika, mara kwa mbali akaona ndege 
wanaruka na kuelea hewani, wakaja hadi pale kwenye maji wakatua pembeni yake 
wakanywa na kuondoka, kuja kwa ndege hao na kunywa maji katika sehemu huyo 
ilikua ni dalili nzuri kwani ni jambo la kawaida kwa wasafiri wa misafara ya 
jangwani, wanapomalizikiwa na maji basi huyatafuta kwa kuangalia juu angani, na 
kujaribu kutafuta ndege wanaoruka, wakiowaona wanaruka ruka na kuzunguka 
katika sehemu fulani basi hujaribu kuelekea katika maeneno hayo kwani sehemu 
ambazo kuna ndege huashiria uwezekano wa kupatikana maji na chakula pia kwa 
ajili ya Iban Adam. 

Hajar alipoanza kunywa maji yale, akahisi kuongezeka kwa wingi wa ujazo wa 
maziwa yake, maziwa ambayo yalikua ndio chakula pekee cha mtoto wake lsmai’1, 
haukuchukua mda akatokea Malaika Jibril na kumwambia Hajar, ‘Usiogope kua 
peke yako. Kwani hapa itajengwa nyumba ya Allah na mtoto huyu na baba 
yake. Hakika Allah hawatupi waja wake’. 

Naam, Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliikubali dua ya Nabii Ibrahim, kwani ingawa 
sehemu hiyo iliyokua ni jangwa lililokua halina kitu, lakini ilibadilika, kwani 
misafara ya wasafiri wa jangwani waliona dalili za ndege waliokua wakiruka angani 
na kuonesha kua sehemu hiyo kuna maji, hivyo eneo hilo lilianza kujulikana na 
wafanya biashara na wasafiri na watu rnbali mbali na hivyo kidogo kidogo likaanza 
kubadlika. 

Watu wa kwanza kufika katika eneo hilo baada ya Hajar na lsmai’1 kuanza kuishi 
hapo walikua ni watu wa kabila la Banu Jurhum, ambao walikua wakitokea katka 
ardhi ya Al Yaman au Yemen wakielekea Kanaan au Sham. (Yemen, imeitwa A1 
Yaman kwa sababu unapokua katika ardhi ya Hijaz na ukaupa mgongo mwambao 
wa Bahari Nyekundu basi eneo hilo hua lipo upande wa Al Yamin yaani upande wa 
kulia wa eneo la ardhi ya Makka, na eneo la Kanaan limeitwa Sham kwa sababu lipo 
upande wa Al Shimal au kushoto na wegine wanasema pia kua eneo hilo limeitwa 
Sham kwa sababu ya kutokana na mtu wa mwanzo kuishi hapo alikua ni Mtoto wa 
Nabii Nuh aitwae Sam) 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








94 

Hivyo msafara huo wa watu wa Banu Jurhum ulokua ukitokea Al Yaman ulipiga 
kambi katika sehemu ya Al Qada\ na baada ya muda walishangazwa na kuona kwa 
mbali kuna ndege wakiruka ruka katika eneo walilokuwepo Hajar na Ismai’l, lakini 
bila ya kujua kua sehemu hiyo kulikua na watu wawili hao, hivyo wakasema ‘Ndege 
hupatikana katika sehemu yenye maji, na sisi hatukuwahi kuona maji hata 
mara moja tulipokua tukipita katika bonde hili’, hivyo wakatuma watu wao 
wakaangalie katika sehemu hiyo wanaoruka ruka ndege hao kuna nini, watu hao 
walienda na waliporudi wakatoa taarifa ya kuwepo maji na pia kua kuna mwanamke 
na mtoto wake, watu wa kabila hilo la Banu Jurlium wakaamua kuenda kuzungumza 
na Hajar na kumuomba kama atawaruhusu kupiga kambi katika sehemu hiyo pamoja 
nae, Hajar akawakubalia kwa sababu mbali ya kua kuna maji bali pia alikua yuko 
peke yake hivyo akaona ni bora kukaa na watu wengine katika eneo hilo. 

Baada ya mda watu hao wa Banu Jurhum, wakaamua kua baadhi yao wataondoka 
na kuendelea na safari yao ya kuelekea Canaan na wengine watabakia na kuendelea 
kuishi katika eneo hilo. Hivyo kidogo kidogo watu wakaanza kuhamia katika 
sehemu hiyo. Sehemu hiyo ikawa ni mji unaojulikana kwa jina la Bakkah (Makkah). 
Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam akawa anakuja kuitembelea familia yake kila baada 
ya mda fulani katika mji huo wa Makkah na kisha huondoka na kurudi katika mji 
wa Kanaan. 

Safari moja Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam aliitembelea familia yake, wakati Ismai’l 
akiwa bado mdogo, na hapo Allah Subhanahu wa Ta’ala akampa mtihani wa 
kumuangalia, kwa kiasi gani anampenda mtoto wake huyo Ismai’l ambae ni mtoto 
wake wa pekee, na vile vile ni kwa kiasi gani anavyompenda Mola wake, akaamua 
kumpa mtihani uulizao jee ataitii amri ya Mola wake au atamuasi kwa kutotii amri 
hiyo kutokana na kumpenda mtoto huyo? Mtihani huo haukua kwa Nabii Ibrahim 
peke yake bali pia ulimjumuisha rntoto wake ambae nae alikua akiangaliwa kwa 
kiasi gani anamuamini baba yake na kwa kiasi gani yuko tayari kutii amri ya Mola 
wake. 

Hivyo, Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam alilala na kuota kua anamchinja mtoto wake 
huyo, Ismai’l, na alipoamka akamwambia Ismai’l kuhusu jinsi alivyoona katika 
ndoto yake, na hapo Ismai’l nae akamwambia baba yake kama hivyo ndivyo 
ulivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala basi Inshaallah bila ya kusita naye 
atakuwa miongoni mwa wenye subra na walio pamoja nae katika kutekeleza amri 
hiyo, kama isemavyo Qur’an katika aya ifuatayo: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








95 


uu jkj\l Hi!T j jjt 3! jiJ 3HJ! ^ ^L: uii^> 

•®jjjj!_v2J! j_« a\i! j.L i o| jt’^UcU y*3~* 1 c-jb (JU jjj 

Falamma balagha maAAahu alssaAAya qala ya bunayya innee ara fee 
almanami annee adhbahuka faoiu//?ur m adha tara qala ya abati ifAAal ma 
tu/maru satajidunee in shaa Allahu mina alssabireena./5u/u/ As Saafat 37:102). 

Tafsir: ‘Na kislta mtoto wake alipofikia umri wa kuzungumza naeflbrahim) 
akamwambia mtoto wake huyo, ‘Ewe mtoto wangu, hakika mimi nimeona katika 
ndoto yangu kua nnakuchinja (kwa ajiliya Allah)’, hivyo jee unalifikiriaje jambo 
hili?’, nae (Ismai’l) akasema, ‘Ewe baba yangu, fanya kile ulichoamrishwa, 
Insha’ Allah, utanikuta mimi nikiwa miongoni mwa As Sabirin (wenye 
kusubiri) ’ ’. 

Hivyo Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam akawa yuko tayari kumchinja mtoto wake 
kipenzi kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mola wake, na lsmai’1 nae akawa yuko tayari 
kuchinjwa na baba yake kama vile alivyoamrisha Mola wake. Wakajitayarisha 
katika utekelezaji wa amri hiyo, na walipokua tayari katika utekelezaji wa amri hiyo, 
basi Allah Subhanahu wa Ta ’ala akamuokoa lsmai’1 kwa kumuamrisha Malaika 
Jibril A ’layhi Salaam kuwapelekea Kondoo kutoka Peponi ili achinjwe badala yake. 
Qur’an inaendelea kuelezea kisa hicho kwa kusema: 

!5| tjjjj! jJ — j! ajjCjj — UJc-1 LjLa^> 

^sjjj 4JjjJj — (jyUU !j-ft j| ~~ (jC^oUJ! iSj^r 

Falamma aslama watallahu liljabeeni; Wanadaynahu an ya ibraheemu; Qad 
saddaqta alrru/ya inna ka dha lika najzee almuhsineena; Inna h adha lahuwa 
albal agh u almubeenu; Wafadaynahu bidhibhin AAadhhmnfSurat As Saafat 
37:103-107) 

Tafsir: ‘Na walipokua tayari, wameshajitolea kwa ajiliya Mola wao, na kumuweka 
katika hali ya kuchinjwa; Nasi tukamnadia ‘Ya Ibrahim!’; umetekeleza ndoto! 
Hivyo tunakuzawadia zawadi ya Muhsinun (IVenye kufanya mambo mema); 


Cfffr, 


AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 










96 


Hakika, huo ulikua ni mtihani ntkubwa; Nasi tukamkomboa kwa Dhabiha kubwa 
(kafara ya Kondoo wa Peponi). ’ 


Kutokana na Ismai’l A ’layhi Salaam pia kufuzu katika mtihani aliotayarishiwa na 
Mola wake, Allah Subhanah wa Ta ’ala, akamjaalia kua ni miongoni mwa watu 
ambao watakao kumbukwa kwa kutoa kizazi bora baadae, kama inavyoendelea 
kuelezea Qur’an : 


f _ ^ _ o x v 


Watarakna AAalayhi fee al-akhireena. (Surat As Saafat 37:108 ) 


Tafsir: ‘Nasi tukamwachia kwa ajili yake (ukumbusho mzuri) kwa vizazi vijavyo ’ 

Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta’ala akamjaalia Ismai’l kua miongoni mwa 
Mitume wake kama anavyosema katika Qur’an. 

Slj~Jj <JLSj ApjJI jiS' 

Waodhkur fee alkitabi ismaAAeela innahu kana sadiqa alwaAAdi wakana 
rasoolan nabiyyan. (Surat Maryam 19:54) 


Tafsir: ‘Na tukamtaja katika kitabu (Qur’an) Ismai’l. Hakika! Alikua mkweli kwa 
kile alichokiahidi, na alikua ni miongoni mwa Mitume na Manabii ’. 


Siku moja wakati Nabii Ismai’l A’layhi Salaam alipokua akikaribia miaka 13, na 
Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam akiwa katika mji wa Jerusalem, Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala aliwatuma Malaika kumtembelea Khalil wake kwa ajili ya kutekeleza kazi 
mbili, kazi ya kwanza ni kumtaarifu Nabii Ibrahim kumtaarifu kua atapata mtoto 
mwengine kutoka kwa mke wake wa kwanza Sarah ambae anaishi nae katika mji wa 
Jerusalem. Na kazi ya pili ni kuenda kuungamiza mji wa watu wa binamu yake Nabii 
Ibrahim ambae ni Nabii Lut A ’layhi Salaam, Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam 
alishangazwa na kufurahi baada ya kupewa ujumbe wake, lakini hata hivyo 
alishtushwa na kujawa na khofu alipopata taarifa ya kazi ya pili waliyokuja 
kuitekeleza Malaika hao juu ya kile kitakachotokea katika mji ambao anaishi binam 
yake. Kama inavyoweka wazi Qur’an juu ya habari hiyo: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








97 


^Jjfcl jLiIjJli LlLJj Ojl> l_«Jj<|i> 

fejJS iy ^ jUpt IjJlI lJsjJ iy 5 i jil -<>J> IjJLs'l^Ui 

{^^jjLkJl c-jLS"" aJIj^I S/j aIaIj 

Walamma jaat rusuluna ibraheema bialbushra qaloo inna muhlikoo ahli 
h adh ihi alqaryati inna ahlaha kanoo rf/m limeena; Qala inna feeha lootan qaloo 
nahnu aAAlamu biman feeha lanunajjiyannahu waahlahu illa imraatahu kanat 
mina alghabireena (Surat Al Anqabut 29:31-32) 

Tafsir : Na wajumbe wetu walipoenda kwa Ibrahim kumbashiria habari njema, 
na kisha wakasema: ‘Hakika, tunaenda kuwaangamiza watu wa mji huu (wa Lut), 
kwani watu wake wamekua ni wenye kufanya maovu ’; Ibrdhim akasema: ‘Lakini 
yupo Lut ndaniyake (itakuwaje) ’, nao wakasema ‘Tunajua vizuriyuko nani ndani 
yake, kwa hakika tutamuokoa yeye na familia yake, isipokua ntke wake, atakua ni 
miongoni mwa watakaobakia (na kuangamia na watakaoangamizwa) ’. 

Hivyo Allah Subhanahu wa Ta ’ala akawabashiria Nabii Ibrahim na mkewe Sarah 
kupata mtoto wa kiume ambae waliamua kumuita Is-haq, ambae nae alikwisha 
andikiwa kueneza Nuru ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika mji wa 
Jerusalem kama inavyoendelea kuelezea Qur’an : 

A»jl |Jj&LLls*-j — jrpti-O jLSj aIsIj <^_JjjL*jj 4J LLjSjj^) 

SljSjJl *Uj SljCall ^LSIj cjljL-l j*® Lc>-j!j jjLgj 

■toJ^jJjLp uj Ij-iLSj 

Wawahabna lahu is-haqa wayaAAqooba nafilatan wakullan 
jaAAalna saliheena; WajaAAalnahum a-immatan yahdoona bi-amrina 
waawhayna ilayhim fiAAla alkhayrati wa-iqama alssalati wa-eetaa alzzakati 
wakanoo lana Aaabideena (Surat Al Anbiya 21:72-73) 

Tafsir: Na tukampa (mtoto) Is-hdq, na (mjukuu) Ya'qub. Na kila mmoja wao 
tukawajaalia kua waja wema. Na tukawajaalia wao kua, viongozi kutokana na 




AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








98 


antri yetu, na tukawafanya kua ni wenye kufanya mema, kusimamisha Salat 
(Iqamat-as-Saldt), na kutoa Zakdt na wakawa ni weitye kutuabudu. 


Aya zilizofuatia baada ya aya hiyo zikamalizia habari ya Nabii Lut Al ’ayhi Salam. 

cjJLJA-1 ^J-«-*j jJl Aj^aJl Uipj ccjT I_LjJj^> 

^(j^J-U^Jl Lc?-j (3 4-tL>olj — «j-J 1 fj-® Ij^TS^ jv^Ji 


Walootan ataynahu hukman waAAilman wanajjaynahu mina alqaryati allatee 
kanat taAAmalu alkhaba-itha innahum kanoo qawma saw-in fasiqeena; 
Waadkhalnahu fee rahmatina innahu mina alssaliheena (Surat AlAnbiya 21:74- 
75) 

Tafsir: Na (kumbuka) Lut, tukampa hiknta na Vlm na tukamuokoa kutoka katika 
mji wa watu wenye kufanya maovu. Hakika wao ni miongoni mwa waovu na 
Fasiqun. Nae tukamuingiza katika rehma zetu, kwa hakika alikua ni miongoni 
ntwa watu wenta. 

Hivyo Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam akawa na watoto wawili katika miji tofauti, 
ambapo mdogo alikua ni ls-haq ambae kwa upande wa kizazi chake yeye baadae 
alitoka Nabii Yaqub A ’layhi Salaam na Mitume na Manabii wengine 14 walibakia, 
tukiendelea na kutizama upande wa mtoto wake mkubwa ambae ni Nabii Isma’il 
A ’layhi Salaam, aliekua akiishi Makkah na mama yake, basi tuaona kua siku moja, 
Nabii fbrahim A ’layhi Salaam aliitembelea familia yake hiyo iliyopo katika mji wa 
Makkah, na katika kipindi hicho yeye na mwanawe lsmai’1 wakaamua kuunyanyua 
msingi wa nyumba ya Al Ka ’abah, nyumba ambayo ilikua ni nyumba ya mwanzo 
kujengwa kwa ajili ya kumuabudia Allah Subhanahu wa Ta ’ala kama inavyosema 
Qur’an: 


>ijy«J-*iJ (j-Lkj LjLLa ‘tSLj qj-LU ^LLj 



Inna awwala baytin wudhiAAa lilnnasi lalladhi bibakkata mubarakan 
wahudan lilAAalameena. (SuratAl Imran 3:96). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








99 


Tafsir: ‘Hakika nyumba ya mwanzo (ya kuabudia) iliyochaguliwa kwa watu ni ile 
iliokuwepo Bakkah (Makkah), iliyojaa baraka na uongofu kwa viumbe (Majini 
na Bani Adam ). ’ 

Baada ya kujenga nyumba hiyo Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam na mtoto wake 
Isma’il, wakamuomba Allah Subhanahu wa Ta ’ala awakubalie a ’mal njema hiyo 
waliyoifanya kama vile inavyosema Qur’an: 


Wa-idh yarfaAAu ibraheemu alqawaAAida mina albayti wa-ismaAAeelu 
rabbana taqabbal minna innaka anta alssameeAAu alAAaleemu. ( Tafsir Surat 
Al Baqara 2:127). 

Tafsir: ‘Na kumbuka wakati Ibrahim na Ismai ’l walipounyanyua msingi wa 
nyumba (Ka ’abah), walisema ‘Mola wetu tukubalie jambo jema hili, kwani kwa 
hakika wewe ni mwingi wa kusikia na mwingi wa ujuzi”. 

Dua hii iliyoombwa na Nabii Ibrahim na Nabii Ismai’l inaonesha umuhimu wa 
kumuomba Allah Subhanah wa Ta’ala, ili atukubalie mema yetu kila baada ya 
kuyafanya mema hayo. Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam pia akamuomba Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala awajaalie waishi katika hali ya Uislam, wafariki katika hali 
ya Uislam na vile vile Uislam uwe ni wenye kuendelea katika vizazi vyao baada ya 
kufariki kwao, kama inavyosema tena Qur’an: 

LSwillj [)j\j djJlilvj» 4_o! I Jjji UiJ Ujc>-!j 



UidJ UjU 


Rabbana waijAAalna muslimayni laka wamin dhurriyyatina ummatan 
muslimatan laka waarina manasikana watub AAalayna innaka anta 
alttawwabu alrraheemu. (Surat Al Baqara 2:128). 


Tafsir: ‘Mola wetu! Tujaalie sisi kua ni wenye kujisalimisha kwako na vizazi vyetu 
vijisalimishe pia, na utuoneshe utaratibu wa ibada zetu, na utukubalie toba zetu, 
kwani kwa Hakika wewe ni mwenye kukubali toba na ni mwingi wa Rehma ’ 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








100 


Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam akaendelea kwa kujiombea dua yeye mwenyewe na 
kizazi chake ili wawe ni mwenye kusimamisha Sala kwa kusema: 


>g.lpo °&Jj l3j jLjJ 




N 0 f 



Rabbi ijAAalnee muqeema alssalati wamin dhurriyyatee rabbana wtaqabbal 
duAAa/-I (Surat Ibraim 14:40) 


Tafsiri: Ya Rabbi nijaalie niwe mwenye kusinuimisha Sala mimi na kizazi changu, 
Ya Rabbi nikubalie dua yangu ’ 


Katika aya inayofuatia baada ya aya hiyo ya 40 ya Surat Ibrahim, basi tunaona kua 
Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam aliendelea kwa kuomba dua ya kuomba kusamehewa 
yeye na wazee wake na wale wote walioiamini siku ya Kuhesabiwa kwa kusema: 


<||> i_J !_C_J-! j£jJljJj (J, y ap! (JJj<|i> 

Rabbana ighfir lee waliwalidayya walilmu/mineena yawma yaqoomu alhisabu 

(Surat Ibraim 14:41) 

Tafsiri: Ya Rabbi nisamehe mimi na wazee wangu na wale wote walioamini, katika 
siku ya kuhesabiwa malipo yetu. 

Na vile vile Qur’an inasema kua Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam akaomba pia na dua 
ifiiatayo: 

t_jlxfsJl Jj clJjljT !jJ_Xj Sfj-lj C-j«j!j !Jjj^> 

jifk J! cJ! jjj| aaSTJ-Ij 


Rabbana waibAAath feehim rasoolan minhum yatloo AAalayhim ayatika 
wayuAAallimuhumu alkitaba waalhikmata wayuzakkeehim innaka anta 
alAAazeezu alhakeemu. (Surat Al Baqara 2:129) 

Tafsir: Ya Rabbl Watumie miongoni mwao Mtume, Mtume ambae 
atakaewasomea aya zako na kuwaamrishia yaliyomo ndaniya kitabu (Qur’an) na 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










101 


Al-Hikmah (Kilichojaa Hikma nal’lm ya Sharia ’h za kiislam n.k), na uwatukuze. 
Kwa hakika wewe ni muweza kila kitu na ni mwingi wa Busara. 


Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimkubalia dua hizo na kizazi chake 
kikawa kinaongezeka na kukua kidogo kidogo, hatua kwa hatua, watu kutoka miji 
mbali mbali wakaanza kusikia kuhusiana na mji huo na nyumba hiyo na wakawa 
wanakuja kuutembelea na kufanya Ibada katika mji huo na kizazi cha Nabii Ibrahim 
A’Iayhi Salaam na Nabii lsmai’1 A’layhi Salaam, kikaendelea kua ndicho 
kinachoshika funguo za nyumba ya A1 Ka’abah na wasimamizi wa nyumba hiyo, na 
kuendeleza usimamizi huo kizazi baada ya kizazi hadi kufikia kwa muanzilishi wa 
kabila la Quraysh, na ndani ya kabila hilo pia, na baada ya mda mrefu kupita Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala akaijibu dua ya Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam, iliyotajwa 
katika aya 129 ya Surat Al Baqara kwa kumtoa katika miongoni mwa kizazi hicho 
mbora wa viumbe vyote, ambae si mwengine bali ni Nabii na ni Mtume wa Mwisho 
ulimwenguni, Habib Allah Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

ASILI YA NABII MUHAMMAD SALALLAHUA ’LAYHI WA SALAM. 

Vitabu vya historia vinasema kua asili ya Waarabu imetokana na miongoni mwa 
makundi aina tatu ya watu:- 

1. Al Arab ul Baidah (“-^M' ^j*!') Waarabu waliopotea: Hawa ni wale watu 
waliokua miongoni mwa kizazi kilichotoweka cha watu wa ‘Ad, Thamud, 
Tasam, Jadis na Imlaq ambao walikua wakiishi katika maeneo ya Al Ahqaf 
yaliyopo baina ya Hadramawt na Oman ambao Mtume wao alikua ni Nabii Hud 
A ’layhi Salaam. 

2. Al Arab ul Ariba (NJ*" VJ^') Waarabu wenye Uarabu asilia: Hawa ni wale 
watu waliokua ni miongoni mwa kizazi kilichotokana na Nabii Hud A ’layhi 
Salaam kupitia kwa Ya‘rub Ibn Yashjub Ibn Qahtan Ibn Hud ambao walikua 
wakijulikana pia kama Waarabu wa Yarub wa Qahtan ambapo pia walikua 
wakitawala katika maeneo ya Yemen. 

3. Al Arab al Mustariba ljj*1!) Waarabu waliopewa Uarabu kwa 

kuchanganya vizazi: Hawa ni wale watu waliotokana na kizazi cha Nabii 
Ibrahim A’layhi Salaam kupitia kwa Nabii lsmai’1 A’layhi Salaam ambae 
alimuoa Sayyida Bint Mudad ambae ni mtoto wa Mudad Ibn Amr aliekua 
kiongozi wa ukoo wa Banu Jurhum wenye asili ya Al Arab ul Ariba na hivyo 
kizazi cha mchanganyiko baina ya Nabii lsmai’1 Ibn Ibrahim A ’layhi Salaam 
na Sayyida Bint Mudad ndio ukawa ni kizazi kinachojulikana kama Al Arab al 
Mustariba ambao pia hujulikana kama Waarabu wa Adnan. Waarabu hawa wa 
Adnan ndio chanzo cha asili ya Ukoo wa Quraysh. 



AL MUSTAKSHIF ABI, MAiNAL DAiNAH 








102 

Kizazi hiki cha watoto wa Nabii Ismai’l A ’layhi Salaam ambacho ndio asili halisi 
ya Al Arab al Mustariba kilikua na watoto kumi na mbili ambao ni Qidar, Fidmah, 
Bana, Buth, ‘Awil, Taqis, Masma’, Taima, Jasham, Flaidir, Duma, Yatur, na Massa. 
Ambapo kizazi cha Taima baadae kilihamia katika maeneo ya Madinah al 
Munawwara na kizazi cha Massa kilihamia katika maeneo ya Yemen. 

Watu wa kizazi cha Qidar ambacho kilitokana na mtoto wa kwanza wa Nabii Ismai’l 
A ’layhi Salaam kilikua ni chenye nguvu na uwezo na umuhimu mkubwa sana, kiasi 
ya kua wametajwa pia katika vitabu vya Taurat, maandiko ya watu wa Ashur 
(Assyrian) ambao ni wenye asili ya Babylon (Iraq kuelekea juu Uturuki), kimetajwa 
pia katika historia za Wagiriki, Warumi na Wamisri kua ni watu wenye kukaa katika 
maeneo ya Hijaz (Maeneo ya Uarabuni hususan maeneo ya nchi ya Saudi Arabia). 

Kizazi hiki cha Qidar ndicho kilichotoa ukoo wa Quraysh ambao uliokua ni ukoo 
mkubwa katika Mji Mtakatifu wa Makkah, na pia ulikua ni ukoo ambao ulikua 
ukitawala mji huo kwani ndio uliokua ukisimamia na kushika ufunguo wa A1 
Kaabah, ingawa asili ya ukoo huo ilikua inatokana na kizazi cha Nabii Ibrahim 
A ’layhi Salaam kupitia kwa Nabii Ismai’l A ’layhi Salaam kupitia kwa Haidir na 
kupita vizazi na vizazi, lakini asili ya kuanza kutumika kwa jina la jina la Quraysh 
ilianzia kwa Fihr Ibn Malik ambae pia alikua akijulikana kwa jina la Quraysh ambalo 
ni neno la kiarabu lenye maana nyingi, na miongoni mwao ikiwemo ‘Mwenye 
kutafuta na kukusanya’ na pia ‘Samaki mknhwa wa baharini aina ya Papa’. 

Fihr Ibn Malik aliitwa Quraysh kwa sababu yeye alikua ni mtu tajiri ambae 
aliekusanya mali nyingi sana, ambazo hata hivyo alikua akizitumia kwa ajili ya 
kuwatafuta masikini wa karibu wa eneo lake na kisha kuwasaidia katika kutimiza 
mahitaji ya maisha yao. 

Ukoo wa Quraysh ulikua unaluata dini ya Uislam iliyoachwa na Nabii Ibrahim 
A’layhi Salaam na Nabii Ismai’l A’layhi Salam, kizazi hadi pale Iblis laA’anatu 
Allahi Alayhi alipofanikiwa kumpotosha Amr Ibn Luay ambae alikua ndie kiongozi 
wa mji huo katika wakati huo, Amr Ibn Luay akateleza na kutoka katika njia ya 
maisha iliyoanzishwa na Nabii Ibrahim A ’layhi Salam. Kwani kwa mara ya kwanza 
alifunga safari na kuelekea Sham kibiashara na alipofika huko akawakuta watu 
wanaabudu masanamu, alivutiwa sana na jambo hilo kiasi ya kua aliamua kununua 
masanamu na kurudi nayo katika mji wa Makkah na kuyaweka ndani ya Al Kaabah 
na kisha kuwaamrisha watu wayatukuze na kuyaheshimu masanam hayo. Miongoni 
mwa masanamu hayo lilikuwemo kubwa lao lilokuwa likiitwa Hubal, na wengine 
wakiwa na majina ya Lata, Uzza, Manah, Wadd, Sawa, Yaghut, Nasr, Isaf, Naila 
n.k. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









103 


Katika kipindi hiki mji wa Makkah ulikua hauna mfumo maalum wa uongozi 
uliokua ukisimamia umoja na maslahi ya jamii ya watu wanaoishi maeneo hayo na 
vile vile maslahi ya wageni wanaotembelea maeneo hayo kwa ajili ya biashara na 
pia kwa ajili ya hija, ambayo ilikua si ya asili kama ilivyokua katika nyakati za 
mwanzoni, kwani hija hii ilikua ni hija ambayo kila mtu alikua akienda kuhiji aidha 
na sanamu lake ama kwa ajili ya sanamu lake maalum analoliamini kua linaweza 
kumtekelezea shida zake. Katika kipindi hiki kila kitu kilikua kinaendeshwa kiukoo, 
kwa kila ukoo kujitegemea katika kila kitu kwa ajili ya maslahi ya ukoo huo. 

Hata hivyo baada kufikia wakati wa uongozi wa Qusay mambo yalianza kubadilika, 
kwani yeye alijaaliwa akili na mbinu nzuri za uongozi. Hivyo alitumia akili yake na 
kuanzisha mfurno wa uongozi ambao ulijenga umoja wa watu wa mji huo na hivyo 
kuanza kuwanufaisha watu hao wa Makkah na vile vile kuwanufaisha wageni 
wanaoingia na kutoka katika mji huo. Miongoni mwa yale aliyofanya ambayo bado 
yanaendelea kufanyika hadi hii leo ni pamoja na:- 

Kuunda baraza ambalo lilikua na kamati ya viongozi waliokua wakisimamia 
makubaliano ya pamoja kiujumla. Aliunda Sharia ’h ambayo ilikua ikitumiwa na 
kamati hiyo katika mambo yao ya kiutawala, na akajenga nyumba pembeni ya A1 
Kaabah, iliyokuaa ikitwa Daar un Nadwa ambayo ilikua ni nyumba ya baraza hilo 
kwa ajili ya kukutana na kuzungumzia matatizo na kutatua mambo mbali mbali 
yanayowahusu watu wa mji huo. 

Aliunda mfumo wa kuwalipisha kodi wageni wanaoenda kwa ajili ya biashara na 
kwa ajili ya kuhiji katika mji huo ili kuwanufaisha watu wa Makkah, na vile vile 
kuwanufaisha watu wanaoenda kuhiji kwa kuwapatia huduma za chakula, maji na 
makazi. 

Baada ya hapo Qusay akachukua na kuyasimamia majukumu yote yanayohusiana 
na: 

1. Hijaba - Kuhifadhi funguo za A1 Kaabah. 

2. Nadwa - Kiongozi wa Daar un Nadwa (Baraza la mji Makkah). 

3. Rifada - Kushughulikia chakula cha watu wanaohiji. 

4. Saqaya - Kusimamia maji kwa ajili ya watu wanaohiji. 

5. Liwa - Kuchagua kiongozi wa kuongoza vita. 

6. Qiyada - Kiongozi wa Jeshi la Makkah. 

Qusay alipofariki aliwacha watoto wawili ambao walikua ni Abd Darr na Abd 
Manaaf, hivyo uongozi wa mji huo ulirithiwa na mtoto wake mkubwa aliekua 
akiitwa Abd Darr, lakini kutokana na kua hakua na uwezo wala sifa nzuri 
zinazohitajika katika kutekeleza majukumu hayo ya uongozi, akaamua kumuachia 
majukumu yake hayo ndugu yake aliekua maarufu kama Abd Manaf lakini jina lake 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








104 


halisi lilikua ni Mughira, ambae alikua ni mwenye sifa na uwezo wa majukumu hayo 
na hivyo aliendelea kuongoza hadi pale alipofariki Abd Darr. 

Baada ya Abd Darr kufariki, viongozi wa mji wa Makkah wakakutana na 
kukukubaliana kua majukumu ya uongozi ya Abd Manaf, yagaiwe nusu ayabebe 
mtoto mkubwa wa Abd Darr aliekua akiitwa Abd Shams na nusu yaliyobakia 
aendelee kuyatekeleza Abd Manaf. 

Hivyo Abd Manaf akawa na majukumu ya kuwashughulikia watu wanaokuja kuhiji 
na vile vile abakie kua kiongozi wa Jeshi la watu wa mji wa Makkah. Abd Shams 
yeye (ambae alikua ni mtoto wa Abd Darr) akapewa jukumu la kusimamia A1 
Kaabah na kiongozi wa wakati wa vita, na vile vile wote wawili kwa pamoja wakawa 
ni viongozi wa baraza na kamati ya mji wa Makkah. 

Baada ya Abd Manaf kufariki, majukumu yake yote yakahamia kwa mtoto wake wa 
mwisho aliekua akiitwa Amr au maarufu alijulikana kama 'Hashim' yaani ‘Mkataji 
wa Mikate’. Amr alikua na sifa za uwezo wa kuongoza tofauti na watoto wake 
wengine kwani Hashim alikua ni kopi asilia ya Qusay (aliekua babu yake). Hili 
linaonekana wazi pale ilipotokea katika wakati wa uongozi wake mji wa Makkah 
ulikumbwa na ukame mkubwa sana, na hivyo Amr alitumia mali yake ili kununua 
chakula kutoka katika sehemu zilizo nje ya mji wa Makkah kwa ajili ya watu wake 
wa mji wa Makkah. 

Jambo hili la kununua mikate nje ya mji wa Makkah na kuwaletea watu wa mji wa 
Makkah lilimpatia Amr jina la ‘Mkataji wa Mikate’. Hivyo Amr au Hashim 
alianzisha misafara yake ya biashara iliyokua ikiwahudimia watu wa Makkah kwa 
kufanya biashara kuanzia Yemen, Sham hadi Jerusalem, alisimamia mwenyewe 
mambo yote yanayohusiana na usalama wa misafara yake hiyo inapokua njiani 
katika kila sehemu kwa kujadiliana na kufunga mikataba na watu wa sehemu mbali 
mbali zinazopita misafara yake. 

Kutokana na cheo na ukarimu aliokua nao Hashim, watu wa Makkah wakaamua 
kumuweka Hashim katika ngazi ya juu ya uongozi kuliko Abd Shams. Katika 
kuongoza kwake mji wa Makkah, Hashim aliwahakikishia usalama wao na 
kuwahudumia watu wote waliokua wakija Makkah kuhiji, hususan wale waliokua 
hawana uwezo na ambao waliokua ni masikini na vile vile alishusha bei za vitu vyote 
katika msimu wa kuhiji. Jambo ambalo lilimpelekea kupendwa sana na watu wa mji 
huo na pia wageni wanaotembelea mji huo. 

Baada ya kufariki Abd Shams, ikabidi uongozi kwa upande wake urithiwe na mtoto 
wake mkubwa wa kiume aliekua akiitwa Umayyah. Lakini kutokana na kua 
Ummayah alikua ni mtu mwenye kumuonea choyo na wivu Hashim kutokana na sifa 
alizokua nazo na narnna anavyoongoza, akaamua kumpiga vita Hashim na kutaka 
uongozi aliokua nao Hashim avuliwe ili apewe yeye ambae ndie anaestahiki kwa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








105 


sababu uongozi huo ulikua ni wa baba yake ambae alikua ndie mtoto mkubwa katika 
familia. 

Kutokana na hali hii kila mtu akawa anajua kua Ummayah alikua anataka utawala 
kwa sababu ya Nafsi yake kupenda madaraka na hivyo alikua hafai, lakini Hashim 
alikua akifaa kwa sababu alikua akiyatumia madaraka kwa ajili ya manufaa ya jamii 
ya watu wa Makkah. Hivyo ili kutatua tatizo hili watu wa Makkah wakakutana na 
kuamua kupiga kura, kwa masharti kua yeoyote yule atakeshindwa basi itambidi 
ahame katika mji huo kwa miaka kumi. Matokeo ya kura hiyo yakaonesha kua 
Ummayah ameshindwa na hivyo ikambidi ahame akahamie kaskazini ya Sham kwa 
miaka kumi halafu ndio arudi, na huu ndio ukawa mwanzo wa kuwepo kwa upinzani 
baina ya ukoo wa Banu Hashim na ukoo wa Banu Umayyah. 

Hashim akaendelea kua kiongozi wa mji wa Makkah hadi pale alipofariki ambapo 
uongozi wake ukarithiwa na mtoto wake wa kiume aliekua akiitwa Abd ul Muttalib 
ambae jina lake halisi ni Shaibatul A1 Hamd Ibn Hashim ambae nae alikua ni mtu 
aliekulia na kufuata njia za kuongoza kwa uongozi bora ambao uliokuwepo kwa ajili 
ya manufaa ya watu wa mji huo. Abd ul Muttalib alikua ni mtu mwenye kukubalika 
na kuheshimika katika mji wa Makkah. 

Ukoo wa Quraysh ulikua umegawika katika makabila makuu yafuatayo:- 
Banu Abd Al Darr - kabila kutoka ukoo wa Quraysh. 

Banu Abd Manaf - kabila kutoka ukoo wa Quraysh, ambao lilikua limegawika 
katika makabila:- 

• Banu Nawfal - kabila kutoka ukoo wa Banu Abd Manaf. 

• Banu Muttalib - kabila kutoka ukoo wa Banu Abd Manaf. 

• Banu Hashim - kabila kutoka ukoo wa Banu Abd Manaf, aliotoka Hashim, babu 
yake mkubwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

• Banu Abd Shams - kabila kutoka ukoo wa Banu Abd Manaf, wazee wa Banu 
Umayyah aliotoka Muawwiyah, Abu Sufyan na Uthman Ibn Affan. 

Banu Makhzum - kabila kutoka ukoo wa Quraysh, aliotoka Khalid Ibn A1 Walid 
(Saifu Allah) na Ikrimah Ibn Abi Hisham. 

Banu Zuhrah - kabila kutoka ukoo wa Quraysh, aliotoka Aminah Bint Wahb Ibn 
Abd Manaf ambae ni mama yake Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
Sahaba Sa'ad Ibn Abi Waqqas. 

Banu Taym - kabila kutoka ukoo wa Quraysh, aliotoka Abu Bakr. 

BanuAdi - kabila kutoka ukoo wa Quraysh, aliotoka Umar Ibn A1 Khattab. 

Banu Asad - kabila kutoka ukoo wa Quraysh, aliotoka Abd Allah Ibn A1 Zubayr na 
mke wa kwanza wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
Sayyida Khadijah Bint Khuwaylid maarufu kama Khadija Al Kubra na pia Khadijah 
Amiral Qurayshi. 

Banu Sahnt - kabila kutoka ukoo wa Quraysh, aliotoka Amr Ibn A1 Aas. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








106 


Banu Jumah - kabila kutoka ukoo wa Quraysh. 

Katika kipindi hiki cha utawala wa Abd ul Muttalib, kulikua na baraza la kamati ya 
uongozi wa mji wa Makkah uliokua na viongozi wa Quraysh (Sadat Quraysh) 
ambalo lilikua ni lenye kuwajumuisha watu wafuatao:- 

• Aaes Ibn Waeel (Banu Saham). 

• Amr Ibn Hisham au Abu Jahl (Banu Makhzum). 

• Abd A1 Uzza au Abu Lahab (Banu Hashim). 

• Abu Sufyan ibn Harb (Banu Umayyah). 

• Akhnas lbn Shariq (Haleef Banu Aadi). 

• Aswad Ibn Mutlib (Banu Asad). 

• Hakeem Ibn Huzaam (Banu Asad). 

• Matum Ibn Aadi (Banu Nawfal). 

• Mughirah Ibn Abd Allah (Banu Makhzum). 

• Nabeeha Ibn Hujaj (Banu Jumah). 

• Nazar Ibn Harris (Banu Abd Darr). 

• Suhayl Ibn Amr (Banu Aamir). 

• Umayyah Ibn Khalaf (Banu Jumah). 

• Uqba Ibn Mui’t (Banu Abd Darr). 

• Utba Ibn Rabi'ah (Banu Abdu Shams). 

Ingawa Abd ul Muttalib, alijaaliwa kuwa na watoto wengi wa kike na wa kiume, 
lakini mmoja miongoni mwao alikua akimpenda sana kwa sababu alikua kua ni 
mtoto wake wa mwisho, ni mtoto wake bora na alie mzuri wa sura na kitabia, mkweli 
na mwenye busara pia, mtoto huyu alizaliwa mwaka 545 A.D miaka 25 kabla ya vita 
vya Tembo na alikua akiitwa Abd Allah. Wakati Abd Allah alipofikia umii wa kuoa, 
baba yake Abd ul Muttalib aliamua kumtafutia mwanamke bora kisura, msafi kitabia 
na kikabila alieweza kupatikana katika mji wa Makkah kwa wakati huo, na 
mwanamke huyo alipatikana kutoka katika kabila la Banu Zuhra na alikua akiitwa 
Aminah Bint Wahb Ibn Abd Manaf. 

Hata hivyo ujauzito huo haukumtia wasiwasi wala kumletea matatizo yoyote, kwani 
mara kwa mara ilikua usiku akilala usingizini humuona mtu anakuja na kumpa 
habari njema za kile kilichokuwemo ndani ya tumbo lake la uzazi. Mara moja 
alipokua amelala usingizini mtu huyo alimwambia ‘Una ujauzito wa kiongozi na 
Nabii wa Ummah huu’, na karibu ya kujifungua akamwambia tena ‘Sema baada 
ya kujifungua sema ‘Ya Allah, mlinde mtoto huyu kutokana na ubaya wa kila 
chenye ubaya’, halafu mpe jina la Muhammad’. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 































































































































































































































































































108 

KUZALIWA KWA NABII MUHAMMAD SALALLAHU A’LAYHI WA 
SALAM 

Mnamo mwaka 570, nchi ya Yemen ambayo ilikua iko chini ya utawala wa Mfalme 
wa Kikristo wa Abisinia (Ethiopia), mfalme huyu alikua na Gavana wake 
anaesimamia eneo la Yemen ambae alikua anajulikana kwa jina la Abraha A1 
Ashrah, Abraha aliamua kuenda katika mji wa Makkah na jeshi la watu 60,000 
pamoja na Tembo 13 ili kuivunja nyumba tukufu ya Al Kaa ’bah baada ya kujenga 
katika mji wake kanisa refu na zuri ili kuwavuta zaid watu waliopo karibu na eneo 
analolitawala kwa kuacha kuenda Makkah katika nyumba tukufu ya Al Ka ’abah na 
badala yake waende kuabudu katika kanisa hilo, jambo arnbalo halikufanikiwa, 
hivyo akaona hakuna njia nyengie isipokua kulibomoa Al Ka ’abah. 

Abrahah alipofika katika viunga vya mji wa Makkah, akapiga kambi na kisha 
akatuma jeshi lake liende kuteka mali zote zilizokuwemo katika mji huo, na 
miongoni mwa mali zilizotekwa walikuwemo ngamia 200 wa Abd ul Muttalib 
kiongozi wa mji wa Makkah. Halafu akatuma wajumbe wenye ujumbe usemao kua 
hawakuja kupigana vita bali wamekuja kwa nia ya kuibomoa nyumba ya Al 
Ka’abah, hivyo ikiwa watu wa Makkah watamuachia aibomoe nyurnba hiyo basi, 
itakua hakuna matatizo ataibomoa halafu ataenda zake na jeshi lake, lakini ikiwa 
hawatamuachia basi wajitayarishe na vita, na majibu ya ujumbe huo inabidi 
yatolewe na kiongozi wa mji huo mbele ya Abraha tena kwa mdomo wake, hivyo 
ikabidi Abd ul Muttalib aongozane na mjumbe huyo hadi kwa Abraha, kutoa jibu. 

Abd ul Muttalib akamwambia mjumbe wa Abraha ‘Sisi hatuna nguvu wala uwezo 
wa kupigana na Abraha, na hii ni nyumba ya Allah, hivyo kama Allah akitaka 
basi ataiepusha na masiba nyumba yake’ yule mjumbe akamwambia Abd ul 
Muttalib kua itabidi amchukue ampeleke kwa Abraha ili ampe mwenyewe ujumbe 
huo, hivyo wakaongozana hadi kwa Abraha, walipofika Abraha akamuuliza Abd ul 
Muttalib ‘Unasemaje?’, Abd ul Muttalib akajibu ‘Nilikua nataka unirudishie 
Ngamia wangu’ Abraha akacheka na kumwambia Abd ul Muttalib ‘Nilipokuona 
nilivutiwa nawe na kukuheshimu, na nnajua namna watu mbali mbali 
wanavyokuheshimu lakini jibu lako limekushusha hadhi mbele ya macho 
yangu: Yaani wewe unajah Ngamia wako tu? Lakini husemi chochote 
kuhusiana na nyumba yenu tukufu ambayo mnayoitukuza tangu enzi za 
mababu zenu?’. Abd ul Muttalib akajibu ‘Mimi ni mmiliki wa hao Ngamia tu, 
hivyo nakuomba unirudishie Ngamia wangu, ama kuhusiana na nyumba 
takatifu, basi nayo pia ina mmiliki wake: Hivyo mmiliki wake atailinda yeye 
mwenyewe nyumba yake’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








109 

Abd ul Muttalib akapewa Ngamia wake, na alipofika kwa watu wake akawaambia 
watu wake waondoke wakakae mbali ili wasije wakaangamizwa au kudhuriwa na 
watu wa Abraha mara tu baada ya Abraha kuivamia Al Ka ’abah, na kisha akaenda 
katika Al Ka ’abah, na kusema ‘Ya Allah, mtu huilinda nyumba yake, hivyo nawe 
ilinde nyumba yako, usiiwachie misalaba yao na ujuzi wao kuuzidi ujuzi wako, 
na ikiwa unataka kuwaachia kufanya wanavyotaka basi ni hiari yako waachie 
wafanye’, na baada ya hapo akawachukua watu wake na kutoka nje ya mji wa 
Makkah. 

Siku ya pili asubuhi Abraha na jeshi lake, wakajitayarisha kuelekea katika Al 
Ka ’abah lakini tembo wao mkubwa ambae alikua akifuatwa na ternbo wengine kila 
akielekezwa kuelekea upande wa Al Ka ’abah basi hugoma kuelekea huko, lakini 
wakimgeuzia upande mwengine basi huelekea upande huo na kutaka kuondoka, 
hivyo watu wa Abraha nao wakawa kila akianza kuondoka basi haraka humgeuzia 
upande wa Al Ka’abah na hapo Tembo huyo kukaa chini na hugoma kabisa 
kunyanyuka badala yake. Ternbo huyo alipigwa na kufanywa kila kitu ili anyanyuke 
aelekee upande wa Al Ka ’abah lakini wapi. 

Na mara ghafla likatokea kundi kubwa la ndege weusi ambao midomoni mwao na 
kwenye kucha zao walikua wamechukua kokoto, na hapo ikaanza kunyesha mvua 
ya kokoto, kokoto hizo hazikua kokoto za kawaida bali zilikua ni kokoto za mawe 
ya motoni ( Sijjil ), na kila ndege alikua amekuja maalum kwa ajili ya mtu wake, 
ikawa hakuna kwa kukimbilia wala kwa kujificha na kila mtu anaeguswa na kokoto 
hiyo, basi huanza kumomonyoka sehemu mbali mbali za mwili wake, kwa kuanza 
kuachia kwa ngozi yake na nyama huanguka na damu kuanza kumwagika kama vile 
inavyomwagika chem chem ya maji, hadi jeshi la Abraha likaangamia lote na kua 
kama (Asf Ma'aakul) chakula kilichotafunwa tafunya na kisha kikatemwa. Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala anatuhadithia kisa hiki katika Qur’an kwa kusema: 





- jp'f' 'Jp Cpj'j 



AL MIISTAKS HI F ABl MANAL DANAH 









110 


Bismillahi Rahmani Rahirn. 


Alam tara kayfa faAAala rabbuka bi-as-habi alfeeli; Alam yajAAal kaydahum 
fee tadhleelin; Waarsala AAalayhim tayran ababeela; Tarmeehim bihijaratin 
min sijjeelin; FajaAAalahum kaAAasfin ma/koolin (Surat AlFil 105:1-5) 

Tafsir: Jee umeona namna gani Mola wako alivyowafanyia watu wa Tembo, Jee 
hakuwafanyia mipango yao kua ni yenye kudhalilika, Na akawashushia dhidiyao 
ndege kwa makundi (Ababil). Kuwapiga kwa maweya Sijjil, na akawafanya kua 
kama ('Asf Ma'kul). 

Kutokana na kisa hiki, Waarabu wakawa wanauita mwaka huu wa 570 kua ni A ’m 
al Fil yaani Mwaka wa Tembo. Mwaka ambao Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliiokoa 
Al Ka ’abah kutokana na madhara ya watu wenye jeshi la Tembo na pia akawaokoa 
watu wa ukoo wa Quraysh kutokana na madhara ya Watu wa Tembo ambao walikua 
na nia ya kuliangamiza Al Ka ’abah. 

Mbali ya mwaka huo kua ni mwaka wa Tembo, na vile vile kua ni mwaka ambao 
Abd Allah Ibn Abd ul Muttalib alifariki dunia, lakini siku 50 baada ya kutokea tokeo 
lililoupatia mwaka huo jina lake, lilitokea tokeo jengine kubwa na tukufu sana 
hususan kwa wafuasi wa Dini ya Kiislamu, tokeo ambalo lilibadilisha historia nzima 
ya Ulimwengu tangu kuumbwa kwake na Allah Subhanah wa Ta ’ala, kwani Allah 
Subhanah wa Taala alikua tayari ameshaamua kuwaokoa na hivyo kuwarudisha 
katika stari ulio sahih waja wake watakao mkubali. 

Tokeo la tatu lililotokea katika mwaka huo lilikua ni lile la kujifungua kwa Amina 
Bint Wahb mtoto wa kiume na wa kupendeza. Mtoto huyo alikua si mwengine bali 

ni Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni Nabii na pia ni Mtume wa mwisho 
alieletwa na Allah Subhanahu wa Ta’ala ili kuuweka sawa ulimwengu na 
kuuelekeza katika njia iliyo sahih, kuitoa dunia katika njia iliyojaa giza, ujinga na 
kila aina ya dhulma na kuuingiza katika njia yenye Nuru, l’lm na Uadilifu. Kama 
alivyosema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika Qur’an. 





AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








111 


Huwa alladhi arsala rasoolahu bialhuda wadeeni alhaqqi liyurf/ihirahu AAala 
alddeeni kullihi wakafa biAllahi shaheedan. (Tafsir Suratul Al Fath 48:28 ) 

Tafsir: Ni yeye alietuma Mtume wake kwa ajili ya njia ya Uongofu na Dini ya 
haki, ili kuzifunika dini zote, na Allah anatosha kua Shahidi. 

Aminah Bint Wahb, mama yake Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alifariki miaka sita baadae katika mwaka 576, hivyo Nabii Muhammad alilelewa na 
Abd ul Muttalib ambae alikua ni babu mwenye mapenzi makubwa sana kwa mjukuu 
wake, lakini miaka miwili baadae katika mwaka 578 babu yake huyo akafariki pia, 
hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akachukuliwa na kulelewa na 
Ami yake aliekuwa akiitwa Abu Talib Ibn Abd ul Muttalib. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alikua ni kijana mwenye uso na 
umbo la luvutia si mrefu sana wala si mfupi sana alikua na nywele nyeusi, nyusi na 
kope zilizofunika macho makubwa ya kupendeza yaliyoficha ndani yake sifa ya 
mamlaka na uongozi juu ya watu wengine, pua yake ilikua ya kawaida na mdomo 
wake ulikua na meno meupe yaliyopangika vizuri, kidevuni alikua na ndevu 
zilizojaa, shingo ndefu inayopendeza na kifua kilichobebwa na mabega mapana, 
alikua ni mwenye ngozi nyeupe na akitembea hutembea kwa mwendo wa 
ukakamavu wa mtu aliekua kama mtu anae teremka kilimani, muonekano wa sura 
yake ni wa mtu mwenye upeo wa kuona mbali ki mawazo, ki hikma na mwenye 
kutafakkar. 

Hivyo haishangazi kuona kua mtoto wa kike aliezaliwa kutoka katika ndoa baina ya 
bwana Khuwaylid A1 Asad na mkewe Fatima bint Zayd aitwae Sayyida Khadijah 
Bint Khuwaylid al Asad maarufu kama Khadijah Al Kubra (Khadija mwenye cheo 
kikubwa) au pia Khadijah Amiral Qurayshi (Khadija Binti Kiongozi wa Quraysh) 
aliekua pia na sifa ya kua mwanamke mfanyabiashara tajiri kutoka katika kabila la 
A1 Asad kutoka katika Ukoo wa Quraysh, alishindwa kujizuia kutokana uuona na 
uzuri wa sura na tabia wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, baada ya 
kumuajiri katika biashara zake na hivyo akataka kuolewa nae. 

Baada ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuoana na Sayyida 
Khadijah Al Kubra basi Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akahamia 
nyumbani kwa Sayyida Khadija na pia akawa ni msimamizi wa biashara zake zote, 
katika wakati huo Sayyida Khadijah Al Kubra alikua na umri wa miaka 40 na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua na umri wa miaka 25 na walikua 
wakiaminiana, wakipendana na kutegemeana hivyo waliishi maisha ya furaha 
kubwa sana. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








112 

Ingawa katika kipindi hiki Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua 
hajapata Utume bado, lakini alikua anajua kua watu wa Makkah walikua wanaishi 
katika hali ya Kijahiliyahkatika Imani zao, vitendo vyao na hata katika maneno yao, 
kwani ujinga ilikua ndio maisha yao. Hivyo akawa anajaribu kutafakkar hali hiyo 
imekua kuaje? Na itaendelea hadi lini? Na katika kipindi hiki alikua usiku anapolala 
hua anaona ndoto za ukweli halisia, na zinazotokea kweli, ndoto zenye kumuingiza 
kwenye nuru ya muangaza wenye kung’ara, na mchana husikia sauti na kuona nuru 
fulani isiyojulikana asili yake, sauti zenye kumuusia mema na kumuonesha kua 
maisha wanayoishi watu wake ni maisha ya upotovu, hivyo akawa anahisi anahitaji 
mda wa kukaa peke yake na kutafakari, na akaanza kujitenga nao watu wa Makkah 
kwa kutafuta mda wa kukaa mbali kidogo na aina hiyo ya maisha, kwa muda wa 
mwezi rnmoja kila mwaka, na katika kipindi hicho ambacho hua ni mwezi wa 
Ramadhan alikua akitumia mda wake mwingi peke yake, kukaa kwenye pango 
liliopo katika Jahal al Hirra huku akitafakari. 

MAISHA YA UTUME WA NABIIMUHAMMAD SALALLAHUA ’LA YHI WA 
SALAM. 

Jumatatu moja ya mwezi 27 wa Ramadhani, ambayo ni sawa na mwezi Julai wa 
mwaka 610, wakati Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akiwa na miaka 
40, ilikua kama ilivyo kawaida yake katika kutafakari kwake ndani ya pango hilo, 
lakini Jumatatu hiyo ilikua tofauti na Jumatatu nyengine kwani alijihisi kua katika 
pango hilo hayuko peke yake, lakini kila akitazama haoni mtu wala hasikii sauti 
yeyote kwani kulikua tulii na kimya. Mara ghafla akasikia sauti inaamrisha: 

0 

‘ Iqraa! ’ ( Soma!) 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alishtuka akageuka kutafuta sauti 
imetoka wapi na nani anaepewa arnri hiyo. Lakini hakuona mtu wala kitu chochote 
kinachotoa sauti hiyo wala yule anaepewa amri hiyo, hapo akajua kua yeyote yule 
anaetoa amri hiyo, alikua anamuamrisha yeye amri hiyo, na kwa kua yeye alikua si 
miongoni mwa waliosoma basi akajibu: Ma atui bi Qari’i ’ (Mimi si miongoni mwa 
wasomaji). 

Sauti hiyo ikaamrisha tena kwa ukali: L Iqraa!’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu tena huku akiwa na khofu 

Ma ana bi Qari’V. 

Sauti hiyo ikaamrisha tena kwa ukali zaid: ‘ Iqraa!\ 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 









113 


Kwa kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alikua hajui kusoma, na 
vile vile alikua hakioni kitu anachoambiwa akisome, basi akajua kua kwa vyovyote 
vile itakavyokua amri hiyo anayopewa yeye inamtaka asome kwa kurudia kile 
anachokisema mwenye sauti hiyo. Hivyo sauti hiyo ilipoendelea kusema, ilisema 
kwa upole na huruma zaid, hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam nae 
akafuatisha kama vile namna inavyosema sauti hiyo kwa kusoma: 



Iqraa bi-ismi rabbika alladhii khalaqa. (Soma kwa jina la Mola wako alieumba). 



Khalaqa al insana min A’alaqin. (Aliemuumba mtu kutokana napande la damu). 



Iqraa warabbuka al akramu. (Soma. Na Mola wako ni mwingi wa Ukarimu). 



Alladhii A’allama bialqalami. (Aliesomesha kwa kutumia Kalamu). 



A’allama al-insana ma lamyaA’lam. (Aliemfundisha mtu kile asichokijua). 

[,Surat Al A ’laq 96: 7-5]. 

Naam, huo ndio uliokua mwanzo wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
kupokea ujumbe (Wahy) wake wa mwanzo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
kupitia kwa njia ya Malaika wake Jibril A ’layhi Salatu wa Salam. Na ujumbe huo 
ulikua ni aya tano za mwanzo za sura ya 96 iliyomo katika Qur ’an, nayo ni Surat Al 
A ’laq, na neno la mwanzo la ujumbe huo ambao ni ujumbe uliomo ndani ya Qur ’an, 
lilikua ni neno lenye maana ya kutafuta I’lm, ‘Iqraa!\ Soma!). 

Katika kuifafanua SuratAl A ’laq 95: 4-5 basi Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 
Ghazal anasema kua hapa haizungumziwi peni au kalamu tunayoitumia leo mimi na 
wewe, bali hapa panazungumziwa: ‘Kila kitu kilichoonekana kua kipo kutokana 
na I’lm ya maumbile ambayo imepandikizwa au kupigiwa muhuri ndan ya 
Nafsi za Ibn Arfu/«...Kalamu hii hua ni ya hali ya kujulikana kwa Kiroho, 
kwani hali ya kujulikana kuwepo kwake hua ni kwa kupitia njia ya kiroho 
ambayo ndio huthibitishia uhalisia wa undani wake...Kwani Kalamu ya kijiti 
au ya unyoya unaotumiwa kuandikia hua si miongoni mwa vinavyohisabiwa 
kua na uhalisia wa Kalamu hii.’ 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








114 


Labda baadhi wanaweza kujiuliza kwa nini au ilikuaje hadi Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akapewa Utume wakati alipofikia umri wa miaka 40? 


Jawabu la swali hili linapatikana katika aya 15 ya Surat Al Ahqaf ambayo 


inatufundisha hikma na busara inayopatikana pale mtu kufikia umri wa miaka 40 
kama inavyosema Qur’an: 



Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalat-hu ommuhu kurhan 
wawadaAAat-hu kurhan wahamluhu wafisaluhu thalathoona shahran hatta 
i tha balagha ashuddahu wabalagha arbaAAeena sanatan qala rabbi 
awziAAnee an ashkura niAAmataka allatee anAAamta AAalayya waAAala 
walidayya waan aAAmala salihan tar dha hu waaslih lee fee dhurriyyatee innee 
tubtu ilayka wa-innee mina almuslimeena (Surat Al Ahqaf 46:15) 

Tafsir: Na tunamuusia Bani Adam kuwajibika na kua na huruma kwa wazazi 
wake. Kwani Mama yake alimbeba kwa ugumu na akamzaa kwa uguntu, na 
akamlea na kumyonyesha kwa ntiezi 30. hadi pale anapofikia kukua na kukamilia 
kinguvu na anapokua ni ntwenye kufikia ntiaka 40, husenta: ‘Ya Rabb! Nijaalie 
nguvu na uwezo ili niwe mwenye shukurani kwa Neettta zako ulizonijaalia juu 
yattgu na wazee wangu, tta ili niweze kufanya ntantbo ntema, yatakayo kuridhisha, 
na kijaalie kizazi chattgu kiwe chenta, kwa Hakika nintekugeukia kutubia kwako 
na hakika ttiittti ni miongoni tttwa Muslintina (Waliojisalimisha kwako) ’ 

Hivyo kipindi cha umri wa miaka 40 ni kipindi muhimu kwa kila mtu aliejaaliwa 
kukifikia kimaisha, kwani katika kipindi hiki kila mtu hua tayari ameshatumia robo 
tatu ya uhai wake, na hivyo hua ameshakamilika kinguvu na kukomaa kiakili na 
kiufahamu na hivyo hua na busara na uwezo mzuri sana wa kutafakkar majukumu 
yake mbali mbali katika maisha ya duniani na akhera, kwani vile vile kuna Manabii 
na Mitume wengi ambao waliopewa Utume wakati walipoingia umri wa miaka 40 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









115 


akiwemo Nabii Nuh Alayhi Salaam, Nabii Musa A ’layhi Salaam, Nabii Harun 
Alayhi Salaam n.k 

Kwa upande wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, ingawa wakati huo 
alikua ameshakamilia umri wa miaka 40, lakini tukio hili lilimtokezea katika pango 
la Jabal al Hira lilimtia khofu kubwa sana Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, hivyo haraka sana akaamua kuondoka katika pango hilo la Jabal Al Hira 
lakini kabla ya kufika popote alionana na umbo kubwa la Malaika Jibril A ’layhi 
Salam, ambae alimwambia: ‘Ewe Muhammad, wewe ni Rasul Allah na mimi ni 
Jibril’, kisha Malaika Jibril akatoweka. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, akaona hii ishakua balaa kwani 
haiwezekani kusikia aliyoyasikia pangoni na kuona aliyoyaona njiani wakati 
akikimbilia nyumbani hivyo akaongeza kasi mwendo wake na alipofika nyumbani 
akaingia chumbani na kukimbilia kitandani moja kwa moja, huku akiwa katika hali 
ya kutetemeka akamwambia mfariji wake mkubwa Sayyida Khadija Al Kubra: 
‘ Zamiluni! Zamihini!’ ‘Nifunike! Nifunike!’ ‘ Dathiruni! 
DathirunH’ ‘Nikumbatie kwa kunigubika! Nikumbatie kwa kunigubika!’. 

Sayyida Khadijah Al Kubra akamfunika, akamkumbatia na kumgubika, kisha baada 
ya kurudi hali yake ya kawaida basi Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akamhadithia yaliyomkuta na kumwambia kua ana khofu kua ufahamu wake 
unamsaliti, lakini Sayyida Khadijah A/KM&ra akamwambia: ‘La! Huu ni ubashirio 
mwema. Wa Allahi! Allah hatokudhalilisha, kwani wewe ni mwenye 
kuwapatanisha ndugu waliogombana, unawasaidia waliokua dhaifu, 
unawasaidia wasiokua na uwezo na masikini, unawahudumia na kuwajali 
wageni wako na unastahmili mitihani migumu katika kutafuta haki’, kisha 
akakaa nae na kumliwaza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hadi 
alipolala. 

Baadae Sayyida Khadijah Al Kubra na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam wakaelekea kwa binamu yake Sayyida Khadijah Al Kubra aitwae Warraqah 
Ibn Nawfal Ibn Asad Ibn Abd ul Uzza Ibn Qusay, ambae alikua ni mzee mwenye 
I’lm ya vitabu vya Ahlu al Kitab, na kumhadithia yaliyotokea. Warraqah Ibn Nawfal 
akaakasema: ‘Huyo ni Namus ambae Allah alimtuma kwa Musa. Nnatamani 
ningelikua kijana hadi pale utakapofikia mda ambao watu watu wako 
watakufukuza’, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akauliza: 




AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









‘ W atanifukuza? ’. 


116 


Warraqah akajibu: ‘Hakuna mtu yeyote yule aliewahi kuja na ujumbe kama 
wako kwa watu wake bila ya kufanyiwa yasiyokua siyo na kufanyiwa uadui 
mkubwa, Na kama ikiwa nitaishi hadi kufikia wakati huo basi bila ya shaka 
nitakuunga mkono kwa kila hali’. Lakini hata hivyo Warraqah hakuishi kwa muda 
mrefu kuyashuhudia aliyoyabashiria kwani baada ya kupita muda mfupi akafariki. 

Sayyida Khadijah Al Kubra alikua ni mtu wa mwanzo kabisa kua Muislam baada ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na pia ndie mke pekee aliezaa nae 
watoto wake sita, Sayyida Khadijah Al Kubra alifanya jitihada kubwa sana katika 
kumuunga mkono na kumliwaza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
katika wakati wote wa mitihani alipokua pamoja nae wakati wa uhai wake, kama 
alivyosema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuhusu katika Hadith 
yake: 

‘Allah Subhanah wa Ta’ala, hakuwahi kunipa mimi mtu yeyote aliekua bora 
kama yeye. Alikua pamoja nami pale watu walipokaa mbali nami, Aliniaminipale 
watu walipokua na shaka nami, Alitumia utajiri wake pamoja nami pale watu 
waliponitenga, na Allah amenipa watoto kupitia kwakeyeye. '(Sahih Muslim) 

Baada ya tukio la kushushwa kwa aya tano za mwanzo za Surat Al A ’Iaq, kilipita 
kipindi kirefu cha ukimya, kipindi hiki kilijulikana kama kipindi cha falrat al-wahy 
(kukatika kwa Wahy). Imam Az Zuhri anaielezea hali ya kipindi hiki kwa kusema: 

‘Kushushiwa Wahy Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salam kulisimama 
kwa muda, hiki kilikua ni kipindi kirefu kilichojaa huzuni na kisichokua na 
utulivu akilini (mwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam) kiasi ya 
kua akaanza kuenda mara kadhaa katika Jabal alHira ili akajitupe. Lakini kila 
akifika juu pembezoni ya mlima huo, Malaika Jibril alimtokea na kumuambia 
kua yeye ni Rasul Allah. Jambo hili liliimliwaza Rasul Allah na kumrudishia 
utulivu wa akili yake\( Imam Ibn Jarir) 


Imam Zuhri anasema baada ya habari hiyo, kua kutoka kwa Jabir Ibn Abdullah kua: 

‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua akikielezea kipindi cha 
falrat al-wahy (kukatika kwa wahy) kwa kusema: ‘Siku moja nilikua nikipita 
njiani, mara ghafla nikasikia sauti kutoka juu mbinguni. Nikanyayua kichwa 
changu na kuangalia juu nikamuona Malaika yule yule ambae alienitembelea 
katika pango la A1 Hira, akiwa amekaa kwenye kiti baina ya mbingu na ardhi. 
Jambo hili liliushtua moyo wangu na nikakimbilia nyumbani nilipofika 
nyumba nikasema ‘’Zamiluni!Zamiluni!’ ‘Nifunike! Nifunike!’. Hivyo watuwa 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








117 


nyumbani kwangu wakanifunika guo. Katika wakati huo Allah akanishushia: 
Y« Ayyuhal Muddaththiru (Ewe uliejifunika gubi gubi)...Ku&n/A& hapo Wahy 
ukawa unateremka kwa nguvu na kwa kuendelea.” (Bukhari, Muslim, Musnad 
Imam Alvnad, Imam Ibn Jarir) 

Hiyo ilikua ni Surat Al Mudaththir isemayo:- 




Ya ayyuha almuddaththiru; Qum faandhir; Warabbaka fakabbir; 
Wathiyabaka fatahhir; Waalrrujza faohjur; Wala tamnun tastakthiru; 
Walirabbika faisbir (Surat Al Mudaththir 74:1-7) 

Tafsir: Ewe uliejizungushia (mashuka); Amka na utoe onyo, na umkuzishe Mola 
wako, Na Usafishe kivazi chako, Na ukae mbali na Ar-Rujz! (Masanamu) Na 
usitoe kitu kwa ajili ya kupata kingi zaidi (usifikirie kufanya wema kwa kumtii 
Allah kua unamsaidia Allah), Na kua ni mwenye Subra kwa ajili ya Mola 
wako(kwa kutekeleza yale atakayokuamrisha). 

Baada ya kushuka aya hizo za mwanzo mwanzo za Surat Al Muddaththir, kila kitu 
katika maisha ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kikabadilika kwani 
maamrisho hayo hayakumfanya yeye kua ni Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam tu 
bali pia yalimuwekea wazi kua yeye pia ni Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Siku chache baadae zikafuatia aya za mwanzo mwanzo za Surat Al Muzammil 
ambayo ilikua ikimtayarisha kwa kumtaarifu kua jukumu lake litakua ni zito na 
kubwa sana kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika Qur’an: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








0 


118 


* z t < t o o > jj . 



*>LxJ’ <uJ| “jjiljj j»-w« I 


Ya ayyuha almuzzammilu; Qumi allayla illa qaleelan; Nisfahu awi onqus 
minhu qaleelan; Aw zid AAalayhi warattili alqur-ana tarteelan; Inna sanulqee 
AAalayka qawlan thaqeelan; Inna nashi-ata allayli hiya ashaddu wat-an 
waaqwamu qeelan; Inna laka fee alnnahari sabhan taweelan; Waodhkuri isma 
rabbika watabattal ilayhi tabteelan; Rabbu almashriqi waalmaghribi la ilaha 
illa huwa faittakhidhhu wakeelan (Surat Al Muzamil 73:1-9) 

Tafsir: Ewe uliejifunika; Simama (Usali) usiku wote isipokua kidogo tu; Nusu 
yake au karibia nusuyake, kidogo; Au kidogo zaidi. Na Rattil (usome kwa sauti) 
Qur’an kwa Tartil (kwa kutiririka nayo kunakopendeza); Kwani kwa hakika 
tutakushushia wewe Kaulan Thaqilan (Kauli nzito, yenye kuzingatia shariah na 
Hukmu); Kwa hakika Nashia’h (kuamka)usiku ni kugumu na bora (kwa 
kuidliibiti Nafsi), hufaa zaidi kwa (kufahamu) maneno (ya Allah); Hakika kwako 
wewe, ntchana ni mkubwa (kwa kutekeleza mambo yako ya kawaida); Na 
likumbuke Jina la Mola wako na Tabattil (jitolee) kwakeyeye kwa Tabtiilan (kwa 
kujitolea kikamilifu); Mola wa Mashariki na Magharibi La ilaha illa Huwa, 
(Hakuna Mungu mwengine isipokua yeye) hivyo mfanye kua Wakilan (Wakili 
wako wa kumtegemea). 

Kuanzia hapo Nabii Muhammad Salallalm A ’layhi wa Salam akawa tayari 
ameshaondokwa na wasi wasi, khofu na woga na tayari ameshayajua majukumu 
yake kutoka kwa Mola wake na kufahamu uzito wake, uzito ambao haupo katika 
utekelezaji wa majukumu hayo tu, bali pia katika upokeaji wa ujumbe wa majukumu 
hayo, kwani wakati wa kupokea ujumbe wa majukumu hayo alikua akitokwa na 
jasho katika paji lake la uso hata kama hali ya hewa ilikua ni ya baridi kali, uso wake 
hua ni wenye Tarrabad (kwanza hubadilika rangi na kua kama mtu asiekua na damu 
halafu unakua ni mwekundu wenye kuvilia damu), na vile vile uzito wa mwili wake 
huongezeka zaidi ya mara mbili yake kiasi ya kua anapokua juu ya Ngamia basi 
Ngamia wake hua ni mwenye ku Fatadrib bi jiraniha (Kunyoosha shingo yake, 
kuonesha kua mzigo alioubeba ni mzito sana na umeshamchosha hivyo anahitaji 
kupumzika kwa kulala ardhini). 


Katika kuielezea hali hiyo, Zayd Ibn Thabit ambae alikua amekaa kitako na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika moja kati ya nyakati ambazo Wahy 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








119 


ulikua ukishuka, na katika kukaa huko paja lake likawa liko chini ya paja la Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, anasema Zayd Ibn Thabit kua: ‘Allah 
Subhanahu wa Ta’a/a alimshushia Wahy Nabii Muhammad Salallahu A’layhi 
wa Salam wakati paja lake lilikua juu ya paja langu hivyo likaanza kunifanya 
niuhisi uzito wake mkuhwa sana kiasi ya kua nilikhofia kua huenda paja langu 
litavurugika.’ 


Huo ni mrnoja kati ya uzito wa majukumu yaliyokua yakishushwa Malaika Jibril 
A ’layhi Salaam kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Qur’an kupitia 
kwa njia ya katika umbo la mtu asieonekana na watu wengine isipokua yeye au kwa 
njia ya sauti ambayo kwa wale waliokaribu yake husikia kama mlio wa nyuki 
asieonekana karibu na uso wake, lakini katika hali aliyokua nayo yeye mwenyewe 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam basi hua anasikia kama mlio wa 
kengele, na hivyo hujaribu haraka haraka kuyahifadhi maneno yanayosikika katika 
ujumbe huo ili yasije yakamponyoka na akayasahau. 


Hivyo Allah Subhanahu wa Ta ’ala akamwambia: 

4 J VJs liLs — 4j!L uJlp oj -■ 

UIJlp ^ ~ 4jTji 

La tuharrik bihi lisanaka litaAAjala bihi; Inna AAalayna jamAAahu waqur- 
anahu; Fa-i dha qara/nahu faittabiAA qur-anahu; Thumma inna AAalayna 
bayanahu (Surat Al Qiyamah 75:16-19) 


Tafsir: Usiuharakishe ulimi wako (kuhusiana na Qur’an) katika kuiharakisha 
kwake; Kwani ni juu yetu kuikusanya na kukupa uwezo wa kuisoma; Na 
tunapokusomea (kupitia kwa Jibril), wewe kifuatishie kisomo chake; Kisha nijuu 
yetu sisi kuibainisha juu yako. 


Anasema Abd Allah Ibn Abbas, kuhusiana na aya hizo kua : ‘Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam alikua akihisi uzito anaposhushiwa aya za Qur’an 
na alikua akijaribu kuharakisha kufuatishia pamoja na maneno anayoyasikia. 
Hivyo Allah Subhanah wa Ta’ala, akamwambia ‘Usiuharakishe ulimi wako, 
kwa kuiharakisha, kwani ni juu yetu kuikusanya na kuifanya isomwe’, yaani 
Allah Subhanahu wa Ta’ala ataihifadhi ndani ya kifua chake ili aweze kuisoma, 
‘Hivyo tutakapokusomea, basi wewe fuatisha kisomo chake’, yaani kisikilize 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








120 


na ufuatishe kwa makini. ‘Kisha ni juu yetu sisi kuibainisha’, yaani ni juu yetu 
sisi kuhakikisha kua wewe unaisoma. Kuanzia hapo Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam, ikawa kila anapokuja Jibril hua anamsikiliza 
kwanza hadi anapomaliza na kuondoka, na baada ya hapo Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam huanza kusoma kama alivyosoma Jibril. ’ 


Qur’an ilishushwa aya moja moja baada ya nyengine kwa kipindi cha miaka 23, aya 
hizi zilizokua katika mpangilio wa Tawqifi (Mpangilio alioupanga Allah Suhhanah 
wa Ta ’ala), hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua akiambiwa 
aya fulani inakaa katika sehemu fulani baina ya aya fulani na aya fulani hadi 
kukamilika kwa Sura 114, ambapo kati yake Sura 86 zimeshuka Makkah na 
zinajulikana kama Makki Surat na 28 zimeshuka Madina ambazo zinajulikana kama 
Madani Surat. Sura zote hizi zina jumla ya Aya 6666, zilizogawika makundi mawili 
arnbayo ni Ayat Muhkamat (Aya zilizowazi kimaana) na Ayat Mutashahihat (Aya 
zenye maana nyingi kimaana). Ndani ya makundi hayo mawili ya aya kuna aina 10 
tofauti za aya zilizogawika kama ifuatavyo:- 

1. Ayat ul Waa ’dha au Ayat ul Tabshir (Aya za Ahadi) 1000. 

2. Ayat ul Wai ’dh (Aya za Kuonya) 1000. 

3. Ayat ul Nahyi (Aya za Kukataza) 1000. 

4. Ayat ul Amr (Aya za Kuamrisha) 1000. 

5. Ayat ul Amthaal (Aya za Mifano) 1000. 

6. Ayat ul Qasas (Aya za Visa) 1000. 

7. Ayat ul Tahlil (Aya za Kuhalalisha) 250. 

8. Ayat ul Tahrim (Aya za Kuharamisha) 250. 

9. Ayat ul Tasbih (Aya za Sifa) 100. 

10. Ayat ul Nasikh wal Mansukh (Aya zilizobatilisha na zilizobatilishwa) 66. 

Ambapo Ayat ul Tahlil na Ayat ul Tahrim kwa pamoja hua ni aya 500 na hua zinaitwa 
Ayat ul Ahkami (Aya za Hukmu). Baada ya miaka 23, katika jioni ya siku ya Arafah 
mwezi 9 Dhul Hija ya mwaka wa 9 Al Hijr, siku ya Ijumaa ilishuka aya ya mwisho 
ya Qur’an isemayo: 




Alyawma akmaltu lakum deenakum waatmamtu AAalaykum niAAmatee 
waradeetu lakumu al-islama deenan ( SuratAl Maidah 3:5) 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









121 


Tafsir: Leo hii nimeikamilisha kwa ajili yenu Dini yenu, Nimekamilisha Neema 
yangu juu yenu, na nimekuchagulieni Uislam kua ndio Dini yenu. 

Katika kuweka wazi umuhimu wa ujumbe aliokua akipewa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, ambao aliamrishwa kuwatangazia watu wengine 
ujumbe huo, basi tunaona kua Allah Subhanahu wa Ta’ala anamsifu Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa kumfananisha na Nuru na Muangaza 
pale alipowaambia Ahlu al Kitab kwa kusema katika Qur’an : 




Ya ahla alkitabi qad jaakum rasooluna yubayyinu lakum katheeran mimma 
kuntum tukhfoona mina alkitabi wayaAAfoo AAan katheerin qad jaakum 
mina Allahi noorun wakitabun mubeenun; Yahdee bihi Allahu mani ittabaAAa 
ridhwanahu subula alssalami wayukhrijuhum mina al rfM/m lumati ila alnnoori 
bi-idhnihi wayahdeehim ila siratin mustaqeemin (SuratAl Maidah 5:15-16) 

Tafsir: Enyi Ahl Al Kitab! Sasa hivi amekujieni Mtume wetu kukuwekeeni wazi 
yale mengi ambayo mlikua mkiyaficha katika vitabu na mengi yaliyopita. Hakika 
imekujieni kutoka kwa Allah Nuru na Kitabu kilichowazi. Ambacho ndani yake 
Allah anawaongoza wote wale wanaotafuta ridhaa yake kuelekea katika njia ya 
salama, na akawatoa kutoka katika kiza cha Dhulma kwa ruhusa yake na 
kuwaingoza katika Muangaza na kuwaongoza katika njia iliyonyoooka. 

Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta ’ala anamwambia na kumsifu Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam kwa kumfananisha na Taa na Muangaza pale 
alipomwambia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na pia wale 
Walioamini kwa kusema katika Qur’an: 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









122 




Ya ayyuha alnnabiyyu inna arsalnaka shahidan wamubashshiran 
wanadheeran; WadaAAiyan ila Allahi bi-idhnihi wasirajan muneeran. (Surat 
AlAhzab:33:45-46) 

Tafsir: Ewe Nabii (Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam)! Hakika sisi 
tumekutuma wewe kama shahidi, na vile vile mbebaji wa habari njema, na 
mwenye kuonya. Na kua ni yule anaewaita watu kumuelekea Allah kwa idhini 
yake, na kama Taa inayoeneza Nuru. 

Ingawa Allah Subhanahu wa Ta ’ala amempa sifa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam kua ni Nuru, Taa na Muangaza kwa Ummah kutoka kwake lakini 
pia ameweka wazi kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni mtu vile 
vile kama walivyo watu wengine pale aliposema katika Qur’an. 




Qul innama ana basharun mithlukum yooha ilayya annama ilahukum ilahun 
wahidun faistaqeemoo ilayhi waistaghfiroohu wawaylun lilmushrikeena (Surat 
Fusilat 41:6) 

Tafsir: Sema (Ewe Muhammad): ‘Mimi ni Mtu kama nyinyi, Nimeteremshiwa 
Wahy kua Mungu wenu iti Mungu mmoja, hivyo fuateni njia iliyonyooka 
kuelekea kwake na mumtii na kumuomba masamaha. Na Ole wao kwa wale wenye 
kumshirikisha ’. 

Ama kuhusiana na na muonekano wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
basi anasema Rabi'ah Ibn Abi 'Abd al-Rahmaan: ‘Nimemsikia Anas Ibn Malik 
akimuelezea Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kwa kusema: 
‘Alikua si mrefu wala si mfupi, ngozi yake ilikua nyeupe inayokaribiana na 
wekundu kwa mbali, kwani ilikua si nyeupe sana wala si ya kiza, na nywele 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









123 

zake hazikukunjana sana wala hazikunyooka sana, aliposhushiwa Wahy alikua 
na umri wa miaka 40, alikaa Makkah kwa miaka 10 baada ya kuanza 
kushushwa Wahy, na kisha akakaa Madinah kwa miaka 10. Alipofariki ilikua 
hamna zaidi ya mvi 20 kwenye nywele zake na ndevu zake.’ ( Bukhan). 

Imam Ahmad Ibn Hanbal anasema kua amesema 'Ata' Ibn Yasar kua alikutana na 
' Abd Allah Ibn'Amr Ibn Al'As, ambae alimwambia: ‘Hebu nielezee kuhusiana na 
Rasul Allah katika Tauraf, nae akasema: ‘Naam, WaAllahi, ameelezewa katika 
Taurat akiwa na sifa ambazo alizoelezewa katika Qur’an, yaani: ‘Ewe Mtume, 
Hakika sisi tumekutuma wewe kama shahidi, na mwenye habari njema, na 
muokozi wa wasiokua na I’lm. Wewe ni Mjumbe wangu na Mtume wangu na 
nimekuita Al Mutawakkil (mwenye kutegemewa). Wewe si mkali sana wala si 
mwenye kupiga kelele masokoni. Huwalipi wabaya kwa wakufanyiao ubaya, 
na badala yake ni msamehevu. Allah hatoichukua roho yako hadi utakapo 
warekebisha wale waliopotea waweze kusema La ilaha illa Allah, maneno 
ambayo hufunua macho ya vipofu, masikio ya viziwi na nyoyo zilizozibwa” 

Ingawa kazi aliyopewa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ya kutangazia 
na kuieneza Dini ya Kiislam ya Allah Suhhanahu wa Ta ’ala ilikua ni ngumu na nzito 
sana. Kwani alipata matatizo, vikwazo na mitihani mingi sana hususan kutoka 
katika baadhi ya viongozi wa kabila lake la Quraysh na baadae watu wa maeneo 
mengine pia, lakini hakuvunjika moyo kutokana na iman aliyokua nayo, subra, 
ustahmilivu na ukarimu wake aliendelea kuueneza ujumbe wa Uislam, na Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala alimsaidia na kumuongoza. 

Alhamdulillah, kwani baada ya kufariki kwake Imani na Nuru ya Dini ya Kiislam 
ikaendelea kuenezwa na kukua na kumurika sehemu mbali mbali duniani, na 
Masahaba zake na pia kuendelezwa na kizazi kilichofuatia baada Masahaba yaani 
kizazi cha Tabi ’ina na waliofuatia baada ya Tabi ’ina ambao hujulikana kama Tabii 
Tabi’ina na waliofuatia baada Tabii Tabi’ina na pia wale waliofuatia baada yao, 
hivyo hivyo kizazi baada ya kizazi hadi kutufikia sisi neema ya Nuru hiyo. 
Alhamdulillah Rabbi Al Alamiin. 

Mchoro unaofuatia unaonesha namna ilivyokua familia ya Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kutoka kwa babu yake ambae ni Abd ul Mutalib, kwa 
baadhi ya Ami zake, wake zake, watoto wake na wajukuu zake. 



AL MI1STAKS HI F ABIJ MANAL DANAH 








124 




AL MliSTAKSHIF ABL MAN'AL DAiNAH 












































































































































































































































































125 


Kama tunavyoona katika mchoro huo wa familia ya Rasul Allahu salallahu A ’layhi 
wa Salam kua kuna idadi kubwa ya wake wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam idadi ambayo imepindukia idadi iliyoruhikaa kisharia, hivyo kwa 
wasiofahamu huenda wakajiuliza ni kwa sababu gani yeye akawa na idadi kubwa ya 
wake wakati Uislam unasema kua mwanamme anaruhusika kuoa mwisho wake 
wanne? 

Jibu la swali hili linaelezeka katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kua hapo 
zamani ilikua ni jambo la kawaida si kwa jamii ya Kiarabu tu kwa mwanamme kua 
na wake wengi bali pia kwa jamii mbalimbali. Hivyo aya ya kushurutisha mwisho 
wake wanne iliposhuka, ilikuja ili kurekebisha kwa kupunguza idadi ya wake 
anaotakiwa kua nao mwanamme na vile vile kuwahifadhi Wajane na Mayatima tena 
kwa sharti la kuwafanyia uadilifu wa kisharia wanawake. 

Kwani aya hiyo ya Surat An Nisaa ’ inasema: 




Wa-in khiftum alla tuqsituu fii alyatama fainkihuu ma taba lakum mina 
alnnisa-i mathna wathulatha warubaAAa fa-in khiftum alla taAAdiloo 
fawahidatan aw ma malakat aymanukum dha lika adna alla taAAooloo. ( Surat 
An Nisaa ’ 4:3). 

Tafsir: Na ikiwa mnakhofu kua hamtoweza kuwafanyia haki mayatima wa kike, 
basi Oeni wanawake wengine mnaowataka, wawili, au watatu, au wanne; lakini 
ikiwa mnakhofu kua hamtoweza kuwafanyia uadilifu basi oeni mmoja tu, au wale 
mnaowamiliki mikononi mwenu (Mliowateka vitani na Watumwa). Kufanya hivyo 
ni kukaribia kujilinda na kutokua waadilifu. 

Aya hii ilishuka mwezi tatu Shawwal , baada ya vita vya pili vilivyopiganwa baina 
ya Waislam na Makafir wa Makkah, vita hivi vilikua ni vita vya Uhud ambapo 
Waislamu walishindwa na miongoni mwao watu Masahaba 70 wakafa mashahidi, 
hivyo ghafla ikawa takriban familia 70 katika mji wa Madina hazina wa 
kuwasimamia, hili lilikua ni tatizo kubwa sana kwa jamii ya Taifa changa la Kiislam, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








126 


hivyo ufumbuzi wa tatizo hili ukapatikana baada ya kushuka kwa aya hii, ilioruhusu 
kuwahudumia na kuwahifadhi Wajane na Mayatima. 

Anasema Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur kuhusiana na aya hii kua “Aya hii ni 

yenye kutoa onyo kwa Wanaume kua wasitumie uhusiano wao wa udugu wa 
Damu, kama kisingizio cha kutowalipa mahari yao kamilifu Mayatima kama 
vile ambavyo hawakuutumia uhusiano wao wa udugu huo wa damu kwa 
kutowaoa Mayatima hao, na bali waliwaoa kwa sababu ya mali yao au kwa 
sababu ya kuvutiwa nao” 

Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur anaendelea kwa kusema kua : ‘Na neno Dhalika 
liliomo katika aya hio (Dhalika Adna alla Tadulua - Na kufanya hivyo ni kwa 
ajili ya kukaribia kujilinda na kutokua waadilifu) ni Ismi al Ishara -Kiashirio 
kinamaanisha aidha moja kati ya mambo mawili yafuatayo: 

1- Sharti - Yaani na ikiwa mnakhofu kua hamtoweza kuwafanyia haki 
mayatima wa kike 

2- Hnkmn - Yaani basi oeni mmoja tu, au wale mnaowamiliki mikononi 
mwenu (Mliowateka vitani na Watumwa) 

Hivyo kama ikiwa Dhalika - Ismi al Ishara hio ikiwa inamaanisha jambo la pili 
basi hii inamaanisha kua Mwanamme anatakiwa apunguze idadi ya Wanawake 
anaotaka kuwaoa hadi afikic katika hali ya kua hatokua na khofu ya kutokua 
Muadilifu. Na hii ni kwa sababu kua na wake wengi humpelekea Mwanamme 
kutofanya Uadilifu, hata kama akijitahid kwa uwezo wake wote kufanya 
Uadilifu na hii ni kutokana na maumbile ya Nafsi ya Ibn Adam hua ni yenye 
matamanio na kufanya makosa ,’(Al Tahrir wa Al Tanwir) 

Hivyo kuoa wake zaidi ya mmoja katika Uislam hakukupendekezwa, bali 
kumeruhusiwa, chini ya muongozo maalum ambao ni kutooa kwa kuendekeza 
matamanio ya mwanamme tu bali kwa kufanya uadilifu na kuwaonea huruma 
Wanawake, Wajane na Mayatima, kama ilivyosema tena Qur’an: 




AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








127 


Walan tastateeAAoo an taAAdiloo bayna alnnisa-i walaw harastum fala 
tameeloo kulla almayli fatadharooha kaalmuAAallaqati wa-in tuslihoo 
watattaqoo fa-inna Allaha kana ghafooran raheeman (Surat An-Nisaa ’ 4:129) 

Tafsir: Na hamtoweza kufanya uadilifu baina ya wanawake hata kanta ikiwa 
hivyo ndivyo mnavyotaka, hivyo msiegemee sana upande mmoja na hivyo 
kupelekea mwengine kudharaulika. Mkifanya uadilifu na yote ya haki na 
mkamuogopa Allah kwa kujitenga na kila ovu, basi Allah ni mwingi wa kusamehe 
na mwingi wa Rehma. 

Anasema Imam Al-Fakhr Ad Din Al Razi kuhusiana na aya hii kua: ‘Aya hii 
inamaanisha kua kamwe hamtoweza kuweka usawa, au kua na hisia sawa juuyao 
wote, kwani jambo hili haliko chini ya uwezo wenu, na kwa sababu hiyo basi 
hamtakiwi kulifanya ’. (Mafatih Al-Ghayb) 

Hii inamaanisha kua sio kama imeharamishiwa kuzidisha hisia upande mmoja, 
kwani hilo ni jambo ambalo halidhibiti, lakini haikuruhusiwa kuonesha kua hisia 
hizo zimezidi upande mmoja iwe aidha kwa vitendo au kwa maneno. 

Anasema Imam Al-Shafii kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua 
akiwafanyia uadilifu sawia wake zake, na kisha husema: ‘Ya Allah hivi ndivyo 
niwezavyo kujidhibiti na wewe ni mwenye kujua kuhusiana na yale nisiyoweza 
kuyadhibiti’. 

Amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika hadith 
iliyopokelewa na Abu Hurayra kua: ‘Atakaekua na wake wawili na kisha 
akampendelea mke mmoja (kwa kutofanya uadilifu baina yao) basi atafufuliwa 
siku ya kiama akiwa amepooza upande mmoja wa mwili wake’. (Abu Daud) 

Hivyo baada ya kushuka aya inayoshurutisha mwisho kua na wake wanne, baadhi 
ya Masahaba waliokua na wake zaidi ya wanne iliwabidi kuwaacha wake zao na 
kubakisha wanne tu, na hata wale ambao waliosilimu baadae pia iliwabidi kuwaacha 
wake wengine na kubakia na wanne tu, idadi ambayo Uislamu umeruhusu. 

Kwa mfano A1 Harth Ibn Qays alisema kua kabla ya kusilimu alikua na wake wanane 
na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia kua katika wake 
zake hao aliokua nao itambidi achague wanne tu na wanne waliobakia aachane nao. 
hnam A1 Tirmidhi anasema kua Ghaylan Ibn Salmah al Thaqafi alikua na wake 
kumi katika siku za Ujahiliya lakini baada ya kusilimu ikambidi achague wake 
wanne miongoni mwao na sita waliobakia aachane nao, Sahaba mwengine ni Nawfal 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








128 


Ibn Mu’awiyah ambae alikua na wake watano na alipoamua kusilimu ikambidi nae 
pia amuache mmoja kati yao ili abakie na wanne tu. 

Sehemu ya pili ya jibu la swali hilo, hua inafafanulika vizuri zaidi pale 
tunapoiangalia historia inayofuatia, ambayo ni ya maisha ya ndoa ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

WAKE WA NABII MUHAMMAD SALALLAHU A ’LAYHI WA SALAM. 


Ingawa historia inasema kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alioa 
wake 13 lakini wakati aya Surat An Nisaa’ 4:3 inayoruhusu kuoa mwisho wake 
wanne inashuka, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa wakati huo 
alikua na wake tisa ambao walikua ni wafuatao:- 

1. Umm al Mu ’uminin Sawdah Bint Zumah. 

2. Umm al Mu ’uminin Aisha Bint Abu Bakr As Siddiq. 

3. Umm al Mu ’uminin Hafsah Bint Umar Ibn A1 Khattab. 

4. Umm al Mu ’uminin Hind Bint Umayyah (Ummu Salamah). 

5. Umm al Mu ’uminin Zaynab Bint Jahsh. 

6. Umm al Mu ’uminin Juwayriyyah Bint Harith. 

7. Umm al Mu ’uminin Safiyyah Bint Huyay. 

8. Umm al Mu ’uminin Ramla Bint Abu Sufyan (Ummu Habiba). 

9. Umm al Mu ’uminin Maymunah Bint Harith Ibn Hazan A1 Hilalieh. 

Lakini hata hivyo aya hiyo haikumhusu kabisa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kwani Allah Subhanahu wa Ta’ala alimshushia Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, aya maalum kwa ajili yake inayomshurutisha 
kutowaacha wake aliokua nao, wala kutoongeza rnke mwengine zaid ya wale aliokua 
nao, kama inavyosema Qur’an : 


^JJ ' Jr? ^ 3JJ S /< 


La yahillu laka alnnisao min baAAdu wala an tabaddala bihinna min azwajin 
walaw aAAjabaka husnuhunna illa ma malakat yameenuka wakana Allahu 
AAala kulli shay-in raqeeban. (Surat Al Ahzab 33:52). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








129 


Tafsir: ‘Si halali kwako, [MuhammadJ, kuoa wake baada ya hao, wala 
kuwabadilisha kwa ajili ya wake wengine hata kama ikiwa uzuri wao unakuvutia, 
isipokua wale unawamiliki (Waliotekwa vitani ama watumwa) na Allah ni 
muangalizi wa Kila kitu. ’ 

Imam A1 Baidawi anasema katika Tafsir yake kua, ‘Aya hii ilikua inamuelezea 
Nabii Muhammad Sallahu A’Iayhi wa Salam kua haruhusiwi kuoa wake 
wengine hata kama ikiwa mmoja kati ya wake zake hao amefariki dunia wala 
haruhusiwi kuwabadilisha kwa kumpa talaka mmoja na kuoa mwengine’. 


Anasema Abd Allah Ibn Abbas kuhusiana na habari hiyo kua hata wakati Nabii 
Muhanmiad Salallahu A ’layhi wa Salam alipoamua kuuwacha wazi mlango kwa 
kuwaambia wake zake kua wanayohaki ya kuamua kama kubakia na yeye na na 
kupata Radhi za Allah ama kuamua kuachwa na kuwa huru na kuanza maisha mapya 
na bora kuliko aliyokua nayo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam wakati 
huo arnbao ulikua ni mgumu sana, lakini wake zake hao walikataa na kusema kua 
watastahamili ugumu wa maisha waliyokua nayo na kubakia na kuishi na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Na baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta’ala aliwapa cheo wake wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam pale aliposema katika Qur’an kua: 


>Aj>- 




Alnnabiyyu awla bialmu/mineena min anfusihim waazwajuhu ommahatuhum 

.. (Surat Al Ahzab 33:6). 

Tafsir: ‘Nabii yuko karibu na waumini kuliko wao na Nafsi zao, na wake zake ni 
mama zao (kwa waumini, kuwaheshimu na kutowaoa),.. ’ 


Tunapoangalia historia kwa kina basi tunaona kua Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, alipomuoa Sayyida Khadija alikaa nae takriban kwa miaka 23 
bila kuongeza mke mwengine hadi pale alipofariki Sayyida Khadija, ambapo wakati 
huo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua na umri wa rniaka 50, 
Baada ya kufariki Sayyida Khadija, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alikaa miaka miwili bila ya kua na mke yeyote, na alikua akikaa peke yake pamoja 
na watoto wake. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








130 

Hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, hakuwahi kuoa mke zaid ya 
mmoja hadi pale alipohamia Madinah baada ya kuanzisha Taifa jipya la Kiislamu, 
kipindi ambacho kilianza wakati akiwa na umri wa miaka 53 hadi 60, jambo hili 
linatuonesha kua kuoa kwake huko wake wengi kunatokana na njia za kujenga na 
kuimarisha udugu na ujamaa wa makabila tofauti katika Taifa lililokua changa la 
Kiislam na vile vile kwa nia ya kuwalinda na kuwahurumia Wajane na Mayatima. 
Aya iliyomkataza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kutoongeza au 
kutowawacha wake zake alishushiwa wakati akiwa na umri wa miaka 60, na akiwa 
na wake zake hao 9, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alitii amri hiyo 
hadi alipofariki akiwa na umri wa miaka 63. 

Wake zake wengine aliowahi kuwaoa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kabla ya kushuka aya iliyomkataza kuoa au kuacha wake zake ni pamoja na 
Umm al Mu’uminin Khadija Bint Khuwaylid ambae alifariki dunia miaka mitatu 
kabla ya Hijra, Umm al Mu’uminin Zaynab bint Khuzaymah alikaa na Nabii 
Muhammad Salallahu Alayhi wa Salaam kwa miezi minane halafu akafariki dunia, 
Umm al Mu ’uminin Rayhana bint Zaid ambae alifariki baada ya Hija ya mwisho ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na Umm al Mu ’uminin Maria Bint 
Sham ambae alimzalia mtoto wa kiume aitwae Ibrahim ambae hakuishi kwa muda 
mrefu akafariki. 

Tukiangalia kwa upande mwengine basi tunaona kua ilikua pia ni vigumu kwa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuwaacha wake zake hao kwa sababu ya 
utukufu waliokua nao wake hao ambao mbali ya kua ni wake wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam lakini pia katika ukubwa na utukufu wa asili waliotoka 
wake zake hao, hivyo tukijaribu kutafakkar kwa undani tutaona wazi ugumu huo 
kwa sababu zifiiatazo:- 

fngelikuaje kama Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam angempa talaka 
Umm al Mu ’uminin Sawdah Bint Zumah, ambae alikua ni mke wake wa kwanza 
kumuoa baada ya kufariki Sayyida Khadija Bint Khuwaylid, kwani Umm al 
Mu ’uminin Sawdah Bint Zumah alikua ni miongoni mwa Waislam wa mwanzo 
kusilimu na pia miongoni mwa Waislamu wa mwazo kufanya Hijra kwa kuhamia 
Uhabeshi (Ethiopia) pamoja na mumewe, lakini mumewe akafariki baada ya wao 
kurudi kutoka Uhabeshi na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alimuoa 
Sawdah baada ya kufiwa na mumewe kwa sababu asingelimuoa basi ingelimbidi 
Sawdah arudi katika Mji wa Makkah kama mjane, jambo ambalo lingelimpelekea 
kua katika mtihani mkubwa, kwani wakati huo mji wa Makkah ulikua bado ni wa 
Kikafir hivyo familia yake ingelimtenga na pia watu wa mji wa Makkah 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








131 

wangelimlazimisha kurudi katika ukafiri kwa kumuadhibu na pia kulikua na 
uwezekano wa kumuua kutokana na kua Muislam. 

Ingelikuaje kama Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam angempa talaka 
Jmm al Mu ’uminin Aisha Bint Abu Bakr As Siddiq ambae alikua ni mtoto wa 
Sahaba yake kipenzi cha moyo wake, Sahaba Abu Bakr As Siddiq ambae alijitolea 
kila kitu kwa hali na mali kwa ajili ya Nabii Muhammad SalallahuA ’layhi wa Salam 
na pia kwa ajili ya Waislamu na kueneza ujumbe wa dini ya Kiislam. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam asingeliweza kumpa talaka Umm al 
Mu ’uminin Hafsah Bint Umar Ibn A1 Khattab ambae ni mtoto wa Sahaba Umar Ibn 
A1 Khattab, Imam Bukhari anasema kua siku moja Ansar mmoja aliingia katika 
nyumba ya Umar Ibn A1 Khattab na kusema ‘Ya Umar! kuna jambo baya sana 
limetokea’, Umar akauliza ‘Jee kabila la Ghasan limetuvamia?’(Katika wakati 
huo kabila la Ghasan lilikua linajitayarisha kuwavamia Waislam), Yule Ansari 
akajibu ‘La! Lakini limetokea jambo baya zaidi ya hilo, kwani Rasul Allah 
amewataliki wake zake’, hapo Umar akasema ‘Ama sasa hivi Hafsah 
ameangamia na kupotea’. Siku ya pili yake asubuhi na mapema akaenda kwa 
bint yake Hafsa na akamkuta analia sana, na akamuuliza ‘Jee, Rasul Allah 
amekutaliki?’ nae akajibu ‘Sijui kwani, amejifungia chumbani kwake’, hivyo 
Umar akaomba ruhusa ya kuingia chumbani kwa Rasul Allah, na 
aliporuhusiwa, akamsalimia Rasul Allah na akamuuliza kuhusu undani wa 
kuwataliki wake zake, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu 
kua hakuwataliki na hapo Umar akaridhika na jibu hilo’. 

Hadithi hii inaonesha kua kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
kuwataliki wake zake ni jarnbo kubwa sana kwa Waislamu kuliko hata kuvamiwa 
na Maadui zao. Katika kipindi hicho Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alijitenga nao wake zake hao kwa muda unaokaribia mwezi mrnoja, kutokana na 
wake zake hao kutaka kuongezewa kiwango katika matumizi yao ya maisha kwa 
sababu hali ya maisha yao ilikua ni ngumu, hivyo Ummah wa Kiislamu ulifikiria 
kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam amewaacha wake zake, jambo 
arnbalo lilileta taifani miongoni mwao. 

Kuna Hadith nyengine pia ambayo inasema kua kuliwahi kutokea mgogoro baina 
ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Hafsa Bint Umar Ibn A1 
Khattab na baada ya kufikiria kua wameachana, Umar Ibn A1 Khattab akalalam ik a 
na kusema ‘Allah hatomjali tena Umar na bint yake’, Hadith hizi na nyenginezo 
zinaoneyesha ukubwa wa athari wa kutokea jambo kama hilo katika Ummah wa 
Kiislam. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








132 

Kuhusiana na mke wake wa nne ambae ni Umm al Mu’uminin Hind (Ummu 
Salamah), alikua pia ni mjane wa Abd Allah ibn ‘Abd al Asad, ambae alikua 
akijulikana kama Abu Salamah ambae alikua ni mtoto wa shangazi yake Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, aliekua akiitwa Barah bint Abd A1 
Muttalib na pia alikua ni kaka yake wa kulelewa. Nao pia walihamia Uhabeshi, Abu 
Salama na baada ya kurudi Abu Salamah akawa nimiongoni mwa waliofariki katika 
vita vya Uhud, na kuwacha mjane, Hind arnbae pia alikua ni mtu mzima na alikua 
na watoto mayatima wanne. Hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akaamua kumuoa ili amhifadhi na kumsaidia ulezi wa mayatima hao. 

Umm al Mu ’uminin Hind au Umm ul Mu ’uminin Ummu Salamah hakukubali moja 
kwa moja kuolewa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa kusema 
kua alikua ni mtu mzima sana, mwenye watoto na kimaumbile ni mtu mwenye wivu 
sana, hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakujali sana kuhusiana 
na umri wa Ummu Salamah kwani kwa sababu ya utu uzima wake alikua akihitaji 
kuhifadhiwa na kuhudumiwa na hivyo akamwambia, ‘Ama kwa watoto wako 
nitawashughulikia, na kuhusiana na wivu wako nitamuomba Allah auondoe’, 
hivyo ingelikua ni vigumu sana kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
kumuacha Urnmu Salama na watoto wake mayatima. 

Mke wake wa tano alikua ni Umm al Mu ’uminin Zaynab Bint Jahsh. llikua ni dasturi 
ya waarabu kuwachukulia watoto wa kulea kuwapa jina la baba mlezi na hivyo kua 
kama watoto wao wa kuwazaa hususan katika mambo ya harusi na mirathi, hivyo 
mke alieachika wa mtoto wa kulea hawezi kuolewa na baba yake mlezi. Baada ya 
kuingia Uislam, Allah Subhanahu wa Ta’ala alitaka kuondoa desturi hii na kutaka 
kuwepo kwa tofauti baina ya mtoto wa kulea na mtoto wa kuzaa, mtu anaweza kulea 
mtoto lakini mtoto huyo haruhusiwi kuchukua asili ya baba yake mlezi, ni lazima 
achukue asili na jina la baba yake mzazi. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua na mtoto wa kulea aliekua 
akiitwa Zayd, ambae alikua ni mateka wa vita na kuuzwa kama mtumwa, na 
kununuliwa na jamaa wa bi Khadija Bint Khuwaylid, ambapo baada ya kumnunua 
akampa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kama msaidizi wake hivvyo 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salaam akawa anamlea na akawa anaitwa 
Zayd Ibn Muhammad, na baada ya muda ukashuka wahy ambao ulikua 
unashurutisha watoto wa kulea kuchukua na kutumia majina ya baba mzazi kwa ajili 
ya kusimamia haki na ili kulinda asili ya watoto hao, hivyo Zayd Ibn Muhammad 
akabadilishwa jina na kurudishwa katika asili yake na akawa anaitwa Zayd Ibn 
Harith. 



AL MIISTAKS HI F ABl MANAL DANAH 








133 


Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamuozesha mtoto wake huyo wa 
kulea kwa binamu yake ambae ni Zaynab Bint Jahsh ambae alikua akitoka katika 
miongoni mwa familia tukufu ya Quraysh, kutokana na utofauti wao wa kidarja na 
kimaisha, ndoa hiyo baina ya Zayd Ibn Harith na Zaynab Bint Jahsh haikudumu mda 
mrefu na hivyo wakaachana. 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala akamjaalia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kumuoa Zaynab Bint Jahsh na kushusha aya katika Qur’an kuhusiana na 
jambo hili pale aliposema: 


>jjX~\ jjSvj j! \y»\ jjjjJ aU! '-i! ‘CUaJ-a j/j ytyji jlS"” [fji 


VVama kana limu/minin wala mu/minatin i dha ga dha Allahu warasooluhu 
amran an yakoona lahumu alkhiyaratu min amrihim waman yaAAsi Allaha 
warasoolahu faqad dhalla dhalalan mubeenan (Surat Al Ahzab 33:36). 

Tafsir: Si juu ya waumini wa kiume wala waumini wa kike pale Allah na Mtume 
wake wanapoamrisha kitu, kwao wao kua na hiari yeyote juu ya maamuzi yao, na 
anaemuasi Allah na Mtume wake, hua amepotea na kuingia katika dhulma 
kubwa. 

Na kisha aya inayofuatia katika Sura hiyo inaendelea kwa kasema kua: 




JjJ'j jJj-J j cJ>-j*j!j au! (JjjiJ 

j! ijj-' aU'J J-U! Ajdj aw! L» jj_^aj a\)! 

0 Js jjSS> S/ Jy J L^Jj •Aj ly&i 

a\j! y>\ jL5j \j^j 'J-J23 IJI jjgJLjo! 


Wa-idh taqoolu lilladhi anAAama Allahu AAalayhi waanAAamta AAalayhi 
amsik AAalayka zawjaka waittaqi Allaha watukhfee fee Nafsika ma Allahu 
mubdeehi watakhsha alnnasa waAllahu ahaqqu an takhshahu falamma qadha 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiNAL DAiNAH 










134 


zaydun minha wataran zawwajnakaha likay la yakoona AAala almu/mineena 
harajun fee azwaji adAAiya-ihim itha qadaw minhunna wataran wakana amru 
Allahi mafAAoolan (Surat Al Ahzab 33:37) 

Tafsir: Na kumbuka pale ulipomwambia yeye (Zayd Ibn Harith) ambae juu yake 
Allah amemuongoa (kwa kumuingiza katika Uislam), nawe (Muhammad pia) 
umemsaidia (kwa kumkomboa utumwani), ‘Kaa nae mke wako na muogope Mola 
wako ’, lakini kama ungelificha ndani ya Nafsi yako (kile alichokuwekea wazi 
Allah kua atakupa Zaynab umuoe) kile Allah alichoweka wazi, ungeliwaogopa 
watu ambapo Allah ana haki zaid ya kuogopewa, hivyo baada ya Zayd kutimiza 
hamu yake (kwa kumuacha), Sisi tumekupa wewe umuoe, ili (baadae) iwe kuwe 
hakuna ugumu kwa waumini kuhusiana na (kuwaoa) wake wa watoto wa kuwalea 
wakati watoto hao wakiwa hawana haja nao tena (Wameaacha). Na amriya Allah 
ni lazima itekelezwe. 

Dhumuni na kusudio la ndoa hii lilikua ni kukata mzizi mkuu wa desturi ya Jamii za 
Kiarabu za kutoruhusu kuwaoa wake waliotalikiwa na watoto wao wa kulea. Hivyo 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakuweza kumtaliki mke wake huyu 
kwa sababu ndoa yake hii ilikua imeshaandikwa na kuozeshwa na Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala na pia mke huyo alikua anatoka katika ukoo mtukufu. 

Mke wa sita wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua ni Umm Al 
Muuminun Ramlah Bint Abu Sufyan au Umm Al Muuminun Umrnu Habibah, alikua 
ni mtoto wa Abu Sufyan ambae alikua ni mmoja kati ya mtu mkubwa na mwenye 
cheo kikubwa katika kabila la Quraysh, Urnmu Habibah aliingia katika Uislam na 
kupingana na wazee wake na pia akahamia Uhabeshi yeye pamoja na mumewe 
aliekua akiitwa Ubaidullah Ibn Jahsh ambapo baada ya kufika Uhabeshi, Ubaidullah 
aliingia katika Ukristo na kumshawishi sana Ummu Habiba kuingia katika dini hiyo, 
lakini hata hivyo Ummu Habibah akakataa, ingawa alikua Urnmu Habibah 
ameachana na mume wake huyo huku akiwa na mtoto wake mchanga aitwae 
Habibah, lakini Ummu Habibah alikua na msimamo madhubuti ‘ Mashaallah ’ 
hakutetereka wala kuwa na wasi wasi wowote bali alibakia na Imani yake ya Uislam 
na kuzidi kuikumbatia. 

Subhana Allah! Ummu al Muuminina Ramlah Bint Abu Sufyan, Umm Habiba 
alibakia na ile Imaan iliyomtoa katika giza la Ujahiliyyah na kumuingiza katika 
mwangaza, Imani ambayo ilimfanya kua miongoni mwa Muhajirina wa mwanzo 
waliohama kwa ajili ya kuinusuru na kuendeleza dini yao ya Kiislam, Imaan arnbayo 
ndio ilimtoa katika mji wa Makkah na kumpeleka katika ardhi ngeni ya Uhabesh na 
huko akabakia peke yake na kumpoteza mume wake. Iman ambayo ilimtenganisha 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









135 

na iliyomvua cheo, hadhi ya ukubwa unaotokana na jina la familia yake, ilimnyima 
utajiri na mali iliokuwepo katika familia yake, familia ya kiongozi mkuu wa mji wa 
Makkah ambae ni Abu Sufyan. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alitaka kumrudishia na kumlipa vitu 
vyote vile ambavyo Ummu Habiba alivyovipoteza kwa ajili ya Uislam, na hivyo 
aliporudi akaamua kumuoa, na ingawa Abu Sufyan alikua hajasilimu bado lakini 
alifurahi baada ya kusikia kua mtoto wake huyo ameolewa na mtu anaetoka katika 
kabila tukufu la Quraysh ambae ni Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 
Ndoa hii baina ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Ramlah ikawa 
ndio sababu kubwa iliyomfanya Abu Sufyan aingie katika Uislam mwaka rnmoja tu 
baadae. Tafakar ingelikuaje kama Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
angelimuacha Urnmu al Muuminun Ramlah Bint Abu Sufyan. 

Mke wa saba wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua ni Urnmu A1 
Muuminun Juwayriyyah Bint A1 Harith ambae alikua ni mtoto Chifu mkuu wa kabila 
la Bani Mustalaq. Kabila la Bani Mustalaq lilikua likiishi vituo vitano (vituo vya 
kupumzikia wasafiri wa jangwani) kutoka katika mji wa Madinah. Watu wa kabila 
hili walishirikiana na waarabu wa makabila mengine na kupanga shambulizi la 
kushtukiza la kushambulia mji wa Madinah. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akapata habari yao na hivyo 
akamtuma mpelelezi aliekua akijulikana kwa jina la Barid ili kuenda kupeleleza 
habari hizo, baada ya Barid kurudi na kuthibitiisha habari hizo, alirudi pia na habari 
zenye manufaa kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kua watu wa 
Bani Mustalaq pia wametuma mpelelezi kuja kuwapeleleza Waislamu, wakati huo 
huo mpelelezi wa akakamatwa na kuwafanya watu wa Bani Mustalaq kua hawana 
habari nini kinaendelea. Hivyo kutokana na mipango hayo Waislamu wakawapa 
watu wa Bani Mustalaq pamoja na wale walioshirikiana nao shambulizi la kushtukia 
na kuwashinda watu hao, na kuwateka watu wengi na mali zao pia. Miongoni mwa 
waliotekwa alikuwemo pia mtoto mkubwa wa kike wa Chifu wa kabila la Bani 
Mustalaq aliekua akiitwa Juwayriyyah ambae alikataa kua mateka na kusema kua 
atajilipia fidya ili aachiwe huru. 

Baada ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kujua hadhi na ukubwa wa 
bint huyo kwa watu wake, akamuambia kua itakua haina haja ya kulipa fidya kama 
ikiwa atakubali kuunganisha ukoo wake na kua pamoja na Waislam kwa kuolewa 
na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na Juwayriyyah akakubaliana na 
wazo hilo. Hivyo wale wote waliokamatwa mateka kutokana na vita hivyo 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








136 

wakaachiwa huru baada ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kumuoa 
Juwayriyyah. 

Sayyida Aisha aliwahi kusema kua ‘Simjui mwanamke yeyote aliekua na bahati 
kwa ukoo wake kama Juwayriyyah’. Watu wote wa ukoo wa Bani Mustalaq 
walisilimu kutokana na ndoa hiyo baina ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam na Juwayriyyah, hivyo ingelikua tafrani pia kama Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam angeliamua kumuacha Ummu Al Muuminun 
Juwayriyyah. 

Ummu al Muuminun Safiyyah Bint Huyay Ibn Akhtab, alikua ni mke wa nane wa 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, nae alikua ni bint wa kiongozi wa 
kabila la Bunu Nadir arnbe alikua pia ni kiongozi wa Kiyahudi lililokua likiishi 
katika mji wa Madinah. Watu wa kabila la Banu Nadir waliandikiana mkataba na 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kutopigana na Waislam, lakini 
baadae watu hao wakavunja mkataba huo, hivyo Waislamu wakawavamia na kuiteka 
ngome yao ya Khaybar. 

Kuna Sahaba aliposikia kua ndani ya ngome hiyo alikuwemo pia Saffiyah, na alikua 
pia ametekwa, hivyo akamfuata Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
kumwambia kutokana na hadhi yake kwa watu wake, basi itakua si vizuri nae 
kuendelea kukamatwa na kuwekwa pamoja na mateka wenzake kutokana na cheo 
chake, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamuachia huru, lakini 
Safiyyah akasilimu na hapo akaambiwa anaweza kuchagua kuondoka na kurudi 
katika mji wake ama aolewe na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
kisha abakie katika mji wa Madinah. Saffiyah akaona bora kuolewa na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kisha abakie Madinah. Ndoa hii baina 
ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Safiyyah ilisababisha usalama 
na kuvunja uadui wa wakati huo baina ya Waislam na Mayahudi wa Madinah. 

Kuhusiana na Umm ul Mu’uminin Maria bint Sham alikua ni mtumwa aliekua 
akimilikiwa na Gavana wa Misri aliekua akiitwa Muqawqis ambae alikua ni 
Mkristo, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alimpelekea mwaliko wa 
kuingia katika Uislam Gavana huyo, na baada ya kupata mualiko huo Muqawqis 
alimchukua Maria na zawadi nyengine na kumpelekea Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam kama zawadi ya kualikwa katika jambo jema. Wakati Maria akiwa 
njiani kuelekea Madinah alijifunza mambo mengi kuhusiana na mmiliki wake mpya 
ambae ni Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam pamoja na dini yake mpya 
ya Kiislamu, hivyo akaamua kusilimu kabla ya kukutana na Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








137 

Wanazuoni wamekhitilafiana kuhusiana na Maria bint Sham wengine wanasema kua 
alikua ni Suria wake na wengine wanasema kua, Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam hakumfanya Maria bint Sham kua Suria wake na badala yake 
alimuoa kisharia na hivyo kuinyanyua darja yake baada ya kumuoa. Hivyo kabla ya 
kuendelea rnbele zaid katika kusoma kitabu hiki basi itakua ni vizuri kuweka wazi 
kwa kufafanua zaid kuhusiana na neno Suria. 


SURIYYAH NA MILK AL YAMIN KATIKA UISLAM 

Neno la kiarabu Sariyyah ambalo kwa kiswahili tunaliita Suria linatokana na mzizi 
wa neno Sin-Ra-Ra, lenye maana ya siri, furahia, moyo, asili, chaguo, harusi na 
faragha. Hivyo kwa matumizi na maana iliyokusudiwa hapa hua linamaanisha kua 
ni mwanamke mtumwa au mwanamke alietekwa katika vita na hivyo mtumwa au 
mateka huyo wa kike humilikiwa na mwanamme pasipo kuolewa na ambapo 
ameruhusiwa mwanamme huyo kuwa na uhusiano nae wa faragha, wa kimapenzi na 
kuingiliana nae bila ya mwanamke huyo kua na haki ya kisharia kwa mwanamme 
huyo. Hali hii ya kua na Suria ilikua ni mila na desturi ambazo zilikuwepo na zilikua 
zinatumika tangu enzi za zamani katika jamii mbali mbali duniani kabla ya kuja 
Uislam. Suria walikua ni miongoni mwa watumwa wanawake au miongoni mwa 
mateka wanawake waliokamatwa vitani. 

Hivyo baada ya kuanza Uislam baadhi ya mila na desturi zilikua zinaendelea kua 
kama zilivyokua hadi pale iliposhuka amri ya kukataza mila na desturi hizo, 
miongoni mwa mila na desturi hizo kama tulivyoona hapo awali ni pamoja na kua 
na wake zaidi ya wanne, kua na Suria, kua na watumwa n.k ambapo ruhusa ya 
mambo yanayotokana na mila na desturi hizo iliondolewa kidogo kidogo hatua kwa 
hatua. 

Moja katika sifa ya Dini ya Kislam ni kua na ustahmilivu, hivyo inapotokea kukataza 
kitu fulani basi kitu hicho huanzwa kukatazwa hatua baada ya hatua au kwa 
masharti, hadi kufikia katika hali ya kukataza kabisa, mfano rnmoja wa makatazo 
yaliyokatazwa kwa njia kama hizo ni kuharamishwa kwa ulevi na vile vile kua na 
Suria, ingawa kua na Suria hakujatazwa moja kwa moja lakini Qur’an na Sunnah 
zilipunguza uungaji mkono wa jambo hilo pale ziliposhuka aya zilizokua zikisisitizia 
kua kuwaachia huru hua ni bora zaid. 


Tukiangalia kwa mfano aya ya 3 ya Surat an Nisaa tuliyokwisha itizama ambayo 
ilikua inakataza mwisho kua na wake wanne, tunaona kua iliposhuka kukataza 
Waislam kua na zaidi ya wake wanne haikukataza kua na Suria bali ilikua 
ikikhiyarisha kwa wale watakaokosa kua na uadilifu basi waoe mke rnmoja au 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









138 

wabakie na Milk al Yamiti' (Kilichomo ndani ya umiliki wa kisharia wa mkono wa 
kulia) yaani wale wanaomilikiwa baada ya kutekwa vitani au baada ya kua ni 
miongoni mwa wanaomilikiwa katika hali ya utumwa katika wakati huo, aya hiyo 
imetumia hali ya maneno ya Malakat Aymanukum kwa kusema: 

4 L u i 4 J°! j IjLJj Y\ 

jJjLcl LJ j! !jJc*J S/l OLs p^Ljj 

/o ■? , / ^ .f . o t ' 

•»!jJjj«J ^! jjl JUj 


Wa-in khiftum alla tuqsitoo fee alyatama fainkihoo ma taba lakum mina 
alnnisa-i mathna wathulatha warubaAAa fa-in khiftum alla taAAdiloo 
fawahidatan aw ma malakat aymanukum dha lika adna alla taAAooloo. ( Surat 
An-Nisaa ’ 4:3). 

Tafsir: Na ikiwa mnakhofu kua hamtoweza kuwafanyia haki mayatima, basi Oeni 
wanawake wengine mnaowataka, wawili, au watatu, au wanne; lakini ikiwa 
mnakhofu kua hamtoweza kuwafanyia uadilifu basi oeni mmoja tu, au wale 
mnaowamiliki mikononi ntwenu (Mliowateka vitani na Watumwa). Kufanya hivyo 
iti kukaribia kujilinda na kutokua waadilifu. 

Neno hili Malakat aymanukum' lenye kumaanisha ‘Kilichokuwemo ndani ya 
umiliki wa mikono ya kulia’, limetumika mara kadhaa katika Qur’an katika hali 
na sehemu tofauti kama vile:- 




Ma malakat aymanukum - Kile kinachomilikiwa na mikono yenu ya kulia. (Surat 
An Nisaa 4:24-25; Surat An Nisaa 4:36; Surat An Noor 24:33) 


> Joc LJjt 


Wa Ma malakat yaminuka - Na kile kinachomilikiwa na mkono wenu wa 
kulia .(Surat Al Ahzab 33:50; Surat Al Ahzab 33:52) 

cJ& yfif 

Aladhina malakat aymanukum - Wale ambao wanamilikiwa na mikono yenu ya 
kulia. (Surat An Noor 24:58) 


AL MllSTAKSHlF ABU MANAL DANAH 









139 




vL^JU U< 


Ma malakat aymanuhum - Kile kinachomilikiwa na mikono yao ya kulia. (Surat 
An Nahl 16:71; Surat Al Mu ’minun 23:6) 


zJjj. ui 


Ma malakat aymanuhunna - Kile kinachomilikiwa na mikono yao ya kulia 
(Wanawake). (Surat An Noor 24:31 ; Surat Al Ahzab 33:55) 


Tunapoangalia mfano wa aya ya 50 ya Surat Al Ahzab, tunaona kua Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala alimhalalishia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
kuoa wake awatakao, na pia kua na Suria, (Aya hii ilishuka kablaya kushuka ile aya 
iliyomshuruitisha Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kutoongeza mke 
wala kuacha mke) pale aliposema katika Qur’an kua: 


S'i'f’ , .-Sfi 


o&U Uj oUjT XpS\ dliUjj! JJJ UJJU-I t! y! L^fU 
olljj otoj JJddS' oLoj dJJs- au! f.(i\ Tjf uioc 
^gliJ IjAjLi ojkj o \y >!j UidU jj>- L* jLJ! ijJjSl L>- o LUj 

U LUIp jJ (jojiJ! Ojj JJ} 4oJL>- L^UtfoUJ j! ^fj! Uj! jj 
jJ-U-f- jjSji jUj'j oSlU Uj jJ_g->-!jj! JT-Uji 

<^U»e>-j [jjSS- 4\i! j!ij 


Ya ayyuha alnnabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allatee atayta ojoorahunna 
wama malakat yameenuka mimma afaa Allahu AAalayka wabanati 
AAammika wabanati AAammatika wabanati khalika wabanati khalatika 
allatee hajarna maAAaka waimraatan mu/minatan in wahabat nafsaha 
lilnnabiyyi in arada alnnabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dooni 
almu/mineena qad AAalimna ma faradhna AAalayhim fee azwajihim wama 
malakat aymanuhum likayla yakoona AAalayka harajun wakana Allahu 
ghafooran raheeman (SuratAl Ahzab 33:50) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








140 


Tafsir: Ewe Nabii (Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam)! Kwa Hakika 
tumekuhalalishia wake zako, ambao umewalipia mahari yao, na ambao mkono 
wako wa kulia unawamiliki (wanawake waliotekwa vitani na watumwa) ambao 
Allah amekupa, na binti wa Ami zako, bint wa Ammah (shangazi) zako, binti wa 
Khal (wajomba) zako, binti wa Khalah (mama wadogo) ambao walihama (kutoka 
Makkah) pamoja nawe, na mwanawake alieamini ikiwa atajipeleka (kutaka 
kuolewa) kwa Mtume, na Mtume akataka kumuoa; Haki ambayo ni yako tu (kwa 
Nabii Muhammad peke yake), lakini si kwa waumini wengine. Hakika tunajua 
ni kipi tulichowaamrisha kuhusiana na wake zao na wale wanaomilikiwa na 
mikono yao ya kulia - Ili kusiwe na uzito kwako wewe. Na Allah ni mwingi wa 
Kusamehe na mwingi wa Rehma. 


Sehemu ya kwanza aya hii imewekwa wazi kua inamhusu Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam peke yake kwa kumwambia kua amehalalishiwa 
kuwaoa wanawake wengine walioainishwa katika aya hiyo na pia kua na Masuria. 
Sehemu ya pili ya aya hii ni kwa ajili ya Waumini waliobakia, kwani wao 
hawakuruhusiwa kuoa wanawake kama wale ambao alioruhusiwa kuwaoa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, ingawa na wao pia waliruhusiwa kua na 
Suria, aya inaendelea kwa kusema kua hakika Allah anajua ni kipi amewaamrisha 
Waislamu waliobakia kuhusiana na wanawake wanaotakiwa kuwaoa, kwani aya ya 
23-24 ya SuratAn Nisaa tayari zimeshaainisha wanawake ambao wameharamishwa 
kwa Waumini kuwaowa na baada ya kuainishiwa aina za wanawake hao, aya hizo 
zikawaruhusu pia Waislamu kua na Suria kwa kutumia maneno Hlla ma malakat 
aymanukum’, yaani ‘Isipokua wale ambao mkono wenu wa kulia unawamiliki’, 
kwa ufafanuzi zaid tuangalie zinavyosema aya hizo za Surat An Nisaa: 


jSAJl oLIjj 

pAS-'z <j jjSLi pSJjljjj 0I4J13 

iJT j£5sjUj 1 £-114- SLi °\jjjJj °I jll ^4 

\jjAs~ S\S~ aWI jl ijsJjJ jJ [f jjyj Ijj 04 jlj 




AL MISTAKSHIF ABL MAiN'AL DAiN'AH 








141 


Hurrimat AAalaykum ommahatukum wabanatukum waakhawatukum 
waAAammatukum wakhalatukum wabanatu al-akhi wabanatu al-okhti 
waommahatukumu allatee ardaAAnakum waakhawatukum mina 
alrradaAAati waommahatu nisa-ikum waraba-ibukumu allatee fee 
hujoorikum min nisa-ikumu allatee dakhaltum bihinna fa-in lam takoonoo 
dakhaltum bihinna fala junaha AAalaykum wahala-ilu abna-ikumu alladhina 
min aslabikum waan tajmaAAoo bayna al-okhtayni illa ma qad salafa inna 
Allaha kana ghafooran raheeman (Surat An Nisaa 4:23) 


Tafsir: Mmeharamishiwa (Kuwaoa) mama zenu, dada zenu, dada wa baba zenu, 
dada wa mama zenu, watoto wa ndugu zenu wa kiume, watoto wa ndugu zenu wa 
kike, mama zenu waliokunyonyesheni, dada zenu mlionyonya nao, mama wa 
wake zenu, watoto zenu wa kike wa kambo walio chini ya usimamizi wenu, 
waliozaliwa na wake ambao mmeshawaingilia, lakini hamna tatizo ikiwa 
hamjawaingilia wake hao (kuwaoa mabint zao), wake wa watoto wenu wa kiume 
waliotoka katika tupu zenu na ndugu wawili wa kike kwa wakati mmoja, isipokua 
kwa yale yaliyokwislui pita; Hakina, Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi 
wa Reltma. 

Aya ya 24 ya sura hiyo ikamalizia kwa kuweka wazi aina ya wanawake 
wasioruhusika kuolewa na wanaoruhusika kuolewa kwa kusema: 


^Jj>-!j am! <L_jL5”" I5vJLc! c-LnJu \J> Sh s-LccJ! oLj^j>tjJ!j<|i> 

0 O'. I ^ * o ^ °\ ' / I '"l 1 ' *• '* ' o* ^ s ^ f 0 ^ «"("• 4 * 0 o ^ o q ^ o 

Lo-jp jli"J a)! jj Jjj 4 j 


Waalmuhsanatu mina alnnisa-i illa ma malakat aymanukum kitaba Allahi 
AAalaykum waohilla lakum ma waraa dha likum an tabtaghoo bi-amwalikum 
muhsineena ghayra musafiheena fama istamtaAAtum bihi minhunna 
faatoohunna ojoorahunna fareedhatan wala iunaha AAalaykum feema 
taradaytum bihi min baAAdi alfareedhati inna Allaha kana AAaleeman 
hakeeman (Surat An Nisaa 4:24) 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








142 


Tafsir: Na (mmeharamishiwa) wanawake waliokwishaolewa, isipokua wale (illa 
ma malakat aymanukum) ambao mkono wenu wa kulia unawamiliki. Hivyo Allah 
amekupambieni, wote waliobakia kua ni halali juu yenu, pale mnapowataka kwa 
kutoa Mahari kutoka katika mali zenu mkitaka usafi, bila ya kuingiliana ambako 
si kwa kisheria, Itivyo kwa wale ambao mshawaingilia basi wapeni mahari yao 
kama ilivyoamrishwa, lakini baada ya kuamrishwa mahari mkikubaliana 
kupeana (zaid), basi hamna dhambi. Kwa Hakika Allah ni ntwenye kujua na ni 
Mwingi wa Busara. 

MFUMO WA UTUMWA NA MATEKA WA VITA KATIKA UISLAM. 

Tunapozungumzia asili ya Utumwa katika Uislam, basi inabidi lazima kuwekeana 
wazi kua mfumo wa Maisha ya Dini ya Kiislam si mfumo ambao ndio ulioanzisha 
mfumo wa kua na Watumwa Duniani, na pia si mfumo unaounga mkono Utumwa 
Duniani. Kwani asili ya rnfuo wa Utumwa inatokana na asili ya kutokea mapigano 
au vita baina ya vizazi vya Ibn Adam, hivyo basi tunaweza kusema kua asili ya 
Utumwa inaenda sambamba na asili ya vita, na Utumwa hutokana na matokeo ya 
vita, kwani mara tu baada ya takriban kila vita kumalizika basi hua hutokea 
miongoni mwa mambo mawili yafuatayo: 

1- Kuwepo kwa watu watakaofariki, aidha iwe kwa upande wa walioshindwa, 
au upande ulioshindwa au kwa pande zote mbili zilizopigana. 

2- Kuwepo kwa watu watakaotekwa iwe kwa upande ulioshinda, ulioshindwa 
au pande zote mbili. Na hivyo hali ya watu hao hutegemea na uhasama 
baina ya pande mbili husika, kwani aidha wanaweza wakabadilishana 
mateka hao, wakawaachia huru Mateka hao au wakabaki nao kama 
maadui zao na hivyo kuwafanyisha kazi za Kitumwa dhidi yao. 

Kwa upande wa Dini ya Kiislamu basi tunaona Uislam unakubaliana na mfumo wa 
kukamata mateka katika wakati wa vita, kwani hali hiyo hua haiepukiki, kwa sababu 
hata kama ikiwa Waislamu hawakukamata mateka, au watakamana lakini 
hawakuruhusiika kuwafanya Watumwa mateka hao, basi Waislamu huenda nao 
wakakamatwa mateka na kufanywa kua Watumwa. 

Ingawa mara tu baada ya Waislamu kuwakamata mateka maadui zao, basi 
huchukuliwa na kupelekwa kwa Amir mkuu wa Waislam ambae ndie hua na jukumu 
la kuwagawa Mateka hao ambapo kama ikionekana kua kuna Wanawake miongoni 
mwa mateka hao, basi kwa kila mpiganaji alieshiriki mapigano hayo, humilikishwa 
Mateka wake ambae kisharia hua tayari ni Milk Al Yamin wake kulingana na idadi 
ya mateka hao, na hivyo kila mtu aliepewa Milk al Yamin wake basi kisharia hua na 



AL MUSTAKSHIF ABI. MANAL DANAH 








143 


haki ya kumuingilia mwanamke kama anavyoweza kumuingilia mke wake, lakini 
vile vile kabla ya kuingiliana nae huko basi kwanza hua kuna masharti yake kama 
vile ilivyokua kuna masharti ya ndoa. Miongoni mwa masharti hayo ni> 

Kama vile ilivyokua hairuhusiki kwa Mwanamke kuolewa na waume wawili 
basi vile vile Hairuhusiki kwa mwanamke mmoja kua na wamiliki wawili. 

Hairuhusiki kumuingilia mwanamke alietekwa hadi pale ijulikane kama 
mwanamke huyo alikua na mumewe hapo kabla katika ardhi ya Makafiri ama 
la, na kama alikua ni mwenye kuolewa na hivyo amekamatwa peke yake bila 
ya mume wake, basi inabidi kwanza ndoa hiyo ibatilishwe, kwa kumhamishia 
mwanamke huyo katika ardhi ya Kiislam kiasi ya kua hakutokua na 
uwezekano wa kukutana tena baina ya mwanamke huyo na Mumewe aliemuoa 
hapo kabla. Kumhamishia mwanamke huyo katika ardhi ya Kiislam na 
Mumewe kubakia katika ardhi isiyokua ya Kiislam, basi hubatilisha moja kwa 
moja ndoa hiyo. 

Hairuhusiki kumuingilia Mwanamke alietekwa wakati mume wake akiwa pia 
ni miongoni mwa waliotekwa. 

Kama ihvyokua mwanamke alieachwa humbidi kusubiri kumalizika kipindi 
cha ‘Iddah ’ basi vile vile kwa mwanamke alietekwa hua ni lazima nae asubiriwe 
amalize kipindi kama hicho ambacho hua kinaitwa ’lstibraa’. Hivyo 
hairuhusiki kumuingilia Mwanamke alietekwa hadi pale atakapomaliza 
Istibraa. 

Kama ilivyokua kwa Mwanamke alieoloewa hua ni mwenye kumtegemea 
mume wake kiusimamizi katika majukumu, basi vile vile Hairuhusiki kwa 
Mateka kutomshughulikia kimajukumu, kwani ni jukumu la mmiliki 
kumshughulikia Mateka wake kama anavyo mshughulikia mke wake. 

Kama ilivyokua ndoa inamharamishia Mume kuwaoa ndugu wa damu wa Mke 
basi vile vile Hairuhusiki kwa mmiliki kumuingilia au kumuoa ndugu wa damu 
wa Mateka wake. n.k. 


Lakini pia kwa upande mwengine ili kuondoa udhalilishwaji na uvunjwaji haki za 
wanaokamatwa mateka basi Uislam unapendekeza kwani umeweka wazi kua inabidi 
mateka hao waachiwe huru kwa makubaliano maalum baina ya pande mbili 
zilizopigana iwe kwa kulipa fidya au bila kulipa fidya. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








144 


Qur’an na Sunnah zimetilia mkazo kua ni jambo jema kuwafanyia wema na 
kuwaachia mateka na watumwa kama alivyosema Nabii Muhammad Salallahu 

A ’layhi wa Salam kua: ‘Mtu atakaekua na mateka wa kike, akamsomesha, na 
kumlea na kumshughulikia kwa heshima na kisha akamuachia huru na 
kumuoa basi mtu huyo hua na malipo mara mbili ’(Sahih Bukhari). 


Na katika Hadith nyengine amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 

kua ‘Yeyote yule atakaemuacha huru Mtumwa Muislam, basi Allah ataviachia 
huru viungo vyote vya mwili wake visiguswe na moto wa Jahannam kama vile 
yeye alivyomuachia mtumwa huru huyo’^ 'Muslim) 


Moja katika A ’mal njema ni kuwaoa mateka waliosilimu au watumwa walioachiwa 
huru kwa sababu ya kuilinda heshima yao, kwani hua vigumu kwa mateka au 
mtumwa kuolewa baada ya kuachwa huru, na vile vile hua rahisi kwa Waislamu 
wasiokua na uwezo, kuwaoa mateka au watumwa hao, kama inavyotueleza Qur’an: 

j^SsjLcLi 4 JLp! awIj c->LL«jJJ! jtSsJLJL® j*SsjLc! c-jCl» 
jsP j^L-®! oJL 

jyJ! OL® L)!Jj>-! o!-b>tX» 'Jj oL>&3L 

cjjJ! sJ- J jJJJ t_->!sL*J! cjLLj^jJl ^Ip Lo +0 i 

s ,» .»£ f,- o /1 o» 0 -: i a 0 i • N 

jjAS- AUj yS>- O'j 


Waman lam yastatiAA minkum tawlan an yankiha almuhsanati almu/minati 
famin ma malakat aymanukum min fatayatikumu almu/minati waAllahu 
aAAlamu bi-eemanikum baAAdhukum min baAAdhin fainkihoohunna bi- 
idhni ahlihinna waatoohunna ojoorahunna bialmaAAroofi muhsanatin ghayra 
masafihatin wala muttakhi dha ti akhdanin fa-i dha ohsinna fa-in atayna 
bifahishatin faAAalayhinna nisfu ma AAala almuhsanati mina 
alAAa dha bi dha lika liman khashiya alAAanata minkum waan tasbiroo 
khayrun lakum waAllahu ghafoorun raheemun (SuratAn Nisaa 4:25) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








145 


Tafsir: Na ikiwa hamna uwezo wa kuoa wanawake walioamini waliokua huru, 
basi mnaweza kuwaoa wanawake walioamini miongoni mwa waliotekwa na 
watumwa, na Allah anajua kila kitu kuhusiana na Imani zenu baina yenu. 
Waoeni kwa ruhusa za watu wao (wanaowamiliki, au waangangalizi wao) na 
mntwape ntahari yao kutokana na kile kinachotosheleza, wao (watumwa na 
mateka) wawe wasaft, na wasiwe wenye kufanya zina, wala wasichukue wanaume 
na baada ya kuolewa, ikiwa watafanya zinaa basi adhabu yao ni nusu ya wale 
wanawake waliokua (hawajaolewa) huru, Hii ni kwayulea anaeogopa kudhuriwa 
kwa diniyake au kwa ntwili wake. Lakini bora kwenu nyie ikiwa mtakua na subra, 
Allah ni ntwingi wa Kusantehe na ntwingi wa rehma. 

Miongoni mwa aya zilizosisitizia kuwakomboa, kuwaoa watumwa wa kike au 
kuwaozesha watumwa wa kike kwa watumwa wa kiume ni pamoja na aya za 32 na 
33 za SuratAn Noor zisemazo: 




Waankihoo al-ayama minkum waalssaliheena min AAibadikum wa-ima-ikum 
in yakoonoo fuqaraa yughnihimu Allahu min fadhlihi waAllahu wasiAAun 
AAaleemun. (Surat An Noor 24:32) 

Tafsir: Na ozesheni miongoni mwa Al Ayyama, au wafanyao a’mali njema 
ntiongoni mwa watumwa wenu wa kiunte na wa kike: Ikiwa wako katika hali ya 
untasikini Allah atawapa fadhila zake, kwatti kwa hakika Allah ni ntwingi wa kila 
kitu na ni ntwenye kujua kila kitu. 

Neno AlAyyanta ’ ambalo ni wingi wa Ayyim linamaanisha mjane awe mwanamme 
au mwanammke awe aliewahi kuoa au kuolewa kabla au hajawahi kuoa au kuolewa 
kabla. 

Kisha ikafuatia aya isemayo: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








146 


JjA J'j 4ij23 aMI L>-l5\j jjJjJ *y jjjjJl OLA*AJjJj<|l> 

4_&jj!j i-g-^ ^xilp j! jjAjjlSo i^JLcJ c-vSCli LC Ljlx5Tj! jjJcjJ 

LLLs^- jjj! j| g-!-*-i! (_5^" 'j- a j5j’ Sfj jLl"!jT j$jJ! am! <JL* 

JJr^-* 'j5* i "4 Jt 4 Jr 4 aW ! j ls jr°j Lj jJ! o IjL! jP !jjtCcJ 


WalyastaAAfifi alladhina la yajidoona nikahan hatta yughniyahumu Allahu 
min fadhlihi waalladhina yabtaghoona alkitaba mimma malakat aymanukum 
fakatiboohum in AAalimtum feehim khayran waatoohum min mali Allahi 
alla dhi atakum wala tukrihoo fatayatikum AAala albigha-i in aradna 
tahassunan litabtaghoo AAarada alhayati alddunya waman yukrihhunna fa- 
inna Allaha min baAAdi ikrahihinna ghafoorun raheemun (Surat An Noor 
24:33) 

Tafsir: Na waachieni wale waliokua hawana uwezo wa kipesa wa kuoa wakae 
wajihifadhi (wasifanye maasi), hadi pale Allah atakapowapa uwezo kwa fadhila 
zake. Na miongoni mwa mnaowamiliki wakitaka kuandikiwa mkataba wa uhuru 
wao, waandikieni hivyo, ikiwa mnawajua kua ni waaminifu. Na wapeni baadhi ya 
mali zenu zinazotokana na utajiri wa Allah aliokupeni juu yenu. Na 
msiwalazimishe kufanya ukahaba, ikiwa wanataka usafi, ili mpate kunufaika 
kidunia. Lakiiti ikiwa mmoja wenu atawalizimisha (ukahaba), basi baada ya 
kulazimishwa huko, Allah ni mwenye kusamehe na ni mwingi wa rehma 
(Atawasamehe wanawake hao kutokana na kulazimishwa kwao kufanya dhambi 
hiyo). 


Tukiangalia katika aya hizo tutaona kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala anatoa ruhsa 
ya kuwaoa Milk alyamiin au waliokua wakimilikiwa kwa njia ya utumwa na mateka 
wa vita, hii ni moja ya kati ya njia za kuwaachia huru, na njia nyengine ni kufungiana 
nao mkataba usemao kua mtumwa au mateka anaweza kufanya kazi halafu akakatwa 
mshahara wake hadi kumaliziana kiwango watakachokubaliana na mmiliki wake, na 
baada ya kutimia kiwango hicho mtumwa huyo anaweza kua huru kutokana na 
makubaliano ya mkataba huo, vile vile aya hizo zinakataza kuwavunjia haki 
watumwa au mateka hao. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 










147 


Miongoni mwa njia alizotumia Allah Subhanahu wa Ta’ala kuondoa utumwa 
kidogo kidogo hatua kwa hatua ni pamoja na kafara za viapo, kama inavyoonesha 
Qur’an : 


^ j A‘C' J| j^Jjjfcl ihji.«loT Uo _L_jjl jniJLCvA 'b'jLS' AJjliSo 

(»AaL?- IjSsjlil ojliS^iJJJi ^Ul 2 j*Jj JjJ; (i 2J_sj jl 

aJIjT jSsJ Iwl ijy-5j UJJ-TS”" (^_SvJ \Jc.l IjJ2jL>-Ij 


La yu-akhidhukumu Allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yu- 
akhidhukum bima AAaqqadtumu al-aymana fakaffaratuhu itAAamu 
AAasharati masakeena min awsati ma tutAAimoona ahleekum aw kiswatuhum 
aw tahreeru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dha lika 
kaffaratu aymanikum i tha halaftum waihfarf/too aymanakum ka dha lika 
yubayyinu Allahu lakum ayatihi laAAallakum tashkuroona (Surat Al Maidah 
5:89) 

Tafsir: Allah hatokuadhibuni kwa viapo vyenu msivyovikusudia, lakini 
atakuadhibuni kwa yale mliyoyakusudia kuyaapia, na kafara yake ni kuwalisha 
maskini kumi, kutokana na kipomo cha kile mnachoilisha familia zenu, au 
kuwavisha, au kuachia huru watumwa, lakini asiekua na uwezo wa hayo basi na 
afunge kwa siku tatu; Itii ni kafara kwa viapo vyenu pale mnapo apa; hivyo lindeni 
viapo vyenu (msiape ovyo ovyo), hivyo Allah anaweka wazi Hi muwe na shukran. 

Miongoni mwa mifano miengine ni katika aya inayozungumzia kafara ya Talaka ya 
Zihar, n.k. 


ry* 4J3J IjJTs LiJ <jj.ij*j (C j_gjlAJ (jjJj&Uij ^jJJlj{ 

■W’jyu:»- (jjiA_*J Uc J))lj 4 j (jjiipjJ jSJj l_Jo LjXj (jl 


Waalladhina yudhahiroona min nisa-ihim thumma yaAAoodoona lima qaloo 
fatahreeru raqabatin min qabli an yatamassa dha likum tooAAadhoona bihi 
waAllahu bima taAAmaloona khabeerun (Surat Al Mujadala 58:3) 

Tafsir: Na kwa wale wanaojiharamishia wake zao kwa kuwafananisha migongo 
yao na migongo ya mama zao, basi huweza kuyarudisha yale waliyoyasema, 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 








148 


wamuachie huru mtumwa kabla ya kugusana tena (kurudiana) juu ya hayo 
mnapewa onyo (ili msirudie mambo hayo) na Allah anajua kila mnachokifanya. 

Kwa upande wa Hadith ziko nyingi na moja miongoni mwao ni ile ya Abd Allah Ibn 
Umar, ambae alimwita mtumwa wake na akamuona ana alama ya kupigwa 
mgongoni mwake, Abd Allah Ibn Umar akamuuliza ‘Nimekusababishia 
maumivu?’ yule mtumwa akajibu ‘La’ hapo Abd Allah Ibn Umar akasema 
‘Hapana, kuanzia sasa hivi uko huru’. Halafu akaokota kijiwe ardhini na kusema, 
‘Sina nililolipata, hata kulingana na uzito wa hiki, kwani nimemsikia Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akisema kua: Yeyote yule anaempiga 
mtumwa wake bila ya kosa linalofahamika, au akampiga kibao tu basi kafara 
yake ni kumuachia huru mtumwa huyo.’ ( Sahih Muslim ) 

Kwa kutilia mkazo umuhimu wa kuwaachia huru na kuwalipia fidya zao watumwa 
na mateka waliokua hawana uwezo wa kujilipia ili kua huru, basi Qur’an katika 
kuainisha watu wanaohitaji kufaidika na pesa za Zakkah, imesema kua miongoni 
mwao ni watumwa, iwe kwa kuwalipia kwa wamiliki wao wawe huru ama kuwapa 
wao wenyewe wakajikomboa, kama inavyosema SuratAt Tawba : 





Innama alssadaqatu lilfuqara-i waalmasakeeni waalAAamileena AAalayha 
waalmu-allafati quloobuhum wafee alrriqabi waalgharimeena wafee sabeeli 
Allahi waibni alssabeeli fareedatan mina Allahi waAllahu AAaleemun 
hakeemun (SuratAt Tawba 9:60) 

Tafsir: Hakika ya Sadaka (Zakkah) ni kwa ajili aya Mafukara, Masikini, na 
walioajiriwa kukusanya Zakkah; na kuzivutia nyoyo za wale waliokua 
wamevutiwa na Uislam; na kuwaachia huru Watumwa; na wale wanye madeni; 
na kwa ajiliya itjia ya Allah, na kwa msafiri (aliefikwa na matatizo na kukwama 
na akawa hana pesa za kuendelea na safari yake); huo ni wajibu uliowekwa na 
Allah. Kwa hakika Allah ni mjuzi wa kila kitu na ni mwingi wa Busara. 

Baada ya kuangalia maana ya Suria na Milk al Yamini basi tunatakiwa tufahamu 
kua hali inayoruhusu watu kua na Suria na Milk al Yamini kwa kisharia haipo tena 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








149 

katika wakati huu tuliokua nao, na hii ni kutokana na mambo mengi sana miongoni 
mwao ni pamoja na uhimizwaji wa kuondolewa kwa utumwa, kutokuwepo kwa 
uadilifu miongoni mwa Waislam na hivyo kutoweka kwa hali ya kuhalisha 
mapigano ya vita vya Jihad kwa ajili ya Allah Subhanah wa Ta ’ala, n.k 

Kwani Sharia ’h ya Kiislam inasema kua kukakamata mateka na kua na watumwa 
hairuhusiwi pale inapokua hakuna kiongozi Muadilifu anaeongoza Ummah wa 
Kiislam yaani Khalifah Muadilifu, na kunaruhusika pale inapotokea vita vya Jihad 
vilivyoruhusika kisharia, hata hivyo bado kuna kipingamizi cha kuwaachia huru bila 
ya kuwalipisha fidya wale waliotekwa ili kuonesha ukarimu. 

fngawa katika ulimwengu wa leo hakuna hali ya kuhalalisha utumwa kutokana na 
mtizamo wa Sharia ’h wa dini ya Kiislam na pia Sharia ’h za kilimwengu, lakini hata 
hivyo utumwa bado upo na miongoni mwa utumwa huo ni pamoja na watu kufungwa 
jela bila ya kua na makosa, au kua na hatia, kwa mfano wakati Marekani na 
washirika wake, walipoamua kueneza mamlaka yao ili kuweza kuchota mafuta na 
gesi kwa urahisi katika maeneo ya Mashariki ya kati na hivyo kuvamia nchi kama 
Afghanistan, Iraq, Yemen, Libya n.k walikamata watu mbali mbali waliokuwemo 
na wasiokuwemo kwa kisingizio cha ugaidi na kuwaweka ndani katika jela za 
Bagram, Abu Ghrib, Guantanamo n.k. Na si katika nchi hizo tu bali watumwa au 
mateka wa aina hii wamo katika takriban magereza ya kila nchi duniani. 

Vile vile kuna utumwa mwengine ambao bado unaendelea katika baadhi ya sehemu 
duniani kutokana na umasikini, ambapo watu masikini huhadaiwa kupatiwa kazi 
kutoka katika nchi moja hadi nchi nyengine, lakini matokeo yake mambo hua si 
kama walivyotegemea hivyo hufanyishwa kazi ambazo hazina tofauti na utumwa 
kutokana na kunyanyaswa au pia kulipwa chini ya kiwango kinachoridhisha 
kisharia, hivyo watu hao hubakia katika kazi hizo kwa sababu hawana tena uwezo 
wa kurudi walikotoka, na pia hata wakirudi wengine walikopa pesa za matayarisho 
ya safari hizo wakiwa na malengo ya kua watalipa baada ya kupata mshahara 
unaotokana na kazi hizo, hivyo inabidi hawawezi kurudi bila ya kua na uwezo wa 
kurudisha walichokopa. 

Huu pia hua ni utumwa, unaoendelea katika nchi rnbali mbali duniani, hususan 
katika nchi za Uarabuni, na ukweli ni kua Uislamu unapinga sana mambo kama 
haya, na ndio maana ukawainisha watu kama hawa kua ni miongoni mwa wanaofaa 
kupewa pesa za Zakkah ili waweze kujikomboa kutokana na matatizo yao, katika 
kusisitizia kuwaonea huruma watu kama hawa na watu walio chini ya mamalaka 
yetu, anasema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








150 


‘Wafanyakazi wenu ni ndugu zenu, Allah amewaweka chini ya usimamizi 
wenu. Kama angelitaka basi angelikuwekeni nyinyi chini ya usimamizi wao, 
hivyo yeyote yule ambae ana ndugu yake chini ya usimamizi wake, basi amlishe 
kile anachokula yeye na amvishe kile anachovaa yeye, msiwape kazi 
zilizokuwepo nje ya uwezo wao, ikiwa kazi ni ngumu kwao basi wasaidieni’. 

Vile vile anasema Abu Mas'ud al-Ansari: ‘Nilikua nikimpiga mfanyakazi wangu, 
mara nikasikia sauti ikisema kutoka nyuma kwangu: ‘Ya Abu Masoud, 
kumbuka kua Allah ana mamlaka makubwa zaid ya hayo uliyokua nayo wewe 
kwake yeye (huyo anaempiga)’, nilipogeuka nikamuona Rasul Allah Salallaliu 
A ’layhi wa Salam. Nikasema: ‘Nimemuachia huru kwa ajili ya Allah’. Na hapo 
Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Kama usingelifanya hivyo 
basi mlango wa Jahannam ungelifunguka kwa ajili yako, au moto wa Jahannam 
ungelikuunguza.” ( Sahih Muslim, Kitab Al Iman) 

Alisema Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salam alisema katika khutba yake ya 
kuagia kua: ‘Na watumwa wenu hakikisheni kua mnawalisha kile ambacho 
mnakula nyinyi na mnawavisha kile ambacho mnavaa nyinyi, na wanapofanya 
makosa ambapo mtashindwa kuwasamehe basi wauzeni, kwani wao ni waja wa 
Allah na hawastahiki kuadhibiwa’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua akihimiza uadilifu baina ya 
watu katika familia, katika jamii n.k, kwani Uislam haukutofautisha baina ya alie 
juu kimamlaka na alie chini, mwenye nguvu na alie dhaifu, masikini na tajiri, 
mwanamme na mwanamke n.k, na uadilifu huu ndio uliowavutia watu wengi 
miongoni mwa wasiokua Waislamu kuingia katika mfumo wa maisha ya dini ya 
Kiislamu. 

AAL, AHL, ZA WJ NA QA WWAM KATIKA UISLAM. 

Maneno ya kiarabu A ’hl na Al kwa kilugha yana maana moja ambayo hua ni kuoa, 
kuzoea, kukaribisha, familia, jamii ya watu wenye kuishi ndani ya nyumba moja au 
sehemu moja walio chini ya msimamizi mmoja ambae hua ni Mume au Baba, vile 
vile maana ya neno hili pia hutumika kuelezea uhusiano wa kutegemeana baina ya 
mume na mke ambapo ndani ya uhusiano huo huingia pia watoto, ndugu na jamaa 
wanaohudumiwa na msimamizi wa familia husika. 

Ambapo neno Zawj kwa kilugha humaanisha ‘Pea moja ya kitu ’ na vie vile 
humaanisha ndoa, na pia hua na maana ya Mume pale mzungumzaji anapokua ni 
Mke na humanisha Mke pale mzungumzaji anapokua ni Mume. Kiislam 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








151 


tunapozungumzia kuhusiana na suala la Zawj familia ya Mume na Mke, basi hua 
hamna suali la ni nani bora miongoni mwao, kwa sababu Qur’an inawaona wote 
wawili kua ni “Zawj” (Wawili wanakamilishana bila ya mmoja kuonekana bora na 
kujaribu kua juu ya mwenzake), anasema Ibn Manzur katika Lisan Al Arab kua : 

‘Mfano mzuri wa maana ya neno Zawaj hua ni ‘Zawja Na’iV (Pea ya viatu), 
kwani mtu hua hajiulizi ni kipi kiatu bora, cha kulia au cha kushoto?’ 

Tukiangalia jamii za watu wa zamani kabla ya kuja kwa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam basi tuaona kua ilikua hakuna hali ya kuthaminiwa kwa A ’hl, Aila 
wala Zawj ambao hua wanajumuisha familia katika jamii, hususan pale inapokua 
wanafamilia hao wanapokua ni wanawake. Kiasi ya kua hali ilifikia watu kuona aibu 
kubwa sana pale wanapojaaliwa kupata mtoto wa kike na hivyo kua ni jambo la 
kawaida kwa mzee kumzika mzima mzima mtoto wake wa kike asiekua na hatia 
yeyote. Allah Subhanahu wa Ta ’ala anatuthibitishia haya katika Quran kwa kuhoji 
na kukataza pale aliposema: 



Waidha almawuudat suilat, Bi ayyi dhanbi Qutilat (SuratAt Takwir 81:8-9) 

Tafsir: Na Mtoto wa kike aliezikwa akiwa hai atakapoenda kuulizwa, Alifanya 
dhambi gani iliyompelekea yeye kukatiliwa Nafsi yake. 

Hivyo ndivyo hali ilivyokua katika zama Jahiliyah, lakini mitizamo hiyo katika 
jarnii ilianza kubadilika, baada ya kuja Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam baada ya kushuka aya tuliyoiangalia na aya nyenginezo ambazo 
zinazosisitizia kua Wanaume na Wanawake si mtu na mmiliki wake bali ni wenye 
kusaidiana kimajukumu baina yao, kama tunavyoona vile isemavyo aya inayofuatia: 




Waalmu/minoona waalmu/minatu baAAduhum awliyao baAAdin ya/muroona 
bialmaAAroofi wayanhawna AAani almunkari wayuqeemoona alssalata 
wayu/toona alzzakata wayuteeAAoona Allaha warasoolahu ola-ika 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 










152 


sayarhamuhumu Allahu inna Allaha AAazeezun hakeemun (Surat At Tawba 
9:71) 

Tafsir: Na Waumini, Wanaume na Wanawake wao kwa wao ni wasaidizi wenye 
kusaidiana, huamrishana mema na kukatazana maovu, wanasali, na kutoa 
Zakkah na kumtii Allah na Mtume wake (Sala Allahu A ’layhi wa Salam). Allah 
atawaingiza katika Relima zake. Hakika Allah ni mwenye uwezo na mwenye 
Hikma. 


Hii inaonesha kua Waumini wa kiume na wa kike wako sawa sawa kiutukufu lakini 
wanatofautiana katika baadhi ya mambo ya kimajukumu kama inavyoweka wazi aya 
inayofuatia kwa kusema: 


Jjji- '^rj 2 JrfcU NrAi ifA tsN 

4}U 


Walahunna mithlu alladhee AAalayhinna bialmaAAroofi walilrrijali 
AAalayhinna darajatun waAllahu AAazeezun hakeemun (Surat Al Baqara 
2:228) 


Tafsir: Na wao (Wake) wana Itaki (juu ya Waume zao) kama vile (zilivyo haki za 
Waume) juu yao kwa namna inavyofaa. Lakini Wanaume wana darja juu yao. Na 
hakika Allah ni mwenye Uwezo na mwingi wa Hikma. 

Darja hiyo ya Wanaume dhidi ya wanawake katika familia hua si ya kiutukufu bali 
hua ni ya kimajukumu ya kuwashughulikia katika kuwahudumia wanawake na 
familia nzima kwa ujumla, hali hii inafafanulika zaidi pale tunapoangalia katika aya 
inayofuatia ambayo inasema kua: 


I ymj \ L Cj jULj aU I Lc s- I j \j2 (J \Jfp I < 





Alrrijalu qawwamoona AAala alnnisa-i bima fa dhdh ala Allahu baAAdhahum 
AAala baAAdhin wabima anfaqoo min amwalihim (Surat An Nisaa 4:34) 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 










153 

Tafsir: Wanaume ni Qawwamoona (wasimamizi) juu ya Wanawake kwa sababu 
Allah amewafadhili baadhi yao (Wanaume) juu ya baadhi yao (Wanawake) 
kutokana na kile wanachokichuma na kukitumia juuyao. 

Maana ya neno Qawwam kwa kilugha hua linamaanisha kusimamia au kuhudumia 
kitu kwa muda mrefu, hivyo tunapozungumzia kifamilia basi neno hili hua 
linajumuisha jukumu la kusimamia kimwili, kimahitaji, kiheshima na kimajukumu 
kwa upande wa kidunia na kiakhera. 

Hivyo maana ya neno Qawwam hua kamwe haimaanishi kama vile wanavyofikiria 
watu wengi kua maana yake ni kudhibiti, kuweka chini yake au chini ya mamlaka 
yake, kwani kufikiria hivyo basi hua ni kama walivyokua wakifanya jamii za watu 
wa Kijahiliyyah. 

Katika kuieleze maana ya aya hii, basi anasema Imam Fakhr al Din A1 Razi 
kuhusiana na aya hii ya Surat An Nisaa 4:34 kua: ‘ Alrrijalu qawwamoona AAala 
alnnisa-i (Wanaume ni wasimamizi wa Wanawake) ina uhusiano na aya 
nyengine kabla yake isemayo: 



Wala tatamannaw ma fadhala Allahu bihi baAAdhakum AAala 
baAAdhin fSuratAn Nisaa 4:32 ) 


Tafsir: Na wala msitamani kile ambacho Allah amewafadhili baadhi yenu kuliko 
wengine. 

Imam Fakhr Ad Din A1 Razi anaendelea kwa kusema: Aya ambayo tulisema kua 
ilishushwa kwa sababu baadhi ya Wanawake walitoa kauli kuhusiana na Allah 
kuwapendelea katika Urithi Wanaume. Hivyo Allah ameweka wazi katika ayah 
hii kua amewafadhili tu Wanaume juu ya Wanwake kwa sababu Wanaume ni 
Wasimamizi wa Wanawake. Kwani ingawa wote Mke na Mume wanafaidika 
na matunda na haki zinazotokana na kua pamoja, basi Allah amemuamrisha 
Mwanamme kumlipa Mwanamke sehemu ya ndoa yao, na kumhudumia katika 
mahitaji ya kila siku, hivyo ongezeko la upande mmoja hukabiliana na 
ongezeko la upande wa pili - na hivyo hua kama vile hamna pendeleo baina 
yao. Jambo hili linaweka wazi mpangilio wa namna zilivyopangika aya.’ 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








154 


Hivyo darja ya Qawwam aliyokua nayo mwanamme kwa familia yake hua ni 
kuilinda, kuisimania na kuwahudumia A ’al, Ahl, Zawj au familia yake katika hali ya 
kiuadilifu, na hapa msimamizi husika hua anatakiwa kuitumia fadhila hiyo 
aliyopewa na Allah Subhanah wa Ta ’ala, kwa kua na umakini, huruma, busara na 
subra katika kutekeleza majukumu hayo, kwani vyenginevyo itakua ni kuenda 
kinyume na matakwa ya mfadhili na mtoaji wa majukumu hayo na hivyo 
mwanamme husika hupoteza haki ya kua na Darja hiyo ya Qawwam. 

Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta ’ala akawaambia wale walioamini katika 
Qur’an kwa kusema: 


> , 9 , >? .s . a £ V } t O } 0 « — . 

^jLJ! !^L> !^> 

U jLajj Li jjii! <jj^2S/ j!J-j J£>*)Lp iSjjLi L^-Jlp 

Ya ayyuha alladheena amanoo qoo anfusakum waahleekum naran waqooduha 
alnnasu waalhijaratu AAalayha mala-ikatun ghil arf/m n shidadun la 
yaAAsoona Allaha ma amarahum wayafAAaloona ma y u /maroo n a (Surat At 
Tahrim 66:6) 

Tafsir: Enyi mlioamini, ziokoeni Nafsi zenu na Ahlikum (familia zenu) kutokana 
na Moto ambao kuni zake ni watu na mawe, ambao unasimamiwa na Malaika 
wakali na wenye nguvu, ambao kamwe hawaasi amri wanazozipokea kutoka kwa 
Allah, bali hufanya kile wanachoamrishwa. 

Hivyo basi hadhi ya Darja hiyo aliyopewa Msimamizi wa familia na ugumu wa 
jukumu hilo unaoneka wazi pale tuunapoona una jukumu la QawM>am ni pamoja na 
kuwaokoa ahli zake kutokana na moto kwani vyenginevyo atakuja kukimbizana nao 
katika siku ya siku kama unavyoelezewa katika aya zinayofuatia: 


/ s ^ ' * s [s ^ D .fo O s [*[ £ 'S ' O '' 

> AJj j 4Xe>^j? j Ij Ij — 4^>-1 yoJ I faj Pjj < 


Yawma yafirru almaro min akheehi; Waommihi waabeehi; Wa sah ibatihi 
wabaneehi (Surat Abasa 80:34-36) 


Tafsir: Siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake; Na Mama yake na Baba yake; 
na Mke wake na Watoto wake. 


AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








155 


Aya hii inaweka wazi kua Mtu au Qawwam atakaikimbia familia yake, Mama yake, 
Baba yake mke wake na Watoto wake yaani Ahl zake, Aila wake na Zawj wake 
ambao ni jukumu lake, pale watakapomtaka awajibu ni kwa sababu gani hakuwa 
muadilifu juu yao katika kuwatekelezea majukumu yao ipasavyo. 

Amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: 


Gfj CAitt 


Khayrukum, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahlihi. 


‘Mbora miongoni mwenu ni yule alie mbora kwa familia yake, na mimi ni 
mbora miongoni mwenu kwa familia yangu’. ( Imam Ihn Majah) 

Hivyo Kiislam ni wajibu kwa Mwanamme ambae ni Baba, Kaka au Mume kua 
mbora kwa kuwasimamia, kuwahudumia na kuwatekelezea majukumu yao yote 
wale walio chini yake katika familia. Kwani wakati Mwanamme yupo katika kazi 
ya kuwatafutia rizki na mahitaji yao mengine ya lazima, basi Mwanamke ambae hua 
ni Mama, Dada au Mke yeye jukumu lake hua ni kuwasimamia, kuwatunza, kuwalea 
na kuwaanda watoto na familia katika muelekeo wa maisha yao ya baadae. Kutokana 
na hali hii basi ndio maana Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alipoulizwa baina ya wazee wawili Baba na Mama ni yupi wa kumheshimu na 
kumpenda na kumshughulikia zaidi alijibu: ‘Mama, kisha Mama, kisha Mama 
kisha Baba’. 

Uislam haukumpa hadhi Mama pekee, bali umeupa hadhi upande wote wa mzee wa 
Kike ambao kwa Kiislam hujumuisha Mama, Shangazi wa Upande wa Mama, 
Shangazi wa Upande wa Baba, Bibi, Mke wa Baba n.k, kama tunavyoona katika 
Hadith ya Abd Allah Ibn ‘Umar isemayo: ‘Kuna mtu alikuja kwa Rasul Allah 
Salallahu A’layhi wa Salam na kusema: ‘Hakika mimi nimefanya dhambi 
kubwa, Jee kuna jambo ambalo nnaweza kulifanya kulidia dhambi hiyo?’ 
Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam akamuuliza: ‘Jee unae Mama?’ Yule 
mtu akajibu: ‘La!’, Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam akamuuliza tena : 
‘Unae Shangazi wa Upande wa Mama?’ Yule mtu akajibu: ‘Naam’ Rasul Allah 
Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia yule mtu: ‘Basi mfanyie wema na 
umhumdumie sana.” 


Hadhi hii haipo kwa wanawake watu wazima tu bali pia kwa watoto wa kike na 
ndugu zetu wa kike kwani amesema Rasul Allah Salallahu A’lavhi wa Salam : 

‘Hakuna yeyote katika Ummah wangu ambae mweye watoto watatu wa kike 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








156 


au ndugu watatu wa kike, na kisha akawasimamia na kuwahudumia hadi 
wakawa wakubwa, basi atakua pamoja namo Peponi kama hivi - Huku 
akionesha vidole vyake viwili cha shahada na cha kati vikiwa pamoja’ ( AlAwsat 
na Majmaa Al Zawaid) 

Anasema pia Abu Hurayrah kua amesema Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam 

kua ‘Yeyote yule mwenye watoto watatu wa kike, akawahudumia, 
akawafurahisha huku akiwa na subira, basi Allah Subhanahu wa Ta’ala 
atamuingiza Peponi mtu huyo kutokana na kuwa na huruma juu yao’ mtu 
mmoja akauliza: ‘Vipi kama ikiwa mtu huyo ana watoto wawili wa kike?’ 
Rasul Allah Salallahu A’Iayhi wa Salam akasema: ‘Hata kama akiwa na 
wawili’, mtu mwengine akauliza: ‘Ya Rasul Allah, Vipi akiwa na mmoja tu?’, 
Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Hata kama akiwa na mmoja 


tu.” 


Anasema Abd Allah Ibn' Abbas kua: ‘Amesema Rasul Allah Salallaliu A ’layhi wa 
Salam kua : ‘Yeyote yule mwenye kupata mtoto wa kike, na akawa hakumzika 
au kumfedhehesha na akawa hakumpendelea mtoto wake wa kiume dhidi ya 
mtoto wake wa kike, basi Allah Subhanahu wa Ta’ala atamuingiza Peponi kwa 
ajili yake.” 

Tukiangalia hali ilivyokua kabla ya kuja kwa Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi wa 
Salam, kutokana na Hadith ya Jabir Ibn Abu Talib ambae ni Ibn Ami wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika kumuainishia Ashama Ibn Abjar 
ambae ni maarufu kama Mfalme Najash baada ya kuwauliza Waislam mara tu 
walipowasili nchini Uhabeshi au Ethiopia kwa kujibu swali lifuatalo alilowauliza, 
‘Jee ni ipi iliyokua dini yenu ya kwanza kabla ya dini yenu hii mpya? Jee ni hii 
dini yenu mpya ni dini gani? Na kwanini mkahamia katika nchi yangu?’ 

Jafar Ibn Abu Talib aliuelzea Uislam kwa kusema: ‘Ewe Mfalme, sisi tulikua ni 
watu wajinga, tuliokua tukiishi kama wanyama wa mwituni, mwenye nguvu 
miongoni mwetu aliishi kwa kuwatumia wasiokua na nguvu. Tulikua hatuna 
sheria yeyote, na tulikua hatuna mamlaka isipokua wenye nguvu dhidi ya 
wasiokua na nguvu. Tulikua tukiabudu masanamu yaliyotengenezwa kutokana 
na udongo au miti, na hatukujua heshima wala maana ya utu. Halafu Mungu 
akatushushia Rehma zake, akatutumia Mtume kutoka miongoni mwetu, ambae 
anafahamika kutokana na ukweli na uaminifu wake, tabia zake ni mfano wa 
kuingwa miongoni mwetu, na ni mwenye kutoka katika ukoo bora miongoni 
mwa waarabu. Akatuita katika kumuabudu Mungu mmoja, na akatukataza 
kuyaabudia masanamu, akatuamrisha kusema ukweli, kuwalinda wasiokua na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








157 

nguvu, masikini, wanyonge, wajane na mayatima. Ametuamrisha 
kuwaheshimu wanawake na tusiwasingizie mambo ya uongo. Wengi miongoni 
mwa watu wetu bado ni wenye kua na miungu mingi na wanachukia maamuzi 
yetu ya kujiunga na Imani mpya ambayo inayoitwa Uislam. Hivyo wameanza 
kututeketeza, na ni katika kukimbia mauajiyao ndio tukafuata usalama katika 
Ufalme wako.’ 

Ingawa Jafar Ibn Abi Talib alikua ni Ibn Ami wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam lakini pia alikua ni miongoni mwa Masahaba watano waliotoka 
katika ukoo wa Banu Hashim waliofanana sana kisura na Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam wakiwemo pia Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib (mjukuu wa 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam), Abu Sufyan Ibn A1 Harith, As Sayb 
Ibn Ubayd (Babu wa babu yake Imam A1 Shafi’i) na Qutham Ibn A1 Abbas. 

Bila ya kuyatumia maneno aliyoyasema Jabir Ibn Abi Talib kua kama ushahidi wa 
ukombozi wa watu wa aina tofauti basi tunaona wazi kua Nabii Salallahu A ’layhi 
wa Salam alikua ni mfano wa kuigwa na ni Nuru iliyokuja kumurika mambo mengi 
yaliyokua hayafai lakini yalikua yakifanywa katika jamii, na hivyo kumurika na 
kuonesha heshima na haki za wanyonge, watumwa, masikini, wanawake, mayatima 
na kadhalika katika jamii. 

Anasema Abu Huraira, kua: ‘Alikuja mtu kwa Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa 
Salam na kumlalamikia, kuhusiana na ugumu wa Moyo wake, ambapo Rasul 
Allah Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia: ‘Kama unataka kua na Moyo 
mlaini basi walishe Masikini na wafariji Mayatima’ 

Vile vile akasema Sahl Ibn Sa’d kua, ‘Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam alisema 
‘Mimi na anaelea Mayatima tuko kama hivi Peponi’ na akagusanisha kidole 
chake cha Shahada na kidole chake cha kati kwa pamoja.’ 

Tukiangalia katika Hadith nyengine basi tunaona jinsi Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam anavyotufundisha namna unavyotakiwa kua uhusiano katika 
familia kama vile anavyosema, Sayyida Aisha kua: ‘Rasul Allah Salallahu A ’layhi 
wa Salam amesema: ‘Kwa hakika miongoni mwa Waumini waliokua na Imani 
bora kabisa, basi ni wale wenye tabia nzuri za kupendeza na wale wenye 
kuzifanyia wema zaidi familia zao.” Vile vile tunayaona haya katika ile Hadith 
maarufu ya Jabir Ibn Abd Allah ambae alikua ni miongoni mwa Masahaba vijana 
waliooa wakiwa na umri wa miaka 18 kua: 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








158 


Safari moja alikua katika msafara pamoja na Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, na walipokaribia mji wa Madina, yeye akaanza kuongeza 
mwendo juu ya kipando chake. Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akamuuliza imekuaje mbona anaharakia kurudi nyumbani? Jabir akajibu: 
‘Mimi nimeoa hivi karibuni’, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akamuuliza : ‘Umeoa mjane au mwari?’ Jabir akajibu: ‘Mjane’. 

Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akasema: ‘Ah sasa kwa nini 
hukuoa mwanamke kijana, ambae ungeweza kucheza nae, na yeye akacheza 
pamoja nawe, akakuchekesha na wewe ukamchekesha?’ 

Jabir akasema: ‘Ya Rasul Allah! Baba yangu alikufa Shahid katika vita vya 
Uhud, hivyo akawacha nyuma yake watoto wadogo wa kike, hivyo sikuona haja 
ya kuoa mwanamke mdogo kama wao, niliona bora nioe mwanamke mkubwa 
ambae atakaeweza kuwasimamia wadogo zangu’, Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam akasema: ‘Naam, Umefanya uamuzi wa Busara kabisa’ 

Jabir anaendelea kusema: ‘Hivyo tulipo karibia kuingia mjini, Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akaniambia, punguza mwendo, na usubiri usiku 
ndio uingie, ili kwa yule ambae hajachana nywele zake azichane, na yule 
aliekua hakunyoa sehemu zake za siri apate kunyoa’. Kisha akaniambia: 
‘Utakapomuingilia basi kua na busara na upole’. (Sahih Bukhari na Sahih 
Muslirn) 

Hadith hii inatuonesha ukweli na uwazi kua Nabii Muhammad SalallahuA ’layhi wa 
Salam katika familia kuhusiana na kuishi kwa kupendana, kuhurumiana, kuridhiana, 
kufurahishana, kusaidiana n.k baina ya mwanamme na mwanamke, watu wazima na 
watoto, familia na jamii nzima kwa ujumla. 

Anasema Al-Aswad kua siku moja: ‘Nilimuuliza Aisha, 'Jee Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam alikua akikaa nyumbani hufanya nini?’ Aisha 
akajibu, ‘Alikua akisaidia familia yake na akisikia Adhana basi hutoka nje 
kuenda kusali.’ (Imam Bukhari). 

Hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alikua akikaa na wake zake 
na pia kuwasaidia kazi rnbali mbali, ijapokua miongoni mwa wake zake wote 
aliowaoa, hakuna aliekua mke aliekua mdogo kiumri, mwari na bikra isipokua 
Ummu ulMu ’minina A’isha bint Abu Bakr pekee na wengine waliobakia walikua ni 
wajane, waliofiwa na waume zao vitani na pia walikua ni watu wazima na wakubwa 
pia kiumri lakini alikua a ki kaa nao na kuwasadia bila kupendelea. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








159 


Wanazuoni wa Hadith wanasema kua kuna Hadith zilizopokewa na wake wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ziko takriban 3000, kati ya hizo Hadith 
2210 zinatoka kwa Aisha Umm ul Mu’minina, 378 zinatoka kwa Ummu Salama 
Umm ul Mu’minin na wake wengine waliobakia wamepokea Hadith baina ya 11 
hadi 65, na hii inategemea na mda aliokaa mke huyo kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kabla ya kufariki kwake na vile vile inategemea na mda 
wa kuolewa kwa mke huyo na kukaa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kabla ya kufariki kwake. 

Mbali ya kua na wake wengi katika maisha yake, lakini tukiyazingatia maisha ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kabla ya kuoa kwake, baada ya kuoa 
kwake na namna alivyokua akiishi na wake zake tutaona kua ni ya mfano wa kuigwa 
katika kuishi kwa uadilifu, heshima, upendo, ukarimu na huruma kwa wake zetu na 
familia zetu. 

Anasema Sayyida Aisha kua: ‘Siku moja alikuja Bedui kwa Rasul Allah na 
akasema: ‘Unawabusu watoto wako, wakati sisi hatufanyi hivyo.’ Rasul Allahi 
Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Sina la kukufanyieni pale itakapotokea 
kua Allah Subhanahu wa Ta’ala atakapoziondoa Rehma katika nyoyo 
zenu’ ’(lmam Bukhari) 

Maisha yake na wake zake yanatufundisha kua wanawake ni watu walio huru 
kisharia, hawawezi kuolewa bila ya ridhaa yao, wanayo haki ya kukaa na majina yao 
baada ya kuolewa, wanayo haki ya kudhibiti mali zao, wanayo haki ya kurithi mali, 
wanayo haki ya kubatilisha ndoa zao pale inapotokea unyanyaswaji au kuvunjiwa 
haki zao, wanayo haki ya kuishi katika jamii kama vile wanavyoishi watu wengine, 
wanayo haki ya kufanya Ibada zote zinazofanywa na wanaume n.k. 

Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika Qur’an : 




Man AAamila salihan min dhakarin aw untha wahuwa mu/minun 
falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi-ahsani 
ma kanoo yaAAmaloona. (Surat An Nahl 16:97 ) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








160 

Tafsir: Yeyote yule atakaefanya jema awe mwanamme au mwanamke na akawa 
ni Mu ’umini wa kweli, basi kwa hakika tutampa maisha mapya yaliyo masafi na 
mazuri, na tutamlipa kutokana na ubora wa vitendo vyake. 

Nabii Muhamniad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua pia akikaa na kushauriana nao 
wake zake na kusikiliza ushauri wao na moja kati ya mfano wa hilo ni pale baada ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kusaini Mkataba wa Hudaybiyyah, 
aliposema kuwaambia Masahaba zake ‘Nyanyukeni, mchinje wanyama wenu na 
kisha mnyoe nywele zenu’, hata hivyo hakuna hata Sahaba mmoja alienyanyua 
mguu wake kufanya vile alivyoamrisha Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, kutokana na kuvunjika moyo kwa yale yaliyotokea katika makubaliano ya 
mkataba huo. 

Hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akanyanyuka na kuenda kwa 
Ummu Salama na kumwambia yaliyotokea na hapo Ummu Salama akamwambia 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ‘Ya Rasul Allah, unataka maneno 
yako yafanyiwe kazi? Basi nenda nje na usizungumze na mtu yeyote hadi pale 
utakapomaliza kuchinja mnyama wako na kunyoa nywele zako’, hapo Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akatoka nje akachinja rnnyama wake na 
kuanza kunyoa nywele zake, na baada ya Masahaba kumuona Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam anafanya hivyo basi na wao wakanyanyuka na kufanya 
kama vile alivyofanya. (Imam Bukhari) 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua pia a ki kaa na kutaniana na 
wake zake, kama inavyothibitisha Hadith ya Nu’man Ibn Bishr isemayo kua siku 
moja ‘Abu Bakr alikuja na kugonga mlango na kuomba ruhusa kuingia ndani 
kwa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam , akamsikia A’isha 
akimpandishia sauti Nabii Muhammad Salallaliu A’layhi wa Salam, hivyo 
baada ya kuruhusiwa kuingia ndani, Abu Bakr akaingia ndani na kumkamata 
A’isha na kumwambia, ‘Ewe mtoto wa Umm Ruman kwa nini unanyanyua 
sauti zaid ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa SalamV. 

Hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akaingilia kati na kumzuia 
Abu Bakr asimpige mtoto wake mbele yake, Abu Bakr alipoondoka Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamliwaza A’isha na kumwambia 
‘Unaona nilivyokuokoa kutoka kwake?’, baada ya muda Abu Bakr akarudi na 
kupiga hodi, alipokaribishwa, akawaona Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi 
wa Salam na A’isha wanacheka na kutaniana. ‘Abu Bakr akasema, niruhusuni 
niwe sehemu ya amani yenu kama mlivyoniruhusu kua sehemu ya mgogoro 
wvnu.”IImam Ahmad) 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








161 


Katika Hadith nyengine ya Imam A1 Tirmidhi isemayo kua, ‘Siku moja kutokana 
na wivu aliokua nao A’isha kwa Saiiyyah, A’isha alimwambia Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam , jee umeona jinsi Safflyah alivyokua 
mfupi?, hapo Nabii Muhammad Salallahu Alayhi wa Salaam akajibu ‘Hakika 
umesema kitu ambacho, kama kingelichanganywa na bahari basi bahari yote 
ingelichafuka”, hapa tunaona namna Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam alivyokua akiishi na wake zake wote kwa uadilifu. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alisema: Muogopeni Allah 
kuhusiana na Mwanamke, kwani kwa hakika mmewaoa kutokana na Amanah 
ya Allah na kuihalalisha miili yao juu yenu kwa kutumia maneno ya Allah, Mna 
haki juu yao na wao wana haki juu yenu, kuhusiana na mavazi na vyakula 
vyao. 

Mwanazuoni wa Hadith na mtafiti wa mambo ya Kiislam katika kame yetu aitwae 
Muhammad Akram Nadwi anasema katika kufanya uchunguzi wake juu ya hadhi na 
darja wa Wanawake katika Uislamu katika Qur’an na vitabu mbali mbali vya Hadith 
kua: ‘Mwanammke anapokua Mtoto, basi humfungulia mlango wa Pepo baba 
yake, anapokua Mke, hukamilisha nusu ya Dini ya Mume wake na anapokua 
Mama basi Pepo hua chini ya Miguu yake.’, Muhammad Ak ram Nadwi 
anaendelea kwa kusema: ‘Kama kila mtu angelikua anaijua thamani hasa ya 
mwanamke katika dini ya Kiislam, basi hata wanaume wangeliona kua bora 
wangelikua Wanawake’. 

Vile vile Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alikua ni mwenye 
kuwashirikisha wanawake katika mambo mbali mbali wenye utaalamu nayo katika 
kunyanyua mapato yao na kujenga uchumi wa jamii ya Kiislam, kwani vile vile 
wanawake wanayo haki ya kuendelea kufanya kazi za kiuchumi kwa ajili ya maisha 
yao, kwa mfano Umm ul Mu ’minina Zaynab bint Jahsh al Asadiya alikua ni 
mtaalamu mkubwa wa kazi za mikono ikiwemo, kufuma vitambaa na kushona nguo 
na mapambo mbali mbali, na vile vile mke wa Abd Allah Ibn Masoud ambae aliekua 
mahiri katika utengenezaji wa mafuta mazuri na walikua wakiendeleza fani zao na 
bila kuvunjiwa haki zao katika uendelezaji wa shughuli zao mbali mbali ikiwemo 
pia kupigana katika vita vya Jihad kwa waliokua na uwezo huo. 

Miongoni mwa wanawake waliokua katika harakati za kupigana Jihad wakati wa 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni pamoja na : Umm Salim Ibn 
Malhan, Umm Harambint Malhan, Umm Al-Harith Al-Ansariyah, Ar-Rubayy’ bint 
Mu‘widh, Umm Sanan al-Aslamiyyah, Umm Salit, Layla Al-Ghiffariyah, Ku‘aybah 
Bint Sa‘id Al-Aslamiyah, Himnah, Umm Ziyad Al-Ashja‘yah bint Jahsh, Rufaidat 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








162 


bint Ka’ab al Aslamiyyat; Aminat Bint Qays al Ghifariyyat; Umm ‘Atiyyah al 
Anasariyyat; Nusaibat Bint Ka’ab al Maziniyyat; Umm 'Atiyyah al Ansariyat al 
Khadfidhat, Zainab A1 Awd ambae alikua ni mtaalamu wa macho na Rufaydah Bint 
Saad Al-Ansariyah n.k 

Ambapo Rufaydah Bint Saad A1 Ansariyah alietoka katika ukooo wa Bani Aslam 
kabila la A1 Khazraj alikua ni Daktari mkuu wa Jeshi la Kiislam takriban katika kila 
vita alivyopigana Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kiasi ya kua ilikua 
ni jambo la kawaida katika uwanja wa vita kusikia kauli zisemazo ‘Mpelekeni katika 
Hema la Rufaydah', pale Mujahidina wanapojeruhiwa katika vita, kwani Hema la 
Rufaydah lilikua ndio hospitali ya kila majeruhi miongoni mwa majeshi ya Kiislam, 
hospitali ambayo ilikua ikihama na kuhamia katika kila sehemu wanayopigana vita 
Waislam. Miongoni mwa wasaidizi wa Rufayda A1 Ansarriya ni pamoja na Aminah, 
Umm Ayman, Safiyat, Umm Sulaim na Hind. 

Vile vile kuna Umm Ammara ambae pia anajulikana kama Nusaibat bint Ka'ab bin 
Amru bin 'Awf bin Mabdhool bin 'Amru bin Ghanam bin Mazin bin al Najjar al 
Ansariyat, ambae aliolewa na Zayd Ibn Asim na hivyo kupata watoto wawili Abd 
Allah na Habiib. Urnmu Ammara alikua anaiongoza familia yake yote kwa pamoja 
katika kuwahudumia Waislam vitani kwa matibabu na majumbani. Umm Ammara 
alikua na familia yake alikua ni miongoni mwa waliopigana na kusaidia katika vita 
vya Uhud kiasi ya kua hali ya vita ilipobadilika na kua mbaya kwa upande wa 
Waislam aliamua kukamata upanga na kumhami Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam. Umm Ammara pia alihudhuria katika vita vya Yamammah. 

Vile vile kuna Layla bint Abdullah bin Abd Shams bin Khalaf bin Shadad al- 
Qurashiyah al-Adawiyah, ambae maarufii kama Shifaa A1 Adawiyah au Umm 
Sulaiman, aliitwa Ash Shifaa kwa sababu ya kua ni mwenye I’lm kubwa ya mambo 
mbali mbali ikiwemo kuandika, kusoma na vile vile uwezo mkubwa wa kutibu kwa 
kutumia Ruqya, alipewa ruhusa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
kutibu kwa kutumia Ruqya na pia akawa mwalimu wa wanawake wengine akiwemo 
pia Hafsah Umm ul Muuminina. 

Hali hii ni tofauti na wanavyofikiria wengi wasiomjua Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, wasioujua Uislam na kuupinga na vile vile wasioijua historia ya 
watu wa Magharibi, kwani wao huona kua Uislam unawabana kiakili, kifikra na pia 
kuwavunjia wanawake haki zao, wakati ukweli ni kua Uislamu umewakomboa 
Wanawake na kuwapa haki zao kwa miaka 1000 kabla ya hata watu wa Magharibi 
kuanza kufikiria kuhusu haki za Wanawake, na ndio maana Hairunisaa Gul ambae 
ni mke wa aliekua Rais wa Uturuki kuhusiana na Hijab yake akasema kua: ‘Hijabu 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








163 


yangu ni kwa ajili ya kufunika kichwa changu, si kwa ajili ya kufunika a ki ii 
zangu.’ 

Kwani hadi kufikia katika kame ya 17 wanawake wa Magharibi walikua kama 
anavyoelezea Muingereza aliekua mpiganiaji wa haki za wanawake wa nchi za 
Magharibi, aitwae Mary Wollstonecraft (1759-1797) kua: ‘Wanawake wa wakati 
wangu wanafungwa kama vile ndege kwenye vijumba vyao, hawana la kufanya 
ila kujipamba kwa kutumia unyoya na kuruka ruka kutoka katika tawi moja 
kuelekea jengine’(/t Vindication of the Rights of Woman ), na kisha Mary 
Wollstonecraft akawalaumu wanaume wa nchi za Magharibi kwa kuwatumia 
wanawake nyumbani na kuwadhoofisha miili yao na kuzifinya akili zao kwa 
kutowapa kipaumbele. 

Anasema Edward Tumer ‘ Wanawake wa Magharbi wahkua hawana haki yeyote 
isipokua haki ya waume zao. Hadi mwanzoni mwa karne ya 19, hali ya 
mwanamke alieolewa katika nchi za Magharibi ilikua haimruhusu kufanya 
kazi ofisini, kupiga kura katika uchaguzi, kuwemo katika mambo ya Sharia ’h, 
kumiliki mali na mwanamke anapoolewa basi mali yake yote ilikua inakua 
chini ya usimamizi wa mumewe na inapotokea mke na mume kuachana basi 
mwanamke hua hana haki ya kukaa na watoto .\Edward Raymond Turner, 
‘The Women's SuffrageMovement in England’) 

Tukirudi kwa mambo yalivyokua katika upande wa watu wa Arabuni kabla ya kuja 
Uislam na narnna yalivyobadilika ghafla na wanawake kujisikia kua wako huru 
baada ya kuja Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam mfano mzuri ni pale 
tunapoangalia Hadith ya Ubayd Ibn Umayr isemayo kua: ‘Aisha alilalamika kua 
Rasul Allah alikua akikaa sana katika nyumba ya Zaynab bint Jahsh na 
kunywa Asali katika nyumba yake, hivyo akasema: ‘Mimi na Hafsah 
tukakubaliana kua kila mmoja wetu amuulize Mbona ninasikia harufu ya 
Maghafir katika mwili wako? Umekula MaghafirV ’ 

Maghafir ni aina ya tunda kama ndimu tamu ambalo hutoa utufyuri au mvuke wenye 
harufu, hivyo Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam alipoulizwa akasema 


«aJ jij 






d? n» 


La! Bal sharibtu aA’salan ainda Zaynab bint Jahshi walan aAuuda lahu 
i La, sikula bali nilikunywa Asali kwa Zaynab bint Jahsh, lakini sitokula tena. ’ 


AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








164 

Kisa hiki ndio ikawa sababu ya kushuka aya ifuatayo: 


li J &\ 5^1 u JgfjT 


Ya ayyuha alnnabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghee 
mar dha ta azwajika waAllahu ghafoorun raheemun ( SuratAt Tahrim 66:1) 


Tafsir: Ewe Nabii! Kwa nini unaharamisha kile ambacho Allah amekihalalisha 
juu yako, Jee unatafuta kuwaridhisha wake zako? Hakika Allah ni mwingi wa 
Usamehevu na ni mwingi wa Rehma. 


Ingawa Hadith hii ya Ubayd In Umayr imemalizikia hapo lakini Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala alimuwekea wazi Mtume wake Salallahu A ’layhi wa Salam yale 
yaliyotokea na hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akawakasirikia 
wake zake, kama anavyohadithia Abd Allah Ibn Abbas katika Hadith nyengine kwa 
kusema: 

‘Nilikua na hamu kubwa ya kumuuliza Umar, kuhusiana na wake wawili 
ambao walishirikiana dhidi ya Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam 
na hivyo wakashushiwa aya aisemayo: 

awI OU ifSfj C-Jw? Jjls> awI L 


In tatooba ila Allahi faqad saghat quloobukuma wa-in tarfftahara AAalayhi fa- 
inna Allaha huwa mawlahu wajibreelu wasalihu almu/mineena waalmala-ikatu 
baAAda dha lika rfAaheerun (Surat At Tahrim 66:4) 

Tafsir : Ikiwa nyie wawili (Wake wa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam ambao ni Aisha na Hafsah) mtatubu kwa Allah. Kwani kwa hakika nyoyo 
zenu zimeegemea sana (katika kumpinga Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam katika kile anachokipenda), lakini kama mkisaidiana dhidi yake, basi kwa 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








165 


ltakika Allah ni Msaidizi wake, na Jibril, na wachamungu miongoni mwa 
walioamini, na pia Malaika ni wasaidizi wake. 

Hadi pale Umar alipoenda Hija nami nikaenda pamoja nae, tulipokua njiani 
alishuka kutoka katika kipando chake na akaenda kujisaidia, aliporudi 
nikammiminia maji akanawa mikono yake na kutia udhu nami nikamuuliza, 
nae akasema ‘Unashangaza Ya Ibn Abbas!’. (Az Zuhri ambae alikuwepo pia 
wakati huo anasema kua: Wa Allahi Umar hakulipenda suali hilo lakini 
hakuficha kitu). Umar Akajibu: ‘Walikua ni A’isha na Hafsah’, kisha Umar 
akaendelea: ‘Sisi Maquraysh tulikua tunawamiliki Wanawake, hivyo tulikua 
hatuwaruhusu kuingilia mambo yetu. Lakini tulipokuja Madina tukakuta 
watu wamedhibitiwa na wanawake wao, na wanawake wetu wakaanza 
kujifunza kutoka kwa wanawake wao. 

Nyumba yangu ilikua iko karibu na nyumba za Banu Umayyah ibn Zayd, 
katika Al Awali. Siku moja nilimkaripia mke wangu, nae akanijibu. 
Nikamwambia, ‘Inashangaza umehkia kiasi hiki sasa?!’, ‘Nae akaniambia, 
unakasirika kujibiwa wakati wake wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, wanafanya hivyo hivyo? Na mmoja kati yao atajitenga nae leo kwa siku 
nzima hadi usiku.’ 

Hivyo nikatoka na kuenda hadi kwa Hafsa na kumwambia ‘Jee unajibishana 
na Rasul Allahi Salullahu A’layhi wa SalamV akasema ‘Naam’, nikamuuliza 
jee kuna mmoja wenu ambae leo hii atajitenga nae?, nae akajibu ‘Naam’. Nami 
nikasema : ‘Yeyote yule miongoni mwenu atakaefanya hivyo basi atakua 
ameangamia, na ni mwenye kupotea, Jee yuko yeyote yule miongoni mwenu 
mwenye uhakika kua Allah atakua radhi nae kutokana na kumkasirisha 
Mtume wake Salallahu A ’layhi wa Salam i Kwani kama ni vyenginevyo basi 
atakua ameangamia, Usijibishane na Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam, 
usimshurutishe kitu chochote, bora unaweza kunishurutishe mimi chochote 
kile unachokitaka, na usihadaike na kumuiga jirani yako (yaani Aisha) kwani 
yeye ni mzuri zaidi kuliko wewe, na Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam 
anapenda zaidi kuliko wewe.’ 

Kisha Umar akaendelea kwa kusema ‘Kulikua na jirani yangu mmoja 
miongoni mwa Ansari ambae nilikua nimepanga nae kua, ikiwa yeye atakua 
hayupo nami nitakua na Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, basi 
nitamwambia kile alichokua hajakisikia, na mimi nikiwa sipo lakini yeye yupo 
basi ataniambia kile nilichokua sijakisikia. Kwa wakati huo viongozi wa miji 
miengine walikua washasalimu amri kwa Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








166 


Salam, isipokua mfalme wa Ghasan, ambae tulikua na wasi wasi kua huenda 
ikawa anajitayarisha kutuvamia, na mara ghafla usiku mmoja yule jirani 
yangu akaja kuniambia: ‘Msiba! kuna jambo baya limetokea!’ nami 
nikamuuliza: Nini kimetokea? Mfalme wa Ghasan kavamia?’ naye akanijibu : 
‘La! Msiba mkuhwa zaid ya huo, kwani Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kaachana na wake zake wote’. 

Nami nikasema ‘Hafsa ameshaangamia na kupotea, yale niliyoyafikiria 
yatatokea ndio yaliyotokea’. Baada ya kusali Alfajir nikaenda kwa Hafsa na 
kumkuta analia na nikamuuliza ‘Jee Rasul Allah Salallaliu A ’layhi wa Salam 
kakuacheni?’ nae akanijibu ‘Sijui ila amejitenga katika chumba cha juu’ 
nikaenda katika sehemu hiyo na kumkuta mtumwa, nikamwambia nnataka kuonana 
na Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam, akaingia ndani na kisha akarudi na 
kuniambia: ‘Nimemuambia kua unataka kuonana nae lakini amenyamaza 
kimya’, nikaondoka na kuenda katika Minbar na kukuta watu wakiwa wanalia, 
nikashindwa kustahmili nikarudi tena kwa yule mtumwa na kumwambia aniombee 
ruhusa nionane nae Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam, akaingia ndani na 
kurudi na kunijibu kama alivyonijibu mwanzo, nikaonodoka tena na kurudi tena 
nikakataliwa na nilipokua nataka kuondoka nikaruhusiwa kuingia, nilipoingia 
nikatoa salam na kumkuta Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam, kalala juu ya 
mkeka, na mwili wake una alama ya mkeka. 

Nikamuuliza ‘Ya Rasul Allah kweli umeachana na wake zako?’, akaniangalia na 
kunijibu ‘La!’ Nami nikasema ‘Allahu Akbar! Ya Rasul Allah! Angalia sasa hivi 
tulivyokua! Sisi Maquraysh tulikua ni wenye kuwatawala wanawake, lakini 
tulipokuja Madina tukakuta watu ambao wanatawaliwa na wanawake, na 
wanawake wetu wakaanza kuwaiga wanawake hao, niligombana na mke 
wangu nae akanijibu, hivyo nikakasirika na kumwambia umeflkia kiasi hiki 
sasa hivi?’ Nae akasema ‘Unanishangaa mie wakati wake wa Rasul Allah 
wanamfanyia hivyo hivyo? Na mmoja miongoni mwao atatengana nae mchana 
na usiku wa leo!’ Nami nikasema, ‘Yeyote atakaefanya hivyo basi atakua ni 
mwenye kuangamia, Jee yuko miongoni mwao mwenye uhakika kua Allah 
ataridhika nae kutokana na kumkasirisha Mtume wake?’ Rasul Allah Salallahu 
A’layhi wa Salam akatabasamu, nami nikasema ‘Ya Rasul Allah nilienda kwa 
Hafsa na kumwambia Usihadaike na kumuiga jirani yako (Aisha) kwani yeye 
ni mzuri zaid yako na anapendwa zaidi na Rasu Allah kuliko wewe.’ Rasul Allah 
Salallahu A ’layhi wa Salam akatabasamu tena. 

Nikamwambia Rasul Allah: ‘Jee nijisikie huru kukuambia jambo lolote?’ nae 
akasema ‘Naam’, hivyo nikakaa kitako chini na kuangaza chumbani na 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








167 


kumwambia: ‘Uombee Ummah wako Ya Rasul Allah kwa Allah ili aujaalie uwe 
Ummah ulionawiri, kwani amewajaalia Warumi na Waajemi kua ni watu 
wanaoishi maisha mazuri, lakini hawamuamini Allah Subhanahu wa Ta’ala .’ 

Rasul Allah akakaa kitako na kusema: ‘Unatilia shaka Ya Ibn ul Khattab! Hao ni 
watu ambao raha zao zimeharakishwa kwa ajili yao hapa Duniani.’ Hivyo nami 
nikasema : ‘Niombee maghfira kwa Allah, Ya Rasul Allah’. Rasul Allah aliapa 
kutowakaribia wake zake kwa mwezi mmoja kwani alikua amewakasirikia sana, 
hadi pale Allah alipomkaripia. (Musnad Imam Ahmad, Imam Bukhari na Imam 
Muslim) 

Hivyo ingawa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alikua akiwakasirikia 
na kuwakaripia lakini hakuwahi kuwapiga ahl zake, bali alikua ni mpole, mwenye 
huruma, mstahmilivu na muadilifu kwao kwa kila mtu na kila kitu. Allah Subhanahu 
wa Ta’ala anatuthibitisha haya katika Qur’an pale aliposema: 



Laqad jaakum rasoolun min anfusikum AAazeezun AAalayhi ma_AAanittum 
hareesun AAalaykum bialmu/mineena raoofun raheemun. (Surat At Tawba 
9:128) 

Tafsir: Kwa hakika, amekujieniMtume (MuhammadSalallahu ATayhi waSalam) 
kutoka miongoni mwenu, Inamuuma sana kua nyinyi mdhurike au mpate 
matatizo, ana wasiwasi juu yenu (ili mpate kuongoka, na mtubu kwa Mola wenu, 
ili mpate kuingia Peponi na muokoke na moto) kwa waumini Yeye (Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salant) Ni mwingi wa Huruma na mwingi wa 
Rehma. 

Na huu ndio msingi wa Dini ya Kiislam kama inavyojionesha wazi, kwani katika 
kipindi cha uhai wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam mambo mbali 
mbali yahusuyo jamii ya Kiislam, matatizo na utatuzi wake yaliainishwa na 
kuwekwa wazi hatua kwa hatua kwa manufaa ya Ummah wa Kiislam kupitia katika 
njia ya hukmu na Sharia ’h za Kiislam zilizokua zinaendelea kutolewa na 
kuteremshwa kutokana na mazingira na maisha ya Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








168 


Katika kipindi hiki ilikua kila Waislam wanapotokewa na tatizo basi humfuata Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ili kuulizia utatuzi wa tatizo hilo na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua akitoa hukmu, na aidha hukmu hiyo 
ilikua imepitia katika aya ya Qur’an aliyoteremshiwa, au kwa Hadith na baadhi ya 
wakati hukmu zilikua zinapatikana kutokana na vitendo vyake mwenyewe Nabii 
Muhanmiad Salallahu A ’layhi wa Salam na pia kutokana na kukubali ama kukemea 
vitendo vya Masahaba zake. 

Vyovyote vile alivyoamua na kuhukumu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, basi alikua hasemi tu kwa matamanio yake, bali hua ni Wahy kutoka kwa 
Mola wake, iwe kwa njia ya Hadith ul Quds ama kwa njia ya Qur’an. Kwani Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala amesema katika Qur’an: 



Wama yantiqu A’ani alhawa; In huwa illa wahyun yooha (SuratAn Najm 53: 3- 
4). 


Tafsir: Na hazungumzi kutokana na matamanio yake, kwa Itakika Itaikua ila ni 
Wahy tuliomshushia. 

Hukmu na Sharia ’h zilizokua zinatoka kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, zilikua zinategemea njia mbili ambazo ni Qur’an na Sunnah. Na inapotokea 
kua kumetolewa hukmu ambayo haikutokana na Qur ’an na ikawa ina kasoro basi 
Malaika Jibril A ’layhi Salatu wa Salam ambae alikua kama mwalimu wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hushuka na aya ya Qur’an na kurekebisha 
hukmu au jambo hilo kama tulivyoona katika Hadith inayoelezea sababu ya kushuka 
aya ya SuratA Tahrim 66:1. 



Ya ayyuha alnnabiyyu hma tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghee 
mardata azwajika waAllahu ghafoorun raheemun (SuratAt Tahrim 66:1) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








169 


Tafsir: Ewe Nabii! Kwa nini unaharamisha kile ambacho Allalt amekihalalisha 
juu yako, Jee unatafuta kuwafurahisha wake zako? Hakika Allah ni ntwingi wa 
Usamehevu na ni ntwingi wa Rehma. 

Hivyo kuna baadhi ya aya za Qur ’an zilizoteremshwa kutokana na matukio maalum, 
au kwa ajili ya kujibu masuala maalum, na vile vile kuna baadhi ya aya 
zilizoteremshwa bila ya kutokea matokeo au maswali maalum ambayo 
yaliyopelekea kushuka kwa aya hizo. 

Tukiiangalia Qur ’an kwa ujumla basi tunaona kua kuna aya ambazo zilishuka katika 
mji wa Makkah, ambazo zinahusisha theluthi mbili ya aya zote za Qur’an ambazo 
hizi hujulikana kama aya za Makkah ( Makki ). Kwa ujumla zinajumuisha asilimia 
ndogo ya hukmu (Ahkami), kwani zinazungumzia zaid kuhusiana na kuelezea na 
kufimdisha misingi ya Kiislam na kuwaita watu katika dini ya Kiislam, kama vile 
kuhusiana na Kumuamini Allah Subhanahu wa Ta’ala na Nabii Muhammad 
Salallahu A’Iayhi wa Salam, kuamini siku ya Malipo, Kuamrisha kusimamisha Sala, 
kufahamisha Maadili na Akhlaq za Kiislam kama kusema ukweli, kua na uaminifii, 
kukataza mambo maovu, mauaji, kuzikwa watoto wa kike walio hai, kupunja katika 
mizani n.k 

Na vile vile kuna aya ambazo zilishuka katika mji wa Madina ambazo hizi 
zinajumuisha robo tatu ya aya zote Qur’an na zinajulikana kama aya za Madina 
(Madani). Aya hizi zinazungumzia Mu ’amalat (Mambo ya kubadilishana katika 
biashara kuuza, kununua, kukodishana, riba n.k). Vile vile katika aya hizi pia ziko 
zile zinazozungumzia kuhusiana na Hudud (zinazohusiana na Adhabu za makosa ya 
Zina, Wizi, Riba n.k ), Jinayat (zinazohusiana na adhabu za makosa ya Jinai 
kuhusiana na adhabu ya mauaji ya mtu alieua kwa kukusudia, adhabu za Majambazi, 
n.k), Bayyinat (zinazohusiana na namna ya kupata ushahidi katika kesi mbali mbali). 
Hukmu zilizobakia zinazozungumzia kuhusiana na Ibada za Sala, Zakkah, Hijjah na 
Jihadi pia ziliteremshwa katika kipindi hiki cha Madina. 

Tofauti na namna vilivyoteremshwa vitabu vyengine vyote vilivyotajwa katika 
Qur’an, yaani Taurat, Zabur na Injil, ambavyo viliteremshwa kila kimoja kwa 
wakati mmoja, kwani kama tulivyoona kua Qur’an ilishushwa hatua kwa hatua, na 
sababu ya kushuka kwake hivyo inawekwa wazi na Allah Subhanahu wa Ta ’ala pale 
aliposema katika Surat al Furqan kua: 




AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 









170 


Ka dha lika linuthabbita bihi fu-adaka warattalnahu tarteelan (Surat Al Furqan 
25:32) 


Tafsir: Kadhalika ili kukipa ithibati (kukipa nguvu) kifua chako juu yake (ya 
Qur’an), na tukakushushia kwa mpangilio. 

Na pia katika Surat al Israa iliposema: 


oLJjJJ (^Ip Jlp o\fjasi oLliji 


Waqur-anan faraqnahu htaqraahu AAala alnnasi AAala mukthin 
wanazzalnahu tanzeelan (Surat Al Israa 17:106) 

Tafsir: Na Qur ’an tuliyoigawa (katika sehemu sehemu), ili upate kuwasomea watu 
hatua kwa hatua, Na kwa uteremsho uliopangika kwa vituo. 

Hikma kubwa iliyomo ndani ya kuteremshwa kwake Qur’an hatua kwa hatua ni 
kumfunza mambo mapya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kila baada 
ya mda, na kidogo kidogo kumuongoza katika njia sahih ili kumpa msimamo thabit, 
na hivyo hua rahisi kwake yeye na kwa wafuasi wake kuweza kuihifadhi, huku 
wakiifanyia kazi kwa vitendo, vile vile kwa kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
anawajua viurnbe wake basi alikua akijua kua itakua ni vigumu kwa ghafla moja 
kubadilisha kila njia na mifiimo ya maisha waliyokua wakiishi viumbe vyake, na 
hivyo katika mteremsho huo Qur ’an ikawa kidogo kidogo inafungamana na mfiimo 
mpya wa maisha ya Kiislam unaongoza na kubagua baya na zuri kwa manufaa yao. 

Kulingana na mtizamo wa Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazal 
basi tunaona kua kimpangilio Quran ina aya arnbazo zina Marijani na pia ina aya 
zenye Lulu. Aya zenye Marijani ni zile aya ambazo maalum zinazungumzia 
kuhusiana na Allah Subhanah wa Ta ’ala, Majina yake, Sifa zake na Kazi zake. Hizi 
zinawakilisha utambulisho wake Allah Subhanahu wa Ta ’ala kwa ufahamu wa waja 
wake. Aya hizi ziko 763 ambapo aya 7 miongoni mwao zinajumuisha aya zote za 
Surat al Fatiha. 


Aya zenye Lulu ni zile aya ambazo zinazoielezea njia iliyonyooka na kuamrisha, 
kuhamasisha na kumtia ari mtu kuifuata njia hiyo. Hizi zinawakilisha utambulisho 
wa namna ya kuifanyia kazi kivitendo njia hiyo iliyonyooka. Aya hizi ziko 741, 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








171 


ambapo aya 46 miongoni mwao zinapatikana katika Surat Al Bagara zikiwemo aya 
5 za mwanzo za Sura hiyo. 

Kutokana na mpangilio na utaratibu wa uteremsho huo basi tunaweza kuona kua 
Maamrisho, Makatazo, Hukmu na Sharia ’h za Kiislam hazikuteremshwa zote kwa 
pamoja bali ziliteremshwa kidogo kidogo kupitia aya moja moja za Qur’an ambazo 
baadhi yao zilikua zikijifafanua wenyewe na nyengine zilikua zikifafanulika kupitia 
kwa aya nyengine na pia zikiungwa rnkono na kufafanuliwa katika njia ya Hadith 
na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 


Hivyo basi bila ya shaka ni jambo lililowazi kua ni vigumu kufafanua au kutoa 
Hukmu na Sharia ’h Sahih kutoka katika vyanzo hivyo vya Qur’an na Sunnah, kwa 
yule ambae mtu hana utaalam unaotakiwa ambao utamfanya ajue ni Hukmu na 
Sharia ’h zipi zilizokuja kabla na ni zipi zilizokuja baadae, kutokana na kutojua aya 
ipi inaifafanua aya ipi, Hadith ipi inaunga mkono aya ipi, Hadith ipi inafafanua aya 
ipi n.k. 

Na hii ndio sababu kubwa na ya muhimu ambayo inatupelekea kuingia katika sura 
ya pili ya kitabu hiki yenye mada kuu ya kitabu hiki, ambayo ni Taqlid na Ijtihad na 
umuhimu wake katika historia tukufu ya Dini na maisha tuliyonayo Waislam. 


SURA YA PILI 


jj*}! \ JSjj/Jl IjstJslj am ! !jjt*ls! \jjJ> ! J^aJ! 

j! JjjJ! \j (Jl 'jls* <3 



jJJi 


Ya ayyuha alla dhi na amanoo ateeAAoo Allaha waateeAAoo alrrasoola waolee 
al-amri minkum fa-in tanazaAAtum fee shay-in faruddoohu ila Allahi 
waalrrasooli in kuntum tu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri dha lika 
khayrun waahsanu ta/weelan. ( Surat An Nisaa 4:59). 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 










172 


Tafsir: ‘Enyi mlioamini mtiini Allah na Rasuli na wenye amri juuyenu. Na 
mkikhitilafiana kwa chochote bainayenu basi rudini kwaAllah na Mtume wake, 
ikiwa mnamuamini Allah na siku ya mwisho, kufanya hivyo ni bora na inafaa 
zaid katika kupata uamuzi wa mwisho ’ 


MAANA YA TAQLID 

TAQLID maana yake ni kufuata ushauri wa kisharia kutoka kwa mtu (ambae 
ushauri wake si uthibitisho katika Sharia’h ya kiislam) bila kutaka uthibitisho 
kutoka kwa mtu umfuatae. ( Al-Mustasfa min usul al-Fiqh, Imam Al Ghazal) 

Hii ina maana kua mtu afanyae Taqlid ambae kwa kilugha huitwa Muqallid hachukui 
ushauri wa yule aliefanya Ijtihad kua ni chanzo cha Sharia ’h za Kiislam, kwani 
chanzo cha Sharia ’h za kiislam ni Qur’an na Sunnah. Sababu inayomfanya Muqallid 
kumfuata Mujtahid ni kuamini kua Mujtahid ana elimu na uwezo wa kuchambua 
Qur’an na Hadith ambao yeye Muqalid hua hana. Taqlid hufanywa katika mambo 
ya Fiqh. 

MAANA YA FIQH. 

Neno F1QH kwa kilugha maana yake ni Ufahamu wa kina zaid. Imam Fakhr Ad Din 
A1 Razi anasema kua: Fiqh ni/7/« ya kutoa Hukmu ambazo hua ni zenye kutoka 
katika vithibitisho vyake katika hali ambayo hukmu hiyo si lazima iwe ni yenye 
kujulikana na ufahamu. (Al Mahsul) 

Hivyo Fiqh ni elimu na ujuzi wa kuthibitisha hukmu za Sharia ’h katika maisha ya 
Bani Adam na mazingira yake kutoka katika vyanzo vya Sharia ’h za Kiislamu kwa 
kutegemea ushahidi uliomo katika Qur ’an, Sunnah na Hadith za Mtume Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, kwa kutumia njia za Asili ya Fiqh au Usul ul Fiqh. 

MAANAYA USUL UL FIQH NA MIFUMO YA USUL. 

Usul ul Fiqh ni I’lm inayojumuisha Vithibitisho vya Fiqh, Njia zinazotumika 
katika kutoa vithibitisho hiwyo na mtizamo au msimamo wa mhusika 
anaetumia njia hizo .(Minhaji Al Wusul, Imam Al Baydawi) 

Hivyo basi, tunapozungumzia juu ya Usul ul Fiqh basi Wanazuoni wanatilia mkazo 
zaid marnbo matatu ambayo ni: Umuhimu wa kujua na kufahamu vithibitisho 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









173 

vya Hukmu za Fiqh, kufahamu njia za kutolea vithibitisho hivyo, na I’lm ya 
mtu aliebeba jukumu la kutoa vithibitisho husika. 

Wataalamu wa Sayansi ya Ususl ul Fiqh wanasema kua kuna aina tatu za kanuni za 
Usul ul Fiqh ambazo ndio hua zinazotumika sana ambazo ni : 

USUL UL MUTAKALLIMIN - Mfumo huu wa Usul ul Fiqh ya Mutakallimin 
(Wanazuoni wa I’lm ul Kalamu) hujumuisha kua na ufahamu wa kanuni za Usul ul 
Fiqh zinazofahamika kutoka katika vyanzo na kisha kutoa Hukmu kulingana na 
vithibitisho vya Ufahamu na Kanuni za Usul ul Fiqh bila ya kulinganisha na 
vithibitisho vya mitizamo ya Maimamu waliotangulia. 

Mfumo huu hua ni wa kutumia vithibitisho, ambao malengo yake hua ni 
kusimamisha Kanuni za Usul ul Fiqh kulingana na vithibitisho, na hivyo kuzifanya 
Kanuni hizo kua ndio msingi wa vithibitisho ndani ya mfumo huu na hivyo kua ni 
mpatanishaji baina ya tafsiri tofauti. 

Mfumo huu hutumiwa na wanazuoni wa Madhhab ya Mutazila, Maliki, Shafii na 
Hanbal, na una upekee wa kutumia vithitisho vya Kiufahamu na kutokua na 
ushirikiano baina ya Madhhab tofauti na kutotaja mara kwa mara juu ya vithibitisho 
vya mitizamo na inapotokea kutajwa vithibitisho hivyo basi hua tu, ni kwa sababu 
ya kutoa Mfano. 

Wanazuoni Mahiri wa Mfumo huu ni Imam Abd ul Jabar al Mutazili, Imam A1 
Haramayn A1 Juwayni A1 Shafii, Imam A1 Ghazali A1 Shafii, Imam Fakhr Ad Din 
A1 Razi A1 Shafii. 

USUL UL MUHADITHIN - Mfumo huu wa Usul ul Fiqh ya Muhadithin 
inayojumuisha kufuata kanuni zinazopitia katika njia za kawaida, kwa kutumia 
mitizamo iliyomo katika Hadith na Athari. 

Mfumo huu wa Usul Muhadithun hujulikana pia kama Usul ul Ahnaf yaani Usuli wa 
Fiqh ya wafuasi wa Madhhab ya Hanafi, kwa sababu ni Wanazuoni wa Imam Abu 
Hanifa tu pekee yao ndio wanaotumia njia za mfumo huu ambao hua ni mfumo 
wenye kuanzia moja kwa moja katika vyanzo vya Fiqh ya Madhhab yao kuja juu 
katika Matawi, na hivyo hua ni mfumo ambao hushikamana na njia za Fiqh 
alizozitumia Imam Abu Hanifa na hivyo hua ni wenye kuwalinda Maimamu wa 
Madhhab ya Hanafi. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









174 






AL MliSTAKSHIF ABL MAN'AL DAiNAH 

















































































































175 


Wanazuoni Mahiri wa mfumo huu wa Muhadithin ni pamoja na Imam Abu Bakar 
A1 Jasas A1 Hanafi na Imam Fakhr Ad Din Ali Ibn Muhammad al Bazdawi al Hanafi. 

USUL UL MUTAAKHIRIN - Mfumo huu wa Usul ul Fiqh ya Mutaakhirln ambao 
hua ni wenye kuaribu kuchanganya sifa bora za mifumo yote miwili ya awali kwa 
pamoja, yaani sifa bora za mfumo wa Mutakalamin na sifa bora za mfumo wa 
Muhadithun. 

Hivyo mfumo huu hutumia kanuni za Usul ul Fiqh zinazotumiwa na Mfumo wa 
Mutakkalamin na kuzifanya ziwe ndio msingi wa utoaji wa Hukmu na Mpatanishaji 
wa kila mtizamo na njia za kutafuta Hukmu. Na hapo hapo hutumia njia za 
Muthadithin kwa kutizama na mitizamo ya Maimamu waliotangulia na kuelezea 
kanuni za asili ya Usul ul Fiqh kupitia katika mitizamo ya Maimamu waliotangulia 
na kisha kuiunganisha pamoja mifumo hio. 

Na hivyo mfumo huu hua ni wenye kutumiwa na Wanazuoni wa Madhhab yote ya 
Dini ya Kiislamu. Wanazuoni mahiri wa mfumo huu ni pamoja na Imam Saad Din 
A1 Taftazani A1 Shafii, Imam Taj ad Din A1 Subki A1 Shafii, Imam Ibn Human A1 
Hanafi, Imam Abd Allah Ali A1 Lackinawi n.k. 

Hivyo Usul ul Fiqh ni Sayansi muhimu sana katika, kuifikia I’lm ya maamrisho ya 
Allah Suhhanah wa Taala kupita katika kitabu chake na Sunna za Rasul Allah 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Anasema Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal : ‘ Usul ul Fiqh ni I’lm 
ambayo Ufahamu na Maandiko hua yanavaana, vyote vikiwa ni vyanzo vyenye 
umuhimu wa pamoja, na kamwe hua haitegemeani na ufahamu ambao 
haukubaliani juu ya umuhimu wa Maandiko, na wala hua haitegemeani na 
Hadith ambazo hua haziingii akilini (Al Mustasfa Min Usul ul Fiqh) ’ 

Hivyo Ilm ya Usul ul Fiqh huthibitisha vithibitisho vya I’lm ya Fiqh ambayo ndio 
inayotumiwa ili kutoa hukmu za kisharia kwa kila mtu mwenye kua na Taklif hukmu 
hizo hujulikana kama Hukmu al Taklifi. 

TAKLIF NA MUKALLAF KATIKA UISLAM. 

Neno TAKLIF linatokana na neno la kiarabu linaloitwa Kulfah lenye maana ya 
jukumu, uzito au kulazimisha kitu. Kulingana na dini ya Kiislam, kila Muislam 
mwenye akili timamu na ambae tayari ameshafikia umri wa miaka 15, basi mtu huyo 
Kisharia hua ni mwenye Taklif yaani ni mwenye uwezo wa kubeba majukumu yake 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








176 


yanayotokana na kutekeleza wajibu wake mbele ya Mola wake na viumbe wenzake 
kwa ujumla, mtu huyu ambae tayari ameshafikia umri wa kufanya Taklif hua 
anajulikana kama ni Mukallaf na mtu huyu hutakiwa kua na sifa tatu zifuatazo:- 


1. Muislam, kwani wasiokua Waislam hua hawajumuishwi. 

2. Mtu mzima (Ambae tayari amesha baleghe). 

3. Mwenye akili timamu, ambao wanajumuisha watu wa aina mbili:- 

a) Wenye ufahamu; kwani watu waliolala, waliozimia, waliopewa dawa ya 
kuondosha ufahamu n,k hua hawajumuishwi. 

b) Wenye Uwezo wa Kiakili; kwani wendazimu, waliorukwa na akili kwa mda 
fulani, n.k hua hawajumuishwi pia. 


Wajib wa Mukallaf katika maisha ya Bani Adam hua unasaidia sana katika 
kuboresha maisha na mazingira yake kiakili, kiroho, kimwili na kiafya, na kwa 
upande mwengine husaidia kupiga vita mambo maovu na madhara yatakayotokea 
ndani yake. Kwa sababu mambo yote mema yaliyo amrishwa katika Uislam hua na 
faida kwa Bani Adam na yaliyokatazwa hua na madhara kwao, kwani kusimamia 
maslahi ya Bani Adam katika jamii ndio malengo ya Sharia ’h ya Kiislam. 

MAANA YA SHARIA ’H NA TASHRI’I 

Neno Sharia ’h kilugha maana yake ni ‘Njia inayopitwa sana kuelekea kwenye 
chanzo cha maji’ ambacho ni chanzo cha uhai wa kila kiumbe na vile vile 
linamaanisha njia ilinyooka. Qur’an imetumia mara kadhaa neno Sharia ’h ikiwemo 
katika aya zifuatazo:- 


Likullin jaAAalna minkum shirAAatan waminhajan (Surat Al Maidah 5:48) 


Tafsir: Kwa kila mmoja miongoni mwenu tumekujaalieni Sharia’h na njia 
iliyowazi . (hapa neno Shir'at limetumika kumaanisha njia.mfumo au mpangilio). 


Vile vile neno hilo limetumika katika Qur’an pale Allah Subhanahu wa Ta’ala 
alipomwambia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: 


4j Uoj L>-jj r_jJ-fJl (ya 

yj ^jjJJI 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 









177 

SharaAAa lakum mina alddeeni ma wassa bihi noohan waalladhee awhayna 
ilayka wama wassayna bihi ibraheema wamoosa waAAeesa an aqeemoo 
alddeena wala tatafarraqoo feehi (Surat Ash Shuraa 42:13) 

Tafsir: Yeye (Allah) amekuwekea juu yenu Shara’a katika dini ile ile kama 
aliyomuwekea Nuh, na kama tuliyokushushia wewe (Muhammad), na 
tuliyomshushia Ibrahim, Musa na Isa ili kusimamisha Dini na msifanye 
mfarakano ndani yake. 

Ingawa nimeitumia aya hii kwa ajili ya kufafanua maana ya neno Sharia ’h lakini pia 
aya hii ni aya ya pili iliyowataja Ulul A ’zmi wote kwa pamoja baada ya ya ile aya 
tuliyoiangalia mwanzo tulipozungumzia Ulul A ’zmi katika Surat Al-Ahzab 33:7. 

Hivyo kulingana na aya tulizoziangalia hapo juu tunaona kua Sharia ’h maana yake 
hua ni mfurno au njia ya kuelekea kuliko kusudiwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
ambae ndie muanzilishi na muumbaji wa kila kilicho hai. Vile vile tukiangalia katika 
mtizamo wa Fiqh basi tunaona kua Sharia ’h maana yake ni njia iliyowekwa na Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala kwa ajili ya kufuatwa na Bani Adam. 

Tashri ’i maana yake ni njia ya kuisimamia Sharia ’h, hivyo kufanya Tashri ’i 
humaanisha kuweka au kufuata njia za kanuni na maelekezo ya mpangilio na mfumo 
ambao wahusika wanatakiwa kuufuata ipasavyo ili kuwapatia Bani Adam mafanikio 
ya Maisha ya Duniani na Akhera. 

Mukhtasar wa mfano wa mafanikio hayo hua yanaonekana wazi pale tunapoiangalia 
Hadith maarufu iliyomo katika Sahih Muslim ambayo hua inayojulikana kama 
Hadith ya Jibril A ’layhi Salaam isemayo kua: 

Anasema Umar fbn Khattab kua: ‘Siku moja wakati tukiwa tumekaa na Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, ghafla alitokea mtu mmoja ambae 
alikua amevaa nguo nyeupee na nywele zake zilikua nyeusii, lakini hata hivyo 
hakuonekana kua ni mtu ambae alikua ni mwenye kutoka safarini. Na hakuna 
hata mmoja miongoni mwetu ambae aliekua akimjua mtu huyo. 

Mtu huyo alikuja akakaa kitako mbele ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam, kiasi ya kua magoti yake yakagusana na magoti ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kisha akaiweka mikono yake juu ya 
magoti ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kusema: ‘Ewe 
Muhammad! Hebu nielezee kuhusiana na Uislam.’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Uislam ni kushuhudia 
kua hakuna Mungu isipokua Allah na Muhammad ni Mtume wake; na Kusah, 
kutoa Zakkah, na kufunga Ramadhani, na kuenda Makkah Kuhiji kwa 
mwenye uwezo.’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








178 


Yule mtu akasema: ‘Umesema ukweli’, hivyo nasi tukashangaa kua yeye ndie 
aheuliza suali na kisha yeye yeye ndie anaethibitisha jibu lake.’ 

Kisha akauliza, ‘Niambie kuhusiana na Iman.’ 

Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akajibu: ‘Ni kuamini juu ya 
Allah, na Malaika wake, na Vitabu vyake, na Mitume wake, na Siku ya Mwisho, 
na Qadar - uzuri wake na ubaya wake.’ 

Yule mtu akasema: ‘Umesema ukweli, sasa niambie kuhusiana na Ihsart.’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ni kumtumikia Allah 
kama kwamba unamuona, na kama humuoni basi kwa hakika yeye hua 
anakuona.’ 

Yule mtu akasema: ‘Umesema ukweli, sasa niambie kuhusiana na Saa ya 
mwisho.’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Yule aneulizwa hajui 
kitu kuhusiana na hilo kuliko yule anaeuliza.’ 

Yule mtu akasema: ‘Niambie kuhusiana na dalili zake.’ 

Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akajibu: ‘Ni pale wanawake 
watumwa watakapozaa mabibi zao; na utakapoona wanaotembea bila ya viatu, 
bila ya nguo, na mwanzo wa wachunga kondoo kushindaniana kujenga 
majumba marefu.’ 

Kisha yule mtu akaondoka, nami nikasubiri kwa muda mrefu. Kisha Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akaniuliza : ‘Jee unamjua ni nani yule 
aliekuja kuuliza masuali. Ya Umar?’ 

Nami nikajibu: ‘Allah na Mtume wake wanajua zaidi’, nae Nabii Muhammad 
Salallahu A’Iayhi wa Salam akasema: ‘Yule alikua ni Jibril. Alikuja 
kukufundisheni dini yenu .’(Sahih Muslim) 

Katika Hadithi hii tunaona kua, wakati alipoulizwa kuhusiana na Uislam na Iman 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam alijibu sehemu zinazoyajumuisha 
mambo hayo kwa pamoja, na alipoulizwa kuhusiana na Ihsan, basi tunaona kua 
alizungumzia kuhusiana na Tabia na Maadili. Hivyo, kulingana na msingi wa Hadith 
hii, Wanazuoni wa Sharia’h ya Dini ya Kiislam wameigawa I’lm ya mafunzo ya 
Sharia ’h katika sehemu tatu ambazo ni A ’qai’d, Akhlaq na Ahqam. 

(i) A ’qai’d (Aqida): Haya hua ni mafunzo ya mambo ambayo ni lazima yafahamike 
na pia yanatakiwa yaaminiwe kwa kila Muislam. Mambo haya yanajumuisha 
mambo yote yaliyokuwemo ndani ya misingi ya Iman kama vile, umoja wa Allah 
Subhanah wa Ta ’ala, Sifa zake, Mitume wake, Vitabu vyake na mambo mengineyo. 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








179 


I’lm ya mafiinzo haya hujulikana kama, I’lm al Aqaid. I’lm hii tutaiangalia kwa 
undani zaidi mwishoni mwa sura ya tano. 

(ii) Akhlaq (Maadili): Haya hua ni mafunzo ya mambo ambayo yanahusiana na 
maamrisho na ushughulikiaji wa Nafsi na Tabia za Bani Adam kama vile uadilifu, 
ucha Mungu, ushujaa, usafi, busara, ustahmilivu, ukweli, uaminifu n.k kwa 
kuonesha namna gani Bani Adam anatakiwa awe. I’lm ya mafunzo haya hujulikana 
kama, I’lm al Akhlaq. 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika kutuonesha mfano wa Akhlaq anasema katika 
Qur’an kwa kumuambia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: 



Wa-innaka laAAala khulugin AAa dhdh eemin (Surat Al Qalam 68:4) 

Tafsir: Na hakika, wewe (Ewe Muhammad) ni mwenye khuluq bora kabisa. 

Anasema Abu 'Ali Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Miskawayh katika 
kuielezea maana ya neno Khuluq ambayo wingi wake ni Akhlaq katika kitabu chake, 

kua : ‘ Khuluq ni hali ya Nafsi inayoipelekea kufanya vitendo bila ya kuhitaji 
haja ya kutafakari au haja ya kua na kusudio. Hali hii huweza kugawika katika 
sehemu mbili: Kwanza ni kua hali ya maumbile na hua ni sehemu ya tabia halisi 
ya mtu, kama vile kucheka sana kwa kila kitu kinachomfurahisha, au 
kuhuzunika kutokana na kitu chochote kibaya kitakacho mtokezea. Hali ya pili 
ni ile yenye asili ya kulelewa na kufundishwa kikawaida, na ingawa inaweza 
kua ina asili ya kutokana na kutafakkar na pia kukusudia lakini hatimae hua 
ni sehemu ya tabia .\Tahdhib Al Akhlaq) 

Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal yeye anasema kuhusiana na Khuluq 
katika kitabu chake cha Ihya Ulum Din kua : ‘ Khuluq ni jina la hali ya kitu chenye 
asili ya kina na ithabati katika Nafsi, hali ambayo husababisha vitendo 
kutekelezeka kwa urahisi na kwa utaalamu bila ya kuwepo na haja ya 
kutafakari au kukusudia. Na inapolikia kiasi ya kua hali hii inazalisha ndani 
ya Nafsi vitendo vizuri na vya kupendeza kutokana na mtizamo wa ufahamu 
na wa Sharia’h basi hio hua ni Tabia nzuri; Na inapolikia kiasi ya kua hali hii 
inazalisha vitendo vinavyochukiza ndani ya Nafsi, basi hio hua ndio Tabia 
mbaya. 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 










180 


Tumeelezea kua hali hii hua ina asili ya maumbile ya ndani sana na hua ni 
yenye ithibati, hivyo kwa yule mtu ambae hutumia mali yake mara chache, na 
kwa ajili ya matumizi yake maalum, hua hawezi kuitwa mkarimu isipokua pale 
hali hii itakapokua imethibitishwa ndani ya Nafsi yake. 

Na baadae tukaelezea juu ya mtu ambae anatekeleza vitendo vyake kwa urahisi 
bila ya makusudio kwa sababu yule anaetumia mali yake au anaejidhibiti 
wakati anapokua na hasira, bila ya kutumia jitihada au makusudio, hua 
haiwezekani kusema juu ya mtu huyo kua ana tabia ya ukarimu na ya 
nstahmiiivn.’ 

Katika melezo haya kuna mambo manne ya kuyaangalia, ambayo ni:- 

Kwanza, Kitendo kizuri au kitendo kinachochukiza; 

Pili, Uwezo wa kufanyika vitendo hivyo; 

Tatu, Ufahamu juu vitendo hivyo; 

Nne, Hali katika Nafsi ambayo inamsababishia mtu kua mzuri au ni mwenye 
kuchukiza, na urahisi wa kua na hali hiyo. 

Baada ya kuyaangalia mambo hayo basi tutaona kua ni jambo lililowazi kua, 
Khuluq haihusiani na vitendo, kwa sababu mtu anaweza akawa mkarimu, 
lakini akawa hawezi kukirimu watu kwa sababu labda hana uwezo wa kifedha 
au mali n.k, au vile vile anaweza kua ni mbahili lakini akawa ni mwenye 
ukarimu ambao unatokana na sababu ya kutaka kujionesha. 

Vile vile tutaona kua Khuluq haihusiani na uwezo au nguvu ya kufanya vitendo 
fulani, kwa sababu nguvu au uwezo unahusiana na mambo yote mawili yaani 
kutoa na kuzuia, na kila mtu huzaliwa akiwa na uwezo wa kutoa na kuzuia, 
lakini pia hali hiyo haimaanishi kua mtu anaweza kua aidha mkarimu au 
mbakhili kitabia, vile vile hali hiyo haihusiani na ufahamu, kwa sababu 
ufahamu unajumuisha mambo yote mazuri na yanayokirihisha kwa wakati 
mmoja. 

Hivyo basi, kutokana na ufafanuzi huo, tunaona kua Khuluq, hua inahusiana 
na jambo la nne, yaani Hali iliyomo ndani ya Nafsi ambayo inaifanva Nafsi iwe 
na uwezo wa kuachia na kudhibiti. Hivyo tabia inahusiana na hali hii.’ (Ihya 
Ulum Din). 

Khuluq (Tabia au Maadili) katika Uislamu hua ni kanuni na sifa za msingi za maadili 
ya Bani Adam, na zimeelezewa katika Qur’an na Hadith za Nabii Muhammad 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








181 


Salallahu A ’layhi wa Salam kwa kuonesha mifano ya kuendesha maisha katika njia 
ambazo hua zinamuonesha Bani Adam umuhimu na makusudio ya kuumbwa kwa 
ulimwengu na kuishi katika njia iliyotimia kimaadili. 

Mfumo wa Maadili ya Kiislamu umegawika katika sehemu mbili. Sehemu ya 
kwanza inahusiana na sifa na matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala na sehemu 
ya pili inahusiana na sifa na uwezo wa Bani Adam, ambao huhitaji jitihada katika 
utekelezaji wa vitendo vinavyopelekea kua na sifa hizo. 

Maadili ni muhimu katika kuendeleza ushirikiano katika jamii, na pia hua 
yanachangia katika kuuendeleza na kuustawisha Ummah wa Kiislamu na jamii kwa 
ujumla kwa kutumia njia za uhusiano wa Bani Adam katika misingi ya usafi wa 
Imani na hivyo kupelekea kuwepo kwa ukamilifii katika mambo ambayo hua 
yanahitajika katika jamii, na yanapokosekana maadili mema katika jamii basi hua 
kuna kasoro kubwa na ya wazi inayohitaji kufanyiwa marekebisho sana kama 
anavyotufahamisha tena Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal kwa kusema 
kua: 

‘Fahamu kua, wale watu ambao wamevuka mipaka katika kutofanya jitihada 
yeyote, inakua ni vigumu sana kwao kupigana dhidi ya Nafsi zao ili kuiadihsha, 
na kujishughulisha katika kuisalisha Nafsi yao na kuioteshea Maadili mema. 
Na hivyo hua hawawezi kujiendeleza kwa kujirekebisha kutokana na kutokua 
na uwezo juu ya kasoro zao. Hivyo hudai kua Tabia hua haiwezi kubadilika. 

Hoja zao husimamia katika mambo mawili: Kwanza husema kua Tabia hua ni 
kitu cha ndani kama vile ilivyokua mwili ni sehemu ya nje. Hivyo mwili hua 
hauwezi kubadilika, kwani mtu mfupi hawezi kujirefusha, na mtu mrefu 
hawezi kujifupisha, mtu mbaya hawezi kujifanya mzuri na vile vile ndivyo 
ilivyo kwa Nafsi ya mtu anaekirihisha au muovu. 

Pili, hua wanasema kua Tabia nzuri inakabiliana na matamanio ya Nafsi na 
hasira, tumethibitisha haya kutokana kupingana na Nafsi, na tunajua kua huu 
ni ukweli unaotokana na hali ya mtu na maumbile yake hivyo hua haiwezekani 
kuyatenganisha na namna mtu alivyo. Kujihusisha na mapigano hayo hua ni 
kazi isiyokua na maana, na pia hua ni kupoteza muda kwa sababu kile 
kinachotamaniwa hua hakiwezekani. 

Sisi tunasema kua: ‘Ikiwa hakuna uwezekano wa kubadilika kwa Maadili na 
Tabia basi, ingelikua hakuna haja ya kuusiana na kuonyana kama vile 
alivyofanya Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam kwa kusema: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








182 


‘Boresheni Tabia zenu.’ Inakuaje kua haya yasiwezekane kwa upande wa Bani 
Adam wakati yanawezekana kwa upande wa wanyama? Kwani mwewe na 
mbwa wanaweza kufugwa, na hata farasi mkaidi inawezekana kufanywa 
akawa mtiifu. Hii yote ni mifano ya uwezekano ya kubadilika kwa Tabia. '(Ihya 
Ulum Din) 

Bani Adam hua na uwezo wa kuchukua sifa na tabia anazolelewa nazo na pia 
anazokulia nazo. Umuhimu na manufaa ya tabia na maadili ni kua, hua kuna 
uwezekano wa kukua na kubadilika, na hivyo kufungua njia ya kujifunzia na 
kufanyia mazoezi, kwani kupitia katika hali ya kujaribu mara kwa mara katika 
kujirekebisha ndio hua tunakua na uwezo mzuri wa kujijengea na kuboresha tabia 
na maadili mazuri kidogo kidogo hadi baada ya mda fulani Akhlaq nzuri zinakua ni 
miongoni mwa maumbile yetu. 

Maadili mema hua ni milango iliyowazi ambayo mtu anapoingia ndani yake huweza 
kuupata usafi moyoni kutoka Duniani hadi Peponi na kusababisha ukaribu kwa Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala. Na Maadili mabaya hua ni maradhi kwa Moyo na sumu ya 
Nafsi. Haya hua ni maradhi sio tu yanayoangamiza maisha ya milele ya Akhera, bali 
pia na maisha ya hapa ulimwenguni. 

Dhun Nun al Misri aliusia kuhusiana na njia ya kuboresha Akhlaq kua, ‘Daima kua 
katika hali ya kupingana na Nafsi yako, na vile vile katika hali ya kua mbali na 
Shaytan.’ 

Ingawa hatukuzungumzia sana kuhusiana na aina ya pili ya l’lm ya Dini ya Kiislam 
ambayo ni I’lm al Akhlaq lakini hata hivyo kiasi hicho kinatosheleza kutanua 
ufahamu wetu, kwani inatubidi kuingia katika sehemu ya tatu ya aina ya ya I’lm 
ambayo inahusiana na al Ahkam (Hukmu). 

(iii) Ahkam (Hukmu): Haya ni mafunzo yanayohusiana na vitendo vya Ibada 
(A ’mal) na ni jinsi ya kutekeleza kwa usahihi na ipasavyo vitendo hivyo ambavyo ni 
pamoja na Sala, Saum, llija, Al 'amr bil ma'ruf wa alNahy 'An alMunkar, kuuza na 
kununua, ndoa, talaka, mirathi na kadhalika. I’lm ya mafunzo haya hujulikana kama, 
rim al Fiqh (I’lm al Ahkam). Hii ndio I’lm ambayo hua inafafanua Hukmu zote za 
Sharia ’h (Hukmu Al Sharii). 

AL HUKMUAL SHARI’I. 

Al Hukm Sharii au Hukmu za Sharia ’h hua ni maelezo kutoka Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala na Mtume wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam juu ya mamlaka ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








183 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala kuhusiana na vitendo vya Mukallaf ambayo hua katika 
njia ya kudai, kukhiarisha au kushurutisha. 

Inapotokea kua maelezo hayo yamekuja katika njia ya kudai au kuhiarisha, basi 
maelezo hayo hua yanajulikana kama Al Hukm al Taklifi (Hukmu iliyo ya uhakika 
na iliyo wazi). Kwa mfano: 



Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakumu.hSu/ a/ An Nisaa 4:1) 

Tafsir: Enyi watu! Mcheni Mola wenu (kwa kutekeleza wajibu wenu juu yake) 

Na inapotokea kua maelezo hayo yamekuja katika njia ya kushurutisha Sabab 
(Sababu) fulani au Shart (Sharti au hali) fulani au Mani’ (Kizuizi) basi hua 
yanajulikana kama Al Hukm Al Wadhi (Hukmu iliyotangaziwa), mfano wa hukmu 
kama hii hupatikana katika Hadith inayoshurutisha kua ‘Hakuna ndoa bila ya 
kuwepo Mashahidi wawili’. Katika Hadithi hii tunaona kua kuwepo kwa 
mashahidi wawili kumefanywa kua ni Sharti la kuifanya ndoa kukubalika, mfano 
mwengine ni ile Hadithi isemayo : ‘Hakuna wasia kwa Mrithi’, ambayo imeweka 
Mani ’ (Kizuizi) katika wasia. 

Hukm Sharii zimegawika katika makundi mawili ambayo ni Haqq al Allah na Haqq 
al I’bad. 

Haqq al Allah hua ni haki za Allah Subhanah wa Ta ’ala, na hizi hua si kwa sababu 
ya kua zinamnufaisha Allah Subhanahu wa Ta ’ala bali ni kwa sababu zinajumuisha 
manufaa ya Ummah kwa ujumla. Haki hizi za Allah Subhanahu wa Ta ’ala hua 
zinajumuisha haki za Jamii, Ibada, Hukmu, Adhabu, Kafara, Jihad n.k. 

Haqq al Ebadi, hua inajumuisha haki ya usawa ya mtu binafsi na kile 
anachokimiliki. Mfano wa Haqq al l’badi ni haki ya mtu kuishi, na ndio maana 
inapotokea mtu mmoja kumvunjia mtu mwengine haki yake hii ya kuishi, basi 
Qur’an inasema kua: 




AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








184 


Walakum fee algisasi hayatun ya olee al-albabi laAAallakum tattaqoona (Surat 
Al Baqara 2: 179) 

Tafsiri: Na kuna (uokozi wa) uhai kwa ajili yenu katika Al-Qisas (Sharia’h ya 
usawa wa adhabu), Enyi wenye kufahamu, ili ntuwe wenye Taqwa. 


Maneno ‘Na kuna uhai kwa ajili yenu katika Al-Qisas’ yanaweka wazi Sharia’h 


ya usawa, yaani kumnyang’anya uhai mtu yeyote yule anaeuchukua uhai wa mtu 
mwengine, makusudio ya jambo hili la Qisas, ni kua hua yana manufaa makubwa, 
kwa sababu haki ya utukufu wa uhai wa Bani Adam itahifadhika kutokana na muuaji 
kujizuia na kujilinda na mauaji kwani anajua kua atakapofanya mauaji basi na yeye 
atauliwa. 

Kwa kua njia hiyo ya Sharia ’h imewekwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala kwa ajili 
ya Maslahi ( Maslah ) ya Bani Adam basi vile vile njia hiyo ina malengo ( Maqasid) 
ambayo yanatakiwa kufikiwa, ambayo hujulikana kama Maqasid al Sharia ’h yaani 
Malengo au Makusudio ya Sharia ’h. 

MAQASID ASHSHARIA ’H - MAKUSUDIO YA SHARIA ’H 

Anasema Imam Abu Hamid A1 Ghazali kua, ‘ Maslah ya Bani Adam hua 
yanatakiwa yaende sambamba na Maqasid ash Sharia ’h, kwa sababu msingi 
mkuu wa kuwekwa kwa Sharia ’h na Allah Subhanahu wa Ta ’ala ni kuyalinda 
maslahi ya Bani Adam dhidi ya madhara’. 

Neno Maqasid ambalo liko katika hali ya wingi wa neno Maqsid, ambalo maana 
yake hua ni Makusudio, Malengo au Matumizi ya kitu. Lakini tunapolizungumzia 
katika mtizamo kwa Sharia ’h basi neno hili hutoa maana ya ‘Manufaa au Maslahi’. 

Imam Abu Ishaq al Shatibi, anasema kua ‘ Maqasid hua ni sehemu ya ‘Ilm al Yaqin, 
ambayo hua ni moja kati ya vyanzo vitatu ya I’lm (ambapo vyanzo vyenginezo 
ni pamoja na Haqq al Yaqin, ambayo hua ni I’lm ya uhakika inayotokana na 
kitabu kitukufu na ‘Ain al Yaqin, ambayo hua ni I’lm ambayo hutokana na 
kuona kwa macho vithibitisho vya ulimwengu unaoonekana. Hivyo tunaweza 
pia kuihesabu Maqasid al Sharia’h kua ni moyo wa sehemu ya I’lm 
inayojulikana kua ni ‘Ilm al ‘Adl (I’lmya Uadilifu). ’ 

Tukiiangalia Ilm al ‘Adl au I’lm ya Uadilifu kwa ndani kidogo tunaona kua nayo 
vile vile hujumuisha majukumu ya Bani Adam kiroho na kijamii. Kwa upande wa 
kiroho hua inajumuisha haki nne zifuatazo:- 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








185 


1) Haqq al Din, Haki ya kua huru na katika kubeba jukumu la kumuabudu Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala na kuutafuta ukweli na uadilifu. 

2) Haqq al Nafs, Haki ya kuyaheshimu na kuyahifadhi maisha ya Bani Adam 
ambayo vile vile hua inajulikana kama haqq al haya. 

3) Haqq al Mahid, (kutokana na neno wahada au umoja), Jukumu la kuheshimu 
mshikamano wa Tawhid (umoja) ya viumbe vyote na kuhifadhi mazingira 
yanaowazunguka viumbe hao. 

4) Haqq al Nasl, Jukumu la kuheshimu kizazi cha watu kutokana na utukufu wa kila 
kiumbe kilichomo ndani yake kwa pamoja. 

Na vile vile hua inajumuisha haki nne zifuatazo kwa upande wa kijamii: 

1) Haqq al Mal, Haki ya kuheshimu mali ya mtu binafsi, kuheshimu jumuiya 
zinazohusiana na mambo ya mali, mikopo na kodi kwa ajili ya manufaa ya jamii 
katika kumuwezesha Bani Adam kua na uwezo wa kujikomboa kutoka katika 
kutumwa na umasikini. 

2) Haqq al Hurriyah, Kuheshimu uhuru wa kiuamuzi wa watu na jamii kwa ujumla 
kuhusiana na uhalali wa mambo ya uongozi miongoni mwa jamii husika. 

3) Haqq al ‘Ilm, Kuheshimu jukumu la uhuru wa kutafuta I’lm na pia uhuru wa 
kimawazo kupitia katika njia mbali rnbali. 

4) Haqq al Karama, Kuheshimu heshima ya utu katika jamii, kama vile kutovunja 
haki za wanawake, watoto, wazee, wafanyakazi n.k. 

Hivyo Maqasid ash Sharia ’h (Makusudioya Sharia ’h ) hua ni makusudio, malengo, 
matumizi au manufaa ambayo Sharia’h inayatarajia kwa ajili ya kuilinda na 
kuihifadhi jamii ya Kiislam, ambapo manufaa hayo yaliyokuwemo ndani ya 
Sharia ’h ya Kiislam yamegawika katika sehemu tatu:- 

Al Maslaha Mu'tabarah: Manufaa ya Mambo yaliyoidhinishwa: Haya hua 
ni manufaa yote ya yale yanayopatikana katika mambo ambayo tayari 
yameidhinishwa na kudhibitiwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika hali ya 
kua mamlaka yake yanaweza kuthibitishwa kutoka katika Sharia ’h za Allah 
Subhanah wa Ta ’ala kutokana na maandiko. 

Al Maslaha Mulghaalr. Manufaa ya Mambo yaliyobatilishwa au 
kutenguliwa: Haya hua ni manufaa yote ya yale yanayopatikana katika mambo 
ambayo Sharia’h imeyabatilisha au kuyatengua kwa sababu hua hayatoi 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








186 


matokeo mazuri baadae na hivyo kupelekea katika madhara, mfano wa mambo 
hayo ni kama vile Riba, Kamari, Wizi, Ufisadi n.k 


AlMaslah alMaskut’anha: Manufaa ya Mambo ambayo hayajaidhinishwa: 

Haya hua ni manufaa yote ya yale yanayopatikana kutoka katika mambo ambayo 
hayajaidhinishwa na Allah Subhanah wa Ta ’ala, kwa sababu ya kua manufaa ya 
watu na jamii yanawezekana ni mengi sana hivyo Sharia’h haikuidhinisha 
baadhi ya manufaa hayo na hivyo hua hakuna ushahidi wa kimaandiko 
kuhusiana na mambo hayo. Kutokana na kanuni za Fiqh manufaa ya mambo 
kama haya hua yanajulikana kua ni miongoni mwa manufaa ya mambo ambayo 
hayakuidhinishwa na hivyo hua ni jukumu la Wanazuoni au wana fiqh 
kuyafanyia kazi ili kupata na kisha kutoa idhinisho lake. Manufaa haya pia hua 
yanajulikana kama Al Maslaha Al Mursalah au Al Munasib Al Mursal. 

Wanazuoni wanaoongoza katika utaalamu wa Flm ya Maqasid ambao ni pamoja na 
Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal, Imam Fakhr Din Ar Razi, Imam Ash 
Shatibi, Imam Ibn Ashur, Imam Abu Zahra, A’lamah ‘ Abd A1 Rahman Ibn Khaldun, 
Shah Waliyu Allah, n.k, wanasema kua Maqasid ash Sharia ’h na Hukmu ul Taklif 
(hukmu za Taklifi) hua ni kwa ajili ya kusimamia Maslahi ya Jamii, kama 
inavyothibitishwa na ushahidi uliomo ndani ya Qur’an na Sunna za Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 


Kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Qur’an : 


r ' ? o $ 0 e ~ \ 


Wama arsalnaka illa rahmatan lilAAalameena (Surat Al Anbiyah 21:107) 


Tafsir: Hatukukutuma wewe (Muhammad) isipokua ni kua Rehma kwa A ’lamin. 
Ambapo neno Rahmatan linamaanisha Rehma, Neema, Manufaa, Maslahi n.k na 
neno A ’lamin linamanisha viumbe vyote vilivyomo Ulimwenguni wakiwemo Bani 
Adam, hapa tunaona kua Qur’an imeweka wazi kua Rehma ndio kusudio muhimu 
zaid katika Utume wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na hivyo 
Rehma ndio kusudio pekee la Sharia ’h , ambayo imeshushwa kwa ajili ya Maslahi 
ya Bani Adam. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









187 

Tukiangalia mfano mmoja wa Hadith inayotoka kwa Amr Ibn Yahya Al-Mazini 
ambae amemsikia baba yake akisema kua amesema Nabii Muhammad Salallaliu 
A ’layhi wa Salam kua: ‘Hakuna kujidhuru wala kudhuru’, Hadith hii 
inafahamika sana na kutumika sana katika kusimamisha moja kati ya hukmu za 
Sharia ’h za Kiislam, ambayo ni miongoni mwa misingi wa Maslahi ya Maqasid al 
Sharia ’h. 


Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal anayaelezea maslahi ya Maqasid al 
Sharia ’h katika Al Mustasfa min usul ul Fiqh, kwa kusema kua Maslahi ya Maqasid 
al Sharia ’h yamegawika katika darja tatu ambazo ni: 


1. Al Maslah Al Dharuriyat (Maslahi ya Dharura au ya Lazima). 

2. Al Maslah Al Hajiyaat (Maslahi ya Ziada). 

3. Al Maslah Al Tahsiniyaat (Maslahi ya Kupendezesha). 

Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal anaendelea kwa kusema kua, 

‘Maslahi ya Lazima ni yale ambayo yanapokosekana basi hutokea machafuko 
katika jamii, Maslahi ya Ziada ni yale ambayo yanasaidia kurahisisha maisha 
ya Baiti Adam na Maslahi ya Kupendezesha ni yale yanayohusiana na Maadili, 
Tabia, Makazi, Mavazi ya Bani Adam, n.k.’ 


O-Al Maslath 
Al 

Tahsiniyaat. 

Maslahi ya Kupendezesha 
yanayojumuisha ubora wa hali 
ya maisha kimavazi, kimakazi n,k. 


2-Al Maslah al Hajiyyat. 

Maslahi ya Ziada 

yanayoujumuisha hali ya kua na urahisi katika 
ufanyaji Ibada, utafiitaji wa Ilm, 
uandaaji wa mazingha bora kwa vizazi vijavyo n.k. 

1-Al Maslali Al Dharurriyat 
Maslahi ya Dhanua, Muhimu au ya Lazima. 
yanayojumuisha uhifadhi wa Maslahi matano muhimu: Al-Din (Dini), Al-Nafs ' 

(Nafsi au Uhai), Al Aql (Akili au Ufahamu), Al-Nasl (Kizazi) na Al-Maal 

(Mali). 

Datja tatu za Maqasid ash Shariyah zinazosimamia mahitaji ya lazima ya kila 
Bani Adam yanayojumuisha Al Maslah al Dharurriyah (Maslahi ya Dharura), Al Maslah al 
Hajjiyat (Maslahi ya Ziada) na Al Maslah Al Tahsiniyaat (Maslahi ya Kupendezesha) 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 











188 


Maslahi hayo matatu yanawakilisha muongozo unaoonesha maendeleo ya jamii 
kulingana na mtizamo wa Maqasid Ash Shariyyah. Darja ya kwanza ambayo ni 
Dharuriyat hua ni darja ya Lazima inayowakilisha kiwango cha chini kabisa cha 
maendeleo ambacho kila mtu, kila jumuyia na kila jamii inatakiwa ikifikie na kua 
nacho. Darja hii inajumuisha Al Dharuriyat al Khams (Maslahi matano muhimu) 
Ulimwenguni. Darja ya pili ( Hajiyaat ) inatoa muelekeo wa uendelezaji wa maslahi 
matano hayo na darja ya tatu ( Tahsiniyaat ) inawakilisha mapendekezo ya kuboreaha 
na kudumisha maslahi matano hayo yaliyo muhimu. 

1. Al Dharuriyat al Khams - Maslahi Matano ya Lazima: Darja hii inajumuisha 
yale mambo ambayo yanategemewa katika maisha ya Duniani na Akhera. Na hivyo 
kuachana na mambo hayo hua kunapelekea ugumu usio stahamilika katika maisha 
ya Dunia au adhabu katika maisha ya Akhera. Maslahi hayo ni Al-Din (Dini), A 1- 
Nafs {Nafsi au Uhai), Al Aql (Akili au Ufahamu), Al Nasl (Kizazi) na Al Maal (Mali), 
na hivyo kila kinachopingana au kukosesha maslahi hayo hua kinajulikana kama 
Mufsada (Kifanyacho Ufisadi). 

Kwani msingi wa kuwepo kwa maslahi haya hua si kwa ajili ya kulinda maslahi hayo 
na kuzuia madhara tu bali pia hua ni kuenda sambamba na Maqasid Ash Sharia ’h. 
Kwani Maqasid Ash Sharia ’h humsaidia Bani Adam katika kumhakikishia hifadhi, 
usimamizi wa haki ya maslahi yake ya Al Dharuriyat al Khams kibi nafsi na kijamii 
katika maisha ya Duniani na Akhera. Umuhimu wa maslahi yaliyomo ndani ya darja 
ya Al Dharurriyah Al Khams hufafanulika zaidi kama ifuatavyo:- 

a) Hifdh al Din - Umuhimu wa kuihifadhi Dini: Kuhakikisha kusimamishwa 
kwa Dini, kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameifanya Imani na Ibada kua ni 
jambo la wajib. Kuhakikisha kuhifadhiwa na kuendelezwa kwa Dini kupitia njia 
mbali mbali za ikiwemo Aqidah, kiroho, kimwili, Akhlaq (kitabia na kimaadili), 
kufanya Ibada na kutekeleza maamrisho yake kuanzia kwa mtu mmoja mrnoja, 
kwa jamii na Ummah kwa ujumla. 

b) Hifdh al Nafs - Umuhimu wa kuyahifadhi Maisha: Kuhakikisha ulinzi wa 
maisha ya Bani Adam, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta ’ala, amehalalilisha 
ndoa, kula vyakula vyenye afya na kuishi maisha yenye afya na amekataza 
kuyaondoa maisha hayo, kuyadhuru au kuyahatarisha maisha hayo kutokana na 
Bani Adam au viumbe wengine wa hatari na kuweka adhabu za wale 
watakaofanya hivyo. 

c) Hifdh al Aql - Umuhimu wa kuuhifadhi Ufahamu: kwa sababu Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala amesisitiza kuendeleza ufahamu wenye akili, na 
akakataza yale mambo ambayo yanadhoofisha ufahamu wa akili kama vile 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








189 


ulevi, madawa ya kulevya, uchawi n.k. Na hivyo akaweka adhabu dhidi ya yale 
aliyoyakataza ili Bani Adam wajitenge nayo, kwa sababu ufahamu ni msingi wa 
majukumu ya kiakili ambayo amepewa Bani Adam. 

d) Hifdlt al Nasl - Umuhimu wa kukihifadhi Kizazi: Ndoa imehalalishwa kwa 
ajili ya kuihifadhi familia (kimwili, kiroho na kihisia), kuifurahisha Nafsi na 
kuzuia uasharati na kuchanganya kizazi ambako hupelekea kutojua nani mtoto 
wa nani na nani ni baba wa nani. Hukmu na adhabu zimewekwa ili kuhakikisha 
kua kizazi kinaendelezwa kisharia ili kuendeleza maisha ya Bani Adam. 

e) Hifdh al Maal - Umuhimu wa kuihifadhi Mali: Kwa sababu Allah Subhanahu 
wa Ta’ala ameweka wazi kua wajib kwa kila Bani Adam kuihudumia Nafsi 
yake mwenyewe na vile vile kuwahudumia wale walio chini yake kwa kutumia 
mali, na pia akaweka hukmu za kuuza na kununua baina ya Bani Adam, 
kuzilinda mali kupitia katika njia za kiuchumi na kufundisha usimamizi na 
uongozi mzuri ili kuhakikisha uadilifu katika kubadilishana na kuzuia dhulma, 
ufisadi na migogoro. 

2. Hajiyaat (Maslahi ya Ziada): Darja hii inajumuisha yale maslahi ambayo 
huhesabiwa kua ni ya ziada ambayo ikiwa yatadharauliwa basi yatasababisha ugumu 
wa maisha ya mtu mmoja bi Nafsi au jamii kwa ujumla lakini bila ya kukatisha au 
kubadilisha muonekano wa maisha ya kawaida. Maslahi ya Ziada hua yanahitajika 
ili kuendesha maisha ya kawaida yanayoongozwa na Sharia ’h. 

Na vile vile inaimarisha na kutoa muelekeo wa uendelezaji wa maslahi matano 
muhimu au Al Dharurriyah Al Khams. Mfano wa mifano ya maslahi yaliyokuwemo 
ndani ya darja hii ni kupata urahisi katika kufanya Ibada za Sala na Funga katika 
nyakati za safari na maradhi, kutoa da’wa na kupata l’lm ili kuulinda ufahamu, vile 
vile uhifadhi wa mazingira tunayoishi pia huingia katika darja hii kwani hua ni 
kuzuia madhara kwa vizazi vyetu na pia vizazi vijavyo, n.k. 

3. Tahsiniyaat (Maslahi ya Kupendezesha). Darja hii inajumuisha uboreshaji na 
upendezeshaji wa maslahi matano muhimu au Al Dharurriyah Al Khams, kitabia, 
kimaadili na kimahitaji katika njia za kupendezesha kimavazi, kimakazi, 
kupendezesha maisha kibi/Va/.v/ na kijamii, kwani haya ni mambo ambayo Uislam 
unayaunga mkono lakini kwa kusisitiza kua ni mahitaji ya mwisho katika maisha. 



AL MliSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAII 








190 





AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 






































































































































191 

UHUSIANO BAINA YA MAQASID ASH SHARIA’H NA FIQH. 

Kabla ya kuangalia uhusiano uliopo baina ya Magasid Ash Sharia ’h na Fiqh basi 
kwa kifupi tuangalie tofuati baina ya Sharia ’h na Fiqh. Kama tulivyoona kutokana 
na maelezo kua Sharia ’h hua ni amri za Allah Subhanahu wa Ta ’ala kuhusiana na 
maisha ya Bani Adam juu ya uhusiano wao kwa Mola wao na pia juu ya uhusiano 
wa viumbe baina yao, wakati Fiqh hua ni sehemu ya Sharia ’h ambayo inasimamia 
vitendo vya Bani Adam kutokana na uhalali wa vitendo hivyo kulingana na Sharia ’h. 

Jadweli inayofuatia inaonesha tofauti kuu baina ya Sharia ’h na Fiqh. 

Sharia ’h Fiqh 

Sharia ’h ni pana na ina kina kirefu zaidi Fiqh inasimamia juu ya uhalali wa 
kwa sababu hua inatawala vitendo vyote vitendo hivyo kulingana na mtizamo 
vya Bani Adam. wa Sharia ’h. 

Sharia ’h imeshushwa ikiwa ni Baadhi ya mitizamo ya Fiqh ina asili ya 
iliyopangika na kukamilia na hivyo kua na uwezo wa kubadilika, kulingana 
haibadiliki kutokana na wakati, sehemu na utofauti wa wakati, sehemu, 
au mazingira. mazingira, utamaduni n.k 

Sharia ’h inajumuisha mitizamo ya Fiqh hua ni sehemu tu inayowakilisha 
Aqidah (Iman), Akhlaq (Maadili), na mtizamo wa Flm ya Sharia’h ya 
Fiqh (Hukmu) Kiislam. 

Sharia ’h ni kanuni zenye misingi Fiqh hutumia ufahamu wa akili na njia 
inayotokana na asili ya Qur’an na za kisayansi za Wanazuoni kwa kutoa 
Sunnah. hukmu mpya mbali mbali kwa kutumia 

vyanzo vya Sharia ’h. 

Flm ya Maqasid ash Sharia ’h ina uhusiano mkubwa sana na / ’lm ya Fiqh na pia vile 
vile inahusiana na Usul ul Fiqh, kwa sababu Flm ya Maqasid Ash Sharia ’h hua 
inaijumuisha moja kwa moja I’lm ya Usul ul Fiqh (Kanuni za Fiqh) ambayo nayo 
hua inatoka moja kwa moja katika Flm ya Fiqh. Kwani Flm ya Maqasid ash 
Sharia ’h hua ni kuchunguza ushahidi na vithibitisho kwa ujumla na vile vile Hukmu 
za Sharia ’h, kwa kupitia katika njia za kuchunguza maana na Hikma iliyopo ndani 
ya Hukmu ya Sharia ’h husika. 

Kwa sababu katika kila Hukm basi ndani yake hua mna Maqasid ash Sharia ’h yaliyo 
wazi na pia yaliyojificha, hivyo inapotokea kua hukmu iko wazi na yenye kujionesha 
dhahir na yenye kupimika kiufahamu, basi Hukmu hiyo hua inaitwa Illah (Sababu). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









192 


UHUSU.NO BAIN.4 VA MAQAS1D ASH SHARl. 1 H NA HUKMV TAKLIFI 


ALMAQASID 


X 


) ALUUKM 


X 


MAQSAD OAT'I 


MAOSAD DIIANNI 


IUAII (SABAIU') 


IIIKMAII (BIJSAR.4) 


Mfano 1: MAQASID ASH SH.4RUH K.4TIK.4 UHIFADHIWA DI.NI KWA KUA.WRISHWA SALA 


4L MAQSAD (LENGO) 

\ 

AL HVKM (nilKUMU) 

Hifdli Al Din (l hiiadhi wa Dini) 

) 

Iqama Salat (Kusimamisha Sala) 


2 


ILLAH (SABABU) 

.1/ fii/r (Wema unaokinga na Maovu na Kufr) 


Mfano 2: QASfDASHSHARIAH KATIKAI HIFADHIWA KIZAZIKWA KI HARWIISHWA 7TNA 


AL MAQSAD (LENGO) 
Hifdli Al Sasl (Uhifadhi wa Kizazi) 


AL HUKM (niJKIJMU) 

^ Talirim Al Zina (Kuharaniisliua kna zina) 


2 


/LL.T//(SABABl) 

FaliLslia (Uo\u unaopeiekea upntevu ua kizaz.i) 


Mfano 2: MAOASID ASHSHARIAH KATIKAI HIFADHl WA UFAHAMU KWA KUHARAMISHWA IJLF.VI 


4L MAOSAD (LENGO) 

\ 

AL HUKM (HUKUMU) 

Hifdh .4/ Aql (l hifadhi wa Akili) 

/ 

Talirim Al A hamr (Kuharamishwa l levi) 


2 


ILLAII (SABABU) 

Sukr (I levi unaopelekea kupoteza ufahamu) 


~a' 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 

























































































193 


Na pale inapokua ndani ya Hukmu mna Magasid ash Sharia’h yaliyojificha na 
yasiyo onekana wala kupimika kiufahamu, basi Hukmu iliyopo katika hali kama hii 
hua inajulikana kama Hikmah (Busara). 

Hivyo inapotokea kua hali ya uhusiano baina ya Hukm na Maqasid ash Sharia ’h ni 
hali yenye uhakika basi Magasid ash Sharia ’h hayo hujulikana kama Maqsad Qat ’i, 
vile vile inapotokea kua uhusiano baina yao ni wa kudhaniwa basi Maqasid ash 
Sharia ’h hayo hujulikana kama Maqsad Dhanni. 

Tukiangalia mfano wa Maqasid ash Sharia ’h ya Hukmu Taklifi ya kufardhishwa 
kwa Ibada ya Sala basi tunaona kua Ibada ya Sala humpelekea Mukallaf ambae ni 
mtekelezaji wa Ibada hiyo kua mnyenyekevu kwa Mola wake na hivyo kutokua na 
ari ya kufanya maovu jambo ambalo humpelekea katika kujisafisha Nafsi yake. 

Vile vile tunapoangalia Maqasid ash Sharia ’h ya kufardhishwa kwa Ibada ya 
kufunga hua ni kua wachamungu kwa kuidhibiti Nafsi na mtamanio na vile vile 
kujikumbusha hali waliyokua nayo wale masikini wasiokua na uwezo wa kupata 
chakula cha kila siku. 

Malengo ambayo pia hua tunayoona tunapoangalia mfano wa Maqasid ash Sharia ’h 
ya Hukmu Taklifi katika upande wa kuharamishwa kwa Zinaa kua kutokana na 
madhara ya kupoteza asili ya kizazi na badala yake kukawa na amrisho la kufunga 
ndoa ambalo ndani yake hua lina maslahi ya kupata starehe wakati wa kufanya tendo 
hilo, na vile vile kuendeleza kizazi cha Bani Adam, kuhifadhi asili ya kizazi hivho 
n.k. 

Hivyo tunaweza kusema kua katika nyumba iliyokamilika ya Fiqh, basi hua 
inasimamia katika nguzo za Usul, nguzo ambazo hua zimechimbiwa na kuimarishwa 
na msingi madhubuti ambao hua ni Maqasid ash Sharia ’h na hivyo basi kutokana 
na msingi huo hua inajulikana kila kitu kilichomo ndani ya nyumba hiyo hua kinakaa 
sehemu gani. 

AINA ZA HUKMUAL TAKLIFI 


Ukweli ni kua Maqasid ash-Shari’ah hutumika ili kumrahisishia Mukallaf kufanya 
Taklif kwa kuweka wazi ushahidi na vithibitisho vya Hukmu al Taklifi kulingana na 
msingi wa uthibitisho uliomo katika Qur’an n a Hadith ili aweze kujua kimaslahi na 
kiutekelezaji ni mambo gani ni ya lazima kwake, mambo gani anayopendekezwa 
kuyafanya, mambo gani yanakatazwa kufanywa, n.k. baada ya kupatikana kwa 
vithibitisho hivyo kulingana na Maqasid ash-Shari’a basi huweza kupatikana 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








194 


Hukmu al Taklifi ambazo hua ni katika hali moja kati ya hali tano zifuatazo za 
kisharia:- 

1. FARDH/WAJIB - FARDHI AU WAJIB : Hali hii inahusiana na mambo yote 
ambayo yanatakiwa kutekelezwa na kila Muislam alikua na akili zake timamu na 
alietimia umri wa kutii kama vile Kusali, Kufunga n.k . yaani yale mambo arnbayo 
yanapofanya na Muislam basi Muislam huyo hupata Thawabu na asipoyafanya basi 
hua anapata dhambi. Ingawa katika upande wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i 
hakuna tofauti baina Fardh na Wajib lakini katika baadhi ya wana//<s//? wa Madhhab 
mengine kwa mfano ya Imam Abu Hanifa wanasema kua hali ya Wajib inakua ipo 
baina ya Fardh na Mubah. 

Kuna Fardhi za aina mbili: 

a) Fardh al-Ayn - Fardhi za Wajib kwa mtu mmoja moja: Hizi ni fardhi arnbazo 
zinahusiana na marnbo ya wajib kwa kila Muislam kwa Nafsi yake. 

Kwa mfano: Kusali Sala tano na kufunga ni miongoni mwa mifano ya Fardh al- 
Ayn. 

b) Fardh al-Kifayah - Fardhi ambazo ni wajibu kutekelezwa na mtu mmoja au 
wachache katika jamii ya Kiislamu, hivyo inapotokea mtu mmoja au wachache na 
kuitekeleza fardhi hiyo basi hua imetosheleza kwa Jamii yote. 

Kwa mfano: Anapofariki Muislam basi ni fardhi kwa Muislamu huyo kusaliwa 
lakini si lazima kusaliwa na Waislamu wote, hivyo ikiwa baadhi ya Waislam tu 
watamsalia maiti huyo basi fardhi hiyo itakua imetosheleza kwa jamii nzima. 

2, HALAL/MUBAH - HALALI : Hali hii inahusiana na kila kitu ambacho 
kinaingia katika yaliyoruhusiwa lakini hata hivyo mtu hua hapati dhambi kwa 
kutofanya jambo hilo. Vile vile kuna baadhi ya wana \fiqh wasema kua kuna tofauti 

baina ya Halal na Mubah kwa kusema kua ‘ Halal ni kile ambacho hakuna 
uthibitisho ulio wazi wa kukatazwa kwa kitu au jambo hilo, na Mubah ni pale 
inapotokea kua kuna uwezo wa kuchagua baina ya mambo mawili’ (Mujam al 
Mustalahaat 585). Hivyo Mubah imegawika katika sehemu tatu:- 

• Vile vitendo ambavyo ni Mubah kwa mtu pekee lakini hua Maitdub 
yanapendekezwa kwa jamii kwa ujumla. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








195 

Kwa mfano : Kula baadhi ya vyakula vya mboga mboga ni Mubah kwa mtu 
mmoja mmoja lakini ni Mandub kwa jamii kua na vitu kama hivyo sokoni. 

• Vitendo ambavyo ni Mubah kwa mtu mmoja lakini ni Wajib kwa jamii 
kwa ujumla. 

Kwa mfano: Katika mazingira ya kawaida, hua ni Mubah kwa mtu kuchagua 
kufanya kazi anayoipenda kuifanya, lakini ni Wajib kwa jamii kwa ujumla 
kuhakikisha kua inaendeleza aina fulani za kazi katika uendesha maisha ya 
jamii hiyo. 

• Vitendo ambavyo ni Mubah kufanyika kila baada ya wakati fulani lakini 
ni Haram kufanyika kila mara. 

Kwa mfano: Kumkemea mtoto kila anapokosea ni Mubah lakini ni Haram 
kumkemea kwa kila jambo afanyalo. 

3. MUSTAHAB/MANDUB/NAFIL/SUNNAH - INAPENDEKEZWA: Hali hii 
inahusiana na kila kitu ambacho Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam au 
Masahaba zake walifanya mara moja moja, hivyo kwa Muislam pia kufanya jambo 
ambalo ni Mustahab au linalopendekezwa basi hua unapata Thawabu na ikiwa 
hukulifanya basi hupati dhambi. 

Kwa mfano: Inapendekezwa kwa Muislam kua wakati wa kula au kunywa ni vizuri 
kukaa kitako, lakini hata hivyo tunaona kua katika Sunnah za Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam kuna ushahidi kua aliwahi kunywa maji huku akiwa 
amesimama. Hivyo inapendekezwa kunywa au kula ukiwa umekaa kitako lakini pia 
hua si dhambi kufanya hivyo ikiwa umesimama. 

Tofauti baina ya Mustahab na Sunnah ni kua Sunnah ni jambo lolote lile ambalo 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alilifanya na kuendelea nalo bila ya 
kuachana nalo iau pia huitwa Sunnah Muakkadah), na Mustahab ni lile jarnbo 
ambalo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alilifanya kwa muda lakini 
hakuendelea nalo, au hakulifanya lakini alihimiza kutekelezwa kwake (a mbayo pia 
hujulikana kama Sunnah al-Ghayri Muakkadah). 

4. MAKROUH - INAKIRIHISHA/INACHUKIZA : Hali hii huingia kila kile 
ambacho hakipendezi na kuchukiza kinapofanywa. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








196 


Kwa mfano: Inakirihisha kufuga kucha ndefu au pia kulala kifudifudi. Hivyo 
kutofanya jambo ambalo ni Makrouh hua ni sawa kufanya wema na kulifanya 
huhesabika kua ni kufanya jambo baya. 

4. HARAAM/MAHZUR - Hali hii huingia kila kitu ambacho kimekatazwa na Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, hivyo Mukalaf atakapokifanya kitu hicho basi hua na 
adhabu yakuchomwakatika moto wa Jahannam( Allahuma a’jirna minna nnar). 
Katika hali hii pia huingia kila kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta ’ala hataki 
Bani Adam wakifanye lakini hakuwaamrisha kukaa mbali nacho. 

Kwa mfano: Allah Subhanahu wa Ta ’ala kupitia kwa Mtume wake Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ametukaza kula kwa mkono wa kushoto, 
hili ni katazo lililowazi ambalo limekuja kupitia katika Sunnah za Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

MAQASID ASHSHARIA’HNA USUL UL FIQH 

Tunapozungumzia kuhusiana na Maqasid Ash Sharia ’h na Usul al Fiqh ambayo ni 
Asili ya Fiqh, basi tunaona kua Imam A1 Shafi’i ambae ndie baba wa Usul al Fiqh 
alikua pia ndie mtu wa mwanzo kuanza kuchambua na kutumia / 'lm ya Maqasid ash 
SharT’ah katika kitabu chake cha Ar Risalah pale alipozungumzia kuhusiana Qiyas. 

Na hii ni kwa sababu makisio ya ufahamu katika kutafuta hukmu yanahitaji 
kuzichunguza ‘ Illah zilizomo katika asili ya hukmu, au makusudio au malengo ya 
Sharia ’h ambayo hukmu yake inategemewa na waliochini ya Sharia ’h hiyo. Yaani, 
inahitajika kuangalia kutoka katika chanzo cha kusudio la Sharia ’h. 

Vile vile alizungumzia tena uhusiano baina ya Maqasid Ash Sharia ’h na Usul al 
Fiqhpa\e alipogusia kuhusiana Al-Adillah al-MukhtalafFTha (Uthibitisho uliokua na 
kutafautiana juu yake) - katika Masalih Al Mursalah (Maslahi yaliyokua hayana 
vikwazo kwa jamii) kwa sababu l’lm ya Maqasid ash SharT’ah ni / ’lm ya Maslahi 
ya Sharia ’h na Kanuni zake. 

Hivyo utumiaji wa uwezo wa kimaumbile au ufahamu katika kutoa Hukmu za 
Sharia ’h au kuangalia Maqasid Ash Sharia ’h kumewekwa wazi na A1 Imam A1 
Shafi’i ambe aliamua kufuata mitizamo ambayo inapendelea uhuru wa kutumia 
ufahamu katika Sharia ’h au Ijtihad, na akaongezea kwa kusema kua yeyote yule 
atakaefanya uchunguzi wa kina uliokua ukitumiwa na Masahaba wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam basi ataona kua hakuna hata mmoja 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








197 


miongoni mwao ambae alikua akitumia aina moja au mtizamo wake peke yake wa 
hukmu na kuutegemea kama ndio msingi wa kutoa hukmu zake. 

Ukweli ni kua ilikua ni bora kwao moja kwa moja kuenda katika kubadilishana 
mawazo bila ya kuanza kuangalia katika mitizamo ya hukmu za aina fulani, hata 
kama hukmu hizo zilikua zinapatikana na ziko wazi mbele yao. Na hivyo pale 
inapotokea kua katika tafsiri za mitizamo yao hiyo ya kujitegemea au Ijtihad 
kuchukuliwa katika mambo yaliyotokea, inapothibitishwa kua haiwezekani kuzuia 
tafsiri kutokana na kile kilichowekwa wazi katika maandiko ya Kiislam na ikiwa 
imethibitishwa na ukweli wa kua Wanazuoni miongoni mwa Masahaba hawakuunga 
mkono jambo la kuweka hukmu fulani, basi katika hali kama hii hua inaruhusika 
kuingia katika utumiaji wa ( istidlal ) au kutafuta uthibitisho na maana ya kile 
kilichokosekana katika makubaliano kutoka katika Qur’an au Sunnah. 

Miongoni mwa Wanazuoni walioendeleza Maqasid Ash Sharia ’h ni pamoja na wale 
waliokua na ufahamu mkubwa sana katika Ummah huu, wakiwemo: 

• Imam al-Juwaini ambae alikua ndie Mwanazuoni wa mwanzo kuanza 
kuandika kuhusiana na Maqasid kama somo linalojitegemea katika kitabu 
chake kinachoitwa Al Burhan. 

• Imam Al Ghazali katika kitabu chake cha Al Mustasfa. 

• Imam Fakhr al Din al Razi katika kitabu chake kinachoitwa Al Mahsul fi 
‘Ilm al Usool. 

• Imam Saifudeen al-Aamidi katika kitabu chake kinachoitwa Al Ihkam fi 
Usool al-Ahkam. 

• Imam Ibn al Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake kinachoitwa l’laam 
Al-Muwaqi ’in. 

• Imam al Shatibi ndio wa mwanzo kuandika kuhusiana na Maqasid Al 
Sharia ’h kama somo linalojitegemea katika kitabu chake kinachoitwa Al 
Muwafaqaat. 

• Shah Waliullah Al Dahlawi katika kitabu chake kinachoitwa Hujjat Allah al 
Baaligha. 

• Tahir ibn ‘Ashur katika kitabu chake kinachoitwa Maqasid al Sharia ’h. 

Tumeona kua nguvu kubwa ya uungwaji mkono wa I’lm ya Maqasid al Sharia ’h ni 
kua inatokana na Malengo au Makusudio ya Sharia ’h katika kutoa Hukm. Lakini 
bado hatujaangalia kwa undani ili kujua ni kwa kutumia njia gani Wanazuoni 
walikua wakitumia ufahamu wao ili kupata kujua Maqasid al-Sharia ’li ya Sharia ’h ’ 
husika zililowapelekea kua na uwezo wa kutoa na kupanga ngazi, darja au hali za 
Hulmu al Taklifi, ambazo kama tulivyoona kua ni Fardhi, Mubah, Mustahab, 



AL MIISTAKSHIF ABL MANAL DANAH 









198 


Makruh na Haraam, ijapokua tunajua kua walikua wakizipata kutokana na kufanya 
uchunguzi wa kujitegemea kiufahamu ambao vile vile hujulikana kama Ijtihad. 

MAANA YA IJTIHAD. 

Anasema Imam Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazali A1 Shafi’i 
kua; Kitafsiri nguvu ya Al Ijtihad hutegemea mambo matatu: 

1. Al Ijtihad - Kutumia uwezo wa Ijtihad yenyewe. 

2. Al Mujtahid - Mtu atakaefanya Ijtihad. 

3 . Al Mujtahid fihi - Kitu kinachotakiwa kufanyiwa Ijtihad. 

Anasema Imam A1 Ghazal kua, Ijtihad haitumiki hadi pale inapotumika nguvu 
na uwezo wote. Ndio maana watu husema Ijtihada fi hami hajar al raha 
(Alifanya juhudi zote kulibeba jiwe la kusagia). Lakini hawasemi Ijtihadfi haml 
khardala (Alifanya Juhudi zote kubeba punje ya ufuta). Lakini neno hili 
hutumika maalum kwa jitihada zinazofanywa na Mujtahid katika kupata 
ufahamu wa hukmu za ki sharia’h. Imam A1 Ghazal akaendelea zaid kwa 
kusema, Ijtihad kamilifu ni kufanya bidii ya hali ya juu katika kulikia kusudio 
lililolengwa ambapo hua haiwezekani kufanyika jitihada zaid. ( Al-Mustasfa min 
usul al-Fiqh). 

Hivyo ‘ Ijtihad maana yake ni kujitahid (kwa upande wa Mujtahid) kwa bidii 
zote katika kutafuta hukmu ya jambo ambalo halina vithibitisho vya 
kutosheleza katika maandiko na hivyo kutowahi kutolewa hukmu yake kabla 
yake.’ 

SIFA ZINAZOHITAJIKA KATIKA KUFANYA IJTIHAD. 

Imam A1 Shafi’i anasema kuhusu Ijtihadr. ‘Haruhusiwi mtu yeyote kutoa Fatwa 
katika Uislam isipokua kwa yule mwenye I’lm katika Qur’an: Kuhusu 
kilichobatilishwa, na kilichobatilisha, kipi ni Muhkam (Kilichowazi, chenye 
uhakika, kilichokua hakijafichika) na kipi ni Mutashabihat (Hakiko wazi, 
kilichofichika, chenye maana nyingi), Tafsir yake, Kushuka kwake, ni ipi aya 
ya Makkah na ipi ya Madinah, nini kimekusudiwa katika aya hiyo na kwa 
sababu gani aya hiyo ikashuka, halafu awe ni mtaalamu wa Hadith: ajue pia 
kilichobatilisha na kilichobatilishwa katika Hadith na ajue kuhusu Hadith 
kama vile anavyotakiwa ajue kuhusu Qur’an. Awe mtaalamu wa ( Fus-ha ) 
lugha ya Kiarabu na lugha ya Mashairi ya kiarabu, atumie Uadilifu, asiwe 



AL MllSTAKSHlF ABI, MAiN'AL DAiNAH 








199 


msemaji sana na ajue mazingira yanayomzunguka au mahala anapoishi, ikiwa 
anajua hayo hapo ataruhusika kuzungumzia Halali na Haram, na ikiwa hana 
yote hayo basi anaruhusika kuzungumza kuhusu sayansi ya Kiislamu lakini si 
kutoa Fatwa.’ ( Kitab Ul Umm). 

Hivyo mtu afanyae Ijtihad (Mujtahid) hutakiwa kuwa na sifa zifuatazo:- 

1. Kuijua na kuifahamu lugha ya kiarabu na kanuni zake (Katika Fus-ha, Sarf 
Nahw, I’lm Balagha, I’lm ul Huruf). 

2. Kuijua na kuifahamu Qur’an (Katika Ulum ul Qur’an, Ahkam, Tafsir, 

Asbab An Nuzul, Al Nasikh wal Mansukh). 

3. Kuijua na kuzifaham Hadithi na Sunnah (Katika Ulum ul Haditli). 

4. Kuzijua na kuzifahamu hukmu za sheria, kanuni zake na makusudio yake 
(Usul ul Fiqh na Maqasid ash Sharia ’h). 

5. Kujua historia ya Uislam, makubaliano na kutofautiana kwa I’jmaa na pia 
miongoni mwa Wanazuoni. 

6. Kua na Busara na Mantiq. 

7. Kua na Taqwa. 

Imam Abu Hainid Ibn Muhammad A1 Ghazal anaielezea maana ya Mantiq kwa 
kusema kua: ‘Ni Kanuni inayotofautisha baina ya ukweli halisi wa hoja na 
makisio yake kutokana na udhaifu wa hoja, kanuni ambayo hutoa uwezo wa 
kufahamika usahihi wa kitu kiakili na kiufahamu kwa uwazi zaidi’ (Imam Al 
Ghazal katika Al Maqasid) 

UMUHIMU WA SANAD KATIKA KUFANYA IJTIHAD. 

Imam A1 Hakim anasema katika Madkhal li 'ulum al-Hadith kua, aliulizwa Imam 
Ahmad Ibn Hanbal: ‘Jee mtu akihifadhi Hadith laki mbili, anafaa kua 
Mwanafiqh ?’ Imam Ahmad akajibu ‘La’ akaulizwa tena ‘Laki tatu?’ Imam 
Ahmad akajibu ‘La’ akaulizwa tena ‘Laki nne?’ akajibu ‘Naam’. 

Inasemekana kua Imam Ahmad Ibn Hanbal alikua akitoa Fatwa kutokana na Hadith 
600,000 alizokua akizijua. (Idadi ya Hadith inayozungumziwa hapa, sio idadi ya 
Hadith (Matn) zenyewe, bali ni (Isnad/Sanad) mnyororo wa idadi ya watu kutoka 
kwa walionukuu, kwa wapokeaji hadi kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam). 

Kwani Hadith hua na sehemu kuu tatu ambazo ni Matn, Isnad na Taraf kama:- 



AL MIISTAKSHIF ABI. MANAL DANAH 








200 



Hivyo Sanad hua ni kitu cha lazima katika kutafiita I’lm ya dini ya Kiislam, kwani 
Sanad haitumiki katika Hadith pekee, bali katika kila aina ya I’lm ya dini ya 
Kiislamu, ikiwcmo Hadith, Tafsir, Historia ya watu wema waliotangulia, historia ya 
matukio ya Kiislam, n.k. 

Sanad ni miongoni mwa njia alizozijaalia Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika 
kutimizika kwa ahadi yake ya kuilinda dini yake ikiwemo na kitabu chake Qur ’an, 
Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na I’lm mbali mbali za 
Kiislam ambazo zinategemeana na Qur’an na Hadith pale aliposema katika Qur’an : 



Inna nahnu nazzalna al dhdh ikra wa-inna lahu lahafW/ioona ( Surah Al Hijr, 
15 : 9 ). 


Tafsir: ‘Na kwa hakika ni sisi ndio tulioishusha Dhikr (Qur’an ), na kwa hakika 
tutailinda. ’ 

Abd Allah Ibn Al-Mubarak alisema: ‘Yule atafutaye I’lm kuhusu dini bila ya 
Isnad hua ni sawa na anaetaka kupanda juu ya paa bila ya ngazi’. 

Na Sufyan Ath Thawri alisema: ‘Isnad ni silaha ya Muumin. Jee Mu’umin 
atajilinda vipi pale anapokua hana silaha?’ 

Ili kufahamu zaid maana ya Isnad, tuangalie mfano mmoja wa Isnad ya Dhahabu 
iliomo katika Tafsir Ibn Kathir, baada ya tafsiri ya aya isemayo: 


■NS- j.l2>-l dJO| (j !jJLX3 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 


























201 

Wala tahsabanna alladhina qutiloo fee sabeeli Allahi amwatan bal ahyaon 
AAinda rabbihim yurzaqoona (Surat al Imran 3:169). 

Tafsir: ‘Msifikirie kua wale waliouliwa kwa ajiliya Mola wao kua wamefariki, La, 
wako hai kwa Mola wao na wanapatiwa kila kitu ’. 

Imam Ibn Kathir anasema katika kuielezea aya hii kua Imam Ahmad ameelezea 
Hadith yenye kubashiria habari njema kwa waumini kua roho zao zitakua zikitembea 
peponi kokote kule zitakako, na kula vyovyote vile vitakavyo na pia kupata raha, 
kufurahia na kuonja heshima ambayo Allah Subhanahu wa Ta ’ala amezitayarishia. 
Hadithi hiyo imeitwa isnad sahih ‘aziz ‘adhim kwa sababu ni Sahih na pia katika 
Sanad yake kuna Maimamu watatu ambao Skuli zao za Fiqh za Madhhab 
zinafuatwa. 

fmam Ahmad fbn Hanbal anasema amepokea kutoka kwa Imam A1 Shafi’i, kupitia 
kwa Imam Malik Ibn Anas A1 Asbahi kupitia kwa Az Zuhri, kupitia kwa Abd A1 
Rahman Ibn Ka‘b Ibn Malik kua baba yake amesema kua amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam (Maneno ya Hadithi yanayofuatia hapa 
ndio Matn ) ‘Roho ya Muumin ni kama ndege anae rukaruka katika miti ya 
Peponi hadi pale Allah Subhanahu wa Ta’ala atakapoirudisha roho hiyo katika 
mwili wake katika siku ya kufufuliwa kwake’. 



X 

Nahii Muhammad Salallahu 


A'layhi Wa Salam 

V 




Malik Ibn Anas 

i i 


Abd A1 Kahman Ibn Ka‘b 

i i 


Az Zuhri 

i i 


Imam Malik Ibn Anas 

n i 


Imam Idris Al Shafi'i 

i r 


Imam Ahrnad Ibn Hanbal 




Kutokana na mfano huo hapo juu utokao katika Musnad Imam Ahmad, tunaona kua 
Isnad maana yake ni mnyororo ulioshikamana bila ya kukatika kutoka kwa mtu 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 











































202 


mmoja hadi mwengine, hivyo katika Hadithi hii basi Sanad yae iko kama ifuatavyo: 
Kutoka kwa Imam Ahmad Ibn Hanbal ambae amepokea kutoka kwa Imam A1 
Shafi’i, kupitia kwa Imam Malik Ibn Anas A1 Asbahi kupitia kwa Az Zuhri, kupitia 
kwa Abd A1 Rahman Ibn Ka‘b Ibn Malik kupitia kwa Malik Ibn Anas kua amesema 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam : ‘Roho ya Mu ’umin ni kama ndege 
anae rukaruka katika miti ya Peponi hadi pale Allah Subhanahu wa Ta’ala 
atakapoirudisha roho hiyo katika mwili wake katika siku ya kufufuliwa 
kwake’. 

Katika kuelezea umuhimu wa Sanad katika Hadith Imam A1 Shafi’i alisema: 

‘Mfano wa yule anaetafuta Hadith bila ya Isnad hua ni sawa na yule 
anaekusanya kuni wakati wa usiku, na kisha akaufunga na kuuchukua mzigo 
wa kuni bila kujua kua mna nyoka ndani yake’ (Yaani, anakusanya Hadith zote 
za kweli na za uongo ambazo zina madhara makubwa ndani yake). 

Imam Abd Allah Ibn al-Mubarak alisema: ‘ Isnad ni sehemu ya dini, kwani bila 
kuwepo Sanad basi watu wangelisema chochote wanachotamani. Anapoulizwa 
yule asemae bila ya kua na Isnad: Nani aliekuambia? Basi hukaa kimya na 
kuchanganyikiwa’ ( Utangulizi wa Sahih Muslim ) 

Katika kutathmini Isnad, Wanazuoni hutumia njia mbalimbali ili kuujua usahih wa 
Hadith yenyewe, kwa mfano huangalia jee ni kweli kati ya waliotajwa katika Isnad, 
walikua hai wakati huo, walikuwepo wakati huo? Kama walikuwepo jee umri wao 
ulikua unaruhusu kuhadithia? Je wanaweza kuihadithia Hadith hiyo kama ilivyo? 
Jee mazingira ya Hadith hiyo yako vipi? Jee mtu huyo anaaminika? Jee mtu huyo 
hana sifa yeyote mbaya? Jee maneno hayo yanaingia akilini? n.k. 

HISTORIA YA ISNAD KATIKA UISLAM 

Ili kufahamu umuhimu wa Isnad inabidi tuangalie historia ili tujue ilianza anzaje, 
katika wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ilikua hakuna 
Hadith za kuzusha kwa sababu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alikuwa hai na hivyo Masahaba zake walikua na uwezo wa kukosoana pale 
inapotokea kua mmoja wao amekosea. Kwa mfano : Umar Ibn A1 Khattab Radhi 
Allahu A ’nhu mara moja alinukuu kauli ya Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam 
isemayo kua: ‘Maiti huadhibiwa kutokana na kulia kwa watu wake waliofiwa’. 

Lakini hata hivyo Aisha Radhi Allahu A ’nha akamsahihisha kwa kumwambia kua: 

‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliyasema haya kutokana na 
kufariki kwa Yahudi mmoja mwanammke ambae baada ya kufariki akawa 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








203 


akiadhibiwa wakati watu wake wakimlilia’, akimaanisha kua alikua akiadhibiwa 
kutokana na kufariki katika hali ya Uyahudi wakati watu wake wakimlilia na si kwa 
sababu watu wake walikua wakimlilia. Katika kipindi hiki Isnad ilikua haijaanza 
bado lakini kutoanza kwake hakukuwazuia Masahaba kufuatilia usahih wa kauli za 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam pale walipokua na shaka juu ya 
baadhi ya kauli hizo. 

Mwanzo wa kuanza uzushi wa Hadith na kuenea kwa Hadith zisizo Sahih ilikua ni 
baina ya Utawala wa Amir ul Muuminina Uthman Ibn Affan na baada ya fitna ya 
vita vya kwanza vya Kiislam baina ya Amir ul Muuminina Ali Ibn Abi Talib na 
Muawwiyah, vita ambavyo tutaviangalia historia yake tutapozungumzia utawala wa 
Amir ul Muuminina Ali Ibn Abi Talib. 

Mtu anaezusha Hadith ya uongo kwa Kiislam hua anaitwa Zindiq ambae kisharia 
hua ni Mnafiq, si Muumini wa kweli na hivyo hujaribu kuidhoofisha Dini ya Kiislam 
kwa kunukuu Hadith za uongo. Watu hawa walikua wanatoka katika miji yao na 
kuenda katika miji wasiojulikana na kisha kujifanya kua ni wanazuoni wa Hadith na 
kuanza kuzua Hadith ambazo husema kua wamezisikia kutoka kwa wanazuoni 
maarufu wa Hadith. 

Katika mwishoni mwa kipindi cha Utawala wa Amir ul Muuminina Uthman Ibn 
Affan ambapo kulikosekana utulivu katika Ummah wa Kiislam hivyo zilizuka 
Hadith za kisiasa ambazo zilikua aidha zikimuunga mkono au kumpinga Uthman 
Ibn Affan na Ali Ibn Abi Talib hususan kutoka katika mji wa Kufah ambao ulikua 
ni katikati ya migogoro hiyo baina ya Waislam, na miongoni mwa uzushi wa Hadith 
hizo ni pamoja na pale Abd Allah Ibn Adis aliponukuu Hadith kutoka kwa Abd 
Allah Ibn Masoud isemayo : ‘Amesema Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam 
kua : Aala inna Uthman adhallu min abidah aAla baliha’ yaani ‘Uthman 
amepotoka na kuchanganyikiwa kuliko mtu yeyote’, Abd Allah Ibn Masoud 
aliposikia kuhusiana na Hadith hii akakanusha kwa kusema kua: ‘ Kadhiba Aaduwa 
Allah, ma samiaAha min Ibn Masoud wama samiaAha min Rasul Allah’ yaani 
‘Amesema uongo Adui wa Allah, hakuisikia Hadithi hiyo kutoka kwa Ibn 
Masoud na wala Ibn Masoud hakuisikia Hadithi hiyo kutoka kwa Rasul Allah’ 

Anasema Muhammad Ibn Sirin ambae alifariki katika mwaka 110 Al Hijr kua : 

‘Watu hawakuulizana kuhusiana na Isnad hadi pale ilipokuja Fitna ya vita vya 
wenyewe kwa wenyewe na wakawa wanasema, ‘Tutajie watu wako; wale 
ambao walikua wako na Ahlu Sunnah wal Jamaalt walikua wakikubaliwa 
Hadith zao na wale waliokua sio basi walikua ni wazushi katika Hadith zao na 
zilikua zikidharauliwa”. Baada ya kupita mda huo uzushi katika Hadith 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









204 


ukaongezeka na kutokana na utofauti na upendeleo wa wafuasi wa makundi ya watu 
mbali mbali ya Waislamu na pia kutokana na Maadui waliokua wakitaka 
kuwapotosha na kuwaangamiza Waislamu. 

Miongoni mwao walikuwemo kama kina Abd ul Karim Ibn Abi A1 Awja, 
Muhammad Ibn Said A1 Shami na A1 Harith A1 Kadhab Abd Rahman Ibn Udays 
ambae alijitangazia kua yeye ni Mtume na kupewa adhabu ya kifo na Khalifah Abdu 
ul Malik Ibn Marwan. 

Abd ul Karim Ibn Abi A1 Awja alienda Damascus na baada ya kugundulika kua ni 
mzushi alikamatwa na kupewa adhabu ya kifo, baada ya kukamatwa kwake alikiri 
kwa kusema kua: ‘Nimezusha takriban Hadith 4000, ambazo kutokana nazo 
nimekufanyeni mfunge wakati si siku za kufunga, nimekuhalalishieni vile 
visivyokua halali, na kuharamishieni vilivyokua haram.’ 

Anasema A1 Khatib al Baghdadi katika kitabu chake cha Al Kifayah kua, siku moja 
Umar Ibn Musa alikuja Homs, Syria. Watu wakamzunguka msikitini na akasema: 

‘Tumepata habari kutokana kwa Shaykh wenu kua kuna Hadith isemayo 
kadhaa wa kadhaa’. Alipoendelea kuzungumzia Hadith hiyo, Afiir Ibn Midan 
akamuuliza Umar Ibn Musa: ‘Jee unamzungumzia Shaykh wetu gani huyo? 
Tutajie jina lake ili tupate kumjua’. 

Umar Ibn Musa akasema: ‘Ni Shaykh Khalid Ibn Midan’. 

Afiir akamuuliza: ‘Jee ni mwaka gani ulikutana nae?’ 

Amir Ibn Musa akajibu: ‘Nilikutana nae mwaka 108 Al Hijr' 

Afiir akamuuliza: ‘Jee ulikutana nae wapi?’. 

Amir Ibn Musa akajibu: ‘Nilikutana nae katika vita vya Armenia’ 

Hivyo Afiir akasema : ‘Muogope Mola wako, na usiseme uongo, kwani Khalid 
Ibn Midan alifariki mwaka 104 Al Hijr lakini wewe unasema kua ulikutana 
nae miaka minne baada ya kufariki kwake, wacha nikukumbushe kua 
hakupigana tu katika vita vya Armenia bali pia alipigana katika vita vya 
Byzantium (Warumi)’. (Al Kifayah fiirim ir Riwaayah). 

Kwa upande mwengine Hadith zilizushwa na baadhi ya watu ili kuziteka nyoyo za 
watu wengine, kwa mfano baadhi ya watu waliokua wajulikana kama Qussas 
(wenye kuhadithia visa au Hadithi ) walikua wakizua Hadith rnbali mbali, ili 
kufikisha ujumbe wao moja kwa moja kuhusiana na adhabu ya moto na malipo ya 
thawabu, watu hawa walikua wakizidisha ili kuwafanya wale wanao wasikiliza 
wavutiwe zaidi katika yale wanayowausia, kwa mfano Hadith isemayo ‘Al Quran 
huwa al Daawa ’ yaani ‘Quran ni Dawa’ ilikua ikitumiwa na Qussas ili kuwahimiza 
watu umuhimu wa usomaji wa Quran katika maisha yao, vile vile masikini wenye 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








205 


kuomba omba walikua wakizua ili wapate kujiongezea malipo zaidi kutoka kwa 
watu mbali mbali ambao waliokua wakihitaji msaada kutoka kwao. 

Kuhusiana na utaalamu wa Hadith basi Imam Abu Ahmad A1 Hasan bn Abd Rahman 
Ibn Khalal A1 Farsy A1 Ramhurmuzi ambae ni mtaalamu mkubwa wa mfumo wa 
makundi ya I’lm ya Hadith anasema kua ‘Abd Ar Rahman Ibn A1 Mahdi amesema 
kua: ‘Wanahadith wako aina tatu: Aina ya kwanza ni wale ambao wenye 
kumbukumbu nzuri na wenye uangalifu, hawa hua hamna kutokukubaliana 
juu yao, wa pili ni wale ambao wanafanya makosa lakini Hadith zao ni Sahih 
na za uhakika, hawa hua haziachwi Hadith zao, na wa tatu ni wale ambao 
wanafanya makosa mengi sana katika Hadith zao na hawa Hadith zao 
hukataliwa (matrook). ’ 

Quran inausia kuhusiana na umuhimu wa kuthibitisha yale wayasemayo watu 
wasioaminika pale Allah Suhhanahu wa Ta ’ala aliposema katika kua: 




Ya ayyuha alladhina amanoo in jaakum fasiqun binaba-in fatabayyanoo an 
tuseeboo qawman bijahalatin fatusbihoo AAala ma faAAaltum nadimeen 

(Surat Al Hujarat 49:6) 


Tafsir: Enyi mlioamini! Atakapokuja kwenu Fasiq na habari basi ithibitisheni, ili 


msije kuwadhuru watu kutokana na kutojua, na baadaya hapo mkajuta kutokana 
na mliyoyafanya. 

DARJA ZA HADITH KULINGANA NA ISNAD ZAKE. 

Kutokana na msingi wa aya hii Wanazuoni wa I’lm ya Hadith na Fiqh wakawa 
wanazichunguza Isnad za Hadith ili kuzithibitisha na hivyo kufanikiwa kuzigawa 
Hadith vigezo vyenye sifa zilivyogawika katika darja tano ziluatazo: 

1. Kigezo cha sifa ya kwanza ni asili ya Isnad ambayo huzigawa Hadith katika 
makundi manne ambayo ni Hadith Qudsi, Hadith Marfu, Hadith Mauquf na 
Hadith Maqtu ’. Kama ifuatavyo na pia katika mchoro unaofuatia:- 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 










206 



■ Hadith Qudsi - Hizi ni Hadith tukufii zenye hadhi ya juu kabisa kwa sababu 
zimekuja katika njia ya Wahy ambapo Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimshushia 
Nabii wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na Nabii Salallahu A ’layhi 
wa Salam akawahadithia Masahaba zake. Kwa mfano: ‘Amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
amesema kua: ‘Ikiwa mja wangu anapenda kukutana nami basi nami 
nitapenda kukutana nae”. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 


































































207 

■ Hadith Marfu - Hizi ni Hadith zilizonyanyuliwa kisifa; kwa sababu hua ni 
Hadith ambazo zinaanzia na kauli ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, kwa mfano: Hadith zinazoanzia na maneno kama: ‘Amesema Abdallah 
Ibn Abbas kua, amesema Nabii Muhammad Salallaliu A’layhi wa Salam 
kua,..’ au ‘Nimemsikia Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam akisema:..’, n.k. 

■ Hadith Mauquf - Hizi ni Hadith ambazo zinatokana na nukuu za Masahaba 
ambazo mara nyingi huanzia na kauli ya : ‘Tuliamrishwa na Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kufanya..’ au ‘Tulikua tukifanya 
kitu fulani na Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam aka..’, n.k. 

■ Hadith Maqtu' - Hizi ni Hadith ambazo huanzia moja kwa moja kwa 
Tabi’ina: Kwa mfano: ‘Sufyan Ath Thawry amesema..’ au ‘Amesema Hasan 
A1 Basr kua.. ’, ‘Muhammad Ibn Sirin amesema..’ nk. 

■ 

2. Kigezo cha sifa ya pili ni ukamilikaji wa muungano wa Isnad kwa kuangalia 
kama imekatika ama haikukatika na hivyo huzigawa tena Hadith katika makundi 
sita yafuatayo:- 

■ Musnad - Iliounganika: Hii ni Hadith ambayo imeripotiwa na mwanahadith 
kutokana na alivyohadithiwa na Mwalimu wake katika wakati ambao alikua 
akisoma kwake, vile vile Isnad yake kwa kila imepitia kwa kila Mwalimu hadi 
kumfikia Sahaba maarufu ambae nae amenukuu kutoka kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

■ Mutassil - Yenye kuendelea: Hii hua ni Hadith ambayo Isnad yake 
haikukatika imeenda moja kwa moja kwa Tabi’ina au kwa Sahaba tu. 

■ Mursal - Iliyoharakizwa: Hii ni Hadith ambayo imekosekana Isnad yake 
baina ya Ta’biina na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. Kwa mfano 
pale Tabi’in anaposema kua: ‘Amesema Nabii Muhammad Salallahu A’layhi 
wa Salam...’ 

■ Munqati - Iliyokatika: Hii hua ni Hadith ambayo imekatika Isnad yake 
kabla ya kumfikia Tabi’ina karibu na mwanahadith. 

■ Mu'adal - Inayochanganya: Hii ni Hadith ambayo alieiripoti hakutaja 
wanukuaji zaidi ya wawili katika Isnad yake. 

■ Mu 'allaq - Inayoning’inia: Hii ni Hadith ambayo alieiripoti amefuta Isnad 
yote na akamnukuu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam moja kwa 
moja. 

■ 

3. Kigezo cha sifa ya tatu ni kulingana na idadi ya walionukuu katika kila sehemu 
ya Isnad yake. Kulingana na kigezo hiki Hadith hugawika katika makundi 
matano:- 



AL MISTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








208 



AL MliSTAKSHIF ABL MANAL DANAH 


































































209 


■ Mutawatir - Iliorudiwa sana: Hii hua ni Hadith ambayo imeripotiwa na 
watu wengi sana kiasi ya kua haiwezekani kua watu hao walikubaliana kusema 
uongo wote kwa pamoja katika Hadith hiyo. 

■ Ahad - Pekee: Hii hua ni Hadith ambayo imeHadithiwa na mtu rnmoja tu 
au wachache lakini sio wengi. 

■ Mash 'hur - Mashuhuri: Hadith hii hua imeripotiwa na zaidi ya watu wawili. 

■ Az.iz - Adim, yenye nguvu: Hadith hii hua katika Isnad yake imeripotiwa na 
watu wawili. 

■ Gharib - Ngeni: hii hua Hadith ambayo katika Isnad yake kuna mtu mmoja 
tu. 

■ 

4. Kigezo cha sifa ya nne ni kulingana na maumbile ya Matn na Isnad ya 
Hadith , na kulingana na kigezo hiki Hadith hugawika tena mara mbili: 

■ Munkar - Iliyopingwa: Hii ni Hadith ambayo imeripotiwa na mpokeaji 
aliekua dhaif na Hadith zake zinaenda kinyume na Hadith sahih. 

■ Mudraj - Iliyopandikizwa: Hii hua ni Hadith ambayo maneno yake ( Matn ) 
yamepandikizwa na alienukuu. 

5. Kigezo cha sifa ya tano ni kulingana na kuaminika kwa uhifadhi wa 
kumbukumbu wa mpokeaji. Kigezo hiki hutoa hukmu ya mwisho juu ya 
Hadith husika, na hukmu hiyo hugawika katika sehemu nne:- 

• Sahih - Sahihi: Imam A1 Shafi'i anasema kuhusiana na Hadith ambayo si 
Mutawattir kukubalika usahihi wake inabidi: ‘Mpokeaji wake awe ni 
mwenye kuaminika katika dini yake, awe anajulikana kua hasemi 
uongo katika kunukuu kwake, awe mwenye kufahamu anachokinukuu, 
awe mwenye kufahamu kwa kiasi gani mabadiliko ya maneno 
anayoyanuu yanaweza kubadilisha maana ya anachokinukuu, kimaana 
na kimaneno’. 

• Hasan - Nzuri: Hadith hii hua ni ile Hadith ambayo mpokeaji anajulikana 
na walionukuu hawana matatizo yeyote ya sifa mbaya. 

• Dha'if - Dhaifu: Hadith hii hua aidha ni Hadith ambayo vigezo vyake 
haviwezi kuvifikia vigezo vya hasan Hadith, hivyo Hadith Dhaifu hua na 
Isnad iliyokatika ambayo huipelekea Hadith hiyo kua Munqati, Mu ’allaq, 
Mudhal au Mursal. Kigezo chengine cha Hadith Dhaifu ni kua na mpokeaji 
asieaminika katika Isnad yake, kutokana na kusema uongo, kufanya makosa 
yawe kidogo au mengi, kua mzushi, kutokua na mazingira mazuri 
yanayomzunguka mtu huyo au kupingwa kwa Hadith hiyo kutokana na 
Hadith yenye nguvu zaid na kuaminika zaid ya hiyo. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








210 


• Maudhu' - Ghushi au ya Uongo: Hadith hii hua ni Hadith ambayo maneno 
(Matn) yanaenda kinyume na kauli za Nabi Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam, au miongoni mwa wapokeaji wake ni muongo, na vile vile 
hujulikana kua ni feki kutokana na kupingana na ushahidi wa nnje kihistoria 
kutokana na tukio la linalohusiana na Hadith hiyo. 

hnam An Nawawi katika kitabu chake cha Al Adhkar anasema kuhusiana na utumiaji 
wa Hadith Dhaif, Hadith Sahiii na Hadith Hasan kua: ‘Inaruhusika na pia 
inapendekezwa kutumia Hadith Dhaif katika vitendo vya dini (Al A ’mal) 
vinavyohusiana na uhimizaji wa kufanya mambo ya a’mal njema, uboreshaji 
wa tabia njema (AlFadait), uongezaji wa ari ya kufanya mema na uongezaji wa 
ari ya kuacha kufanya mambo mabaya (Al-Targhib wa Al-Tarhib), hua 
kunaweza kuungwa mkono kutokana na msingi wa Hadith Dhaif (bi al-Hadith 
al-dha'if) lakini pale tu itakapokua Hadith dhaif hiyo si Hadith ya Kughushi 
(Hadith mawdhu) 

Imam An Nawawi anaendelea kwa kusema: Ama katika mambo ya hukmu 
(ahkam) kuhusiana na kipi ni halali na kipi ni haramu katika njia za ufanyaji 
wa biashara, ndoa, talaqa na mambo mengineyo kama hayo: basi hukmu ya 
mambo hayo yote husimamia katika misingi ya Hadith Sahih au Hasan Hadith, 
isipokua pale inapotokea kua kuna haja ya kuchukua tahadhari, kwa mfano 
ikiwa kunazungumziwa hali fulani inayohusiana na miongoni mwa mambo ya 
biashara au ndoa na kuhusiana na hali hiyo kuna Hadith dhaif ambayo 
inaonesha hali ya kukirihisha (karahat) ufanywaji kwa jambo hilo katika ndoa 
au biashara. Basi katika hali kama hii hua inapendekezwa (Al Mustahabb) au 
ni bora kuachana na ndoa za aina hiyo au biashara za aina hizo, lakini hua si 
wajibu kufanya hivyo (layajib)’. 

Miongoni mwa wanazuoni wakubwa wa Hadith kwa upande wa Ahlu Sunnah wal 
Jamaah ni pamoja na hnam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam A1 Shafi’i na 
Imam Ahmad Ibn Hanbal. Wakiwemo pia Maimamu sita walioandika vitabu 
maarufu, vinavyoaminika na kutumika sana na kujulikana kama Sihah al Sittah au 
al Kutub al Sittah :- 

Sahih Bukhari cha Imam Muhammad Ibn Ismai’l A1 Bukhari aliezaliwa 
Bukhara, Uzbekistan (194-256 AH). 


Sunan Abu Daud cha Imam Abu Daud Sulaiman Ibn Ash’ath aliezaliwa Sistan, 
Iran (202-275 AH). 

Sahih Muslim cha Imam Muslim Ibn Hajjaj aliezaliwa Nishabur, Iran (204-261 
AH). 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








211 


Sunan Ibn Majah cha Imam Ibn Majah A1 Qazwini aliezaliwa Qazwin, Iran (209- 
273 AH). 

Jami’i Tirmidhi cha Imam Muhammad Ibn Isa At Tirmidhi aliezaliwa Tirmidh, 
Uzbekistan (209-279 AH). 

Sunan An Nasai cha Imam Abd Rahman An Nasai aliezaliwa Nasa’, 
Turkmenistan (215-303 AH). 

Miongoni mwa vitabu vyengine vya Wanazuoni maarufu wa Hadith 
vinavyojumuisha Hadith pamoja na Ufafanuzi wake ni pamoja na:- 

Musannaf Abd Razak cha Imam Abd Razak A1 Sanani aliezaliwa mwaka 126 A.H 
katika mji wa Sanaa - Yemen. 

Musannaf Ibn Abi Shaybah cha Imam Abu Bakr Ibn Abd Allah Ibn Muhammad 
Ibn Abi Shaybah aliezaliwa mwaka 159 A.H katika mji wa Kufa - Iraq. 

Sahih Ibn Hibban cha Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban aliezaliwa katika kipindi 
cha miaka ya 170 ya A.H katika mji wa Khurasan na kufariki mwaka 354 A.H. 
Sunan Ad Darimi cha Imam Muhammad Abd Rahman Ad Darimi As Samarqand 
aliezaliwa mwaka 181 A.H katika mji wa Samarqand - Uzbekistan. 

Sahih Ibn Huzaymah cha Imam Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaymah aliezaliwa 
mwaka 223 A.H katika maeneo ya Nishapur - Iran. 

Sunan Ad Daraqutni cha Imam Abu Hasan Ali Ibn Umar A1 Daraqutni aliezaliwa 
mwaka 306 A.H katika mji wa Daraqutni-Iraq. 

Mustadrak Al Sahihain/Mustadrak Al Hakim cha Imam Muhammad Ibn Abd 
Allah A1 Hakim aliezaliwa mwaka 321 A.H. mjini Nishapuri - Iran. 

Sunan Al Bayhaqi/Sunan Al Kubra cha Imam Abu Bakr Ahmad Ibn Husayn A1 
Bayhaqi aliezaliwa mwaka 384 A.H mjini Bayhaqi katika maeneo ya Khurasan. 
Sharh Al Sunan na Masabih Al Sunan vya Imam Abu Muhammad A1 Husayn A1 
Baghawi aliezaliwa mwaka 436 A.H katika mji wa Baghdad - Iraq. 

Riyadh as Salihin cha Imam Abu Zakariyah Muhyiddin Sharaf An Nawawi 
aliezaliwa mwaka 631 A.H katika mji wa Nawa - Syria. 

Al Jami’i cha Imam Ismai’l Ibn Umar Ibn Kathir aliezaliwa Mwaka 701 A.H nchini 
Syria. 

Bulugh al-Maram na Fat-h Al Barri ambavyo vyote ni vya Hafidh Shihabu Dinn 
Abu Fadhl Ibn Hajar Asqalani mwenye asili ya Asqalani, Palestina aliezaliwa mjini 
Cairo, katika mwaka 773 A.H. 

Katika ulimwengu wetu wa leo unapozungumzia utaalamu wa fani ya I’lm ya Isnad 
ya Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, basi utaona kua 
wanazuoni wanaoongoza ni wale watokao katika maeneo ya nchi za India na 
Pakistan, kwani sayansi ya Hadith imepewa umuhimu maalum katika maeneo hayo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








212 


kwa wanafunzi wa dini ya Kiislam katika vyuo na taasisi mbalimbali za Kiislam 
(Dar al Ulum). Hata baadhi ya Wanazuoni wa maeneo mengine duniani hutembelea 
katika maeneo ya nchi za India na Pakistan ili kuongeza I ’lm yao katika sayansi hiyo. 

Kwa upande mwengine ukiangalia kuhusiana na Isnad katika matawi mengine ya 
I’lm, kama vile Tajweed, Fiqh, n.k utaona kua fani hii imetawaliwa na Wanazuoni 
wanaotoka maeneo ya Uarabuni na ndio wanaoongoza katika vitabu mbalimbali 
vinayohusiana na fani hiyo. Wanazuoni wakubwa wa Syria, lraq, Misri, n.k wana 
I’Im kubwa ya Isnad katika fani hiyo na ni wataalamu wakubwa wa Isnad ya Fiqh 
ya kusoma na kuhifadhi Qur’an ambazo zinaenda hadi kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Hivyo Sanad ina umuhimu na sifa ya kipekee katika neema tulizojaaliwa kua nazo 
katika Ummah wa Kiislam. Kwani ni kitu muhimu katika kutafuta na pia kutoa / ’lm 
ya dini ya Kiislam. Wanazuoni wanasema kua kwa mtu anaetafuta I’lm ya dini ya 
Kiislam, basi hadi hii leo ni vizuri kuitafuta kwa Mwanazuoni mwenye Sanad au 
kwa Mwanazuoni ambae amesomea na anajua vizuri kuhusu Sanad. 

AINA ZA MUJTAHID. 

Vitabu vya Fiqh vimetaja aina tofauti za Mujtahid, na miongoni mwao ni wafuatao: 

• Mujtahid Mutlaq au Mujtahid Mustaqil - Mujtahid Kamili au Mujtahid 
anejitegemea: Mfano maimamu wa Madhhah kama vile Imam Jabir Ibn 
Zayd, Imam Jaffar Sadiq, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam A1 Shafi’i 
na Imam Hanbal. 

• Mujtahid Madhhab - Mujtahid wa Madhhah huyu hua ni mtu ambae 
hawezi kutoa hukmu moja kwa moja kutoka katika vyanzo wa Sharia ’h, 
lakini ana I’lm kubwa inayohusiana na ufahamu wa msimamo wa Imam wa 
Madhhah yake, kiasi ya kua anaweza akatoa ushahidi vile ambavyo Imam 
wake angelisema kuhusiana na jambo ambalo hajaliwekwa wazi. Mfano 
katika Madhhah ya Imam A1 Shafi’i, Mujtahid al Madhhah wake ni Imam 
A1 Haramayn A1 Juwayni na Imam A1 Ghazal. Katika Madhhah ya A1 
Shafi’i, Mujtahid huyu pia hujulikana kama As-haab al Wujuuh. 

• Mujtahid fil Tarjeeh - Mujtahid wa vipimo. Huyu hua Mujtahid ambae 
hawezi kutoa hukmu moja kwa moja katika vyanzo wa Sharia ’h. Kazi yake 
ni kupima msimamo baina ya mambo fulani ndani ya Madhhab na kuamua 
lipi lina uzito na lipi dhaifu na pia kujua sababu za uzito na udhaifu wa 
jambo hilo. Mfano katika Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, Mujtahid Tarjeeh 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









213 


ni Imam Nawawi na Imam Rafi‘i. Katika Madhhab ya A1 Shafi’i, Mujtahid 
huyu hujulikana pia kama Mujtahid Fatwa. (Shafi 'iFiqh.com) 

WANAZUONI NA TAQLID 

Fiqh inathibitishwa na wafuasi wa Skuli za Madhhab za Fiqh tu, lakini si kwa wale 
wasiofuata Madhhab yeyote, ambao husema kua Muislam hatakiwi kufanya Taqlid 
kwa Imamu wa Madhhab yeyote bali hutakiwa kufuata Qur’an na Sunnah moja kwa 
moja, na hutumia aya ifuatayo katika kukataza Taqlid: 




Wa-i dha qeela lahumu ittabiAAoo ma anzala Allahu qaloo bal nattabiAAu ma 
alfayna AAalayhi abaana awa law kana abaohum la yaAAqiloona shay-an wala 

yahtadoona.(kura/ 1 // Al Baqara 2:170) 

Tafsir: ‘Na wanapoambiwa: Fuateni kile alichoteremsha Allah, wao hujibu: 'La 


bora tutafuata kile walichokua wakifuata baba zetu ’ (Watafanya hivyo) ijapokua 


baba zao hawajui kitu, na wala hawakuongozwa? ’ 

Ukweli ni kua ayah hii inawazungumzia wale ambao waliokua hawakuamini, kwa 
kusema kua: Ijapokua waliwekewa wazi ushahidi wa kuwepo kwa Mungu mrnoja, 
hawakukubali na kuamua kufuata yale ambayo waliyoachiwa na mababu zao 
waliotangulia. Hivyo hua si sahihi kufungamanisha dhumuni la aya hii na lile la 
kufuata ufahamu wa Maimam ambao, kama ilivyothibitishwa na Wanazuoni 
wasiohesabika kua Maimamu wa Madhhab wametoa mtazamo wao kikamilifu 
katika Qur’an na Sunnah. 

Tukiangalia kwa kina tutaona kua Maimamu wa Madhhab yote wanatoka katika 
vizazi ambavyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alivithibitishia kua 
ni vizazi bora katika umma wake kwa maneno yafuatayo ‘Wabora katika Ummah 
wangu ni kizazi changu, halafu kizazi kinachofuata, halafu kizazi kinachofuata 
baada yao’. Kuna uthibitisho wa kutosha wa zaid ya miaka 1500 kua Skuli za Fiqh 
za Maimamu hao zinawakilisha ufahamu wa kina, ulio sahihi na unaoaminika wa 
Flm ya Qur’an na Sunnah. Hamna Mwanazuoni wa kame za karibuni ambae 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









214 


amethibitishiwa kua katika usawa wa / 'lm na Maimamu wakuu wa Madhhab 
waliotangulia. 

Kwani kwa kame na kame hadi leo Wanazuoni wa Kiislam, wanasomesha na 
kuonesha kua huu ni ukweli usioepukika wala kupingika. Hii inaonekana kwa 
Maimamu wakubwa wanaoheshimika kwa I’Im, ambao waliishi katika kame 
zilizofuatia baada ya Maimamu hao wa Madhhab. Kame ambazo hatuwezi 
kuzifananisha kwa Iman na I’lm ya dini na karne ya vizazi vyetu, kwa mfano, Imam 
At Tahawi, Imam A1 Maturid ambao ni wafuasi wa Madhhab ya Skuli ya Fiqh ya 
Imam Abu Hanifa, Imam Abu Hamid A1 Ghazal, Imam Fakhr Ad Din A1 Razi, Imam 
A1 Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibn Kathir ambao ni wafuasi wa Madhhab ya Skuli 
ya Fiqh ya Imam A1 ShafTi, Imam Ibn Abd A1 Barr, Imam Shattibi, Imam Shanqeeti 
ambao ni wafuasi wa Imam Malik, Imam Ibn Rajab, Ibn Qudamah, Ibn Taymiyyah, 
Ibn ul Qayyim ambao ni wafuasi wa Madhhab ya Skuli ya Fiqh ya Imam Hanbal, 


n.k. 


Vile vile Maimamu wa Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
wengi wao ni wafuasi wa Skuli za Fiqh za Madhhab aidha moja ama nyengine na 
kama si wafuasi basi huelemea mitazamo yao katika moja ya Madhhab kwa njia 
moja ama nyengine, mfano Imam An Nasai, Imam A1 Nawawi, Imam Dhahabi, 
Imam Ibn Hajar, Imam Tirmidh, Imam A1 Daraqutni, Imam Ibn Hatim, Imam A1 
Baghawi, Imam Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Imam Bayhaqi, Imam Ibn Majaa, Imam 
A1 Tabari, Imam Ibn Hazim ni wafuasi wa Imam A1 Shafi’i, Imam Ibn Athir 
ameandika katika Jami ’i ul usul kinachoelezea historia ya maisha ya Imam Bukhari 
na Imam Muslim kua Maimamu hawa wawili wa Hadith, wote ni wafuasi Imam A1 
Shafi’i, Imam Tajiddin as Subki, amemtaja Imam Bukhari katika kitabu chake cha 
Tabaka Al Shafi ’i kua ni mfuasi wa Imam A1 Shafi’i. Nawaab Siddeeq Hasan Khan 
pia amemtaja Imam Bukhari katika kitabu chake cha Abjad-ul-Uloom na kusema 
kua Imam Bukhari ni mfuasi wa Imam A1 Shafi’i na Imam Abu Daud kua ni mfuasi 
wa Imam Ahmad Ibn Hanbal n.k. 

Tunapoangalia ukubwa wa I’lm wa wanazuoni hao basi tunaona kua katika kipindi 
chetu hakuna anaewafikia na mbali ya uwezo wao katika / 'hn lakini wao pia walikua 
wakifuata Madhhab itakuaje mimi nawe, hivyo kama ikiwa nasi hatutofuata 
Maimamu wa Madhhab basi kuna uwezekano mkubwa wa kufanya Ibada na mambo 
mengine ya dini ndivyo sivyo, hususan kwa wale wasiokua na I’Im ya dini, na pia 
kwa wale wenye I ’lm ndogo. Anasema Imam A1 Nawawi katika ufafanuzi wa Hadith 
iliyopo katika Sahih Muslim isemayo: ‘Amesema Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi waSalam, mtu anapofanva Ijtihad na akawa sahih katika kutoa hukmu, 
basi hulipwa mara mbili, lakini akiwa kakosea malipo yake hua ni mara moja’; 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








215 


Mtazamo wa Ijma ’a ya Maulamaa wa Kiislam juu ya Hadith hii ni kua: Hadith hii 
inawazungumzia wale wenye I’lm na ujuzi wa kutoa Fatwa, kua wao hulipwa 
mara mbili pale wanapopatia kuhusiana na suala husika na hulipwa mara moja 
pale wanapokosea. Na kwa yule ambae hana I’lm wala ujuzi wa kutoa Fatwa 
na akatoa Fatwa basi hua hana malipo yeyote bali hua nimwenye makosa na 
kupata dhambi badala yake. 

Kama ilivyotajwa katika Hadith Sahih ya Buraydah Ibn Al-Husayb iliopo katika 
Sunnah Abu Daud, Tirmith na Ibn Majaa kua: ‘Amesema Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam kua kuna mahakimu wa aina tatu, mmoja yumo 
peponi na wawili wamo motoni, Hakimu anaeijua haki na akahukumu kihaki 
atakua peponi, hakimu aujuae ukweli na akahukumu kinyume na ukweli 
atakua motoni na hakimu asiejua kitu na akahukumu kwa kutojua kwake nae 
pia yuko motoni’. 

TA QLID KATIKA IMANI NA A QIDA. 

Neno Aqidah, kwa kilugha maana yake ni kukaza, kufunga fundo, au kufunga kwa 
ahadi au masharti. Kwa kisharia Aqidah maana yake hua ni Iman thabit na Imara 
iliyomo ndani ya moyo wa Bani Adam bila ya kua na shaka yeyote ndani yake. 

Hivyo ingawa Taqlid inaruhusiwa katika takriban kila jambo, lakini katika mambo 
ya Imaan au Aqida hua hairuhusiwi, kwani Muislam anatakiwa awe na Iman na 
msimamo madhubuti juu ya kile anachokiamini na sio aamini kwa sababu tu mtu 
fulani ameamini. 

Hivyo katika maisha ya Uislam, Muislam anataiwa awe:- 

• Mujtahid au Muqalid; 

• Ikiwa mtu ni Mujtahid, basi ni lazima awe anao uwezo wa kutoa hukmu 
moja kwa moja katika vyanzo wa msingi vya Sharia ’h ya Kiislam, kwani 
hairuhusiwi kwa Mujtahid kufanya Taqlid. 

• Ikiwa mtu ni Muqalid, basi ni lazima afanye Taqlid kwa Mujtahid kwa 
kufuata Madhhab, kwani hairuhusiwi Muqalid kufuata ufahamu wake 
katika vyanzo vya vya msingi wa Sharia ’h ya Kiislam. 

• Si wajib kwa Muqalid kuwa na uthibitisho kutoka katika hukmu fulani. Bali 
inatosheleza kwake yeye kujua kua huu ni msimamo wa Mujtahid (ambao 
ni Maimamu wa Madhhab). 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








216 

• Muqalid anaesoma uthibitisho uliotumiwa na Mujtahid kufikia katika 
msimamo fulani hua hawezi kufahamu nini kinaendelea. Ushahidi huo 
unaweza kumtia wasiwasi lakini wakati yeye si Mujtahid, hawezi kujua kwa 
undani vipi uthibitisho huo huweza kutumika ili kuunga mkono msimamo 
huo katika swali. 


IJTIHAD NA TAQLID KATIKA QUR ’AN NA SUNNAH. 

Dini ya kiislam ni dini ya vitendo kwa kila anaeiamini na hivyo kuanza kuishi ndani 
ya mfumo wake wa kimaisha na hivyo hufuatwa na watu aina mbali mbali bila ya 
kujali kazi zao, mamlaka yao au uwezo wao. Uislam unakubaliana na mfumo wa 
kugawana majukumu katika jamii ili kila mmoja afaidike kutokana na juhudi na 
uwezo wa kila aliemo katika jamii hiyo. 

Ingawa ni kweli kua Muqalid anatakiwa atafute I’lm kadri anavyoweza, lakini pia 
ni jambo la wazi kua si kila Muislam anaweza kua Mwanazuoni. Kwani ili mtu awe 
Mwanazuoni inambidi atumie mda wake mwingi katika kutafuta I’lm. Uislam 
kamwe haujamlazimisha mtu kuacha ujuzi na utaalamu wake na mambo mengine ya 
kijamii ili asomee Sharia ’h za elimu ya dini ya kiislam. 

Bila ya ufahamu mzuri wa Qur ’an na Hadith hua ni vigumu kuvifafanua vitu hivi ili 
kutoa hukmu na Sharia ’h ndani yake. Kwani ingawa kuna aya katika Qur ’an ambazo 
ziko wazi na zinafahamika kwa yeyote atakaezisoma, kwa mfano aya isemayo: 

% fl ^Satf 01 jiatf Iji &\y&\ IjiiT jjJJ\ 


Jss \xJ> Ke>-I lA- (jl 1 I jtj L-NJtJ 

vljj &\ jl 2&T \yj \j 


Ya ayyuha alladhina amanoo ijtaniboo kathiran mina al dltdlt anni inna 
baAA dhh a al dltdh anni ithmun wala tajassasoo wala yaghtab haAAdhukum 
baAAdhan ayuhibbu ahadukum an ya/kula lahma akheehi maytan 
fakarihtumoohu waittaqoo Allaha inna Allaha tawwabun raheemun. ( Surah Al- 
Hujuraat 49:12). 


Tafsir: ‘Enyi mlioamini, iepukeni dltana, kwani baaditi ya d/tana ni dltambi, na 
msichunguzane, na msisengenyane. Jee mmoja kati yenu angelipenda kula 
nyama ya ndugu yake aliekwisha kufa?. Mngelichukia (hivyo chukieni 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 













217 


kusengenya), na mumche Allah, hakika Allah ni mwenye kukubali toba na 
mwingi wa rehma ’. 

Ayah hii iko wazi na kila anaefahamu lugha ya kiarabu basi huifahamu mara moja. 
Vile vile kuna Hadith ambazo pia ziko wazi kimaana kwa mfano Hadith ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam isemayo ‘Hamna upendeleo kwa 
Muarabu na yule asiekua Muarabu’, Hadithi hii iko wazi na haihitaji ufafanuzi 
wowote. 


Lakini kuna baadhi ya aya za Qur’an ambazo hua zinataka utaalamu na uchunguzi 
wa kina ili kuzifahamu kama ilivyo pia katika baadhi ya Hadith. Mfano mmoja ni 
aya 228 ya Surat al Baqara isemayo: 


aJ L> <■ “->1 elioi. \\j(: 


Waalmutallaqatu yatarabbasna bi-anfusihinna thalathata quroo-in. (Surat Al 
Baqara 2:228). 

Tafsir: Na mwanamke alieachwa anatakiwa asubiri Quru tatu ’. 

Ndani ya aya hii kuna sharti la muda, na mda huo umetajwa kwa jina la Quru, 
ambalo kwa lugha ya kiarabu neno hilo Quru lina maana mbili ikiwemo kipindi cha 
usafi na pia kipindi cha hedhi, hivyo kwa asiekua na I’lm itabidi ajiulize jee asubiri 
vipindi vitatu vya usafi, ama vipindi vitatu vya hedhi? 


Mfano mrnoja katika Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni 
ile Hadith isemayo: 


‘Yeyote yule anaemfuata Imam, basi kisomo cha Imam wake hua ni sawa na 
kisomo chake’ (Sunan Al Bayhaqi, Muwatta Imam Ahmad). 


Hii inamaanisha kua wakati Imam anasoma Qur’an ndani ya Sala, Maamuma 
anatakiwa akae kimya, kwani aya atakazosoma Imam humtosheleza na Maamuma 
pia. Lakini kuna Hadith nyengine ya Ubaida Ibn Samit isemayo kua amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: 


‘Hakuna Sala kwa yeyote yule asiesoma SuratAl Fatiha' ( Bukliari na Muslim). 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








218 

Hadith hii inashurutisha kua kila mtu anatakiwa asome Surat Al Fatiha, iwe Imam 
au Maamuma wake. Tukiangalia Hadith mbili hizi tutaona kua zinagongana, hivyo 
vile vile kwa mtu asiekua na I’lm akikutana na hadith hizi mbili basi itabidi ajiulize, 
jee ni Hadith ipi kati ya hizi mbili, ichukuliwe kua ni ya msingi na inayofaa 
kufuatwa? 


Vile vile katika Qur’an na Sunnah kuna Al Nasikh wa Mansukh (Batilisho na 
kilichobatilishwa), baina ya aya moja ya Qur ’an na aya nyengine na pia Hadith moja 
na Hadith nyengine kutegemea na ipi imekuja mwanzo kuliko nyengine, hivyo ni 
lazima tufahamu na kukubali kua jukumu la kufafanua Sharia ’h za dini ni la wale 
wenye I’lm ya vitu hivyo ambao ni Wanazuoni, kwani wao ndio wenye uwezo wa 
kuwaongoza waliobakia wanapokua na matatizo ya kutaka kujua ufafanuzi wa kile 
wasichokijua katika dini yao, kama Allah Subhanahu wa Ta ’ala alivyowaelekeza 
Waumini katika kugawana majukumu kwa kusema: 

^S" Jjjj 3ilS" JlT Uj<|i> 

Jjjl^ (jij 


Wama kana almu/minoona liyanfiroo kaffatan falawla nafara min kulli firqatin 
minhum ta-ifatun liyatafaqqahoo fee alddeeni waliyundhiroo qawmahum i dha 
rajaAAoo ilayhim laAAallahum yahdharoona. (Surat At Taubah 9:122). 

Tafsir: Na si vizuri kwa Waumini kuenda kupigana (Jihadi) wote kwa pantoja, 
katika kila kundi, baadhi yao waende, ili waliobakia wapate ujuzi wa dini, hivyo 
waweze kuwafundisha wenzao watakaporudi ili waweze kujilinda na uovu. 


Ayah hii inasisitiza kua inapotokea vita vya Jihadi, sio lazima Waislamu wote 
waende kwenye Jihad bali wengine wabakie na kuisoma dini yao ili wakirudi 
waliokua hawapo wakati huo na kutokua na uwezo wa kujua mambo mengine 
kuhusu dini wawafahamishe yale wasioyajua. Hii pia inaonesha kua Allah 
Subhanahu wa Ta’ala anawaamrisha wale waliokua hawana elimu ya dini 
wawafuate wenye I’lm. Kwani yule asiejua, akajifanya anajua na kutoa hukmu 
katika jambo lolote lile la dini huingia katika dhambi ikiwa hukmu alioitoa sio ya 
haki na haimo katika Sharia ’h. Na sio hukmu tu bali pia kuna uwezekano wa hata 
fbada zake kutokukubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta’ala ikiwa haziendani na 
matakwa ya Sharia ’h. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 











219 

Ni jambo lililowazi kua kimaumbile si kila mtu anao uwezo wa kujua kila kitu 
kwani, hata Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alikua akifuata ushauri 
wa watu wengine pale anapokua hajui kitu kuhusiana na jambo fulani, tumeona 
mfano katika kurasa zilizotangulia pale tulipozungumzia ushauri aliopewa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Ummu Salamah baada ya mkataba wa 
Hudaybiyyah na akaufuata. 

Vile vile katika vita vya Badr, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alifuata ushauri wa Hubab Ibn A1 Mundhir pale ilipotokea kua Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam pamoja na jeshi lake walipopiga kambi katika sehemu 
ambayo ilikua ni hatari kwa usalama wao. Sirat al Nabi inasema, Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam pamoja na Masahaba zake walipiga kambi katika 
maeneo ya Badr, na hapo Hubab Ibn A1 Mundhir ambae alikua anasifika kwa uzoefu 
wa mbinu za vita wakati huo, akamuuliza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, ‘Ya Rasul Allah, jee sehemu hii tuliokuwepo sasa hivi, Allah 
amekushushia aya kua tukae hapa, ili tusikimbie vitani na kuikimbia sehemu 
hii, au ni kwa sababu ya mtazamo wa mbinu za kivita?’ hapo Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu kua ni kwa sababu ya mtazamo wake wa mbinu 
za kivita, hapo Hubab akasema, ‘Ya Rasul Allah, hii si sehemu ya kukaa, bali 
chukua watu wako hadi karibu na visima vya maji vilivyo karibu na Maadui. 
Twende tukapige kambi hapo, na kuvizuia visima viwe nyuma yetu, tujaze maji 
vyombo vyetu, na kisha tupigane na maadui zetu, sisi tutakunywa maji lakini 
wao watakua hawana maji ya kunywa’, hapo Nabii Muhammad SalallahuA ’layhi 
wa Salam akafikiria na kuona kua hii ni mbinu bora hivyo akaamua kufanya kama 
alivyosema Hubab. 

Walipokaribia na bonde la Badr, Sa’d Ibn Mu’adh ambae aliekuwa Chifu wa kabila 
la Banu Aws akamfuata Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
kumwambia, ‘ Ya Rasul Allah , turuhusu tukujengee sehemu nyuma yetu, 
ambapo wewe utakaa, na kumuweka ngamia wako pia. Nasi tutavaana na 
maadui zetu. Ikiwa Allah atatupa nguvu na kushinda basi hilo ndio 
tunalolitaka, lakini ikiwa litatokea jengine zaidi ya hilo, basi wewe itakubidi 
upande ngamia wako na urudi kuungana na wale waliobakia. Kwani ya Rasul 
Allah, mapenzi yetu juu yako si makubwa kama ya wale waliobakia, kwani 
kama wangelijua kua utakutana na vita basi wasingekubali kubakia. Allah 
akulinde wewe kupita kwao, watakupa ushauri mzuri na watapigana pamoja 
nawe’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akaubaliana na ushauri huo na 
kumuombea dua Sa’d Ibn Muadh, na baada ya hapo kibanda kikajengwa kwa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








220 


kutumia makuti ya mtende na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akakaa 
humo wakati wa vita hivyo. 

Vile vile tunaona kua katika mwaka wa tano Al Hijr, Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam alipata habari ya kua Maguraysh walikua wanajitayarisha 
kuuvamia mji wa Madina, hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akaitisha mkutano na Masahaba zake wafanye kitu gani ili kujilinda na Maquraysh. 
Kila mtu akachangia alivyoweza lakini hakukupatikana wazo zuri isipokua, lile la 
Salman A1 Farsy ambae alisema ‘Ya Rasul Allah, sisi katika maeneo ya Uajemi, 
tunapokua na khofu ya kuvamiwa na jeshi la wapanda farasi hua tunachimba 
handaki linalotuzunguka, hivyo turuhusu tuchimbe handaki sasa hivi’. Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akauliza Khandaq ndio nini? Na 
alipofahamishwa na kufahamu basi akakubaliana na mtizamo wa Salman A1 Faris 
na akaamrisha kuchimbwa kwa handaki hilo. 

Kujua kila kitu na kua na I’lm ya kila kitu ni sifa ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
pekee, hakuna hata Bani Adam mmoja aliekua anajua kila kitu na ndio maana pia 
Qur’an ikatuhimiza kutosita kuuliza kwa kile kitu ambacho hatukijui wala 
kukifahamu na kututaka tuwaulize wale wanaokijua na kukifahamu. Anasema 
Khatib A1 Baghdadi katika Al-Faqeeh wal Mutataqqih kua: ‘Ama kuhusiana na 
suali la nani anaetakiwa kufanya Taqlid , basi jawabu lake ni kua wale watu 
wasiozijua njia za hukm za Sharia’h. Inaruhusika kufanya Taqlid ya 
Mwanazuoni na kufuata miongozo yao kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta’ala 
anasema: 


S /jf\ / 1/bS 


Fais-aloo ahla al dhdh ikri in kuntum la taAAlamoona. ( SuratAn Nahl 16:43). 
Tafsir: ‘Ulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hantjui ’. 


Katika kuielezea aya hii, basi A1 Khatib A1 Baghdad anamalizia kwa kusema kua : 

‘Amr Ibn Qays, alisema kua Ahl ui Dhikr katika aya hii inamaanisha watu 
wenye I’lm yaani, Ulamaa’. 


Vile vile anasema Imam A1 Suyuti kuhusiana na aya hii kua, Ayah hii inawahimiza 
wale wasiokua na ufahamu wa I’lm ya dini kufanya Taqlid kwa Mujtahid. 
Kwani ukiiangali aya hiyo utaona kua imetumia neno Ahl Dhikr ambalo maana 
yake ni watu wenye I’Im , na Maimamu wa Madhhab ni miongoni mwa Ahlu 
Dhikr’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










221 


Vile vile Allah Subhanahu wa Ta ’ala ametuamrisha kumtii yeye, Mtume wake na 
wenye amri juu yetu ambao tukiangalia kwa mtizamo wa kidini wenye amri juu yetu 
ni wenye I’lm zaid yetu, amri hii imeamrishwa kwa kupitia njia ya Qur’an pale 
iliposema: 




Ya ayyuha alla dhi na amanoo ateeAAoo Allaha waateeAAoo alrrasoola waolee 
al-amri minkum fa-in tanazaAAtum fee shay-in faruddoohu ila Allahi 
waalrrasooh in kuntum tu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri dha lika 
khayrun waahsanu ta/weelan. ( Surat An Nisaa 4:59). 

Tafsir: ‘Enyi mlioamini mtiini Allah na Rasuli na wenye amri juu yenu. Na 
mkikhitilafiana kwa chochote baina yenu basi rudini kwa Allah na Mtume wake, 
ikiwa mnamuamini Allah na siku ya mwisho, kufanya hivyo ni bora na inafaa 
zaid katika kupata uamuzi wa mwisho ’ 

Baadhi ya wafasiri wamesema kua "Wenye Amri juu Yenu’ ni viongozi wenu 
kisiasa na kidini, lakini Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu na Mujahid 
ambao kila mtu anawajua kua wana utaalamu mkubwa wa kutafsir Qur’an, na pia 
Wanazuoni wengine kama Ataa Ibn Rabiah, Ataa Ibn Saib, Hasan A1 Basr, Abu 
Aliyah wametafsiri kua: ‘VYenye Amri juu yenu ni viongozi wenu katika Vlm 
kwani wao ndio wenye ujuzi wa kufanya Ijtihad katika Qur 'an na Sunnah. 

Imanr Ibn ul Qayyim anasema katika / ’lam ul Muqi ’in: ‘Kuwatii viongozi wenu ni 
sawa na kuwatii wenye I’lm kwani ki Sharia ’h viongozi wanatakiwa wawatii 
wenye Vlnt’. 

Imam Fakhr Din al Razi anasema katika Tafsir al Kabir baada ya kuielezea sana aya 
hii ya Surat An Nisaa (4:59) kua: ‘Inapendekezwa sana kutumia maana ya 
‘ulamaa kwa ulu ul amr', katika aya hii’. 

bnam Ash Shawkani nae anasema katika Fat-h al Qadir kuhusiana na aya hii kua : 

‘Allah Subhanaliu wa Ta ’ala amewaamrisha watu kutii amri zake, na amri za 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








222 


Rasul Salallahu A ’layhi waSalam na Ulu ul amr ambao ni A ’immah (Maimamu) 
na Qadhi na Watawala na Walii (mzimamizi) muadilifu. Na maana yake ni 
kuwatii katika yale wanayoyaamrisha isipokua yale aliyokataza Allah 
Subhanahu wa Ta’ala’. 

Anasema Imam Zamakhshari katika Tafsir Al-Kashaaf kuhusiana na aya hii kua: 

‘Wanasema wenye kujua kua: i Ulu ul amr ni Ulamaa wanaofundisha watu dini 
na kuwaamrisha mema ‘ Ma’ruf na kuwakataza mabaya ‘Munkar'. Na ikiwa 
kuna kutofautiana baina ya Ulu ul amr basi wanatakiwa wamuachie jambo hilo 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala na Mtume wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, yaani warudi katika Qur’an na Sunnah”. 

Hivyo aya hii ya Surat An Nisaa (4:59) ina Taqlid za aina mbili, kwanza ni ya 
kufuata amri za Allah Subhanah wa Ta ’ala, Mtume Salallahu A ’layhi wa Salam na 
Wenye I’lm, na Taqlid ya pili ni kwa wenye I’lm ikiwa watatofautiana basi 
wanatakiwa warudi kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala na Mtume wake. Imam Abu 
Baqr A1 Jasas anasema kua : ‘Sehemu ya kwanza ya ayah hii ni kwa ajili ya 
Muqalid ambao wanatakiwa kumtii Allah Subhanah wa Ta’ala, Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Mujtahid, na sehemu ya pili ni kwa 
Mujtahid wanapotofautiana wafanye Ijtihad zaid katika Qur’an na Sunnah, 
kwani Muqalid hana I’lm na upeo zaid wa kuingia ndani zaid katika kufafanua 
na kutoa Hukmu ndani ya Qur’an na Sunnah. ’ 

Historia ya Kiislam na Sunnah zinatuonesha kua kabla ya kuhama Makkah na 
kuhamia Madinah, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alimteua Musab 
Ibn Umayr Radhi Allahu A ’nhu kua muwakilishi wa kwanza wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kutoka Makkah kwenda katika mji wa Madinah, na 
kazi yake maalum ilikua ni kueneza Uislam na kuwasomesha wale wasiojua kuhusu 
Uislam. Hivyo watu wa Madinah waliuanzia Uislam wao kwa kufanya Taqlid kwa 
mara ya kwanza kabisa kupitia kwa Musab Ibn Umayr Radhi Allahu A ’nhu. 

Katika Sunnah Imam Tirmidhi na Sunnah Imam Abu Daud kuna Hadith isemayo, 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alimteua Mua’dh Ibn Jabal Radhi 
Allahu A ’nhu kua Gavana wa Yemen kisha akamuuliza: ‘Jee utahukumu vipi 
ikikubidi utoe hukmu? ’ 

Mua’dh akajibu ‘Nitahukumu kwa kutumia Qur’an.’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamuuliza ‘Jee kama hamna kesi 
kama hiyo katika Qur’anl ’ 

Mua’dh akajibu ‘Nitahukumu kupitia Sunnah za Rasul Allah.’ 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








223 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamuuliza ‘Jee ikiwa hamna 
katika Qur’an wala katika Sunnahr 

Mua’dh akajibu ‘Nitafanya Ijtihad yangu yote na sitofanya dharau.’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akampigapiga kifuani huku akisema 

‘Sifa zote anastahiki Allah aliewaongoa wasaidizi wa Mtume wake kupitia kwa 
Mtume wake.’ 


Mua’dh Ibn Jabal Radhi Allahu A ’nhu alikua mmoja kati ya Masahaba wcnyc / ’lm 
kubwa ya Dini, hii inajionesha katika Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam pale aliposema,‘Mwenye I’lm zaid ya Halal na Haram katika Ummah 
wangu ni Mua’dh Ibn Jabal’. Hivyo Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam alimteua Mua’dh Ibn Jabal awe Gavana, Kadhi, Mwalimu na Mujtahid kwa 
watu wa Yemen, na akaamrisha watu wa Yemen wafanye Taqlid kwa Mua’dh Ibn 
Jabal Radhi Allahu A ’nhu. 

Katika Sunah Ibn Majaah,Tirmidhi na Imam Ahmad, kuna Hadith ya Hudhaifa 
isemayo kua alisema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salanr. 




‘Iqtadu bi al-Uulhina min ba'di Abi Bakrin wa 'Umar (Wafuateni watakaobaki 
baada yangu: Abu Bakr na Umar). 


Hadith hii imetumia neno la kiarabu Iqtidaa ambalo Ibn Mansour ambae ni mtaalam 
wa lugha ya kiarabu anatufafanulia kwa kusema kua Neno Iqtidaa linatokana na 
neno Qidwa lenye maana ya sifa ya mfano wa kuigwa. Neno hili pia limetumika 
katika Qur ’an kuelezea kuwafuata Manabii na watu wema katika mambo ya dini, 
pale iliposema: 


'..0A3I aM! ^j_LJ! 


Ula-ika alladhina hada Allahu fabihudahumu iqtadih..(Surat AI An ’Aam 6:90). 

Tafsir: Hao ndio ambao Allah amewaongoa, hivyo uongofu wao ufuateni. 

Katika baadhi ya Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kuna 
misisitizo ya kufuata wenye I’lm zaid yetu, kama pale aliposema Imam Tirmidhi 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








224 


kutoka kwa Abd Allah Ibn Umar Radhi Allahu A ’nhu kua amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam: Yeyote yule mwenye sifa mbili Allah 

Subhanahu wa Ta’ala atamfanya awe mwenye Shukrani na Subra. Sifa ya 
mwanzo ni yule mtu atakae muona mtu yuko juu zaidi yake katika I’lm ya dini 
na kumfuata, sifa ya pili ni yule mtu atakae muona mwenzake yuko chini 
kiuwezo, kisha yeye akamshukuru Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hivyo sifa nzuri 
za wasiokua na I’lm ni kuwafuata wenye / ’lm zaid yao. 

Abd Allah Ibn Amr amesema kua: ‘Amesema Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salant: Kwa hakika Allah hatoiondoa I’lm duniani kwa kuitoa 
kutoka katika nyoyo za watu, bali I’lm itaondolewa kwa kuitwa kwa 
Ma’ulamaa (kurudi ka Allah Subhanah wa Ta’ala) hadi pale watakapokwisha 
wote, na hapo watu watawachagua wajinga kua ndio viongozi wao, na 
wataulizwa na watatoa fatwa bila ya kua/Ym. Kutokana na kupotoka kwa nao 
pia watawapotoa wenzao.’ 

Hadith hii inaweka wazi kua kazi ya kutoa fatwa ni ya Ma ’ulamaa na wala si ya mtu 
yeyote yule, na hivyo pia kuweka wazi kua utakuja wakati ambao itakua hakuna 
Ma ’ulamaa na wajinga wasiojua kitu ndio watakao kua wakitoa fatwa. Hivyo katika 
wakati kama huo Muislam hatokua na uwezo wa kufuata njia za Kiislam bila ya 
kufanya Taqlid kupitia katika vitabu vya Wanazuoni waliotangulia. 

Imam Bukhari na Imam Muslim wametaja Hadith iliohadithiwa na Abu Said A1 
Khudri kua baadhi ya Masahaba walikua na kawaida ya kuchelewa kusali Sala ya 
jamaa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, hivyo Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akasisitiza wawahi katika safu za mwanzo kwa kusema 

‘Nifuateni mie (kwa kuniangalia ninachokifanya) na wale wataokuja baadae 
watakufuateni nyinyi (kwa kuangalia vile mnavyofanya)’. 

Hadith hii ina maana mbili tofauti, maana ya kwanza ni kua wale waliokuwepo 
kwenye safu ya kwanza waangalie vile anavyofanya Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam katika sala na wale waliokua nyuma yao wafuate safu ya mbele 
yao. 

Maana nyengine ya Hadith hii ni pia Masahaba walishauriwa wawahi mapema ili 
waone jinsi Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam anavyosali. Na wale 
watakaokuja baada ya Masahaba watajifunza sala zao kwa kuwaangalia na 
kuwafuata Masahaba. Katika kuielezea Hadith hii Imam Ibn Hajar anasema 

‘Inasemekana kua maana va Hadith hii hi kua, Masahaba wajifunze kanuni na 
Sharia’h za Uislam kutoka kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








225 


na wale watakaowafuatia Masahaba, yaani Tabi’in wawafuate kama 
wafanyavyo Masahaba, na Tabii Tabi’in wawafuate Tabi’in, na hivyo hivyo 
hadi mwisho wa dunia.’ 

Masahaba walikua wakifanya Ijtihad na kutoa Fatwa pia, kabla ya kufariki Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kwani Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam alikua akiwahimiza Masahaba zake, kutafuta I’lm na kufanya 
Ijtihad kwa kutumia akili zao kwa manufaa ya Ummah wa Kiislam, kutokana na 
kuwahimiza huko baadhi yao walikua wakitoa hukmu wakati wa uhai wake, mbele 
yake Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam, pale panapokua na haja ya 
kufanya hivyo na wakati mwengine bila ya kuwa na haja ya kufanya hivyo na kama 
wakikosea basi alikua akiwakosoa na miongoni mwao wakiwemo Abu Bakr As 
Siddiq Radhi Allahu A ’nhu, Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu, Ali Ibn Abi 
Talib Radhi Allahu A ’nhu, Abd al Rahman Ibn Awf Radhi Allahu A ’nhu, A’bd Allah 
Ibn Masud Radhi Allahu A ’nhu, Ubay Ibn Kaab Radhi Allahu A ’nhu, Zayd Ibn 
Thabit Radhi Allahu A ’nhu, Muadh Ibn Jabal Radhi Allahu A ’nhu, Abu Musa A1 
Ashari Radhi Allahu A ’nhu, Salman A1 Farsy Radhi Allahu A ’nhu na wengineo. 

Siku moja Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alimuambia Amr Ibn A1 
Aas atoe hukmu baina ya watu wawili, Amr Ibn A1 Aas Radhi Allahu A ’nhu 
akamuuliza Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam : ‘Nitafanyaje Ijtihad 
wakati wewe mwenyewe upo?’ Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam 
akamuambia ‘Naam, fanya na ikiwa umepatia basi utalipwa mara mbili na 
kama ukikosea basi utalipwa mara moja pia ’.jlmam Abu HamidAI Ghazal katika 
Al Mustasfa min usul ul Fiqh) 

Anasema Uqbah Ibn Amir Radhi Allahu A ’nhu kua siku moja walikuja watu kutoka 
pande mbili zililizogombana kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na 
hapo akaniambia ‘Ya Uqba, simama na utoe hukumu baina yao’, 

Nami nikasema: ‘Bora kumtoa kafara baba yangu kwa ajili yako, Ya Rasul 
Allah, kwani wewe unafaa zaid kutoa hukmu baina yao kuliko mie’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema ‘Vyovyote vile wewe 
unafaa kutoa hukmu juu yao’. 

Nami nikamuuliza, ‘Kwa misingi gani?’. 



AL MIISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiNAH 








226 

Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akasema ‘Tumia akili yako na 
ikiwa umepatia basi utapata thawabi za mema kumi na kama ukikosea basi 
utalipwa thawabu za jema moja’. (Al Musnad AhmadIbn Hanbal) 


SURA YA TATU 


J\4jS/I ApIj 14 


>jJ2jJi jjJi jJJj 141 14^ 


Waalssabiqoona al-awwaloona mina almuhajireena waal-ansari 
waalladhdheena ittabaAAoohum bi-ihsanin radiya Allahu AAanhum 
waradoo AAanhu waaAAadda lahum jannatin tajree tahtaha al-anharu 
khalideena feeha abadan thalika alfawzu alAAatAeemu (Surat At Tawba 

9 : 100 ) 


Tafsir: Na wale waliotangulia mwanzoni kuingia katika Uislant miongoni mwa 
Muhajirina na Al Ansari na pia wale waliowafuatia kiuhakika. Allah 
ameridhika nao kama vile wao walivyomridhia yeye. Na amewatayarishia 
Bustani zenye kupita mito nchini yake, ambamo watakaa milele, na huko ni 

kufuzu kukubwa sana. 


IJTIHAD NA TAQLID KATIKA WAKATI WA MASAHABA. 

Amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salanr. ‘Wale watakaoishi zaid 
yangu miongoni mwenu, wataona migogoro mingi, hivyo fuateni Sunnah zangu 
na Makhalifah waongofu’ (Ibn Hibban na Al Hakim). 


Anasema Imam Ibn Hajar A1 Asqalani, kua Wanazuoni wanasema kua Sahaba ni : 

Mtu alieamini na akamuona Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam 
japo kwa mara moja, na mtu huyo akafa wakati akiwa ni Muislam. ( Ibn Hajar, 
Al Isaba) 


Masahaba wamegawika katika darja tofauti kutokana na nyakati za kusilimu kwao, 
hivyo wale waliosilimu mwanzo hua na darja ya juu kuliko wale waliosilimu baadae. 
Darja hizi zilionekana wazi katika maisha ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 











227 

wa Salam kwa namna ya vile alivyokua akiishi na Masahaba zake, kwani siku moja 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alimkataza Khalid Ibn Walid Radhi 
Allahu A ’nhu pale alipokua akigombana na Abd Rabman Ibn Awf Radhi Allahu 
A ’nhu na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia Khalid Ibn 
Walid Radhi Allahu A ’nhu : 


‘Msiwakere Masahaba zangu, kwani nnaapa kwa yule ambae Nafsi yangu imo 
mikononi mwake! Hata kama mkitumia thamani ya Dhahabu yenye ukubwa 
wa Mlima wa Uhud, basi hamtoweka kullkisha thamani ya vitendo vyao’. 

Hii inatokana na ukweli kua Khalid Ibn Walid Radhi Allahu A ’nhu alikua ni 
miongoni mwa Masahaba waliochelewa kusilimu kwani yeye aliingia katika Uislam 
katika kipindi cha baina ya Mkataba wa Hudaibiyyah na kutekwa kwa mji wa 
Makkah lakini Abd Rabman Ibn Awf Radhi Allahu A ’nhu alikua ni miongoni mwa 
watu wa mwanzo kuingia katika Uislam na pia ni miongoni mwa watu kumi 
waliobashiriwa Pepo. 

Vile vile tunaona mfano mwengine juu ya hili pale ilipotokea siku walipogombana 
Umar Ibn A1 Khattab na Abu Bakr As Siddiq Radhi Allahu A ’nhu, Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akaingilia kati na kumwambia Umar Ibn A1 Khattab: 

‘Kwa nini humuachi Sahaba yangu, kwa ajli yangu? Abu Bakr aliniamini 
katika wakati ambao nyinyi nyote mlinikataa’, hapo Abu Bakr akainama na 
kusema: ‘Ya Rasul Allah lilikua ni kosa langu’. 

Hivyo tunapozungumzia Masahaba, tunatakiwa tujue kua kutokana na mitizamo ya 
Wanazuoni basi Masahaba hua wamegawika katika makundi kumi na mbili 
yafuatayo:- 

1 . Makhalifah wanne ambao ni Abu Bakr As Siddiq, Umar ibn A1 Khattab, Uthman 
Ibn Affan na Ali Ibn Abi Talib, na wale waliobashiriwa Pepo wakati wakiwa bado 
hai, ambao ni Zubair Ibn Al-Awwam, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Abdur-Rahman 
Ibn Awf, Talha Ibn Ubaidullah, Sa‘d Ibn Abi Waqqas na Saeed Ibn Zad, Radhi za 
Allah ziwafikie. 


2. Wale waliowahi kuamini kabla ya kuamini Umar Ibn A1 Khattab, ambao 
walikua wakienda katika nyumba ya Arqam kisiri siri kusikiliza ujumbe wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 


3. Muhajjirina waliohamia Uhabeshi (Ethiopia) kwa ajili ya Allah: katika Hijra 
ya mwanzo. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









228 


4. Ansar au wale walionusuru na kuwepo wakati wa sherehe za kwanza za kula 
kiapo cha kumuamini na kuwa pamoja na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam katika Al-Aqaba: Sherehe za A1 Aqaba ni sherehe zilizofayika katika 
eneo A1 Aqaba ambalo ni la kimlima kidogo kiliopo pembezoni ya mji wa Makkah, 
katika sherehe hizi walikuja watu 12 kutoka Yathrib (Madina) ambao walikua 
ni Abu Umamah As’ad Ibn Zurarah, Awf Ibn A1 Harith na kaka yake Mu’adh Ibn 
Harith, Rafi’ Ibn Malik, Thakwan Ibn Abdil Qays, Ubaadah Ibn As Samit, Yazid 
Ibn Tha’labah, A1 Abbas Ibn Ubadah, Uqbah Ibn Aamir, Qutbah Ibn Aamir, 
waliotoka katika ukoo wa A1 Khazraj, Uwaym Ibn Sa’idah, na Abul Haytham Malik 
Ibn At Tayyihan waliotoka katika ukoo wa A1 Aws na kukutana na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na wakakukubaliana makubaliano ya 
ushirikiano baina yao na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na katika 
kiapo hicho walikubaliana kua: Watampwekesha na kumtii Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala na amri zake zote, hawatoiba, hawatozini, hawatofanya maovu, n.k na 
waliridhika kua kama watafanikiwa katika kuishi maisha ya utiifu kwa Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala basi malipo yao yatakua ni Pepo, vyenginevyo malipo yao 
yatakua kwa Allah Subhanah wa Ta ’ala, ikiwemo kuwaadhibu na pia akitaka 
kuwasamahe atawasamehe. Baada ya makubaliano hayo Nabii Salallahu A ’layhi wa 
Salam akawapa Sahaba Musab Ibn Umayr aende nao Madina ili akawasomeshe 
Qur’an na mambo mengine yahusuyo dini ya Kiislam. 

5. Ansar au wale walionusuru na kula kiapo cha kuwa pamoja na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam baada ya Al-Aqaba: Hii ilikua ni katika 
mwaka uliofuatia baada ya kiapo cha kwanza cha Al Aqaba, Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam alikubaliana kukutana nao tena sehemu ile ile lakini 
safari hii watu walikua wengi zaid kwani wanaume walikua wako 73 na wanawake 
wawili ambao walikua ni Umm Ammara Nusaibat bint Ka'ab, na Umm Manee’ 
Asma’ bint Amr. Na hivyo wakakaubaliana kukutana katika siku za Tashrik ( Yaum 
Tashrik- siku za kuanzia mwezi 11, 12 hadi 13 za mwezi wa Dhul Hija), na katika 
kiapo hiki wakakubaliana pia kumsikiliza na kumtii Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam katika kila kitu, kujitolea kutumia kila alichokua nacho mtu kwa 
ajili ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam iwe katika wakati wa raha 
ama katika wakati wa shida, kumlinda Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kutokana na kila kile anachojilinda mtu na Nafsi yake, na mke wake, na 
watoto wake na familia yake, na kukatazana mabaya na kuamrishana mema kwa ajili 
ya Allah, na wakifanikiwa kuyatekeleza hayo basi Pepo iko mikononi mwao. 

6. Muhajjirina (Waliohama Makkah kuelekea Madinah) wa mwanzo kuungana 
na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kabla ya kuwasili katika mji 
wa Madinah, alipokua Qubah ambapo alikua amepumzika kidogo akitokea Makkah 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








229 

katika wakati wa Hijrah ya kwanza (Kuhama kutoka katika mji wa Makkah kwenda 
katika mji wa Madinah). 

7. Ahl ul Badr : Masahaba waliopigana vita vya Badr. 

8. Wale waliohamia Madinah baina ya kipindi cha vita vya Badr na mkataba 
wa Hudaybiyah. 

9. Masahaba waliokula kiapo kushirikiana na Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam chini ya mti wakati wa mkataba wa Hudaybiyah. 

10. Masahaba waliosilimu na kuhamia Madinah baada ya mkataba wa 
Hudaybiyah. 

11. Masahaba waliosilimu baada ya kutekwa kwa mji wa Makkah. 

12. Watoto waliomuona Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam wakati 

wa uhai wake, aidha wakati wa kutekwa Makkah au katika wakati wa Hija ya 
mwisho ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, au waliomuona katika 
sehemu tofauti na nyakati tofauti. 

Baada ya kufariki Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam mwaka 11 Al Hijr, 
waislamu waliongozwa na Khulafa Rashidun (Makhalifah waongofu) hadi mwaka 
39 Al Hijr ambao ilikua ni sawa na mwaka 632. Kipindi hiki kilikua kikijulikana 
kama, ‘Kipindi cha Masahaba’. Kipindi hiki kilimalizika mwaka 110 Al Hijr 
ambayo ni sawa na mwaka 728, mwaka ambao alifariki Sahaba wa Mwisho ambae 
alikua ni Abu A1 Tufayl Amr Ibn Wathila aliefariki katika mji wa Makkah. Abu A1 
Tufayl alimuona Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam wakati alipokua 
mdogo kwani yeye alizaliwa miaka minane kabla ya kifo cha Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Hivyo kipindi cha Masahaba kilidumu kwa muda wa karne moja. Katika kipindi hiki 
Masahaba walitawanyika na kuenea katika maeneo ya Uarabuni, Syria, Uturuki, 
India, Asia ya kati, China na katika maeneo ya bara la Afrika. Walienea katika 
maeneo yote hayo kwa sababu ya kueneza I ’lm ya dini ya Kiislam. Katika kipindi 
cha Masahaba, Masahaba walikua wamegawika kutokana na darja za I’lm na 
madaraka yao kama ifuatavyo:- 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








230 


1. Khulafa Rashidun au Amir ul Mu ’minin - Abu Bakr A1 Siddiq Radhi Allahu 
A ’nhu, Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu, Uthman Ibn A1 Affan Radhi 
Allahu A ’nhu na Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu. 

2. Masahaba Wakongwe wenye I’lm - A’bd Allah Ibn Masud Radhi Allahu 
A ’nhu , Abdul Rahman Ibn Awf Radhi Allahu A ’nhu, Mua’dh Ibn Jabal Radhi 
Allahu A ’nhu n.k. 

3. Masahaba Vijana wenye/Y/ii - A’bd Allah Ibn Umar, Abd Allah Ibn‘Abbas, 
A’bd Allah Ibn Zubayr, Aishah Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nha n.k. 

4. Masahaba Wanazuoni - Abd Allah Ibn ‘Abbas, A’bd Allah Ibn Masoud, 
Aishah Ummul Mu ’minin Radhi Allahu A ’nha, Muadh Ibn Jabal, Zaid Ibn 
Thabit, Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu m n.k. 

5. Masahaba wa kawaida - Wapiganaji, wafanya biashara, wafanyakazi, 
wakulima n.k ambao waliokua na I’lm ya kawaida. 

Katika kutoa Fatwa, Masahaba walikua wakilinganisha masuala yaliyotokea katika 
mazingira yao na kisha kufuatilia katika vyanzo vya msingi wa Sharia ’h za Kiislam, 
kutoka chanzo kimoja hadi chanzo hadi kupatikana ufumbuzi kwa mpangilio 
ufuatao:- 

1 - Qur ’an - Ambacho ni kitabu alichoshushiwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam na Allah Subhanahu wa Taala kupitia kwa Malaika wake Jibril A’layhi 
Salaam. 

2- Sunnah - Ambacho ni kila kile ambacho kimetokana kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam ikiwemo yale aliyoyasema (isipokua Qur’an), 
aliyoyafanya au kukubaliana nayo. 

3- Ijma’a - Ambayo ni makubaliano ya Ummah wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam katika jambo fulani muhimu la kidini, makubaliano haya huondoa 
wasiwasi wowote ule na pia huondoa kuwepo kwa kipingamizi chengine chochote 
kile kitakachoweza kutokea juu ya jambo lililokubaliwa kutokana na kutegemea 
uthibitisho wa makubaliano hayo. Na kutokana na sababu hii, jambo lolote ambalo 
litakubaliwa katika makubaliano ( Ijma ’a ) basi hua hamna budi bali kutekelezwa au 
kufuatwa; na hairuhusiwi kulipinga jambo hilo. 

Makubaliano lazima yawe na uthibitisho, kwani si sahih kukubaliana juu ya kitu bila 
ya kua na uthibitisho wa kitu katika Sharia’h. Ummah wa Kiislam hauwezi 
kukubaliana katika makosa, kama ilivyonukuliwa katika Hadith mbali mbali, kama 
alivyopokea Anas Ibn Malik kua ‘Nimemsikia Nabii Muhammad Salallahu 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








231 

A’Iayhi waSalam akisema, Ummah wangu hautoungana katika upotovu, hivyo 
ukiwaona wanaotofautiana, basi fuata walio wengi’. (Al Aswad Al A ’dham) 

Misingi ya Ijma ’a inawezekana kua katika Qur’an na Sunnah au katika Majadiliano 
ya Qiyas, mila au pia aina nyengine za Ijtihad. Kuna aina mbili za Ijma ’a : 

i. Ijma’a al Qauli - Makubaliano ya dhahir, ambayo ni pale Wanazuoni 
wanapokubaliana katika jambo fulani, kwa uwazi kwa kila mmoja kuchangia 
hoja hadi wakafikia makubaliano. 

ii. Ijma ’a al Sukuti - Makubaliano ya kimya kimya, arnbayo ni pale baadhi ya 
Mujtahid kutoa ushauri au mawazo yao juu ya jambo fulani, na wote wakajua 
kuhusu hilo lakini wakaa kimya bila ya kupinga au kukubali 

4 - Qiyas - Kiasi ni kutumia makisio ya jambo moja katika kutoa hukmu ya jambo 
jengine kutokana na uasili baina ya mambo hayo kwa kusudio la kuthibitisha au 
kukanusha hukmu katika mambo hayo. Qiyas hutegemea katika misingi minne 
ifuatayo: 

1. Kutokana na Qur’an na Sunnah. 

2. Kutokana na makubaliano ya Wanazuoni katika mambo ambayo hayana 
vithibitisho katika Qur’an na Sunnah. 

3. Kutokana na kauli za Masahaba wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam katika mambo ambayo hayana vipingamizi juu yake. 

4. Kutokana na kutofautiana baina ya mitizamo ya Masahaba na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kutopinga juu ya mitizamo hiyo. 

Anasema fmam A1 Shafi’i katika Ar Risala ‘Qiyas na Ijtihad ni kitu kimoja ni 
kama ilivyo Mtu na Bani Adam’. 

Anasema Imam Abu Hamid Muhammad A1 Ghazal kua ‘Yeyote yule anaepingana 
na Qiyas kikanuni basi kwa hakika hua ni mwenye makosa katika kufikiria 
kwake, na atakua ni mwenye kufanya dhambi’. 

Katika ufanyaji wa Ijtihad na kutoa Fatwa kuna baadhi ya Masahaba wametoa Fatwa 
nyingi zaid kuliko wengine kutokana na uwezo wao katika I’lm ya dini, kati yao 
wakiwemo Aishah Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nha, Umar Ibn A1 Khattab 
Radhi Allahu A ’nhu na mtoto wake A’bd Allah Ibn Umar Radhi Allahu A ’nhu, Ali 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








232 


Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu, A’bd Allah Ibn Masud Radhi Allahu A ’nhu, Abd 
Allah Ibn ‘ Abbas Radhi Allahu A ’nhu, Zayd Ibn Thabit Radhi Allahu A ’nhu. 

Kimaumbile ni jambo la kawaida kwa Bani Adam kuzidiana katika mambo mbali 
mbali, kwa hivyo kulikua kuna Masahaba wenye I ’lm zaid kuliko wengine katika 
fani moja ama katika fani mbalimbali kama vile Qur’an, Hadith, Mirathi, Halali na 
Haramu n.k hivyo basi, Masahaba walikua pia wakifanya Taqlid miongoni mwao 
katika fani na mambo mbali mbali ambayo wasiyokua na I’lm nayo zaid kuliko 
wenzao, na hivyo huamua kufuata Fatwa za wale wcnyc / ’lm zaid yao katika mambo 
hayo, kwa mfano: 

Sayyidna Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu alikua akifuata Fatwa za 
Sayyidna Abu Bakr Siddiq Radhi Allahu A ’nhu , kwa kusema ‘Nitakua sina haya 
mbele ya Allah ikiwa nitatofautiana kutokana na mtazamo wa Abu Bakr’. Kwa 
upande mwengine tukimuangalia A’bd Allah Ibn Masoud Radhi Allahu A ’nhu 
ambae pia alikua ni Mujtahid mwenye I’lm kubwa, nae pia alikua akimfuata 
Sayyidna Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu katika baadhi ya mambo. Imam 
Muhammad Ibn Jarir anasema kua ‘Hamna katika Sahaba ambae alikua 
amezipangilia Fatwa zake kama A’bd Allah Ibn Masoud, lakini na yeye pia 
huacha mtazamo wake katika kufuata mtazamo wa Umar na wakati mwengine 
hukaribia kutofautiana nae katika baadhi ya mitazamo na hurudi katika 
mtazamo wake’. 

Anasema A1 Sha’abi: ‘Sita kati ya Masahaba wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam walikua wakitoa Fatwa kwa watu: Ibn Masud, Umar Ibn al- 
Khattab, Ali Ibn Abi Talib, Zayd Ibn Thabit, Ubayy Ibn Kaab, na Abu Musa 
A1 Ashari. Na watatu kati yao walikua wakiacha hukmu zao kwa kufuata 
hukmu za wengine watatu. A’bd Allah Ibn Masud alikua akiwacha hukmu 
zake na kufuata hukmu za Umar, Abu Musa A1 Ashari alikua akiwacha hukmu 
zake kwa kufuata hukmu za Ali Ibn Ab Talib na Zayd Ibn Thabit alikua 
akiwacha hukmu zake kwa kufuata hukmu za Ubayy Ibn Kaab’. 

Kauli hii inajithibitisha pale tunapofaham kua katika mji wa Kufah, nchini Iraq 
wakati Abdulla Ibn Masoud Radhi Allahu A ’nhu alikua ndie Mujtahid wa mji wa 
Kufah, Iraq. Katika kipindi hicho Sahaba Mwanazuoni Abu Musa A1 Ashari Radhi 
Allahu A ’nhu nae pia alikua akiishi katika mji huo lakini alikua akiwaambia watu 
kua wasimfuate yeye pale wanapotaka Fatwa bali waende kwa A’bd Allah Ibn 
Masud Radhi Allahu A ’nhu, kwa sababu A’bd Allah Ibn Masud Radhi Allahu A ’nhu 
alikua yuko juu zaid ki Flm kuliko alivyokua Abu Musa A1 Ashari, hivyo Abu Musa 



AL MliSTAKSHIF ABL MAKAL DANAH 









233 

A1 Ashari Radhi Allahu A’nhu alikua akisema ‘Ya nini kumfuata mwenye I’lm 
ndogo wakati mwenye zaidi yake yupo?’. 

Anasema Imam Tabarani katika Muajjam kua Abu Musa A1 Ashari Radhi Allahu 
A ’nhu aliulizwa swali kuhusiana na kunyonyesha na akajibu: ‘Msiniulize mimi 
wakati Mwanazuoni mkubwa kutoka katika Masahaba wa Mtume Salallahu 
A ’layhi wa Salam yupo pamoja nasi’. 

Kuna Hadith ya Ikrimah Radhi Allahu A ’nhu yenye kuonesha Taqlid waliokua 
wakifanya watu wa Madinah baada ya kufa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kwa kusema: ‘Watu wa Madinah walikuja kuhiji Makkah kisha 
wakamuuliza Abd Allah Ibn ‘Abbas kuhusu mwanamke aliekua akifanya 
Tawaf na akaingia katika siku zake kabla ya kumaliza Tawaf Jee hukmu yake 
anatakiwa amalizie au asimalizie na arudi Madinah?’ 

Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu akajibu: ‘Anatakiwa arudi nyumbani 
bila kumalizia Tawaf ’ 

Watu wa Madinah wakamjibu Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu : 

‘Hatukubaliani nawe kwani Zaid Ibn Thabit alisema kua huyu mwanamke 
inambidi amalize Tawaf kisha ndio arudi nyumbani.’ 

Hadith hii pia ipo katika Musnad wa Abu Daud ambayo Qatada anasema kua watu 
wa Madinah walimjibu Abd Allah Ibn ‘ Abbas Radhi Allahu A ’nhu ‘Hatukubaliani 
nawe ewe Ibn ‘Abbas kwani unapingana na Zaid’. 

Hivyo Abd Allah Ibn ‘Abbas akawaambia watu wa Madinah ‘Mkirudi Madinah 
nendeni kwa Ummu Salama Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nhu (Mke wa 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam ) mkamuulize kuhusiana na 
jambo hili’. 

Hadithi hii inatuonesha kua watu wa Madinah walikua wakifanya Taqlid kwa Zaid 
Ibn Thabit Radhi Allahu A ’nhu kwa sababu ni mwenye amri juu yao na kwa kua 
alikua na I ’lm zaidi miongoni mwao hivyo walikua wakimfuata. Ingawa Abd Allah 
Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu alijaribu kuithibitisha Fatwa yake kupitia kwa 
Urnmu Salama lakini bado watu wa Madinah waliiamini zaidi Fatwa ya Zaid Ibn 
Thabit Radhi Allahu A ’nhu, hata hivyo tunaona pia kua Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi 
Allahu A ’nhu hakubishana nao wala kuwalazimisha watu wa Madinah kufuata 
mtizamo wake. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 











234 

Watu wa Madinah waliporudi walimwambia Zaid Ibn Thabit Radhi Allahu A ’nhu 
kuhusu alivyosema Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu, hivyo Zaid Ibn 
Thabit Radhi Allahu A ’nhu akamfuata Ummu Salama ili kumuuliza na baada ya 
kupata jibu akamfuata Abd Allah Ibn ‘ Abbas Radhi Allahu A ’nhu na kumwambia 
‘Hakika umesema ukweli’ na hivyo kuifuta Fatwa yake kama ilivyotajwa na 
Muslim na Bayhaqi. 

Ta’us anasema, ‘Nimekutana na Masahaba 70 wa Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam na pale wanapokhitilafiana katika kitu, basi hufuata 
msimamo wa Abd Allah Ibn ‘Abbas’. 

Imam A1 Darimi anaelezea katika Ikhtilaf al-fuqaha' kua ‘Abd Allah Ibn ‘Abbas 
anapoulizwa suali, basi hujibu kutokana na mtizamo wa Qur’an , na ikiwa 
hajapata jibu katika Qur’an basi huangalia mtizamo wa Sunnah za Nabii 
Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salam , ikiwa hajapata jibu lake katika Sunnah 
basi huangalia kwa mtizamo wa Abu Bakr au Umar, na anapokosa kutoka 
katika vyanzo hivyo basi hapo ndio hutoa mtizamo wake.’ 

Imam A1 Darimi anaelezea pia mtizamo wa Ta’us kuhusiana na Abd Allah Ibn 
'Abbas, pale Ta’us aliposema kua kuna baadhi ya wakati Abd Allah Ibn Abbas hua 
na mtizamo mmoja na wakati mwengine hua na mtizamo mwengine, kua jambo hili 
linaweka wazi kua Abd Allah Ibn Abbas hutoa Fatwa kutokana na vyanzo alivyokua 
navyo, na hubadilisha msimamo wake pale anapopata ushahidi mwengine kutoka 
katika chanzo chengine. 

Abu A1 Husayna anasema katika al Mu'tamadfi Usul al-Fiqh kua Abd Allah Ibn 
Masoud alisema: ‘Yeyote yule mwenye jukumu la kutoa fatwa basi ni lazima 
atoe fatwa hiyo kutokana na mtizamo wa Qur’an, ikiwa hamna jibu lake katika 
Qur’an basi aangalie kutokana na mtizamo wa Sunnah na akishindwa kupata 
jibu katika Sunnah basi aangalie kutokana na mtizamo wa watu wema 
waliomtangulia, na pale atakapokosa jibu kutoka katika watu wema 
waliomtangulia basi hapo itambidi afanye Ijtihad yake.’ 

Ikrimah anasema kua Abd Allah Ibn Abbas abmtuma aende kwa Zayd Ibn Thabit 
kumuuliza kuhusu mirathi ya mume na wazee. Zayd Ibn Thabit akajibu kua Mume 
atarithi nusu ya mali, mama atachukua sehemu moja katika tatu, na iliyobakia 
itakwenda kwa baba. Ikrimah akamuuliza Zayd Ibn Thabit ‘ Jee jibu hili limetoka 
katika Qur’anT , Zayd Ibn Thabit akajibu ‘La! hiyo ni Ijtihad yangu’. ( Imam Abu 
Hamid Ibn Muhammad Al Ghazal) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








235 


IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZIWA ABU BAKR AS SIDDIQ (11- 
13 A.H) 

Sayyidna Abu Bakr Siddiq Ibn Abi Qufaha ambae hujulikana pia kama Abd Allah 
Ibn Uthman Ibn Amir A1 Qurashi A1 Taymi Radhi Allahu A ’nhu alizaliwa katika 
Mji wa Makkah mwaka 573 C.E hivyo alikua mdogo kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kwa miaka mwili. Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu alikua 
rafiki wa karibu sana na msiri mkubwa wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, alikua ni mwanamme mtu mzima wa mwanzo kuiingia katika Uislam. 

Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu alikua ni wa mwanzo katika watu kumi 
waliobashiriwa pepo na Amir ul Mu ’minin wa mwanzo ambae alitawala kwa miaka 
miwili. Alikua akiitwa As Siddiq Radhi Allahu A ’nhu kwa sababu ya kusadiki na 
kuingia katika Uislam bila ya kusita wala kuuliza maswali. Abu Bakr alikua ni 
mweupe, mwembamba, mwenye uso mwembamba na macho yaliyoingia ndani 
(watu wenye macho yaliyoingia ndani hua ni watu wenye kutafakkar na kua na subra 
katika maamuzi yao) na nywele zake alikua akizipaka hina. 

Anasema Sahl bin Sa'd As Sa'idi kua : ‘Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam, 
alikua ameenda kupatanisha ugomvi miongoni mwa watu Bani Amr Ibn Awf, 
hivyo ilipofika wakati wa sala, Muadhini akamfuata Abu Bakr na kumuuliza, 
‘Jee utasalisha, nikimu sala?’ Abu Bakr akaitikia: ‘Naam’ na akasalisha. Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akaja wakati tayari watu 
wameshaanza kusali hivyo akajiunga na safu ya mwanzo. Watu wakapiga 
makofi, Abu Bakr hakuaangalia pembeni aliendelea na kusali, watu wakapiga 
makoll tena, na hapo Abu Bakr akaangalia upande mmoja na akamuona Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ambae nae akamuonesha alama ya 
kuendelea kusalisha, lakini hata hivyo Abu Bakr akanyanyua mikono yake juu 
na kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta’ala kwa amri hiyo ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kisha akarudi nyuma hadi kuifikia 
safu ya mwanzo, na hapo Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam 
akasogea na kuendelea kusalisha. Baada ya kumaliza kusalisha. Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akasema: ‘Ya Abu Bakr kitu gani 
kiiiehokuzuia wewe usiendelee kusalisha wakati mimi nimekuruhusu?’, Abu 
Bakr akajibu: ‘Anawezaje Abi Quhafa (Abu Bakr) kusalisha mbele ya Rasul 
Allah?’, Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akasema (kuwaambia 
watu wengine): ‘Kwa nini nyinyi mkapiga makofi sana? Itakapotokea kitu 
chochote kile katika wakati wa Sala basi mtu anatakiwa aseme Subhana Allahl. 
Akisema hivyo atashughulikiwa. Kwani kupiga makofi ni kwa ajili ya 
Wanawake”. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








236 


Hivyo wakati Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alipokua akiumwa na 
kabla kufariki kwake, Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu alikua akisalisha msikitini sala 
ya jamaa mara kwa mara. 

Baada ya kufariki Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Masahaba 
walikutana katika saffqah (ukumbi) ya Bani Sa’ida wakiwa na nia ya kuchagua 
kiongozi mmoja kutoka kwa watu wa Makkah ambao ni Muhajirina na kiongozi 
mmoja kutoka kwa watu wa Madina ambao ni Ansar, hivyo Abu Bakr akasema: 

‘Hairuhusiwi kwa Waislam kua na viongozi wawili kwa sababu kufanya hivyo 
kutasababisha kuwepo kwa utofauti katika maamuzi yao, na mambo yao na 
umoja wao utavunjika na makundi yatatokea miongoni mwao, na Sunnah 
zitasahauliwa, Bida’a zitaenea na Fitnah zitakua nyingi na hayo hua si 
miongoni mwa yenye manufaa kwa yeyote.’ 

Waislam wakakubaliana kua Abu Bakr awe ndio kiongozi wa Waislam baada ya 
kufariki kwa Nabi Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na baada ya kua Amir 
ul Mu ’minin Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu alisema katika khutba yake ‘Enyi 
Waislam! Nitiini pale ninapomtii Allah pamoja nanyi, kwani pale ninapomuasi 
Allah, Hua ninapoteza haki yangu ya kutiiwa nanyi’. 

Katika miaka miwili ya utawala wake ilitokea mitihani mingi ikiwemo baadhi ya 
viongozi wa Makabila mengine ya Uarabuni kujinadia kua wao pia ni Mitume, hivyo 
Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu alikua na kazi kubwa ya kupigana nao watu hao ili 
kuulinda na kuuendeleza zaid Uislam. 

Abu Bakr As Siddiq Radhi Allahu A ’nhu alikua kama nahodha, wa jahazi ya Iman, 
inayoelea katika bahari kubwa na iliyochafuka ya Kufr, ambapo kama nahodha huyo 
atakua hana msimamo madhubuti basi yeye pamoja na mabaharia wake, wana hatari 
ya kuzama jahazi na lao, pamoja na abiria wote waliokuwemo ndani yake. Ingawa 
Waislam wakati huo walikua wamegawanyika, lakini nguvu na uwezo wa Abu Bakr 
Radhi Allahu A ’nhu ulikuwepo kutokana na uimara wa msimamo wake na pia 
majemedari bora wa kupigania na kuulinda Uislam. 

Abu Bakr aliamua kupigana na maadui waliokua wanautishia umoja na pia usalama 
wa waislam kwa kulipanga vizuri jeshi lake, na kuligawa katika makundi ambayo 
yalikua yakiongozwa kwa kila kundi kua na Jemedari wake, na kundi lililokua 
likitegemewa zaid ni kundi lililokua likiongozwa na Khalid Ibn Walid, kundi hili 
likua ndilo kundi arnbalo lilikua linaloenda kupigana na kila kundi gumu la waasi na 
kuwavunja wale waasi wanaojifanya na pia kujulikana kua ni wagumu zaidi kuliko 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








237 


wote, baadhi ya makundi yaliyobakia yalipewa kazi ya kuwashughulikia wale waasi 
ambao walikua hawana nguvu sana. 

Abu Bakr aliwapa Majemedari wake kazi ya kuwashughulikia waasi wote wa 
Uislam waliojitokeza baada ya kufariki Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kama ifuatavyo:- 

1. Khalid Ibn Walid: Kwanza aende katika mji wa Buzakha akapigane na Tulaiha, 
halafu aende Butah akapigane na Malik Ibn Nuwaira. 

2. Ikrimah Ibn Abi Jahl: aende Yamamah akamzuie Musailima lakini asipigane 
hadi atakapokuja Khalid Ibn Walid. 

3. Amr Ibn Al Aas: Aende Tabuk na Daumat Jandal kuwashughulikia Quza'a na 
Wadi'a 

4. Shurahbil Ibn Hasanah: Amfuate Ikrimah na kisha asubiri amri ya Abu Bakr. 

5. KhalidIbn Saeed: Akamshughulikie Mtume karibu na mpaka wa Syria. 

6. Turaifa Ibn Hajiz: Akamshughulikie Mtume wa makabila ya Hawazin na Bani 
Sulaim. 

7. Ala Ibn Al Hadhrami: Akamshughulikie Mtume wa Bahrain. 

8. Arfaja Ibn Harsama: Akamshughulikie Mitume wa Mahra. 

9. Muhajir Ibn Abi Umayyah: Akamshughulikie Mtume wa Yemen. 

10. Suwaid Ibn Mugaran: Akamshughulikie Mtume kaskazini mwa Yemen. 

Majemedari hao walikua wamepewa amri zifuatazo:- 

1 - Kuyatafuta Makabila yanayotakiwa kushughulikiwa. 

2 - Kuadhini. 

3 - Ikiwa makabila hayo yatajibu adhana hiyo, basi wasivamiwc, na baada ya 
adhana wawausie watu wa makabila hayo kurudi katika Uislam (Kwa kumkana 
Mtume wao mpya). 

4 - Watakaokubali kurudi watasamehewa. 

5 - Wale wasiojibu adhana, au baada ya adhana bado watakataa kurudi katika 
Uislam itabidi washughulikiwe kwa ncha ya upanga. 

6 - Wale wote waliokua wakijiita Mitume na wakawauwa miongoni mwa waislam 
ambao walioukana utume wao, basi na wao ni lazima wauliwe. 

Vile vile akawapa amri Majemedari na wanajeshi wake wote kwa kuwaambia 

‘Msifanye mambo ambayo hayatikiwi, msiwadanganye maadui zenu, msivunje 
mikataba na maadui zenu, kamwe msiwaasi viongozi wenu, msiikate vipande 
vipande miili ya maadui zenu, msiwaue vizee, wanawake wala watoto, msiikate 
miti wala kuichoma moto, msiwauwe wanyama isipokua kwa sababu ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








238 


chakula, msiwaadhalilishe Mapadri wa Kikristo na wala msimsahau Mola 
wenu kutokana na neema mnazofaidika nazo.’ 

ABU BAKR NA JEMEDARI KHALID IBN WALID (SAIFU ALLAH). 

Kabla ya kuendelea mbele zaid na kuangalia kuhusu mipango na majukumu aliyokua 
nayo Khalifah wa kwanza wa Kiislam, Khalifah Abu Bakr, ni vizuri kwanza 
kuangalia ulivyokua mfumo wa ulinzi wa kabila la Quraysh pamoja na watu wa 
Makkah kwa kuangalia mfano mzuri wa maisha ya Sahaba ambae alikua ndio nguzo 
kuu ya utekelezaji wa mipango ya kijeshi ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam na pia wa Khalifah Abu Bakr As Siddiq, ambae ni Jemedari bora kuwahi 
kutokea katika historia si historia ya Kiislamu tu bali kwa historia ya Dunia baada 
ya kuanza kwa Uislam, Jemedari huyu si mwengine bali ni Khalid Ibn Walid: Saif 
Allah (Upanga wa Allah). 

Kwa miaka na miaka, makabila yaliyotoka ndani ya ukoo Quraysh yalikua 
yakipeana majukumu tofauti ya kuhudumia jamii yao ya Mji wa Makkah, na kabila 
la Banu Makhzum, ambalo ni kabila alilotoka Khalid Ibn Walid lilikua lina jukumu 
la kusimamia na kulinda usalama wa mji wa Makkah, kuandaa viongozi watakao 
ongoza mapambano vinapotokea vita na pia kusimamia na kulinda misafara ya 
wafanya biashara wa Makkah wanapoenda kufanya biashara katika maeneo mengine 
kama vile Sham, Yemen n.k. ( Eneo la Sham kwa wakati huu hua linajulikana kama 
Mji wa Damascus uliopo nchini Syria, lakini kwa wakati huo lilikua linajumuisha 
Lebanon, Palestina, Jordan na Syria). 

HISTORIA YA MAISHA YA KHALID IBN WALID KABLA YA UISLAM 

Watu wa kabila la Quraysh walikua wakipenda kupigana mielekea katika kila baada 
ya mda fulani kama burudani ya kumtafuta bingwa wa kupigana katika rika la umri 
tofauti na vile vile ni kwa ajili ya kuwatayarisha vijana wao kwa ajili ya kujilinda na 
mapigano mbali mbali pale yatakapotokea, katika fainali ya mwaka mmoja ya vijana 
wasiozidi umri wa miaka 20 waliingia na kukutana vijana wawili ambao mmoja kati 
yao alikua ni Khalid Ibn Walid na mwengine alikua ni Umar Ibn A1 Khattab, vijana 
wawili hawa walikua ni marafiki wapinzani na pia ni vijana wanaofanana kwa sura, 
kwa umbo na pia waliofanana kwa umri, isipokua Umar Ibn A1 Khattab alikua na 
uwezo wa kutumia mikono yote miwili wa kulia na kushoto kwa nguvu zilizo sawa, 
tofauti na Khalid Ibn Walid ambae alikua hana sifa hiyo. 

Kutokana na kufahamu uwezo zaid aliokua nao Umar Ibn A1 Khattab, Khalid Ibn 
Walid ilimbidi atumie mbinu na ujuzi wa kiakili zaid ili kumshinda mpinzani wake 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








239 


huyo. Na hapo haikuchukua muda kwani Khalid Ibn Walid alimkamata mpinzani 
wake na kisha ghafla akamuangusha chini. Kwa mbali ikasikika sauti ya kuvunjika 
kwa mfupa. Khalid Ibn Walid alimuangalia kwa huruma Umar Ibn A1 Khattab 
amabe alikua amelala chini huku akilia kwa maumivu. Matokeo ya mapigano haya 
yalibadilisha mtizamo mzima wa historia ya maisha ya Masahaba wawili hawa wa 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na hivyo kuzidisha upinzani baina 
yao, Masahaba hawa walikua na udugu wa karibu sana. Kwani mama yake Sayyidna 
Umar Ibn A1 Khattab ambae alikua anaitwa Hantam Bint Hisham A1 Mughira alikua 
ni binamu yake mkubwa Khalid Ibn Walid A1 Mughira. 

Baba yake Khalid Ibn Walid alikua ni tajiri na pia ndie aliekua msimamizi mkuu wa 
kusimamia usalama wote wa watu wa mji wa Makkah, hivyo Khalid Ibn Walid 
alikua hana haja ya kufanya kazi nyengine isipokua kufanya mazoezi ya kupigana. 
Mazingira ya kimaisha ya kabila hili yalimfanya Khalid kua kijana asiekua na 
mpinzani katika zama zake, kwani baba yake alimfundisha kupigana kwa kutumia 
mwili wake na kwa kutumia silaha aina zote za kivita za wakati huo, na pia kupigana 
katika mazingira yeyote yale iwe chini au juu na kwa kutumia vipando vya wanyama 
wa aina zote. 

Mama yake Khalid Ibn Walid alikua akiitwa Lubabah As Saghira Bint Harith Ibn 
Hazan A1 Hilalieh, ambae alikua ni dada yake Maymuna Bint Harith Ibn Hazan A1 
Hilalieh ambae aliekua ni Mke wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
na pia dada wa Lubaba A1 Ghubra Bint Harith Ibn Hazan A1 Hilalieh aliekua mke 
wa A1 Abbas Ibn Abd A1 Muttalib ambae ni Ami yake Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam ambae pia ndie aliekua baba yake Sahaba maarufu aitwae Abd 
Allah Ibn Abbas (Bahr ul I’lm). 

Katika ujana wake Khalid Ibn Walid alikua kila akikua kiumri basi alikua akikua 
kiumbo haraka zaidi pia, hivyo akawa na urefu usiopungua futi sita, mabega mapana 
yaliyozuia chini yake kifua kipana kilichojaa, mwili mkakamavu, macho makali 
kama ya Tai (macho ya Eagle ambayo hua na uwezo wa kuona na kuchunguza vitu 
vingi kwa muda mfupi na kwa umakini zaid), Khalid Ibn Walid alikua na mtazamo 
mpana kifikra, akili iliyojaa busara na moyo wenye subra kubwa na msimamo 
madhubuti. Katika famili yao, Khalid alikua ni mtoto wa kwanza wa kiume 
akifuatiwa na Walid, Hisham, Ammarah na Abd Shams na watoto wa kike walikua 
ni Fakhtah na Fatimah. 

Wakati Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam anashushiwa aya tano za 
mwanzo za Qur’an za Surat Al A’lam, katika pango liliopo katika Jabal al Hira, 
Khalid Ibn A1 Walid A1 Mugheerah Ibn Abdullah Ibn Umar Ibn Makhzum Ibn Yaqza 



AL MllSTAKSHlF ABl MAiN'AL DAiNAH 








240 


Ibn Murra alikua na umri wa miaka 24, hivyo Khalid Ibn Walid alikua ni mdogo 
kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa miaka 14. 

Khalid Ibn Walid alikua na marafrki wengi wa karibu na ambao majina yao 
ukiyaangalia katika historia ya Kiislam utaona kua yote yalikua yanatajika kwa sifa 
za kua na uwezo wa kuongoza katika mapigano ya aina zote, miongoni mwao 
alikuwemo Umar Ibn A1 Khattab, Ikrimah Ibn Abi Hisham na Amr Ibn A1 Aas. Kati 
ya marafiki hawa wanne, Umar Ibn A1 Khattab aliwatangulia wenzake wote kwa 
kuingia mwanzo katika Uislam. 

Katika vita vya Badr, ambavyo vilivyopiganwa karibu na Badr (Sehemu ambayo 
sasa hivi ni imekua mji mdogo uliopo Kusini Magharibi mwa mji wa Madinah) vita 
ambavyo vilipiganwa miaka miwili baada ya Hijra baina ya Waislam na Makafiri 
wa Makkah, Umar Ibn A1 Khattab alipigana akiwa katika upande wa Waislamu, 
ingawa Khalid Ibn Walid alichelewa kusilimu na mbali ya kua alikua hajasilimu 
bado wakati wa vita hivyo, lakini pia alikua hayupo katika Mji wa Makkah na hivyo 
hakuhudhuria katika mapigano ya vita hivyo. 

Waislamu walipigana na walishinda vita vya Badr, na kuwaua Makafir wa Makkah 
70 na kuwateka mateka wengine 70, ambapo Waislamu waliokufa Mashahidi 
walikua ni 14 tu, kati ya Makafiri waliouliwa basi watu 17 walikua wanatokea katika 
ukoo wa Khalid Ibn Walid wa Banu Makhzum, na katika waliotekwa pia alikuwemo 
A1 Walid Ibn Walid ambae ni alikua mdogo wake Khalid Ibn Walid. 

Baada ya kuwaona mateka wa vita vya Badr, Nabii Muhammad Salallahu Alyahi wa 
Salam, akawa hajui awafanye nini, hivyo ikabidi akae na Masahaba zake ili 
washauriane na kuamua wawafanye nini, hapo Abu Bakr as Siddiq akashauri mateka 
walipishwe fidya halafu waachiwe, na Umar Ibn A1 Khattab akashauri wauliwe, 
hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akaona bora kufanya kama 
alivyosema Abu Bakr. Hapa tunaona mfano wa Ijtihad kupitia njia ya Ijma’a ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Masahaba. 

Baada ya Khalid Ibn Walid kurudi safarini na kusikia yaliyotokea aliamua 
kushirikiana na ndugu yake Hisham Ibn A1 Walid na Ikrimah katika kupanga 
majadiliano na Waislam ya kuwalipia fidya mateka waliokamatwa katika vita hivyo 
ili waachiwe huru baada ya kulipwa fidiya hiyo. Waislam walitaka walipwe dirham 
4000 ili waweze kumuachia huru Walid Ibn A1 Walid, lakini Hisham alikataa na 
kuanza kupatana ili ashushiwe kidogo, hata hivyo Khalid Ibn Walid alimgombeza 
ndugu yake huyo kwa kuona kua anataka kuitia aibu familia yao, hivyo 
wakakubaliana kulipa fidia hiyo hiyo bila ya mapatano. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








241 

Baada ya kumlipia Walid Ibn A1 Walid fidya, ndugu hao wote watatu waliondoka 
Madinah kwa pamoja na kuanza safari ya kurudi Makkah, ulipoingia usiku, 
wakaamua kupiga kambi katika eneo linaloitwa Zul Halifa, na ilipofika usiku wa 
manane Walid Ibn A1 Walid akatoroka na kurudi tena Madinah ambapo alipofika 
huko alikwenda moja kwa moja kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
na kusilimu, na huko akathibitisha Uislamu wake kwa kua karibu sana na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA UHUD. 

Mnamo mwaka 625, miaka mitatu baada ya Hijra Waislamu walipigana vita vya pili 
na Makafiri, vita ambavyo vilijulikana kama vita vya Uhud. Viliitwa vita vya Uhud 
kwa sababu vilipiganwa chini ya mlima wa Uhud uliopo katika umbali wa kilomita 
tatu kaskazini mwa mji wa Madinah. Kwa vile Waislam walikua kidogo, kwani 
walikua na jeshi la watu 700 ukilinganisha na Makafiri ambao walikua na jeshi la 
watu 3000, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliwapanga baadhi ya 
wanajeshi wake chini ya mlima wa Uhud, na kuwaambia vyovyote itakavyokua 
wasiondoke chini ya mlima huo, ili kuwalinda Waislam wasije wakapata 
mashambulizi ya kushtukiza kutoka nyuma ya mlima huo. Katika vita hivi Khalid 
Ibn Walid alikuwa akiongoza kikundi cha wapiganaji wa farasi waliokua katika 
upande wa Makafiri. 

Mapigano yalipoanza na kuendelea ikawa kuna muonekano wa Waislamu kushinda, 
na Makafiri kushindwa, hata hivyo Khalid Ibn Walid ambae alikua amejitenga na 
kuangalia mapigano alijaribu kuwavuta Waislam waliokuwepo chini ya mlima 
waondoke ili akiongoze kikundi chake kuwavamia kwa nyuma Waislam lakini 
ikawa kazi bure, kwani nao walijibu mapigo kwa kuwarushia mishare ya upinde. 

Katikati ya mapigano Makafiri hao walizidiwa nguvu na kuanza kukimbia ovyo, 
hivyo Waislam walioambiwa wasiondoke katika sehemu zao, ikabidi waingie tamaa 
na kuanza kuwafuata na kufukuzia ngawira za wale Makafiri waliokua wakikimbia. 
Jambo ambalo lilisababisha madhara makubwa sana baadae, kwani Khalid Ibn 
Walid aliekua amekaa na subra kubwa, aliipata nafasi aliyokuwa akiisubiri kwa 
muda mrefu na hivyo akaitumia kwa kukiongoza kikundi chake na kuwapa 
Waislamu shambulizi la kushtukiza, kwa kuwatokezea kwa nyuma yao, kuona hivyo 
wale Makafiri waliokua wakikimbia wakaamua kugeuka na kuwavamia Waislam, 
hivyo ikawa Waislamu wamewekwa kati kati baina ya Makafiri na kuchanganyikiwa 
kutokana na kuzidiwa nguvu na Makafiri hao. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








242 


Katika vita hivi Waislamu wengi waliuawa na miongoni mwao alikuwemo Hamza 
Ibn Abd Muttalib Radhi Allahu A ’nhu ambae alikua ni Ami yake Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na Musab Ibn Umayr aliekua kijana mdogo na 
muwakilishi wa mwanzo wa Uislam katika mji wa Madina. Waislamu wengine 
walikimbilia juu ya mlima wa Uhud, wengine walikimbilia kujificha ili kuokoa 
maisha yao na wengine walikimbilia kusiko julikana na kurudi siku mbili baada 
yake. Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alijeruhiwa na kutoka na nyingi 
kichwani na kung’oka meno mawili, hivyo mtoto wake, Fatima na Ali Ibn Abi Talib 
wakamshughulikia kumpa huduma ya kwanza kwa kumfunga kitambaa kuzuia 
damu na mara baadae Abu Bakr As Siddiq na Umar Ibn A1 Khattab wakaungana 
nao. 

Ingawa hivi vilikua ni vita vya mwanzo vikubwa kwa Khalid Ibn Walid kupigana 
lakini alifanikiwa kuwapa ushindi mkubwa Makafiri wa Makkah kutokana na uwezo 
wake wa kua na subra, kutokukubali kushindwa, na vile vile kutokana na mbinu zake 
za hali ya juu. Khalid Ibn Walid alikua ni mtu wa mwanzo katika historia ya Uislam 
kuuhatarisha usalama wa Waislam kutokana na vita hivi. 

Alisema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuwaambia Masahaba zake 

‘Mbora kati yenu aliekua katika zama za Ujahili ni mbora kwenu katika 
Uislam, kama ikiwa anafahamu’. 

Miaka miwili baadae vikatokea vita vya tatu baina ya Waislam na Makafir wa 
Makkah, vita ambavyo vilijulikana kama vita vya Khandaq, baada ya Waislam 
kuchimba Khandaq\ ili kuulinda wa mji wa Madinah usivamiwe na Makafiri, Khalid 
Ibn Walid alikuwemo katika jeshi la Makafiri na ingawa kulikua na majaribio ya 
hapa na pale ya kuzidiana akili, lakini vita hivi havikupiganwa kwani baada ya muda 
mrefu, Makafiri walishindwa kuliruka Khandaq lililochimbwa na Waislam. 

Ingawa Khalid Ibn Walid alijitahidi kwa mbinu zake zote kama kiongozi wa Jeshi 
la Makafiri kutafuta sehemu ya kuanzisha Mashambulio hadi akaipata, kwani alikua 
ni miongoni mwa waliomkamia sana Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
hivyo akafanikiwa kulijua hema la Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
na kisha kuwapanga wapiganaji wake wa kurusha upinde lakini hata hivyo Waislam 
waliwahi kuwaona na hivyo wakamtaarifu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam nae akawahi kuhama katika hema hilo kabla ya mashambulizi hayo. 

Na hatimae mwishoni usiku mmoja kulitokea kimbunga cha jangwani ambacho 
hakijawahi kutokea, na hivyo kambi ya Makafiri, ikavunjika baada ya mahema yao 
kung’oka na kupeperuka, kamba za Ngamia na Farasi wao kukatika na baadhi ya 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








243 

wanyama hao kukimbia, vyakula vyao pia viliharibika kwa kujaa mchanga wa 
jangwani na hivyo bada ya muda kidogo wakaamua kurudi Makkah bila ya 
kupigana. 

Harith Ibn Hisham, anasema katika Tabqat Ibn Sad kua: ‘Khalid Ibn Walid alisema 
kua kabla ya kusilimu, ilikua kila akiingia vitani kupigana na Waislam alikua 
anapata nafasi ya kumpiga upanga Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa 
Salam, lakini kila inavyotokea nafasi hiyo basi kutokana na ukubwa na utukufu 
wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, hutokea kama miale fulani 
ya mwangaza inayong’ara na kuingia katika moyo wa Khalid Ibn Walid’, 
ambayo baadae iliotesha mapenzi ya dini ya Uislam ndani ya moyo yake. 

Kisa hiki kilitokea wakati Waislam walipokua wakitoka Madina kuelekea Makkah 
kufanya Umra, walipofika katika maeneo ya Usfan ambapo ni karibu na mji wa 
Makkah, walipiga kambi na hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akawa anasalisha sala ya adh Dhuhr na wakati huo Khalid Ibn Walid akaona kua 
ameshapata nafasi anayoihitaji kwa ajili ya kumuua Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam pamoja na Waislam wengine, hivyo akakaa na majeshi yake mbele 
baina ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Kibla lakini hata hivyo 
kulikua kuna nguvu lulani arnbayo alikua akiihisi inamzuia bila ya kuiona nguvu 
hiyo inatokea wapi. Siku hiyo hiyo wakati wa Sala ya Al Asr, Khalid Ibn Walid 
anasema akapata nafasi nyengine tena lakini kilitokea kile kile kilichomzuia wakati 
wa Ad Dhuhr. Na hapo akajua hakuna kitu kitakachoweza kumzuia Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika kueneza Dini ya Uislam. 

Imam Ibn Kathir anazungumzia tukio hili pale alipozungumzia Sala ya khofu katika 
Taafsir ya Surat An Nisaa kwa kusema kua: 

Amesema Imam Ahmad kua amesema Abu 'Ayyash Az-Zuraqi, ‘Tulikua pamoja 
na Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam katika maeneo ya U’sfan, na mara 
wakatokea Makafir waliokua chini ya uongozi wa Khalid Ibn Walid, na 
wakasimama baina yetu na Qibla, Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam 
akatusalisha Salat Dhuhr na hapo Makafiri wakasema: ‘Walikua 
wameshughulika na kitu fulani, tulikua na nafasi ya kuwavamia’ lakini baadae 
wakasema: ‘Itafuata Sala baadae ambayo inathamani zaid kwao wao kuliko 
watoto wao na Nafsi zao”. Mara Jibril A’layhi Salaam akashuka baina ya Salat 
Dhuhr na Al Asr na aya isemayo: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









244 


Ajjjlls jvfl-JLJ ojL^Jl c-Lils ccS"" !Sr^^> 

^ ^ Jl ^ 0 ^ J| J| Q S 

\jL^2j i SjIjUjJ C-)bJj IjjjSvJLj !jJj>CL ISLs 1 g "•>-1. J! 

^p j jLL*j jJ IjJjiS^ JjjjJl jjJL» Iji-yfiil-s 

jlS" jj jLSLIp ^L>- % ®4j>-!j cL« jtSs-Jp jj-L«js pjocjjj j^5c^x-Lj! 

jj !j-b»-j jL^L>e-Lj Ijjtj2 j j! jjuS^ J! jJsj» /y» ^S! 


>L^Ji UILp ^Jj^ilSvIJ JLp! 4$i\ 


Wa-i dha kunta feehim faaqamta lahumu alssalata faltaqum ta-ifatun minhum 
maAAaka walya/khuthoo aslihatahum fa-i dha sajadoo falyakoonoo min wara- 
ikum walta/ti ta-ifatun okhra lam yusalloo falyusalloo maAAaka 
walya/khudhoo hidhrahum waaslihatahum wadda alladhina kafaroo law 
taghfuloona AAan aslihatikum waamtiAAatikum fayameeloona AAalaykum 
maylatan wahidatan wala junaha AAalaykum in kana bikum adhan min 
matarin aw kuntum mar dha an tadaAAoo aslihatakum wakhudhoo 
hidhrakum inna Allaha aAAadda lilkaiireena AAa dha ban muheenan. (Surat 
An Nisaa 4:102 ) 


Tafsir: Na unapokua (Ewe Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam) pamoja nao 
na ukawongoza katika Sala, basi liruhusu kundi moja lisali pamoja nawe huku 
wakiwa na Silaha zao; na watakapomaliza sijda zao basi wacha wabadilishe 
nafasi zao na kukaa nyuma ili kuruhusu wale waliokua hawajasali kuja mbele, 
na waruhusu wasali pamoja nawe wakiwa na tahadhari huku wakibeba silaha 
zao. Kwani wale wasioamini wanatamani kua nyinyi msahau silaha zenu na 
mizigo yenu ili wakuvamieni kwa mara moja. Lakini hakuna dhambi juu yenu 
ikiwa mtaweka pembeni silaha zenu kutokana na usumbufu wa mvua au kwa 
sababu ya maradhi, lakini chukueni tahadhari kwa Nafsi zenu. Kwa hakika Allah 
ametayarisha adhabu ifedheheshayo sana kwa Makafiri. 


Hivyo katika pindi hiki ambacho Khalid Ibn Walid alikua akihisi hisia za nguvu za 
ajabu ambazo alikua hazioni na wala hajui zilikua zikitokea wapi zilikua ni miongoni 
mwa miujiza ya kushuka kwa Malaika Jibril A ’layhi Salaam na aya hiyo. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








245 


Muda si mrefu kupita baada ya vita vya Khandaq, Khalid Ibn Walid alipokea barua 
kutoka Madinah kwa ndugu yake ambae ni A1 Walid Ibn Walid, A1 Walid alikua 
akimpenda sana kaka yake huyo mkubwa na alikua kila mara anamuandikia barua 
kumjuulia hali na pia kujua maendeleo ya muelekeo wake katika maisha, lakini 
katika barua ya safari hii, A1 Walid alimuuliza kaka yake masuala tofauti kabisa. 
Kwani ndugu yake alikua anataka kujua, kaka yake atakaa hadi lini katika hali 
aliyokua nayo ya kuendelea kutokua Muislam kwa kusema katika barua hiyo: 


Mara kwa mara Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam anakuulizia, 
kutaka kujua uko wapi na unafanya nini? Nami humjibu Insha Allah, Allah 
atakuleta kwetu karibuni, na hapo N abii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam hua anasema ‘Mtu mwenye akili na ujuzi kama Khalid hawezi kukaa 
kwa mda mrefu bila ya kujiunga nasi, ikiwa atatumia akili na ujuzi wake huo 
kwa ajili ya Uislam, atanufaika zaid, hivyo ni lazima tumpe kipaumbele’ 

Usiku moja kabla ya kuamua kusilimu, Khalid Ibn Walid alilala na akaota yupo 
katika sehemu ndogo iliyokiza na nyembamba inayombana na kumpa dhiki, na kwa 
mbali akawa anaona mwangaza, hivyo akawa anajivuta kidogo kidogo kuelekea 
katika mwangaza huo, na kila akisogea mbele zaid basi hua anapata unaliiu na upana 
wa sehemu hiyo huongezeka hadi alipofikia katika mwangaza huo na kujiona yuko 
katika sehemu nzuri inayovutia na iliyonawiri na kujisikia raha na huru katika Nafsi 
yake kuliko pale alipokua kua mwanzo. 

KUSILIMU KWA KHALID IBN WALID. 

Ingawa Khalid Ibn Walid alikua si mtu mwenye imani kubwa ya dini ya kuabudu 
masanamu lakini Allah Subhanahu wa Ta’ala alimuonesha njia iliyonyooka na 
baada ya mkataba wa Hudaybiyyah, Khalid Ibn Walid akaamua na kuona kua bora 
aifuate dini ya Uislam ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Anasema kabla ya kusilimu kwa: ‘Wakati Allah Subhanahu wa Ta’ala 
aliponitakia mema kwangu mie, alinivisha mapenzi ya dini ya Kiislam ndani ya 
moyo wangu. Akilini ikanijia nami nikasema: ‘Nimeshuhudia mapigano yote 
dhidi ya Muhammad, na katika kila mapigano niliyoyashuhudia, nilijishuhudia 
kuondoka kwenye mapigano hayo huku nikiamini kua nipo katika upande sio 
wa mapigano na hakika Muhammad atakua ni miongoni mwa wenye ushindi’. 


Hivyo akaamua kuwafuata marafrki zake ambao waliokua bado hawajasilimu 
akiwemo Ikrimah Ibn Abi Hisham na kuwaambia: ‘Ni jambo lililo dhahir kua 
kutokana Bani Adam mwenye ufahamu mzuri kujua kua Muhammad si 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








246 

mtunga mashairi wala si mchawi, kama wanavyosema Maquraish, kweli 
ujumbe wake unatoka kwa Allah, hivyo ni lazima kwa kila mtu mwenye akili 
timamu kumfuata’. 

Ikrimah Ibn Abi Hisham alishangazwa na kauli hiyo na kumuuliza Khalid Ibn Walid 

‘Ina maana unaachana na imani yetu?’ 

Khalid Ibn Walid akajibu ‘Naam, nimeshaanza kumuamini Mungu wa kweli’ 
Ikrimah Ibn Abi Hisham akasema ‘Inashangaza kuona kua katika Maquraish 
wote waliopo, kua wewe uwe ndie wa kusema hivyo’ 

Khalid Ibn Walid akauliza ‘Kwa nini?’ 

Ikrimah Ibn Abi Hisham akajibu: ‘Kwa sababu kuna jamaa zako wengi 
wapendwa waliouliwa vitani na Waislam, kuliko jamaa wa Quraysh yeyote yule 
miongoni mwetu, mimi kwa hakika sitozungumza nawe wala sitoikubah dini ya 
Muhammad hadi pale utakapoyakana mawazo yako hayo, huoni kua 
Maquraysh wanaitaka damu ya Muhammad?’ 

Khalid Ibn Walid akajibu, ‘Wanaitaka damu hiyo kwa sababu inayotokana na 
ujinga wao wa kutofahamu’. 

Abu Sufyan ambae alikua ndie kiongozi wa Quraysh wakati huo aliposikia kua 
Khalid Ibn Walid anataka kusilimu, akawaita wote Ikrimah Ibn Abi Hisham na 
Khalid Ibn Walid, kisha akamuuliza Khalid Ibn Walid, ‘Jee ni kweli yale 
ninayoyasikia?’ 

Khalid Ibn Walid akamuuliza ‘Na umesikia nini?’ 

Abu Sufyan akajibu ‘Nimesikia kua unataka kujiunga na Muhammad’ 

Khalid Ibn Walid akajibu ‘Na kwa nini nisijiunge nae wakati yeye Muhammad 
ni ndugu yetu na ametoka katika ukoo wetu?’ 

Abu Sufyan akakasirika na kutaka kumtishia Khalid Ibn Walid, lakini Ikrimah Ibn 
Abi Hisham akaingilia kati na kusema ‘Pole pole, Ya Abu Sufyan, kwani hasira 
zako zitanifanya na mimi nimfuate Muhammad, Khalid yuko huru kufuata 
dini anayoitaka.’ 

Ikrimah Ibn Abi Hisham ambae ni binamu wa Khalid na pia rafiki yake kipenzi 
alisimama na kumtetea ndugu yake, ingawa walikua wana utofauti wa iman, hivyo 
Khalid Ibn Walid akaondoka na kumuacha rafiki yake huyo na kuanza safari ya 
Madinah, kuingia katika Uislam na pia kua pamoja na ndugu yake, A1 Walid na vile 
vile kua pamoja na binamu yake, rafiki na mpinzani wake pia ambae ni Umar Ibn 
A1 Khattab, lakini safari hii mpinzani wake huyo alikua yuko juu zaid na katika 
sehemu bora zaid kwani Umar Ibn A1 Khattab alikua ni muislam wa arubaini 
kusilimu, wakati Khalid Ibn Walid alisilimu baada ya mamia ya Makafir kusilimu. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








247 

Tarehe 31-5-629, Khalid Ibn Walid akiwa na umri wa miaka 43 aliwasili katika mji 
Madinah akiwa pamoja na Amr Ibn A1 Aas na Uthman Ibn Talha ambao alikutana 
nao njiani wote wakielekea Madinah wakiwa na nia ya kuingia katika Uislamu. 
Walipofika Madina kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Khalid Ibn 
Walid akawa wa kwanza kati yao kuingia katika nyumba ya Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na kusilimu akifuatiwa na Amr Ibn A1 Aas na Uthman 
Ibn Talha. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alipowaona tu na kusikia kua 
wamekuja kusilimu akawaambia Masahaba zake ‘Makkah imekurushieni vipande 
vya Moyo wake’, hii ni kuonesha thamani aliyokua nayo Khalid Ibn Walid pamoja 
na wenzake wawili hao. Baada ya kuingia ndani Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam akamwambia Khalid Ibn Walid huku akitabasamu ‘Nilikua na uhakika 
kua kutokana na ufahamu wako, ujuzi wako na uwezo wako wa kuona mbali, 
kua iko siku utakuja kujiunga pamoja nami’. Baada ya kutoa shahada, Khalid 
Ibn Walid alimwambia Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam ‘Ya Rasul 
Allah, niombee msamaha kwa Allah kwani mimi nimewauwa Waislamu wengi 
sana kabla ya kua Muislam’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamjibu kwa 
kumwambia ‘Unapoingia katika Uislam basi dhambi zako zote ulizozifanya 
wakati wa Ujahiliyah hua zimefutika’, ingawa kauli hiyo inatoka kwa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na hivyo usahihi wake huweza 
kumsadikisha mtu yeyote yule lakini hata hivyo Khalid Ibn Walid hakuamini kua 
dhambi zake kubwa alizozifanya zilikua zimefutika, hivyo akamshikilia Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kumuomba mara tatu kua amuombee 
msamaha kwa Allah Suhhanah wa Ta’ala, mwishoni Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam akamuombea, na hapo ndipo moyo wa Khalid Ibn Walid ukapata 
utulivu. 

Anasema Amr Ibn A1 Aas : ‘Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam hakuwa 
akiwachukulia Masahaba zake kama vile alivyokua akituchukulia mimi na 

Khalid Ibn Walid baada ya kusilim kwetu.Y Mustadrak al Hakim, Al-Musnadya 
Ahu Ya ’la na Majma ’ al-Zawaa ’idya Imam Al-Haythami) 

Baada ya Khalid Ibn Walid kusilim na kuhamia katika mji wa Madinah, akawa ni 
mwenye kumtembelea Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam mara kwa 
mara jambo ambalo lilimuongezea sifa nyengine badala ya ile anayosifika nayo 
kimaumbile kama tutakavyoona hapo baadae, sifa aliyojiongezea hapa ni ile ya 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








248 


kupokea baadhi ya Hadith na hivyo kujiongezea I’lm ya dini, na miongoni mwa 
Hadith zake zinazofundisha kuhusiana na dini ya Kiislam ni pamoja na ile isemayo:- 

Anasema Khalid Ibn Walid kua, ‘Siku moja alikuja Bedui kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na kumwambia: 

‘Ya Rasul Allah! Nimekuja kukuuliza maswali kidogo kuhusiana na mambo ya 
maisha ya kidunia na kiakhera”, 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu kwa kumwambia Bedui 
huyo, ‘Uliza unachotaka’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe miongoni mwa wenye I’lm sana?’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Muogope Allah 
Subhanahu wa Ta’ala na utakua ni miongoni mwa wenye l’lm sana’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe miongoni mwa watu matajiri Duniani?’. 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Kinai, na utakua ni 
miongoni mwa watu matajiri sana Duniani’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe muadilifu?’ 

Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akajibu: ‘Watakie wenzako kile 
unachokitaka wewe, na utakua muadilifu kuliko wote’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili miongoni mwa walio bora?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Wafanyie wema wenzako 
na utakua miongoni mwa walio bora’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili nipendelewe na Allah?’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Mtukuze sana Allah na 
utakua ni mwenye kupendelewa na Allah’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili nikamilishe Dini yangu?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukiwa na tabia nzuri 
utakua umekamilisha dini yako’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe miongoni mwa wafanyo mema?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Mpende sana Allah kama 
vile unaemuona, na kama humuoni basi yeye anakuona, kutokana na kufanya 
jambo hilo basi utakua ni miongoni mwa wenye kufanya mema’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe mtiifu kwa Allah?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukitii amri za Allah 
utakua Mtiifu’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe msafi asiekua na Dhambi?’ . 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Jikoshe na kila lililochafu 
na utakua msafi usiekua na Dhambi’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili nifufuliwe na nuru katika siku ya Malipo?’. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








249 


Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akajibu: ‘Usiwadhulumu viumbe 
wengine na wala usijidhulumu Nafsi yako, na utafufuliwa na nuru katika siku 
ya Malipo’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili nipate Rehma za Allah siku ya Malipo?’ . 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukiwa na Rehma juu ya 
viumbe wenzako, basi na Allah atakurehemu katika siku ya Malipo’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili dhambi zangu ziwe kidogo?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukifanya Istighfar kadri 
uwezavyo basi Dhambi zako zitakua ni kidogo sana’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe miongoni mwa mwenye heshima sana?’. 
Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akajibu: ‘Ukiwa hutomlalamikia 
kiumbe yeyote yule basi utakua ni mwenye heshima sana’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niwe ni mwenye nguvu?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akajibu: ‘Ukimtegemea Allah 
utakua ni miongoni mwa wenye nguvu kabisa’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niongeze rizki yangu?’ 

Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akajibu: ‘Ukiwa na moyo msafi, 
basi Allah atakuongezea rizki yako’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili nipendwe na Allah na Mtume wake?’ . 

Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akajibu: ‘Ukikipenda kile 
anachokipenda Allah na Mtume wake, utakua ni miongoni mwa wanaopendwa 
nao’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili niepuke adhabu za siku ya Malipo?’. 

Nabii Muhammad Salallalm A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukiwa si mwenye hasira 
dhidi ya viumbe wenzako, utaokoka na adhabu za Allah iku ya Malipo’. Bedui 
akauliza: ‘Nifanye nini ili dua zangu zikubaliwe?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukiwacha mambo maovu, 
basi dua zako zitakubaliwa’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili Allah asiniadhirishe siku ya Malipo?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukiulinda usafi na 
utukufu wako, basi Allah hatokuadhirisha katika siku ya Malipo’. 

Bedui akauliza: ‘Nifanye nini ili Allah anihifadhi siku ya Malipo?’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukiyahifadhi makosa ya 
viumbe wenzako, basi na Allah atakuhifadhi siku ya malipo’. 

Bedui akauliza: ‘Ni nini kitakachoniokoa na madhambi?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akajibu: ‘Machozi, Unyenyekevu 
na Maradhi’. 

Bedui akauliza: ‘Ni jambo gani bora zaid mbele ya Allah?’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Ukarimu, Haya na 


Subra’. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








250 


Bedui akauliza: ‘Ni jambo gani baya zaid mbele ya Allah?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Hasira na Ubakhili’. 
Bedui akauliza: ‘Ni kitu gani kinachopunguza adhabu za Allah hapa duniani na 
kesho Akhera?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Sadaka iliyojificha na 
ukarimu kwa jamaa zako’. 

Bedui akauliza: ‘Ni kitu gani kitakachozima moto wa Jahannam siku ya 
Malipo?’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Subra wakati wa Fitna na 
M iti han i ’. (Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal) 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA MUTAH 

Kwa muda wa miezi mitatu baada ya Khalid Ibn Walid kusilimu mji wa Madinah 
ulikua uko shwari na hakuna matatizo ya vita, lakini mara Nabii Salallahu A ’layhi 
wa Salam akamtuma mjumbe wake na barua kwa Ghasan ambae alikua ni Chifu wa 
Busra ili kumkaribisha kuingia katika uislam, lakini kabla hajafika huko alipofika 
katika sehemu inayoitwa Mutah, mjumbe huyo alikamatwa na kuuliwa na chifu 
mwengine wa Ghasan aliekua akiitwa Shurahbil Ibn Amr. Jambo hili la kumuua 
mjumbe lilikua ni kosa kubwa sana kwani mjumbe siku zote hua hauawi, hivyo mji 
wa Madinah ulipandwa na hasira kubwa sana. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akaamua kuwaadhibu wauaji hao wa 
Ghasan na hivyo kutayarisha jeshi lake ili liende likapigane na kabila la watu hao, 
na akamchagua Zaid Ibn Harith kua kiongozi wa jeshi hilo, kisha akasema ikiwa 
Zaid atauwa katika vita hivyo basi uongozi ashike Jafar Ibn Abi Talib, na akiuliwa 
pia basi aongoze Abd Allah Ibn Rawah na kumalizia kwa kusema ‘Ikiwa watauawa 
wote watatu basi nyinyi wenyewe mtachagua kiongozi wa kukuongozeni’. 

Vita vya Mutah vilikua ndio vita vya mwanzo kwa Khalid Ibn Walid tangu aingie 
katika Uislam, na pia ilikua ndio vita vya mwanzo kuenda kupigana yeye kama 
mpiganaji aliekua hana cheo chochote, askari wa chini kabisa, walipofika Mutah, 
wakapigana vita hivyo na kwa bahati mbaya kati ya viongozi wote waliochaguliwa 
na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam wakauawa, hivyo ikabidi Waislam 
wajipange upya na kuchagua kiongozi mpya ili kuwaongoza katika vita hivyo. 

Vita hivyo vilikua vikali sana kwani Waislamu walikua na jeshi la watu 3000 na 
Makafir walikua na jeshi la watu 200000, vilevile Waislamu walikua 
wameshavunjika moyo kutokana na kuuliwa kwa viongozi wao wakubwa wote 
watatu, na hapo Thabit Ibn Ak ram akamwambia Khalid Ibn Walid ‘Tafadhali, kua 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








251 


kiongozi wetu utuongoze kwani tuko katika hali mbaya na miongoni mwetu ni 
wewe peke yako mwenye uwezo wa kutuongoza nasi tuko tayari kukufuata 
kama kiongozi wetu’, hata hivyo Khalid Ibn Walid alikataa kwa sababu Thabit Ibn 
Akram alikua ni miongoni mwa waislam wa mwanzo na pia alikua ni miongoni mwa 
Masahaba waliopigana katika vita vya Badr. Vile vile Khalid Ibn Walid alikua 
akihisi kua Waislam watakua na Imani kubwa zaid na Thabit Ibn Akram kuliko 
watakavyokua na Iman juu yake kwa sababu yeye alikua ndio kwanza amesilimu. 

Hata vivyo kwa kulazimishwa sana ikambidi akubali wadhifa huo na kulipanga upya 
jeshi la waislam, Ingawa waislamu walikua kidogo na waliokwisha vunjika moyo 
kama tulivyoona lakini kutokana na utaalamu na ujuzi wa Khalid Ibn Walid, 
aliwaaacha nusu ya Waislam wajifiche nyuma yao halafu akawaambia wamfuate 
baada ya kuwaonesha ishara, yeye akaelekea katika uwanja wa vita na nusu ya watu 
wake, alipofika, vita vikaanza kupiganwa na haikuchukua muda Khalid Ibn Walid 
akawaashiria wale Waislamu waliojificha kuja kusaidia, na hapo likaoneka vumbi 
kubwa linalosababishwa naaskari wengi waliopanda farasi wakitokea nyuma ya 
majeshi ya waislamu, kama kwamba kuna jeshi jengine kubwa la Waislamu ambalo 
linakuja kuwaongezea nguvu. 

Hapo wanajeshi wa Ghasan wakaanza kuingiwa na khofu na kuchanganyikiwa kwa 
nguvu na ari za waislamu na vile vile kuona kua ndio bado wanazidi kuongozeka 
zaid, hivyo wakapungukiwa na ari na kuanza kujihami maisha yao, katika vita hivi 
Khalid Ibn Walid alipigana na panga tisa kuvunjikia katika mikono yake, anasema 
Khalid Ibn Walid ‘Katika vita vya Mut’ah, mapanga tisa yalivunjika, katika 
mkono wangu na hakuna lililobakia katika mkono wangu isipokua hili panga 
langu la Yemen’, 

Anasema Anas Ibn Malik kua ‘Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam aliwatangazia 
watu kuhusiana na vifo vya Mashahidi Zayd Ibn Harith, Jafar Ibn Abi Talib 
na Abdullah Ibn Rawah kabla ya kuwafikia habari ya vifo vyao, alisema Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam ‘Zaid alibeba bendera (aliongoza 
jeshi) na akafa Shahidi, baadae akaibeba Jafar nae akafa Shahid, na kisha 
akaibeba Ibn Rawah naye pia akafa Shahid’, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam akamalizia kwa kusema huku macho yake yakiwa yamejawa na 
machozi ‘Baada ya hapo, bendera ikabebwa na Upanga (Khalid Ib Walid) 
miongoni mwa Mapanga ya Allah na Allah akawafanya Waislam wawe 
washindi’ ( Bukhari ). 


Waislamu waliporudi katika vita hivi, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam akasema ‘Khalid ni Saifu Allalt (Upanga wa Allah)’ kauli ambayo ilikua ni 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








252 


kama dua ambayo ilimpelekea Khalid Ibn Walid kujulikana kwa jina hilo la Saifu 
Allah, na vile vile dua ambayo ilimpa ushindi zaid Khalid Ibn Walid katika kila 
mapigano atakayopigana hadi mwisho mwa maisha yake. 

Baada ya vita vya Mu’tah, tukio la pili muhimu lililofuatia kutokea baada ya 
kusilimu Khalid Ibn Walid ilikua ni wakati wa kuuteka mji wa Makkah, kwani Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alimkabidhi Khalid Ibn Walid kuongoza 
kundi la wapiganaji wanaotoka katika makabila ya Banu Salim, Banu Khazima, 
Banu Ghaffar na Jaheena, na kumwambia ikiwa watatokea watu ambao wataanzisha 
mapigano basi anayo ruhusa ya kuutumia upanga wake na ikiwa hakuna upinzani 
basi haina haja ya kuutumia upanga huo. 

Walipoingia katika viunga vya Mji wa Makkah, vijana wapya waliokua 
wamechukua nafasi ya Khalid Ibn Walid katika wapiganaji wa Makafiri wa Makkah, 
baada ya yeye kusilimu na kuhama Makkah, waliokua wakiongozwa na Ikrimah Ibn 
Ab Jahl, Safwan Ibn Ummayah na Sahal Ibn Amr, walijaribu kuwazuia Waislamu 
kwa silaha zao wasiingie katika mji wa Makkah katika maeneno ya Khandamah na 
hapo baada ya kuona silaha zimetolewa dhidi yao, Khalid Ibn Walid akaamrisha 
vijana hao washughulikiwe na hivyo wakawaua baadhingi mwao na baadhi 
wakakimbia. 

Baadae Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliposikia Habari hii, 
alikasirika kwanini Waislamu wakawapiga vijana hao, lakini hata hivyo baada ya 
kuambiwa kua Khalid Ibn Walid alitoa amri hiyo, basi Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam akasema: ‘Allah hutekeleza yale yalio bora’, akimaanisha kua 
hayo yalikua yameshaandikwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala yatokee. 

Baada ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuingia katika mji wa 
Makkah na kuingia ndani ya Al Kaabah kuyaangusha masaamu yaliyomo ndani 
yake, alikua ni Khlaid Ibn Walid ambae ndie aliekaa nje ya mlango wa Al Kaabah 
kusimamia asiingie mtu mwengine yeyote. Na baada ya kuuweka chini ya mamlaka 
yao, Mji wa Makkah. Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamtuma 
Khalid Ibn Walid kuenda kuteketeza makazi ya A1 Uzza, lakini hata hivyo Khalid 
Ibn Walid aliporudi alisema kua hakukuta kitu chochote katika sehemu hiyo 
aliyotumwa, na hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia 
Khalid Ibn Walid nenda tena kaangalie vizuri, hivyo alipokwenda tena mara ya pili 
katika sehemu hiyo Khalid Ibn Walid akayakuta makazi hayo na pia akamkuta 
mwanamke mweusi aliuekua hana nguo, hivyo akayateketeza makazi hayo na pia 
akamteketeza kwa upanga wake mwanamke huyo. Aliporudi safari hii Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia huyo ndie aliekua Al Uzza. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








253 


Baada ya kuuteka mji wa Makkah, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alimtuma Khalid Ibn Walid kuwashugulikia watu wa Banu Jadhima, Khalid Ibn 
Walid alipofika huko akawausia watu hao waingie katika Uislam, lakini kutokana la 
lafdhi yao wakawa hawajui kusema ‘ Aslamna ’ ‘Tumesilimu’ na badala yake 
wakawa wanasema : ‘Saha ’na, Saba ’ana’ yaani ‘Sisi ni Saba ’an ’ (Saha ’an ni watu 
wenye kuabudu moto) hivyo ikawa kumetokea kutofahamiana na Khalid Ibn Walid 
akaamrisha wauliwe wote, na wakauliwa wote, hivyo habari hii ilipomfikia Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akanyanyua mikono juu na kusema: 

Allahuma inni abrauu ilayka mimmait s’anaAa Khalida. 

Tafsir. Ya Allah nnatangazia kua mimi sina makosa mbele yako kutokana na 
aliyoyafanya Khalid. 

Kisha Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamtuma Ali Ibn Abi Talib 
achukue mali katika Bayt ul Maal kisha akalipe Diyah (fidya ya kulipia damu 
iliyomwagika kutokana na mauaji) kwa familia ya wale waliouliwa na pia mali zao 
zilizoharibiwa hadi kufikia kulipia pia kibakuli cha chakula cha mbwa. Hadith hii 
inaonesha namna alivyokua Khalid Ibn Walid kua si mtu wa masikhara na vile vile 
inaonesha umuhimu wa viongozi kulipia fidya pale inapotokezea kuteleza kwa 
viongozi wao wenyewe au kuteleza kwa wale waliochini yao, na kuwabidi kulipia 
fidya hiyo kwa kupitia Bayt ul Maal. 

Ingawa Khalid Ibn Walid alikua akifanya makosa ya hapa na pale kutokana na kua 
sifa yake ya kimaumbile ya kutokua na utani wala maskhara lakini pia alikua 
akijaribu kujitahid kujirekebisha kutokana na makosa yake, na hivyo Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakuacha kuendelea kumtumia Khalid Ibn 
Walid katika kuueneza na kuutetea Uislam pale inapohitajika kutumia nguvu na 
aliendelea kumtumia Khalid Ibn Walid katika mapigano yaliyotokea sehemu tofauti 
ikiwemo katika vita vya Hunain, Najran na Taif na alikua akimuamini Khalid Ibn 
Walid kwa sababu Khalid Ibn Walid alikua ni Jemedari wake mwenye sifa bora, sifa 
ya kutokua na woga na kua na ushupavu kuliko wengine wote, na pale ilipotokea 
baadhi ya Masahaba kumkaripia Khalid Ibn Walid basi Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam huwaambia Masahaba zake: ‘Msimlaumu Khalid Ibn Walid, 
kwani kwa hakika yeye ni mmoja kati ya Mapanga ya Allah yaliyotolewa katika 
ala zake dhidi ya Makafiri.’, hii ilikua inaweka wazi kua makosa aliyotokea 
kuyafanya Khalid Ibn Walid yalikua ni ya ki Bani Adam na hayatakiwi kuelezewa 
bali yanatakiwa kustahmiliwa kutokana na mambo makubwa aliyojitolea kuyafanya 
kwa ajili ya Waislam, katika kipindi cha uhai wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam na vile vile kipindi kinachofuatia baadae kama tutakavyoona. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









254 


MATAYARISHO YA VITA VYA TABUK 

Baada ya kupigana na kushindwa katika vita vya Mutah, Makafiri wanaongozwa na 
Warumi waliamua kujipanga upya ili kuwavamia Waislam. Hivyo Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akapata habari ya matayarisho yao na 
akaamua kukusanya wapiganaji 30000 na kuwafuata katika maeneo ya Tabuk kabla 
ya wao kuwakaribia zaidi Waislam na kusababisha madhara zaid. Walipofika katika 
mji wa Aylah ambao ni mmoja kati ya miji ya Tabuk wakakutana na Gavana wa mji 
huo aitwae Yuhanna Ibn Ru’ba, ambae alikubaliana na matakwa ya makubaliano ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na hivyo watu wa miji mitatu ya 
Tabuk ambayo ni Aylah, Jarba na Adhruh wakawa wapo chini ya usimamizi wa 
Waislam na kuanza kulipa Jizya ambayo itawahakikishia usalama wao na wa 
misafara yao itakapokua katika sehemu yeyote katika ardhi za Waislam. 

Baada ya kufunga mkataba huo, ikaja habari kua Makafiri waliokua wakijiandaa na 
vita wamerudisha nyuma majeshi yao na hawana dalili ya kupigana vita na Waislam, 
hivyo Waislam wakapumzika kidogo kisha wakaamua kurudi Madina. Wakati 
wanarudi Madina, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akampa Khalid 
Ibn Walid wapiganaji 400 aende nao katika mji wa Daumat ul Jandal wakamkamate 
Mfalme wa mji huo aitwae Uqaidar Ibn Abdul Malik, ili mji huo uwe chini ya 
Waislam pia. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alimwambia Khalid Ibn Walid kua: 
‘Unaweza kumkuta akiwa anawinda Ngo’mbe mwitu’. Khalid Ibn Walid 
alipofika Daumat ul Jandal ilikua tayari usiku umeshaingia hii ilikua ni mwishoni 
mwa mwezi wa Novemba mwaka 630 ambayo ni katikati ya Shaban 9 A.H. Kabla 
ya kuukaribia mlango wa ukuta uliozunguka mji huo, Khalid Ibn Walid 
akawasimamisha wanajeshi wake na kutafakar, lakini mara ghafla mlango wa ukuta 
huo ulifungiliwa na Uqaidar Ibn Abdul Malik akatoka akiwa na walinzi wake 
wakiwa juua ya farasi na silaha za kuwindia. 

Hivyo Khalid Ibn Walid na watu wake wakafanikiwa kumkamata Uqaidar Ibn Abdul 
Malik bila ya shida yeyote ingawa baadhi ya walinzi wake walikimbilia ndani ya 
geti na kufunga mlango wao kabla ya Waislam kuinga ndani, lakini nao pia walikua 
hawana haja nao kwani haja yao ilikua ni kumkamata Uqaidar Ibn Abdul Malik na 
kumpeleka mbele ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ili akafunge 
nae mkataba wa usalama. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








255 


Hivyo Khalid Ibn Walid akamchukua Uqaidar Ibn Abdul Malik na kumpeleka moja 
kwa moja kwa Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salam ambae alikua bado 
hajafika katika mji wa Madina. Nabiii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akzungumza na Uqaidar Ibn Abdul Malik na wakakubaliana kwanza alipe fidya 
kujikomba halafu vile vile watu wa mji wake watakua wakilipa jizya na kuendelea 
kua chini ya uangalizi wa Waislam, bila ya madhara yeyote, makubaliano ambayo 
Uqaidar Ibn Abdul Malik alikubaliana nayo kisha akaachiwa na kurudi Daumat ul 
Jandal. 

Siku moja Khalid Ibn Walid alimhadithia Abu Bakr As Siddiq kuhusu ile ndoto 
aliyoitota kabla ya kusilimu, na hapo Abu Bakr as Siddiq akamwambia kua ‘Ile 
sehemu iliyokua ina kiza na kukubana ni maisha yako wakati ulipokua 
hujaamini na ile sehemu iliyonawiri na ilikupendezesha ni maisha yako katika 
Uislam, Allah Suhhanahu wa Ta’ala, amekutoa wewe katika giza cha ujinga na 
kukuleta katika mwangaza wa Uislam, huu ni uthibitisho wa kheri kwako’. 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA YAMAMAH. 

Mwaka wa 11 Al Hijr, baada ya kufariki Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, kuna baadhi ya watu, walianza kujinadi katika makabila yao kua wao pia ni 
Mitume, miongoni mwao alikuwemo Musailimah ambae alikua ni kiongozi wa Mji 
wa Yamamah, Musailimah alikua na wafuasi kutoka katika Mji wake na hivyo 
alipata jeshi la watu wengi pia, wakati huo Khalid Ibn Walid alikua ameenda 
kuwashughulikia wale waliokua wakijiita Mitume katika sehemu nyengine, 
miongoni mwa wakiwemo waliotoka katika makabila ya Tayy, Jalida, Tulaiba, Banu 
Salim n.k. 

Wakati Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu anapanga mipango ya kuwaangamiza wale 
wanaojiita Mitume, alimuita Amr Ibn A1 Aas Radhi Allahu A ’nhu na wakakaa na 
kupanga watakaoongoza majeshi ya Waislam, na hapo Abu Bakr akamuuliza Amr 
Ibn A1 Aas Radhi Allahu A ’nhu ‘Ewe Amr! Wewe una busara zaid katika kutoa 
hukmu miongoni mwa Waarabu, Jee unasemaje kuhusu Khalid?’ Amr Ibn A1 
Aas Radhi Allahu A ’nhu akajibu ‘Khalid Ibn Walid, ni Mfalme wa vita, Rafiki 
wa Kifo, mwenye Mvamio wa Simba na Subira ya Paka!’ 

Hivyo Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu akamtuma Ikrimah na jeshi lake kumwambia 
aende Yamamah lakini asipigane hadi atakapokuja Khalid Ibn Walid na jeshi lake, 
na kisha akamtuma Shurahbil Ibn Hasan na jeshi lake ambae pia alikua na amri ya 
kutopigana, hadi atakapokuja Khalid Ibn Walid na pia watakua chini ya Khalid Ibn 
Walid na kufuata amri zake, kwani ingawa Ikrimah na Shurahbil wote walikua ni 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








256 

Majemedari wazuri, lakini walikua hawana sifa ambazo alikua nazo Khalid Ibn 
Walid na vile vile Musailimah alikua ni mtu hatari sana na mwenye jeshi kubwa. 

Mwezi 11 Shawwal yalianza mapigano ya Yamamah, haya yalikua ni moja kati ya 
mapigano makubwa katika historia ya kiislam, na ingawa Waislam walishinda kwa 
kumuua Musailimah na watu wake wapatao 21000, lakini pia Waislamu 1200 
walikufa mashahidi katika vita hivyo, na miongoni mwao wengi sana walikua ni kati 
ya wale waliohifadhi Qur’an. 

Kutokana na vifo hivyo Umar Ibn A1 Khatab Radhi Allahu A ’nhu akawa na wasiwasi 
kua Qur’an huenda ikapotea ikiwa itatokea tena kama ilivyotokea Yamamah, hivyo 
akamshauri Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu kua bora Qur’an ikusanywe yote katika 
sehemu moja. Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu alishtuka na kukataa kwa kusema kua, 
hawezi kufanya kile ambacho Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
hakuwahi kufanya katika uhai wake. Lakini Umar Ibn A1 Khatab Radhi Allahu 
A ’nhu alimshawishi hadi Allah Subhanahu wa Ta ’ala akajaalia wepesi ndani ya 
moyo wa Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu na akakubali. 

Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu akamwita Zayd Ibn Thabit Radhi Allahu A ’nhu na 
kumuami'isha aikusanye Qur’an katika kitabu kimoja ( Mas-haf). Zayd Ibn Thabit 
Radhi Allahu A ’nhu aliingiwa na wasi wasi pia na kusema kwake yeye ingelikua 
rahisi zaid kama angeliamrishwa auhamishe mlima kutoka sehemu moja kwenda 
sehemu nyengine kuliko kuamrishwa kufanya kazi ya kuikusanya Qur’an, na 
akamuuliza Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu kwa nini wafanye kile ambacho Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakukifanya? Sayyidna Abu Bakr Radhi 
Allahu A’nhu akamjibu kua hilo ni jambo jema na kumshawishi hadi pale Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala alipoufungua moyo wa Zayd Ibn Thabit Radhi Allahu A ’nhu 
na kukubali kuikusanya Qur’an katika sehemu - Mas-haf - moja ambayo hadi leo 
tunaitumia. Baada ya kukusanywa na kuandikwa Qur ’an hiyo, Abu Bakr aliichukua 
na kukaa nayo na baada ya kufariki ikakaa kwa Umar Ibn A1 Khattab na baadae 
ikawekwa kwa Hafsa Bint Umar Ibn A1 Khattab aliekua Mke wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Baada ya kumaliza kuwashughulikia wale wote waliokua wakijita Mitume, Khalid 
Ibn Walid aliongoza na kupigana vita vyengine vingi ambavyo viliwaletea Ushindi 
mkubwa Waislam kila sehemu wanayoenda, Ngome za Makafir zilikua zikivunjika 
kwa kusikia jina la Khalid Ibn Walid, Makasri ya Warumi ( Roman Empire) na ya 
Waajemi (Byzantine Empire) yalikua yakitetemeka kila yasikiapo jina la Khalid Ibn 
Walid. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








257 


Alisema Abu Bakr as Siddiq ‘Wanawake hawatozaa tena watoto wenye uwezo 
kama ule aliokua nao Khalid Ibn Walid’. Kwani Khalid Ibn Walid alikua ni 
Jemedari wa kwanza wa Uislamu kutoka nje ya Bara Arabu, kwa ajili ya kuenda 
kuingiza Uislamu katika nchi za kigeni, Muislamu wa kwanza kuyatetemesha 
Mataifa makubwa na yaliyokua na nguvu wakati huo, Mbinu alizokua akizitumia 
Khalid Ibn Walid katika mapigano yake, hadi hii leo husomeshwa katika vyuo mbali 
mbali vya uongozi vya kivita duniani, miongoni mwa mbinu hizo ni pamoja na zile 
alizozitumia katika vita vya Uhud, Kazima, A1 Yamamah, Walajah, Muzayyah, 
Ajnadein na Yarmuk. 

Ilikua ni kawaida ya Waislam, kabla ya kuingia na kupigana vita na watu wa sehemu 
yeyote ile, basi hua hawavamii tu, bali kwanza hutuma mjumbe wao kutangaza 
ujumbe waliokuja nao, Khalid Ibn Walid alikua akifika sehemu aliyoamrishwa 
aende basi kabla ya kupigana huandika ujumbe ufuatao ‘Ewe Kiongozi wa watu 
Fulani, Tunakuita katika njia ya AUah, ingieni katika Uislam, ili mnufaike na 
kile tunachonufaika nacho sisi, kama hamtaki basi ukubalini utawala wa 
Waislam juu yenu na mtulipe Jizya (Kodi) na tutakulindeni na mtakua salama 
chini ya himaya yetu, au itakubidini mpigane na watu ambao wanapenda sana 
kifo kuliko vile nyie mnavyopenda uhai wenu’. 

Katika kila vita vya wakati huo, ilikua ni lazima kwanza watoke mbele wapiganaji 
mahiri wa pande zote mbili ili waoneshe mfano kwa kupigana wawili peke yao 
kwanza bila ya kuingilia mtu mwengine, hadi pale anaposhindwa au kuuawa mmoja 
kati ya wawili hao, na hapo ndio vita vyenyewe huanza, kwa hivyo mara nyingi sana 
Khalid Ibn Walid alikua akitoka na kuanzisha mapigano na kila anapotoka nje 
husema ‘Mimi ni Khalid Ibn Walid, Jee kuna yeyote anaetaka kupigana nami?’. 

Safari moja Khalid Ibn al Walid Radhi Allahu A ’nhu alimwadikia barua Abu Bakr 
Radhi Allahu A ’nhu, isemayo kua amekuta watu wanafanya liwati. Baada ya 
kuisoma barua, Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu akaiwaita Masahaba ili washauriane. 
Baada ya kukutana Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu akasema ‘Dhambi hii 
ilifanywa na watu wa Lut, na unajua Allah Subhanahu wa Ta’ala aliwafanya 
nini watu wa Lut, mimi nnashauri watu hawa wachomwe moto’, Hapo Abu Bakr 
Radhi Allahu A ’nhu akamuandikia Khalid Ibn Walid na kumwambia adhabu ya watu 
hao ni kuchomwa moto, hivyo watu hao wakachomwa moto. 

Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu ilikua kila yanapotokea matatizo yanayohitaji 
kupitisha hukumu, basi alikua anaangalia katika Qur ’an kama atapata hukumu yake 
ataipitisha, kama hamna huangalia katika Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam kama atapa hukumu yake ataipitisha hukumu hiyo na kama hanma 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








258 


basi huwauliza waislam kuna hiki na hiki jee mmeshawahi kusikia kutoka tatizo 
kama hili wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ili tupate hukmu 
yake. Kama hakuna jibu basi huitisha Ijma ’a ya wenye I’lm na kujadiliana nao, na 
kama wakifikia makubaliano basi hukmu iliyokubalika hupitishwa. 


Ijapokua Abu Bakr al Siddiq Radhi Allahu A ’nhu, alikua yuko karibu sana na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, lakini ilikua si mwenye kujua kila kitu 
kuhusiana na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na ndio 
maana ikawa pia anatumia njia ya Ijma ’a, na kama ikishindikana basi hufanya 
Ijtihad yake mwenyewe na huweka wazi kua hiyo ni Ijtihad yake mwenyewe, na 
hata hivyo Masahaba walikua wakifanya Taqlid kwake katika mambo mbali mbali. 

Siku moja Abu Bakr al Siddiq Radhi Allahu A ’nhu aliulizwa swali la urithi ambalo 
alikua hajaliona katika Qur’an wala kulisikia katika Hadith, kama Qabisa Ibn 
Dhu’ayb anavyosema katika Hadith kua ‘Bibi mmoja alienda kwa Abu Bakr AI 
Siddiq Radhi Allahu A ’nhu kumuuliza kuhusu urithi wake, Abu Bakr akajibu 
kua ‘Hamna kitu kama hicho katika Qur’an na pia sijui chochote kuhusu 
jambo hilo katika Sunnah. Hivyo rudi nyumbani ili nipate kuwauliza watu’, 
Abu Bakr akauliza watu na A1 Mughira Ibn Shu’ba akasema ‘Mimi nilikuwepo 
wakati Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam alipompa urithi wa 
sehemu moja kati ya sita bibi wa Marehemu’ Abu Bakr akauliza ‘Jee kulikuwa 
na mtu mwengine zaidi yako?’ Hapo Muhammad Ibn Maslama akasimama na 
akathibitisha aliyoyasema A1 Mughira Ibn Shu’ba, hivyo Abu Bakr akatoa 
hukmu ya urithi kwa bibi huyo kua ni moja kati ya sehemu sita’ (Muwata Imam 
Malik) 

Katika utawala wake Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu aliamua kua kila mtu apewe 
malipo sawia kutoka katika Bayt ul maal, ambapo Umar akasema ‘Inakuaje 
unawapa sawa wale walioingia katika Uislam bila ya kupoteza kitu na wale 
ambao waliacha mali na majumba yao na kuhama na Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salaml’ Abu Bakr Radhi Allahu A’nhu akajibu ‘Wote 
wameingia katika Uislam kwa ajili ya Allah, hivyo malipo yao yako kwa Allah, 
haya ya hapa duniani sio muhimu’. 


Baada ya Khalid Ibn Walid kumalizia kazi yake katika mji wa Yamamah na kuelekea 
katika maeneo mengine ya Iraq, Abu Bakr alimtuma Ayadh Ibn Ghanam kuelekea 
Daumat-ul-Jandal na kuwaingiza watu wa mji huo katika Uislam, lakini mambo 
yakawa magumu zaid, hivyo mmoja kati ya wanajeshi wa Ayadh akamshauri Ayadh 
kwa kumwambia ‘Katika baadhi ya mambo kutumia busara ni bora kuliko jeshi 
kubwa, hivyo omba msaada kwa Khalid Ibn Walid aje kutusaidia’, Ayadh 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








259 


akamtuma mtu wake kuenda kwa Khalid Ibn Walid na akajibu ujumbe huo kwa 
kumwambia Ayadh Ibn Ghanam: 

Wasubiri farasi, kwani wanakukimbilia 

Juu yao kuna Simba wenye kupeperusha mapanga yeitye kung ’aria. 

Majeshi ambayo ni miongoni mwa wanajeshi yenye kukeshea kwa wanacho 
kipigania. 

Siku ya pili alfajir Khalid Ibn Walid akaanza safari ya kuelekea Daumat ul Jandal. 
Katika wakati huu mji wa Daumat ul Jandal ulikua ukiongozwa na machifu wa 
makabila mawili, ambao walikua ni Judi Ibn Rabia na Ukaidar Ibn Abdul Malik, 
katika machifu wawili hawa ni Ukaidar Ibn Abdul Malik tu na jeshi lake ndio 
waliokua wanamjua vizuri sana Khalid Ibn Walid kutokana na kile kisa cha 
kumkamata mara ya kwanza baada ya kutoka Tabuk, wakati wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam watu wa Ukaidar Ibn Abdul Malik walikua chini ya 
uangalizi wa Waislam, lakini baada ya kufariki Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi 
wa Salam wakaasi na kugoma kutimiza makubaliano ya na Waislam. 

Ukaidar Ibn Abdul Malik alikua anajua kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kweli amefariki na nido maana akaasi lakini alisahau kua Khalid Ibn Walid 
bado hajafa, na hivyo baada ya kusikia kua yupo njia anakuja Daumat ul Jandal basi 
majeshi yake yalijawa na khofu sana, hivyo kutokana na khofu hiyo Ukaidar Ibn 
Abdul Malik akaitisha mkutano wa wazee wote wa mji huo kujadiliana kuhusu nini 
la kufanya. 

Walipokutana Ukaidar akasema kuwaambia wenzake ‘Mimi nnamjua sana 
Khalid Ibn Walid kuliko mtu yeyote yule miongoni mwetu na kwa nnavyo 
mjua, nnajua kua hakuna mtu mwenye bahati kama yeye, kwani hakuna mtu 
yeyote ambae yuko sawa nae katika vita, hakuna mtu ambae atapigana na 
Khalid Ibn Walid uso kwa uso au na jeshi lake bila ya kushindwa, awe mtu 
huyo ni mwenye nguvu ama dhaifu, isipokua ushindi hua ni wa Khalid Ibn 
Walid, hivyo kwa ushauri wangu, tukubali matakwa yake ili tusalimike, tusije 
tukalikia katika hali ya kupigana nae’. 

Kwa bahati rnbaya wenzake wakakataa ushauri wake, na hapo Ukaidar Ibn Abdul 
Malik akaingia khofu zaid kwani alikua akijua kua Khalid Ibn Walid akifika basi 
hakuna usalama, hivyo akasubiri hadi usiku wa manane na kukimbia kutoka katika 
mji huo, lakini hata hivyo baada ya kumalizika mapigano hayo na kuuteka mji wa 
Daumat ul Jandal, Khalid Ibn Walid alifanikiwa kumkamata Ukaidar Ibn Abdul 
Malik na kumuua, na kisha akafunga safari na Jeshi lake kuelekea katika mji wa 
Firaz na kisha mji wa Hirah iliopo nchini Iraq. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








260 


Baada ya kuuteka mji wa Firaz, Khalid Ibn Walid alipumzika kidogo kisha 
akatayarisha jeshi lake kuelekea Hirah ambao uko kwa upande wa kaskazini na 
kuligawa katika makundi mawili kundi kubwa alilitanguliza mbele na kubakisha 
kikundi kidogo ambacho kilichofuatia kwa nyuma na kusema kua yeye atakua na 
kikundi hicho cha nyuma. Lakini hata hivyo mambo yalikua kinyume chake kwani 
Khalid Ibn Walid alifanya jambo la hatari sana, kwani badala yake yeye na baadhi 
ya wenzake waliomo katika kikundi hicho waligeuza njia na kurudi kuelekea katika 
upande wa kusini katika mji wa Makkah katika Hija. Huku wakiliwacha jeshi kubwa 
la Waislam likielekea Hira huku wakiwa na Iman kua lolote lile litakalotokea basi 
kiongozi wa yuko nyuma yao anafuatia. 

Hii ilikua ni mwaka 634, njia aliyoipita Khalid Ibn Walid na wenzake haikujulikana, 
kinachojulikana ni kua walipita katika njia zisizosafiriwa na wasafiri wengine ili 
wasijulikane na hivyo kusababisha mtafaruku miongoni mwa jesho lililotangulia 
Hirah. Lakini walifika Makkah na kuwahi kufanya Hija na baadae kurudi na 
kuwawahi wale wanajeshi waliotangulia Hirah wakiwa bado hawajaingia katika mji 
wa Hirah. Na hakuna aliejua kua wenzao walienda Ma kk ah kwanza kuhiji ingawa 
walishangaa kwa kuwaona wote wakiwa wamenyoa mapara katika vichwa vyao. 

Wakati alipokua akihiji Makkah Khalid Ibn Walid alifikiria watu hawatomuona au 
watamuona lakini hawatomjua, lakini kumbe Khalid Ibn Walid alikua ni maarufii 
sana miongoni mwa macho ya Waislam, hivyo mara tu baada ya kuuteka mji wa A1 
Hira alipokea barua kutoka kwa Abu Bakr As Siddiq iliyokua ikiinkanya kamwe 
kutorudia tena kitendo kama hicho kwani kinaweza kuhatarisha usalama wa 
Waislam. 

Anasema Abu Saif kua: ‘Khalid Ibn Walid alipofika katika mji wa A1 Hirah 
(Kusini mwa mji wa Kufa nchini Iraq), aliwapelekea watu wa Hirah ujumbe 
wa Uislam, hivyo watu hao wakamwambia Khalid Ibn Walid kua watakubali 
kuingia katika dini ya haki ya Kiislam mara tu baada ya Khalid kunywa 
kinywaji walichokitia sumu, Khalid Ibn Walid alikubaliana na masharti hayo 
na hivyo akapewa kinywaji hicho na kukunywa bila ya madhara yeyote.’ Watu 
hao walishangaa na baadae wakatimiza ahadi yao ya kua Waislam. 


Khalid Ibn Walid alikubali changamoto hiyo bila ya woga kwa sababu alikua na 
yaqini na hivyo baada ya kuomba dua isemayo: ‘ Bismillahi lladhi la yadhurru ma 
is mihi shyai un fil ardhi wala fis sama'i wahuwas sami'ul aleem’ alikunywa 
kinywaji hicho bila ya madhara yeyote kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
aliigeuza sumu hiyo kua ni asali badala yake. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








261 


Khalid Ibn Walid alivamia na kuiteka lraq kama nainna kivamiavyo kimbunga 
ardhini na mara tu baada ya kuiweka chini yake, Abu Bakr As Siddiq akapata habari 
kutoka Syria kua Warumi wamekusanya jeshi kubwa, na haijulikani kama 
wanajitayarisha kumvamia Amr Ibn A1 Aas ambae alikua anapigana Palestina au 
Abu Ubaidah anaepigana kusini mwa Syria, hivyo Abu Bakr sana akashukuru kuona 
kua Khalid Ibn Walid amewashinda Waajemi ambao walikua ni maadui wa pili kwa 
ukubwa kwa Uislam na amekua huru hivyo akasema ‘Wa Allahi, ntawaangamiza 
Warumi na marafiki wa Shaitan kupitia kwa Khalid Ibn Walid’. 

Hivyo kwa haraka sana akamtuma mjumbe na barua kuelekea lraq kwa Khalid Ibn 
Walid kumpa barua iliyokuwa ikimtaka aende Syria kuongoza Majeshi ya Waislam 
dhidi ya Maadui wakubwa zaid wa Uislam, Uamuzi huu wa kumtumia Khalid Ibn 
Walid kuwaangamiza Warumi ulimpa afueni sana Amirul Mu’minin na akajihisi kua 
amepata nafasi ya kuutua mzigo mkubwa sana uliokua unataka kumhangaisha. 

Alipofika lraq, mjumbe huyo alimpa Khalid Ibn Walid barua iliyokua imeandikwa 
hivi: 

Kwa jina la Mwenyeenzi Mungu, mwenye kuneemesha Neema ndogo ndogo 
na Neema kubwa kubwa. 

Kutoka kwa mtumwa wa Allah Subhanah wa Ta’ala, 

Atiq Ibn Abu Quhafa. 

Kuenda kwa Khabd Ibn Walid, 

As Salaam Alaykum. 

Nnamshukuru Allah ambae hakuna apasae kuabudiwa kwa haki isipokua yeye, 
rehma na amani za Allah zimfikie mtume wake Muhammad Salallahu A ’alayhi 
wa Salam. 

Funga safari hadi uwafikie Waislamu wa Syria waliokuwepo katika hali ya 
wasi wasi mkubwa, Nnakuchagua uwe kiongozi wa jeshi la waislamu 
lililokuwepo huko na nnakuamrisha kupigana na Warumi ( Romait Empire ), 
utakua kiongozi wa Abu Ubaydah na wote waliokuwepo huko. 

Nenda kwa haraka ewe Abu Sulaiman, ukamalize kazi yako hiyo kwa uwezo 
wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala, na kua miongoni mwa wanaopigania Jihad kwa 
ajili ya Allah. Ligawe jeshi lako katika makundi mawli sawia, nusu ya jeshi 
muachie Muthana ambae yeye atabakia na kua kamanda wa Iraq. Usiipe nafasi 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









262 


sifa kuingia ndani ya kichwa chako, kwani itakudanganya na kukupotosha, na 
Tafadhali fanya usichelewe. 

Allah ni mmiliki wa kila kitu na yeye pia ndie m-bora wa kulipa. 

Khalid Ibn Walid akakaa na kuitafakari safari ya Syria, jee atafikaje Syria kutokea 
Iraq haraka iwezekanavyo? Kwani wakati huo kulikua na njia mbili tu, moja ni 
kupitia kaskazini mwa Iraq, kupitia Daumat ul Jandal, ni njia rahisi na salama lakini 
itachukua mda mrefu, wakati Amir ul Mu ’minin ametilia mkazo uharaka wa safari 
hiyo, kwani hali ya Waislam nchini Syria ilikua ni mbaya sana, hivyo akaamua 
kuachana na njia hii. 

Njia nyengine ambayo ni ya pili ilikua ni kupitia kaskazini mwa Iraq pembezoni 
mwa mto Euphrate, njia ambayo hutumiwa sana na kila mtu, lakini pia itampeleka 
mbali zaid ya walipo Waislam, na vile vile itambidi apigane na Warumi 
waliokuwepo pembezoni mwa mto huo, alikua anajua kua atawashinda Warumi hao 
lakini tatizo litakua liko pale pale, Warumi hao watampotezea muda wake, na mda 
ni silaha pekee na muhimu inayombidi kuitumia kwa wakati huo. 

Hivyo Khalid Ibn Walid akaitisha Shura miongoni mwa wanajeshi wake na 
kuwaomba ushauri wa jambo la kufanya, na kuwauliza ‘ Jee, tutapata vipi njia ya 
kupita kuelekea Syria, lakini tusikutane na majeshi ya Warumi ambao 
watatuchelewesha kuwasaidia Waislam wenzetu wanaohitaji msaada wetu?’, 
wanajeshi wake wakajibu ‘Hakuna njia tunayoijua ambayo, inaweza kutumika 
na jeshi zima, ingawa ipo njia ambayo inaweza kutumiwa na mtu mmoja au 
wawih, Hivyo Tahadhar usije ukaliangamiza Jeshi.’ 

Lakini Khalid Ibn Walid hakuridhika na jibu hilo, akauliza tena, na hapo hakuna 
aliejibu isipokua askari mrnoja aliekua akiitwa Raafe Ibn Umara akasema, iko njia 
anayoijua yeye ya jangwani aliipita na mzee wake alipokua mtoto, lakini ni hatari 
sana kwani kuna kipande cha kutembea umbali wa maili 120 bila ya kukutana na 
kisima cha maji, hivyo akasema ‘Wa Allahi haiwezekani kuitumia njia hii na 
jeshi kubwa kwa sababu, hata msafiri alie peke yake kuna hatari ya kufariki 
dunia kutokana na mazingira mabaya ya njia hiyo, joto kali na kuna kitambo 
cha siku tano kutembea bila kupata hata tone moja la maji, na vile vile mimi 
nilipita miaka 30 iliopita hivyo kuna uwezekano wa kupotea.’ 

Wote waliokuwepo hapo wakakubaliana kwa pamoja kua kulipitisha jeshi katika 
njia hiyo itakua ni kuuhatarisha usalama wa Waislam, Khalid Ibn Walid akakaa 
kimya akifikiri kwa mda na kisha akasema ‘Tutapita njia hiyo hiyo’, na alipoona 
mtazamo uliopo juu ya nyuso za wale wanaomtizama mbele yake akasema 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









263 


‘Msivunjike moyo, fahamuni kua Waislam hawatakiwi kua na khofu, kwani 
msaada wa Allah huja kulingana na bidii zenu, hivyo Waislam hawatakiwi 
kuogopa wakati wakiwa wanaamini kua Allah yupo pamoja nao’, Hapo 
wanajeshi hao wakubaliana na wakasema kwa pamoja ‘Wewe ni mmoja kati ya 
watu ambao Allah Sublianaltu wa Ta’ala amewajaaha kuongoza vyema, hivyo 
fanya kama unavyoona inafaa’. 

Wakiwa na ari na moyo mkunjufu, jeshi la Waislam wapatao 9000 waliondoka Iraq 
wakiongozwa na Khalid Ibn Walid kuelekea Syria, kuwasaidia waislam wenzao 
waliokua wakihitaji msaada wao, huku wakisoma aya ifuatayo nyoyoni mwao: 



Hasbuna Allahu waniAAma alwakeelu. (Surat Al Imran 3:173). 

Tafsir: ‘Ni Allah pekee ndie anaetutosheleza, na ni yeye pekee ndie mbora wa 
watetezi . ’ 

Ingawa safari hii ilikua ni ya hatari sana, safari ambayo haijawahi kufanywa kabla 
yake wala baada yake lakini waislam wakiongozwa na kiongozi wao Jasiri 
wanaemuamini kutokana na Iman yake, msimamo wake na ushujaa wake 
waliimaliza safari hiyo salama na pia wakawahi kutoa msaada uliokua unahitajiwa 
na waislamu wenzao. 

Khalid Ibn Walid alipofika Syria, akaongoza katika kuukomboa mji wa Ajnadein, 
Damsacus, Fahl, Emessa, na kuikomboa Damascus. Baada ya kuiteka kumaliza, 
Khalid Ibn Walid alitia saini mkataba uliokua ukiwakubalia kuwapa watu wanaoishi 
miji hiyo mambo yafuatayo: Kua anawaahidi ulinzi watu wote, mali zao zote na 
Makanisa yao, Mji wao hautoharibiwa na wala nyumba zao hazitokaliwa na 
Waislam. Hivyo tunawapa maamrisho ya Allah na ulinzi wa Mtume wake, 
Khalifah wake na waumini. Ikiwa wataendelea kulipa Jizya hamna 
litakalowakuta isipokua wema. 

Katika taharuki za kukimbia mapigano ya ukombozi wa sehemu hizo, Warumi 
waliokua wanaitawala Damascus walikimbia na kumwacha nyuma mtoto mkubwa 
wa kike wa mfalme Heraclius wa Warumi, hivyo Khalid Ibn Walid na jeshi lake 
wakamchukua kama mateka huku wakijua kua kwa sababu huyo ni mtoto wa 
mfalme wa Warumi, basi lazima mfalme huyo atatuma jeshi lake kuja kumkomboa 
kwa nguvu au kwa makubaliano. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








264 

Wakati wanarudi vitani mara wakaona vumbi kwa mbali, na mara wakaona kikundi 
kidogo cha jeshi la farasi la Warumi, na kwa kua walikua kidogo Khalid Ibn Walid 
akajua kua hawakuja kupigana, wala kutumia nguvu dhidi yao, Warumi hao 
walipowakaribia Waislamu, mmoja wao akasema ‘Mimi ni balozi wa Heraclius 
alienituma kuja kwenu kukuambieni kua anasema ‘Nnajua kile mlichokifanya 
kwa jeshi langu, nnajua mmemua mume wa mtoto wangu wa kike na 
mmemchukua pia mateka mtoto wangu huyo, mmeshinda na mko salama 
hivyo, nnamuomba mtoto wangu, Aidha mrudisheni kwa mimi kukulipeni 
fidya ama kwa kunipa kama zawadi, kwani nnajua kua Heshima ni moja katika 
sifa ya dini yeni ’ Hayo ndiyo aliyokua akikuambieni Heraclius’ alimalizia balozi 
huyo. 

Ingawa mwanzo nilipotaja sifa za Khalid Ibn Walid sikutaja kuhusu heshima na 
ukarimu aliokua nao lakini kwa hakika heshima pia ni moja katika sifa kubwa 
alizokua nazo Khalid Ibn Walid, hivyo akamchukua yule yule bint wa Mfalme 
Heraclius na kumwambia yule balozi ‘Mchukue na umpelekee kama zawadi yake, 
haina haja ya kulipa fidya’, hivyo balozi huyo akamchukua bint huyo na kuondoka 
nae kuelekea Antioch, ambayo kwa leo iko katika maeneo ya Uturuki. 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA YARMOUK 

Baada ya hapo ikawa kuna kazi kubwa zaid ya vita vikubwa vya Yarmouk dhidi ya 
majeshi ya Warumi ya mfalme Heraclius. Yarmouk ni mto ambao upo katika sehemu 
iliyopo mpakani mwa Syria na Jordan katika milima ya Golan. Hivyo Khalid Ibn 
Walid akawakusanya wanajeshi wote wa Kiislamu waliotawanyika tawanyika na 
kuwataka wakutane katika eneo hilo la Yarmouk, na yeye akaenda na wanajeshi 
wake 800 kuungana na Waislam hao. Yarmouk, yalitokea mapigano ambayo 
hayajawahi kutokea katika historia ya vita walivyopigana Waislam, na hivyo vita 
hivyo kuingia katika historia ya vita Duniani kwani matokeo ya vita hivyo 
yalibalidisha mtazamo wa muelekeo wa Dunia. 

Wakati Waislamu wanajitayarisha kupigana vita hivi, kiongozi mmoja wa Warumi 
alimfuata Khalid Ibn Walid na kumwambia ‘Tunajua kua, dhiki na njaa ndio 
zifizokutoeni katika ardhi zenu kutufuata sisi katika ardhi yetu, hivyo haina 
haja ya kupigana, kwani sisi tutawapa kifa mmoja wenu dinar kumi, nguo na 
vyakufa ikiwa mtarudi katika ardhi yenu, na mwakani tutakutumieni kima 
hicho hicho’, hapo Khalid Ibn Walid akatabasamu na kumwambia ‘Ukweli ni kua 
sisi kweli tuna njaa, na chakula chetu tunachokipenda ni damu ya Bani Adam, 
na tumeshasikia kua hakuna damu tamu kama damu ya Warumi’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








265 


Kisha Khalid Ibn Walid akaondoka na kuenda kukagua wanajeshi wake, mara 
akasikia mmoja kati ya wanajeshi wake akimwambia mwenzake ‘Duh! Angalia 
wanajeshi wa Kirumi walivyo wengi sana, na sisi tulivyo kidogo’, Khalid Ibn 
Walid akawageukia wanajeshi hao na kuwaambia ‘Warumi wako kidogo sana 
lakini sisi tuko wengi sana, Nguvu ya kijeshi haitegemeani na wingi wa idadi ya 
wanajeshi, bali hutegemea msaada wa Allah, na udhaifu wake hutegemea na 
kuachwa kuungwa mkono na Allah.’ 


Kisha akakaa rnbele na kuwaambia wanajeshi wake ‘Enyi Wanaume wa Kiislamu, 
mda wa kua na msimamo umewadia, woga na udhaifu huleta udhalilisho; na 
yule mwenye msimamo basi hupata msaada mkuhwa zaid kutoka kwa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala; yule atakayesimama kishujaa mbele ya upanga, basi 
ataheshimika, na jitihada zake zitalipwa pale atakapofika mbele ya Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, Hakika Allah anawependa wale wenye subra!’ 


Kila kamanda alie chini ya Khalid Ibn Walid ambae anaongoza kundi lake akawa 
akiwakumbusha watu wake, na kuwatia ari waislamu kupigana wakikumbushana 
ujasiri wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na pia huku wakiwasomea 
aya isemayo: 

jj r* Aill I^Sj^a j»-gJI ^jJl 






4Wl 


qala alladhina yarf/mnnoona annahum mulaqoo Allahi kam min fi-atin 
qaleelatin ghalabat fi-atan kadhiratan bi-idhni Allahi waAllahu maAAa 
alssabireena (Surat Al Baqara 2:249). 


Tafsir: Lakini wale wenye yakini ya kukutana na Mola wao wakasema: Jee ni 
mara ngapi kikundi kidogo kimewazidi nguvu kundi kubwa kutokana na msaada 
wa Allah? Hakika Allah yukopamoja na wenye Subra. 


Mara tu baada ya kuzipanga safu za wanajeshi wao na kabla ya kuanza mapambano 
ya vita hivyo, Jemedari wa upande wa Warumi aliekua akiitwa George ( Jurja ) 
alitoka mbele na farasi wake na kuwasogolea Waislam na kisha akasimama katikati 
baina ya majeshi yake na majeshi ya Waislam, akajitambulisha kisha akanadia kwa 
sauti kubwa kua anamtaka Khalid Ibn Walid, hapo Khalid Ibn Walid akamfuata huku 
akiwa na furaha ya kua sasa hivi atamalizana nae Mrumi huyo na vita vitapamba 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








266 

moto. Lakini jambo la kushangaza ni kua ikawa kila Khalid Ibn Walid alipokua 
akimkaribia, basi yule Mrumi alikua hana ari ya kupigana na wala alikua haonyeshi 
dalili yeyote ya kuutoa upanga wake kutoka katika ala yake. 

Mara George akaanza kuzungumza kwa kiarabu, na kusema ‘Ya Khalid! hebu 
niambie ukweli na usinifiche kitu chochote, kwani mtu alie huru hasemi uongo 
na mwenye busara hadanganyi, Jee ni kweli kua Allah ametuma Upanga kwa 
Mtume wako? ... Naye akakupa wewe?.. na kua hujawahi kumchomolea adui 
yako upanga huo isipokua adui huyo huuawa?’ 

Khalid Ibn Walid akajibu, ‘La!. 

George akauliza ‘Sasa kwa nini wewe unaitwa Saifu AllahT 

Hapo Khalid Ibn Walid akamuelezea Hadith yake iliyompelekea kupewa jina hilo 
kutoka kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, George akakaa kimya 
akimsikiliza na huku akifikiri kisha akamuambia Khalid Ibn Walid ‘Sawa, Jee 

unataka nini kutoka kwangu mie?’ 

Khalid Ibn Walid akamjibu ‘Nataka ushuhudie kua hakuna Mola anaestahiki 
kuabudiwa kwa haki isipokua Allah, na kua Muhammad ni mtume wake, na 
kukiamini kile alichokileta kutoka kwa Allah’. 

George akauliza ‘Na kama nikikataa?’. 

Khalid Akajibu ‘Basi itakubidi utulipe Jizya, tutakulinda na utakua chini ya 
himaya yetu’. 

George akauliza tena ‘Na kama bado sikukubali?’. 

Khalid Ibn Walid akajibu ‘Hapo itanibidi nikutolee upanga’. 

George akafrkiri kidogo halafu akauliza tena ‘Jee nitakua na cheo gani kama leo 
nikiingia katika dini yenu?’. 

Khalid Ibn Walid akajibu ‘Katika Dini yetu, sisi sote tuko sawa’. 

Hapo Geroge akasema ‘Basi nimekubali kufuata Imani yenu’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








267 


Kwa mshangao wa wanajeshi wa pande zote mbili waliokuwepo uwanjani hapo, 
ambao hawakufahamu ni majadiliano gani waliyokua wakijadiliana Majemedari hao 
wawili, lakini mara walimuona Khalid Ibn Walid anageuza farasi wake na kidogo 
kidogo kurudi kwa Waislam huku George naye akimfuata taratibu, walipofika mbele 
ya waislamu George akayarudia yale maneno aliyokua kwa sauti akiyasema Khalid 
Ibn Walid : ‘Ashhadu an La ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammad Rasul 
Allahr 

Masaa machahe baadae vita vikapamba moto na George ambae alikua ndio kwanza 
amesilimu aliipigania dini na imani yake mpya kwa nguvu na uwezo wake wote, 
dhidi ya Makafiri wa Kirumi aliowageuka hadi akapata Ushahidi wa kua ni 
miongoni mwa Mujahidun waliofariki katika mapigano hayo. 

Vita vya Yarmouk vilikua ni vita vikubwa sana na vilipiganwa kwa muda wa wiki 
nzima na kushiriki Majemedari wakubwa wakubwa wa Kiislam wakiongozwa na 
Jemedari bora kuliko wote Khalid Ibn Waild, walikuwepo pia Abu Ubaidah Ibn 
Jarrah, Amr Ibn A1 Aas, Abu Sufyan, Muawwiyah Ibn Abu Sufyan, Ikrimah Ibn Abi 
Hisham, Amr Ibn Ikrimah, Abu Darda, Harith Ibn Dirar, George na wengineo. 

Baada ya Waislamu kushinda vita hivyo, waliokufa mashahidi walikua waislamu 
4000, akiwemo Ikrimah Ibn Abi Hisham aliekua binamu na rafiki kipenzi wa Khalid 
Ibn Walid, kwa upande wa Warumi, waliuawa watu 120000, baada ya hapo utawala 
wa Warumi uliondoa majeshi yao yote katika maeneo ya Syria kaskazini na maeneo 
yote ya kaskazini mwa bahari ya Mediterrenian hivyo ikawarahisishia Waislamu 
kuingiza Uislam katika maeneo Syria yote na pia Misri na Afrika ya Kaskazini yote. 

Jambo ambalo wanahistoria wanasema kua mbinu za Khalid Ibn Walid katika vita 
hivi vya Yarmouk, vilibadilisha muelekeo wa Historia ya Dunia, kwa sababu kama 
Waislamu wangeshindwa basi Warumi wangelipata nguvu zaid na wangelibakia 
katika maeneo hayo na hivyo ingelikua ni vigumu kwa Uislam kuenea katika eneo 
kubwa na kwa haraka zaid. 

Lakini ushindi wa Khalid Ibn Walid ulidhoofisha nguvu na mori ya Warumi, hivyo 
kidogo kidogo wakarudi nyuma na kuhamishia utawala wao katika mji wa 
Constantinople, Uturuki ambapo hata hivyo baadae ya tutakapozungumzia utawala 
wa Ottoman Empire tutaona jinsi Waislamu walivyoiweka katika himaya yao 
sehemu hiyo pia. 

Baada ya ushindi wa vita hivyo vya Yarmouk, haikuchukua mda mrefu katika mji 
Madinah nako Khalifah Abu Bakr as Siddiq akaanza kuumwa na hali yake ilipozidi 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








268 

kua mbaya, Abu Bakr akaamua kufanya Ijtihad bi al Ray ya kumchagua Umar Ibn 
A1 Khattab R.A awe mrithi wake wa JJkhalifa. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 























270 


Mwaka 634 mwezi Agosti tarehe 23, akiwa na miaka 63 Abu Bakr alifariki dunia. 
Baada ya kufariki Abu Bakr R.A, uongozi wa Uislam aliushika Umar Ibn A1 Khattab 
Ibn Nufayl Ibn Abd A1 Uzza Ibn Rayyah ambaye aliongoza Waislam kwa muda wa 
miaka kumi. Mama yake Umar alikua akiitwa Khantam Bint A1 Mughira Ibn Abd 
Allah Ibn Umar Ibn Makhzoum. 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZI WA UMAR IBN AL KHATTAB 
R.A (13-24 A.H). 

Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu aliitwa ‘Al Faruq ’ kutokana na nguvu na 
uwezo wake wa kutenganisha uongo na kweli. Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu 
A ’nhu alikua na urefu uliomzidi Khalid Ibn Walid kwa inchi moja, Umar Ibn A1 
Khattab alikua mweupe anaekaribia wekundu, mwenye mashavu membamba na 
asiekua na nywele nyingi na ambazo zilizojaa mvi na kupakwa hina, alikua na 
sharubu nyingi na ndevu za hapa na pale na pia hutumia zaid mkono wake wa 
kushoto, na alikua ni mwenye mwenye mwendo wa haraka. Umar Ibn A1 Khattab 
Radhi Allahu A ’nhu alikua ni mtu wa 40 kuingia katika Uislam. 

Katika kipindi cha utawala wake, Uislam ulienea katika sehemu mbali mbali 
ikiwemo Misri, Syria, Palestina, Iraq, Iran n.k. Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu 
A ’nhu aliwachagua Masahaba wenye I’lm na kuwapeleka wakaongoze sehemu hizo 
kama Maamir na pia Mujtahid ili watu wa sehemu hizo wafanye Taqlid kwa watu 
hao, mfano Salman A1 Farsi Radhi Allahu A ’nhu aliteuliwa kuwa Amir wa Uajemi, 
Amr Ibn Aas Radhi Allahu A ’nhu alikua Amir wa Misri na Muawwiyah Ibn Abu 
Sufyan Radhi Allahu A ’nhu akawa Arnir wa Sham baada ya mwaka 639 kufariki 
Yazid Ibn Abu Sufyan Radhi Allahu A ’nhu aliekua Gavana wa Sham. 

Anasema Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu kua Umar Ibn A1 Khattab 
Radhi Allahu A ’nhu alitoa khutba katika A1 Jabiyah, (sehemu iliopo katika nchi ya 
Syria) na kusema: ‘Enyi watu! Mkitaka kujua chochote kile katika Qur’an basi 
nendeni kwa Ubayy Ibn Kaab, Mkitaka kujua kuhusu Mirathi basi nendeni 
kwa Zaid Ibn Thabit, Mkitaka kujua kuhusu Halali na Haram basi nendeni 
kwa Mua’dh Ibn Jabal na mkitaka kujua kuhusu Mali njooni kwangu, kwani 
Allah amenifanya mimi kua msimamizi wenu na mgawaji wenu’(Itnam 
Tabarani katika AI-Aswati). 

KHALIDIBN WALID NA KUSALIMU AMRIKWA MJIWA JERUSALEM 

Mwaka 636 (15 AlHijr), Umar Ibn A1 Khattab alimvua madaraka ya uongozi Khalid 
Ibn Walid, na kumuweka chini ya Abu Ubaidah na baada ya kupata habari hiyo, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








271 

Khalid Ibn Walid akasema: ‘Ikiwa Abu Bakr ameshafariki na Umar ndio 
Khalifah mpya basi, tunamsikiliza na kumtii’, na pia akasema ‘Sikuwa 
nikipigana katika viwanja vya vita, kwa ajili ya Amir ul Mu’minin Umar Ibn 
A1 Khattab, nilikua nikipigana kwa ajili ya kuleta ushindi kwa Allah na Uislam, 
nnaweza kutimiza wajibu wangu kama askari wa kawaida, hivyo sijutii 
kuvuliwa madaraka’, na kuendelea kupigania Jihad kama askari wa kawaida na 
kwa ari zaidi ingawa mara kwa mara Abu Ubaidah alikua akishauriana na Khalid 
Ibn Walid katika mambo mbali mbali ya kivita. Na hapa tunaona uhalisi wa Ikhals 
ya Khalid Ibn Walid katika kupigani dini ya Kiislam. 

Habari hizo zilipoenea miongoni mwa Waislam, ikawa kila mtu analalamika kua 
Umar Ibn A1 Khattab alifanya hivyo kwa sababu ya upinzani uliokuwepo baina yake 
na Khalid Ibn Walid tangu walipokua wadogo, jambo ambalo lilimpelekea Umar Ibn 
A1 Khattab awaandikie barua magavana wake wote na majemedari wote na 
kuwaambia kua: 

‘Sikumuondoa madarakani Khalid kwa sababu ya hasira au kumvunjia 
heshima yake, isipokua ni kwa sababu ya kua watu wanamtukuza sana, nilikua 
na khofu ya kuona kua watu watamtegemea sana Khalid kuliko Allah 
Subhanahu wa Ta’ala katika kushinda vitani, nnataka wajue kua ni Allah pekee 
ndie anaesababisha kila kitu, na hivyo wasifanye ubaya katika ardhi’. 

Mwishoni mwa mwaka 636, ambayo ilikua ni sawa na mwaka wa 15 Al Hijr, Jeshi 
la Waislam lililogawika katika makundi mawili, kundi la Khalid Ibn Walid likiwa 
mbele na nyuma yake likifuatia jeshi la Abu Ubaydah, liliwasili katika mji wa 
Jerusalem na majeshi ya Warumi walipowaona wakakimbilia ndani ya ngome yao 
iliyokua imeuzunguka mji huo na kujifungia, lakini ilichukua takriban miezi minne 
kwa Waislam kufanikiwa kuwatoa nje ya ngome hiyo kwa njia ya mazungumzo bila 
ya kupigana nao. Hii inaonesha ustahmilivi waliokua nao Viongozi hao wa Jeshi la 
Kiislam na vile vile busara, hikma na heshima waliyokua nayo juu ya mji huo wa 
Jerusalem. 

Mnamo mwezi wa April mwaka 637, mkuu wa mji wa Jerusalem aliekua akijulikana 
kwa jina la Sophronius, alikubali kuusalimisha mji wa Jerusalem na watu wake kwa 
Waislam kwa kulipa Jizya, lakini kwa sharti la kua ni lazima aje Khalifah Umar Ibn 
A1 Khattab mwenyewe kutia saini mkataba wa makubaliano hayo. Sharhabil ambae 
alikuwa miongoni mwa wapiganaji wa jeshi la Kiislam akawashauri Waislam na 
kuwaambia ya nini kumhangaisha Umar kutoka Madina hadi Jerusalem kwa ajili ya 
kutia saini mkataba tu, kwa hivyo bora wampeleke Khalid Ibn Walid badala yake 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








272 


kwani yeye amefanana sana na Umar na kwa vile watu wa Jerusalem hawamjui 
Umar basi wanaweza wakamkubali. 

Hivyo siku ya pili asubuhi, Waislam wakamuarifu Sophronius na kumwambia 
Khalifah Umar yupo pamoja nao na yuko tayari kutia saini mkataba huo, hata hivyo 
baada ya Khalid Ibn Walid kuenda ndani ya ngome na kukutana nao, waligoma 
kutoa mkatataba huo kwani miongoni mwao walikuwemo wafanya biashara ambao 
walishawahi kutembelea Madina wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam na waliwahi pia kuwaona wote Khalid Ibn Waild na Umar Ibn A1 Khattab 
pamoja katika mji wa Madina, hivyo waligundua tofauti baina yao. Ikabidi Khalid 
Ibn Walid arudi, hapo Waislam wakaona hakuna njia isipokua kumtoa Umar ibn A1 
Khattab kutoka Madina hadi Jerusalem, hivyo wakamtuma mjumbe aende Madina 
kumuarifu Amir ul Muuminun Umar Ibn A1 Khattab. 

Umar alipofika Jabiya alilakiwa na Abu Khalid Ibn Walid, Abu Ubaidah na Yazid, 
Amr Ibn A1 Aas alikua amebakia Jerusalem na jeshi la Waislamu wakiendelea 
kuilinda ngome ya mji huo. Amir ul Muuminun Umar alikua amevaa nguo za 
kawaida tu na alikuja yeye na mfanyakazi wake tu, lakini alipowaona kina Khalid 
Ibn Walid na Yazid narnna walivyovyaa na farasi wao, alishuka juu ya farasi wake 
na kuwaambia: ‘Hamuoni Aibu kua mnanilaki mkiwa mmejipamba namna 
hiyo! Inaonekana katika miaka miwili hii mmekula sana, hamuoni wingi wa 
vyakula unakupelekeni wapi? Wallahi ikiwa mtaendelea kufanya hivi baada ya 
miaka 2 ya neema, basi itanibidi nikushusheni vyeo vyenu na kuwaweka 
wengine katika nafasi zenu \(Tarikh Imam Tahari ) 

Khalid Ibn Walid akafungua vazi lake la juu na kumuonesha alivyo kua ndani ya 
vazi hilo na kusema: ‘Ya Amirul Muuminun! Hiii ni vazi la juu tu, lakini ndani 
yake tumevaa silaha zetu’. ( Tarikh Imam Tabari) 

Baada ya hapo wakaongozana hadi Jerusalem kwa Sophronius na Mji wa Jerusalem 
na watu wake ukajisalimisha kwa Waislam na Khalifah Umar A1 Khattab akasaini 
mkataba wa kuuweka chini ya himaya ya Waislam ambao ulishuhudiwa na Khalid 
Ibn Walid, Amr bin A1 Aas, Abdur-Rahman Ibn Auf na Muawiyah. kulingana na 
Imam al Tabari mkataba huo ulikua unasema hivi: 

Bismillahi Rahman Rahim. 

Huu ni mkataba wa makubaliano ya kuhakikishia usalama ambao mtumwa wa 
Allah Subhanahu wa Ta’ala Umar, Amir ul Muuminun, amwapa watu wa 
Jerusalem. Anawahakikishia usalama wa watu wao na mali zao, Makanisa yao, 
misalaba yao, wagonjwa na wazima wa mji wao na kwa kila ibada zao. 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








273 


Makanisa yao hayatateketezwa, wala wao wenye, wala ardhi yao 
walioisimamia, wala misalaba yao, na pia mali zao hazitaharibiwa. 
Hawataiazimishwa kusilimu. Hamna Yahudi atakae ruhusiwa kuishi pamoja 
nao katika mji wa Jerusalem. 

Watu wa Jerusalem watalipa Jizya kama vile wanavyolipa watu wa miji 
myengine na watawafukuza watu Warumi na wezi. Wale watu wa Jerusalem 
watakaotaka kuishi na Warumi, basi wachukue mali zao na wayaache 
Makanisa yao na misalaba yao itakua salama hadi pale watakapofika katika 
sehemu yao ya usalama. Wakaazi wa vijijini wanaweza kubakia mjini ikiwa 
wanataka lakini ni lazima walipe Jizya kama wananchi wengine. Wale 
wanaotaka wanaweza kuondoka na kuwafuata Warumi na wale wanaotaka 
kubakia basi wanaweza kurudi katika familia zao. Wasitozwa ada yoyote 
katika mazao yao kabla ya mazao hayo hayajavunwa. 

Ikiwa watalipa Jizya kama inavyopasa kutokana na wajibu wao, basi 
makubaliano yaliyoandikwa ndan ya mkataba huu yapo chini ya ahadi ya 
Allah, chinii ya usimamizi wa Mtume wake, wa Makhalifah na walioamini. 

(Tarikh Imam Tabari) 

Kama tulivyoona kua kati ya masharti ya makubaliano ya mkataba huo lilikua ni 
Amir ul Muuminun Umar Ibn A1 Khattab kukubali kuwapa uhuru na usalama wa 
kuabudu Wakristo wa mji wa Jerusalem na pia kutowavunjia Makanisa yao. Wengi 
hawajui lakini ukweli ni kua jambo hili lilisaidia sana kuimarisha ufahamiano na 
uhusiano baina ya Waislam na wafuasi wa dini nyengine, kwani Wakristo wa miji 
mingi waliukaribisha Uislam kwani ulikua ni kama ukombozi kwao, kwani Warumi 
na Waajemi walikua na migogoro na baadhi ya Iman za Waskristo hao, hususan kwa 
Madhhab ya kale ya Kikristo ya kiarabu ambayo hujulikana kama Madhhab ya Qubt 
(Coptic Christians), na maranyingi Wakristo hawa walisaidiana na Waislamu katika 
kuuondoa utawala wa Warumi katika maeneo mbali mbali ikiwemo katika maeneo 
ya Sham, Misri n.k. 

Baada ya makubaliano hayo, Umar Ibn A1 Khattab akatembezwa katika mji 
huo, na ulipofika wakati wa kusali Sophronius akamualika Umar Ibn A1 Khattab 
aingie ndani kanisani akasali lakini Umar Ibn A1 Khattab akakataa na badala 
yake akasali nje ya kanisa hilo, alipoulizwa kwa nini alikataa akasema 
kua: ‘Nnakhofia kua kama nikisali ndani ya kanisa hilo basi Waislamu wa 
baadae huenda wakalibadilisha kanisa hili na kulifanya kua ni Msikiti’, hivyo 
mahali aliposali Umar Ibn A1 Khattab baadae ukajengwa msikiti ambao 
unajulikana kama Masjid Umar. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










274 

KHALID IBN WALID NA VITA VYA QINNASIRIN (ALLEPO) 

Katika mwezi Juni wa mwaka 637 mara baada ya Waislamu kuuweka Mji wa 
Jerusalem chini ya Mamlaka yao, basi Amr Ibn A1 A’s na Shurahbil wakarudi 
Palestina na Jordan, na Abu Ubaydah Ibn Jarah na Khalid Ibn Walid wakiwa na 
wanajeshi 17000 wakaelekea Damascus na Emessa ambao ni maarulu kama Homs, 
kwa makusudio ya kuiteka miji ya Kaskazini mwa Syria kwa kuelekea katika mji 
wa Qinnassirin karibu na maeneo ya Allepo, ambapo Khalid Ibn Walid akaondoka 
na kumuacha Abu Ubaydah Ibn Jarah katika mji wa Damascus kukamilisha mipago 
ya ukuombozi wa Kaskazini mwa Syria na hivyo Khalid Ibn Walid akatangulia na 
jeshi dogo kuelekea Qinnasrin. 

Kabla ya kufika katika maeneo ya Qinnasrin basi Miinas kiongozi wa jeshi la 
Warumi akapata habari kua kikundi kidogo cha wapiganaji wa Kiislam wapo katika 
maeneno ya ardhi ya Hazir wamepiga kambi kabla ya kuleta jeshi kubwa kamilifu 
kuwavamia, hivyo nae bila ya kujua kua kikundi hicho cha Waislamu kinaongozwa 
na Khalid Ibn Walid wala kumfahamu Khalid Ibn Walid, na kutoamini uwezo wa 
Khalid Ibn Walid basi akaamua kulivamia Jeshi la Khalid Ibn Walid liliopo Hazir. 

Hivyo Miinas akakusanya Jeshi la watu 70,000 ili kuliteketeza jesho la Khalid Ibn 
Walid kabla ya kuwasili kwa msaada wa Abu Ubayday Ibn Jarrah, na walipofika 
katika maeneo ya Hazir basi Miinas akalipanga jeshi lake kama alivyolipanga Khalid 
Ibn Walid na mapigano yakaanza mara tu baada ya Miinas kuuliwa katika mapigano 
ya uso kwa uso na Khalid Ibn Walid. Jambo ambalo lilipelekea Warumi kukasirika 
kutokana na kuuliwa kwa kiongozi wao na hivyo kuamua kulipiza kisasi cha 
Kiongozi wao. 

Lakini hata hivyo ari na hasira hizo hazikufua dafii mbele ya ufahamu na umakini 
wa Khalid Ibn Walid, kwani nae kama kawaida yae alijipanga ipasavyo na mara 
Warumi 70000 wakajikuta wamezungukwa na kuwekwa kati kati na Waislam 
wachache na hivyo kuteketezwa na mapanga ya Waislamu na kupoteza ushindi wa 
mapigano hayo, hali ambayo ilikua ni mara ya mwanzo kuwahi kutokea kwa jeshi 
la Warumi wakati likiwa chini ya Uongozi wa Miinas. 

Baada ya mapigano kumalizika Waislamu wakagundua kua kulikua na tatizo kubwa, 
ambalo ni kua miongoni mwa watu wa mji huo pia walikuwemo ambao walikua 
wakipigana kwa upande wa Warumi, na hivyo baada ya kuona kua Waislamu 
wanashinda wakaomba msamaha kwa Khalid Ibn Walid na kusema kua wao si 
Warumi bali ni Waarabu lakini walikua wamelazimishwa kwa nguvu na Warumi 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








275 

kupigana na Waislamu, hivyo baada ya kuwasikiliza Khalid Ibn Walid akaamua 
kuwasamehe na kuwaachia huru. 

Kisha Khalid Ibn Walid akaona kua haina haja ya kumsubiri Abu Ubaydah Ibn Jarah 
na badala yake akaelekea katika mji wa Qinnasirin na kuwaambia watu wa mji huo 
waliokua wamejifungia ndani ya ngome iliouzunguka mji huo kua Miinas 
ameshauawa na hivyo wao wanatakiwa wajisalimishe kwani na kuwaonya kua 

‘Kama ikiwa nyinyi mnajiona mpo juu, basi Allali Subhanah wa Taala 
atatunyanyua sisi huko huko juu yenu, au atakushusheni nyinyi hapa chini yetu 
pamoja nasi kwa ajili ya Mapigano’. 

Na hapo watu wa mji wa Qinnasrin wakaamua bora wasalimu amri bila ya 
mapigano, hivyo mji huo pia ukawa chini ya Utawala wa Waislamu. Amir ul 
Mu ’umunin Umar Ibn A1 Khattab alipopata habari hii ya watu wa mji wa Hazir 
waliosamehewa na Khalid Ibn Walid basi akausifia uamuzi wa Khalid Ibn Walid 
kwa kusema: ‘Khalid Ibn Walid ni Kiongozi bora. Allah amrehemu Abu Bakr! 
Kwani alikua na ufahamu zaid juu ya watu kuliko mimi. ’ 

KUFARIKI KWA KHALID IBN WALID (SAIFALLAH). 

Mwaka 641, Bilal Ibn Rabah aliekua Muazini wa kwanza katika Uislam alifariki 
dunia na mwaka uliofuatia wa 642 ambao ni sawa na mwaka wa 214/ Hijr ulikua 
ni mwaka wa Khalid Ibn Walid, ambae alifariki akiwa na umri wa miaka 58 baada 
ya kuumwa na kukaa kitandani huku akijua kua atakufa katika hali asiyoipenda, 
atakufa kitandani wakati yeye mwenye hamu yake ilikua afariki kishujaa na 
kishahidi katika uwanja wa mapigano. 

Kabla ya kufariki siku moja alitembelewa na rafiki yake mmoja, ambae alikaa 
ubavuni mwa kitanda chake na hapo Khalid Ibn Walid aliufimua mguu wake wa 
kulia na kumuuliza rafiki yake huyo, ‘Hebu angalia, jee unaona sehemu yeyote 
yenye ukubwa wa kiganja cha mkono katika mguu wangu ambayo haina alama 
ya kovu ya upanga, upinde au mshale?’. 

Rafrki yake alimuangalia na kisha akakubali kua hamna sehemu ya ngozi yake 
ambayo haina kovu ya aina hizo, hapo Khalid akamuonesha na mguu wake wa 
kushoto na kumuambia aungalie na mguu huo, kasha akamuonesha mikono yote na 
kifua na mgongo pia, rafrki yake akamwambia ‘Hamna sehemu ambayo haina 
kovu, Kila sehemu ya mwili wako imejaa kovu za silaha za kivita’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








276 

Khalid Ibn Walid akamwambia ‘Si unaona nimepigania kufa Jihad, katika 
mapigano zaidi ya mia kwa miaka yangu yote lakini sikufanikiwa, kwa nini 
mimi sikufa vitani?’. 

Rafiki yake akamjibu ‘Wewe ulikua huwezi kufa vitani’. 

Khaid Ibn Walid akauliza ‘Kwa sababu gani?’. 

Rafiki yake huyo akamjibu ‘Inakubidi ufahamu ya Khalid Ibn Walid! Kua pale 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam aliposema kua wewe ni Saif 
Allah (Upanga wa Allah), basi ilikua imeshaandikwa tayari kua wewe 
hutoanguka katika vita au katika mapigano yeyote, kwani kama ungelianguka 
na kushindwa ama kuuliwa basi ingelikua na maana kua Upanga wa Allah 
umevunjwa na Makafir ambao ni maadui wa Allah, jambo ambalo 
haliwezekani’. 

Wakati alipokua kitandani Khalid Ibn Walid alisema, ‘Ametukuka Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, aliemchukua Abu Bakr, Abu Bakr alikua kipenzi 
changu zaid kuliko Umar, ametukuka Allah Subhanahu wa Ta’ala kwa kumpa 
uongozi Umar. Kulikua na upinzani baina yangu na Umar lakini mwishoni 
nikaanza kumpenda’, hali hii ilijionesha wazi kwani kabla ya kufariki, Khalid Ibn 
Walid aliandika wasia wa kumrithisha Umar kila kitu alichokiacha na kukipenda 
wakati alipokuwa hai. 

Siku ambayo Khalid Ibn Walid anafariki dunia alikua hana mali yeyote isipokua 
upanga wake, farasi wake na vazi lake la kivita. Khalid Ibn Walid alizikwa katika 
mji wa Homs nchini Syria. Habari ya kifo chake ilileta tafrani katika mji wa Madinah 
ambako Umar Ibn A1 Khattab, alikua ameshapitisha Sharia ’h ya kutoruhusu 
wanawake kulia ovyo baada ya kutokea msiba, hata hivyo Sharia’h hiyo ilibidi 
isimamishwe kutokana kifo hicho kwa sababu wanawake wote wa ukoo wa Bani 
Makhzum walitoka nje na kupiga makelele huku wakilia sana, na hapo Umar Ibn A1 
Khattab alipoona hali hiyo akasema ‘Waachie wanawake wa Banu Makhzum 
walie watakavyo kuhusiana na kifo cha Khalid Ibn Walid kwa sababu wanaona 
uchungu kweli hawadanganyi, kwa mtu kama Abu Sulayman (Khalid Ibn 
Walid) walie wanaoataka kulia’. 

Khalid Ibn Walid aliwacha watoto watatu ambao ni Sulaiman Ibn Khalid Ibn Walid, 
ambae alifariki katika mapigano ya kuiteka Misri, Abd Rahman Ibn Khalid Ibn 
Walid ambae alikuja kua Gavana wa Emessa na Muhajir Ibn Khalid Ibn Walid 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








277 


ambae alifariki katika vita vya Siffin ambavyo tutaviangalia baadae katika kurasa za 
mbele za kitabu hiki. 

Vile vile mara nyenginetena ilitokea kua Amir ul Mu ’umunin Umar Ibn A1 Khattab 
alikua amekaa Madinah na marafiki zake akiwemo Ali Ibn Abi Talib 
wakizungumza, katika mazungumzo mmoja kati yao akamkumbkua na kumtaja 
Khalid Ibn Walid na hapo Umar Ibn A1 Khattab akasema ‘Wallahi Khalid alikua 
ni ngao ya Uislamu dhidi ya Makafiri, moyo wake ulikua msafi kabisa’, na hapo 
Ali Ibn Abi Talib akamuuliza ‘Sasa kwa nini ukamvua cheo cha uongozi wa jeshi 
la Waislamu?’ Umar Ibn A1 Khattab akajibu ‘Nilikosea’. 

Khalid Ibn Walid ni mmoja kati ya Majenerali wawili katika Historia ya ulimwengu, 
ambao hawajawahi kushindwa katika maisha yao ya upiganaji, mwengine ni 
mmongolia anaejulikana kama Ghengis Khan, Ingawa Ghengis Khan aliiteka 
sehemu kubwa ya ardhi lakini hakuwa mpiganaji shujaa kama Khalid Ibn Walid, 
kwa sababu Khalid Ibn Walid alikua ana mchanganyiko wa upiganaji wa kishujaa, 
kinguvu, kiakili na kimbinu. Kwani kwa mtazamo wa Khalid Ibn Walid mapigano 
ilikua si kunyatia au kuvamia na kupata ushindi, kwake yeye ilikua ni vitendo vya 
kutumia nguvu katika kumtekeza kabisa adui yake, na mbinu ni moja kati ya silaha 
tu ya kuitumia dhidi ya adui yake. 

Imam Tabari alisema ‘Khahd Ibn Walid alikua ni kiongozi asielala usingizi na 
pia asiewapa wenzake wakati wa kulala usingizi’. 

‘Khalid Ibn Walid ahkua ni jabari na mwenye mafanikio zaid miongoni mwa 
wapiganaji wote wa kiarabu’. (Edward Gibbon mwandishi wa kitabu cha Decline 
and Fall of the Roman Empire.) 

‘Vita vya Yarmouk ni vita vya mwanzo vikubwa walivyoshinda waarabu, dhidi 
ya nguvu kubwa ya dola la kifalme lililodumu kwa mda mrefu, baada ya 
Warumi kuzidiwa nguvu, miaka iliyofuatia Waarabu waligeukia Mashariki, na 
kuiteka Uajemi, na wengine wakaiteka Misri na baada ya Misri wakaichukua 
Afrika Kaskazini yote hadi Hispania, na baada ya hapo majeshi mengine 
yakaingia katika sehemu za kati za bara la Asia hadi China, mabaharia wa 
kiarabu wakasafiri katika bahari ya Hindi hadi Philipines na Mashariki ya 
Mbali. Ushindi wa vita vya Yarmouk uliosababishwa na Khalid Ibn Walid, 
ulisababisha kuundwa kwa Dar al Salaam au Ardhi ya Waislam ambayo 
ilibadilika na kua moja kati ya Dola kubwa kwa miaka alfu iliofuatia baadae. 
(Willam Weir katika kitabu chake cha Fifty Battles that Changed the World, 
Conflicts that Most Influenced the Course of History) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









278 


Khalid Ibn Walid alizigeuza mbinu zake alizokua akizitumia katika kupigana 
na makabila madogo madogo na kua mbinu ambazo zinaweza kutumiwa katika 
sehemu yeyote duniani, alilichukua jeshi lake mbele ya maadui zake na alikua 
na subra kubwa ingawa hakai asishambulie, abkua akishambulia kila kitu na 
hususan kitu chochote kile ambacho kitakachotoka nje ya mpangilio thabiti wa 
maadui zake. Lakini pia husubiri hadi pale mapigano yanapokua yamepamba 
moto sana ambapo maadui zake wanapokosa mpangilio, alikua na uwezo 
mkubwa wa kuondoa jeshi lake haraka iwezekanavyo, na pia alikua na uwezo 
wa hali ya juu wa kuona mbali na kubadilisha mbinu za vita, jambo ambalo 
lilimsaidia sana, wanajeshi wake walikua wanashawishika kirahisi na chochote 
kile anachokiamua, vile vile walikua hawahitaji mzigo mkubwa kubeba 
chakula, mahitaji yao yalikua ni mfuko wa tende na maji, tofauti na wapinzani 
wake ambao walikua kila wanapoenda ni lazima wawe na msafara wa vyakula. 
(Fletcher Pratt katika kitabu chake cha The Battles that Changed History) 

Vile vile Erwin Rommel aliekua Kamanda mkuu wa Jeshi la Ujerumani katika vita 
vya dunia vya kwanza alipoulizwa ni nini chanzo cha mafanikio yake 
alisema: ‘Nafuata mbinu za Jenerali mkuhwa wa Kiislam. Khalid Ibn Walid, 
kwani ukubwa na nguvu za Caesar ( Kaisar, Mtawala wa Roman Empire) 
ziligaragazwa katika vumbi na Khalid Ibn Walid, bila ya shaka alikua ni 
miujiza katika kuvumbua mbinu zilizopangika alizokua akizitumia katika 
kuwaongoza wanajeshi wake’. 

UMARIBN AL KHATTAB NA ABD ALLAH IBN ‘ABBAS 

A’bd Allah ni mtoto alietokana na baba aitwae A1 ‘Abbas Ibn A1 Muttalib Radhi 
Allahu A ’nhu, ambae ni Ami ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na 
Mama aitwae A1 Lubaba A1 Ghubra Bint Harith Ibn Hazan A1 Hilalieh ambae alikua 
ni dada wa A1 Lubabab As Saghira Bint Harith Ibn Hazan A1 Hilalieh ambae alikua 
ni mama yake Khalid Ibn Walid na alikua ni dada yake Maymunah Bint Harith Ibn 
Hazan A1 Hilalieh ambae aliekua ni Mke wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam. 


Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu alizaliwa miaka mitatu kabla ya Hijra, 
wakati Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam anafariki Abd Allah Ibn 
‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu alikua na umri wa miaka kumi na tatu. Ingawa alikua 
ni kijana mdogo lakini alikua na Flm kubwa sana na hii inatokana na kua, baada ya 
kuzaliwa tu, mama yake alimchukua Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu na 
kumpeleka moja kwa moja kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
ambae alimuwekea sehemu ya mate yake kabla hata ya kuanza kunyonya. Nabii 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









279 


Muhamniad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua na ukaribu sana na binamu yake 
huyu kwani alikua akiishi nyumbani kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, na mara kwa mara alikua akikaa nae humuombea dua ‘Ya Rabb, mfanye 
awe na ufahamu mkuhwa wa I’lm ya Dini na umpe uwezo wa Tafsir’. 

Anasema Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A’nhu ‘Mara moja Nabii 
Muhammad Salallaltu A ’layhi wa Salam alikua anataka kutia udhu, 
nikakimbilia kumpelekea maji ya kutia udhu, alifurahia jambo hilo, na 
alipokua anataka kusali, akaniambia nisimame pembeni yake, hata hivyo 
nilisimama nyuma yake, na baada ya kumaliza kusali akaniuliza kitu gani 
kilichokufanya usisimame pembeni yangu, Ya Abd Allah?’ nami nikajibu ‘Una 
cheo kikubwa sana katika macho yangu, kiasi ya kwamba mimi siwezi 
kusimama pembeni na wewe’, hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akatabasamu na kunyanyua mikono juu na kusema ‘Ya Allah! Mzidishie hi km a’. 

Bila ya shaka dua ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hukubaliwa, 
Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu alipata / ’lm wakati wa uhai wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na baada ya kufariki kwake alikua Bahr ul 
I’lm (Bahari ya I’lm ya Ummah wa Kiislamu) na alikua ni mwenye busara sana. 
Kila Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu alipokua akikua kiumri na kiumbo 
alikua akikua kia I’lm, kiufaham na kibusara pia, anasema Masruq ibn al Ajda: ‘Kila 
nimuonapo Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu, hua nnasema: ni 
kijana anaependeza sana, na anapozungumza hua nnasema: Ni kijana mwenye 
I’lm kubwa kupita watu wote’ Abd Allah Ibn ‘ Abbas Radhi Allahu A ’nhu alikua 
na kumbukumbu nzuri sana, anapoelezea kitu huelezea kwa uwazi na kwa hoja 
zinazofahamika mara moja. 

Sad Ibn Abi Waqqas Radhi Allahu A ’nhu anamuelezea Abd Allah Ibn ‘ Abbas Radhi 
Allahu A ’nhu kwa kusema ‘Sijawahi kuona mtu mwenye kufahamu haraka, na 
mwenye I’lm kubwa na busara kuliko Abd Allah Ibn ‘Abbas, nimemuona 
Umar akimwita katika kujadili matatizo magumu mbele ya Masahaba 
wakongwe waliopigana vita vya Badr. Miongoni mwa Ansar na Muhajirin, Ibn 
‘Abbas anaweza akatoa hoja na Umar hatoweza kuipinga hojayake.’ Abd Allah 
Ibn ‘ Abbas Radhi Allahu A ’nhu alikua mrefu, mweupe mwenye sura ya kupendeza 
na uso unaong’ara na alikua akipaka hina nywele zake na ndevu zake. 

Khalifah Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu alikua akimchukua Abd Allah 
Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu wakati huo alikua mdogo kiumri katika Ijma ’a, na 
alikua akimwita ‘Kijana mdogo aliepevuka’, Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu 
A ’nhu alikua akipenda kutumia Ijma ’a katika kutafuta ufumbuza wa matatizo mbali 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








280 


mbali, kwani alikua akipenda kuwepo ufahamu zaid wa matatizo na hivyo kua na 
uwezo mkubwa na unaofaa zaid katika kutatua matatizo mbali mbali. Hivyo katika 
mara ya kwanza baadhi Masahaba wazee wakiwemo waliopigana vita vya Badr 
walikasirika kwani walikua wakimuona rndogo na asiejua kitu na hivyo 
kumlalamikia Umar Ibn A1 Khattab kwa kumwambia, ‘Umar inakuaje 
unamchukua mtoto mdogo aje kutoa Fatwa nasi?’ Umar akawaambia mbele ya 
Abd Allah Ibn ‘Abbas ‘Hebu niambieni kama ikiwa kweli mnajua, Jee SuratAn 
Nasr iliposhuka ilibashiria kitu gani?’ Masahaba wakajibu, ilikua inaashiria 
ushindi mkubwa kwa Uislam. Umar akamgeukia Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi 
Allahu A ’nhu na kumuuliza ‘Jee unasemaje kuhusiana na majibu hayo?’, Abd 
Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu akajibu Surat An Nasr ilikua inatabari 
kifo cha Nabii Muhammad Salallalm A’Iayhi wa Salant’. Hapo Masahaba 
wakashangaa na kukubali uwezo 'wal’lm aliokua nao Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi 
Allahu A ’nhu pamoja na udogo wa umri wake. 

Anasema Ibn Abi Hatim kua: ‘Siku moja Abd Allah Ibn 'Umar alifuatwa na mtu 
kuulizwa swali kuhusiana na mwanzo wa kuumbwa Mbingu na Ardhi kama 
zilikua kitu kimoja halafu zikatenganishwa ama la?’ Abd Allah Ibn Umar 
akamuambia yule mtu, ‘Nenda kwa bwana yule pale (Akimuonesha alipokaa 
Abd Allah Ibn Abbas) kamuulize na kisha njoo uniambie alivyokujibu’, hivyo 
yule mtu akaenda kwa Abd Allah Ibn Abbas na akamuula. Abd Allah Ibn Abbas 
Akajibu: ‘Naam, ndio Mbingu zilikua zimeunganishwa kwa pamoja, na hivyo 
mvua ikawa haikunyesha, na Ardhi ilikua imeunganishwa pamoja na hakuna 
kilichoota juu yake. Walipoumbwa viumbe kwa ajili ya kuishi duniani mvua 
ilinyesha na miti ikaota ardhini’, yule mtu akaenda kwa Abd Allah Ibn Umar na 
kumjibu alivyosema Abd Allah Ibn Abbas, na hapo Abd Allah Ibn Umar akasema; 
‘Ama sasa hivi nnajua kua Ibn Abbas amepewa I’lm ya Qur’an, kwani 
amesema ukweli na hivyo ndivyo ilivyokua.’ Kisha akaendelea kusema: ‘Nilikua 
sipendi anavyothubutu kujiamini Ibn Abbas katika I’lm ya Tafsir ya Qur’an, 
lakini sasa hivi nnajua kua kweli amepewa ufahamu wa I’lm ya Qur’an ’. 

Hivyo Umar Ibn ul Khattab Radhi Allahu A ’nhu alikua ni mtu ambae asiejali, umri 
wala jinsia ya mtu pale inapotokea kua mtu huyo anayo na sifa na uwezo 
unaohitajika katika kuinufaisha jamii ya Kiislam kwa Ujumla, kwani kama vile 
alivyokua akisikiliza ushauri wa Abd Allah Ibn Abbas basi ndio hivyo hivyo 
alivyokua akisikiliza ushauri wa mwanamke Ash Shifaa A1 Adawiyah, ambae 
tulimzungumzia katika kurasa za mwanzo, kutokana na ufahama na I’lm aliyokua 
nayo ilimpelekea Umar Ibn ul Khattab kumteua kuchukua moja katika nafasi za 
Uongozi wa soko la Mji wa Madina jambo ambalo lilimfanya kua mwanamke wa 
mwanzo katika historia ya kiislam kushika wadhifa wa Uongozi wa Kimamlaka. 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








281 


Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu alikua ni kiongozi wa mwanzo wa Uislam 
kuanzisha kodi ya ushuru, wa mwanzo kuanzisha sensa ya kujua idadi ya watu,wa 
kwanza kuanzisha sarafu, wa mwanzo kuanzisha misingi ya umwagiliaji maji 
mashambani na ni wa mwanzo kuzipanga sehemu za nchi zilizotawaliwa Kiislam 
katika miji, mikoa na wilaya. Umar pia alikua ni kiongozi wa mwanzo kuanzisha 
mfumo wa kujenga nyumba za kufikia wageni katika sehemu zinazopita wasafiri ili 
kupumzika au kupata chakula, wa mwanzo kuwalipa mishahara walimu. Na 
kiongozi wa mwanzo katika historia kuunda mfumo wa mahkama na magereza 
ambao unatumika hivi sasa, wa mwanzo kuanzisha kalenda ya Hijra. 

Na hii ilitokea mnamo mwaka AD 638 (17 AH), baada ya Sahaba mmoja kuleta 
malalamiko kwa Umar Ibn ul Khattab kua alimkopesha mtu pesa zake tangu mwezi 
wa Shawwal, na muda mrefu sana umepita, bila ya yeye kulipwa pesa zake na mtu 
huyo, hivyo Umar Ibn ul Khattab akamuuliza ‘ Jee Shawwal hiyo ilikua ni S hawwal 
gani?’, baada ya Umar kuuliza suali hili, na kuona ugumu wake katika kulijibu, basi 
akaona kua itabidi kutafuta njia ya kurahisisha ugumu wake. 

Kabla ya kupatikana utatuzi wake, Umar Ibn ul Khattab akapata ujumbe kutoka 
kwa Abu Musa A1 Ashari, ambae alikua akifanya kazi katika mji wa Basrah,wenye 
malalamiko yanayohusiana na kukosekana kwa jina la mwaka katika barua 
alizozipokea kutoka kwa Umar, hivyo inakua vigumu kwake yeye kujua amri ipi 
inaibatilisha ipi na ipi ilikua ndio amri mpya. 

Taarifa hii ilimuwekea wazi Umar kua kuna umuhimu wa haraka sana wa kuanzisha 
matumizi ya tarehe ya Kiislam, Baadhi ya Masahaba wakatoa ushauri kua bora 
watumie mwaka wa Kirumi, wengine wakashauri mwaka wa Kiajemi, Lakini wengi 
wakaona bora iwe kalenda inayohusiana na Historia ya Kiislam, hapo baadhi 
wakasema kua bora ianze na mwaka aliozaliwa Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa 
Salam, wengine wakasema baada ya kupata Utume, wengine wakasema baada ya 
kufariki kwake, na Ali Ibn Abi Talib akashauri bora kufuata mwaka aliohama Rasul 
Allah Salallahu A ’layhi wa Salam kutoka Makkah kuelekea Madina. Hivyo baada 
ya kujadiliana na Masahaba wenzake wakakubaliana kua mwaka mwa mwanzo uwe 
ni mwaka wa Hijra, ambao ni mwaka aliowasili Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi 
wa Salam katika mji wa Madina kutoka Makkah. 

Suali likawa, jee mwezi wa mwanzo wa mwaka huo uwe ni mwezi gani?, baadhi 
wakasema mwezi wa Ramadhan kwa sababu ndio mwezi ilioshuka Quran, wengine 
wakasema, bora Rabbi al Awwal kwani ndio mwezi ambao Hijra hiyo ilifanyika. 
Lakini, Umar Ibn ul Khattab, Ali Ibn Abi Talib na Uthman Ibn Affan wakashauri 
kua miezi ianze kwa kuanzia na mwezi wa Muharram kua ni mwezi wa kwanza 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








282 


kutokana na kua kabla yake hua kuna mwezi wa Dhulhijah ambao ni mwezi wa 
Ibada ya Hija. Hivyo miaka ya Kiislam huanza na mwezi wa Muharram ingawa Hijra 
yenyewe ilifanyika katika mwezi wa Safar na Rabbi A1 Awwal, hivyo kutokana na 
Hijra, kalenda yenyewe ikaitwa kalenda ya Hijra. 

Qutb ul Dinn Ash Shirazi anasema katika Nihayat al-idrak fi Diyarat al Filak kua 
Hijra kwa mara ya kwanza ilitumika katika mwaka wa 17, ambao ni sawa na mwaka 
wa 4 wa utawala wa Amir ul Mu’umini Umar Ibn al Khattab, na mwaka huu ulitwa 
kutokana na tukio lake kubwa la Hijra. Mwaka wa kwanza uliitwa mwaka wa Ruhsa 
ya Kusafiri, kutokana na watu wa Madina kumruhusu Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam kuhamia Madina. Mwaka wa pili ukaitwa mwaka wa amri ya 
kupigana vita, mwaka wa tatu ukaitwa mwaka wa Majaribio n.k iliendelea hivyo na 
mwishowe wakawa hawaipi tena miaka majina. 

Abu Rayhani A1 Biruni anasema kua miaka kumi ya kwanza ilikua haina nambari 
isipokua ilipewa majina ya matokeo yaliyotokea katika wakati wa Uhai wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kama ifuatavyo: 

1. Mwaka wa Ruhusa. 

2. Mwaka wa Amri. 

3. Mwaka wa Majaribio. 

4. Mwaka wa kumpongeza kwa Harusi. 

5. Mwaka wa Tetemeko la Ardhi. 

6. Mwaka wa Mahojiano. 

7. Mwaka wa kupata Ushindi. 

8. Mwaka wa Usawa. 

9. Mwaka wa Kusamehewa. 

10. Mwaka wa Kuaga. 

Amir ul Mu ’minin Umar Ibn A1 Khattab, alikua pia ni Khalifah wa kwanza kutumia 
jina la Amir ul Mu’munin na hii ilikua baada ya kisa kifuatacho. 

Siku moja Labid Ibn Rabia na Adi Ibn Hatim waliwasili katika mji wa Madina 
wakitokea katika mji wa Kufa. Wakapumzika katika Msikiti wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na mara akatokea Amr Ibn A1 Aas na hivyo 
wakamwambia: ‘Mwambie, Amir ul Mu’minin kua tumekuja kuonana nae’, 
Amr Ibn A1 Aas akashangaa na kuwauliza imekuaje wanamwita Umar Ibn A1 
Khattab kama Amir ul Mu’minin, nao wakasema: ‘Sisi sote ni Waislam, na Umar 
ndie kiongozi wetu, kwa hivyo yeye ni Amir ul Mu’minin’, hivyo Amr Ibn A1 
Aas akasema : ‘Mmelipatia kweli, kwani ni jina muwafaka’, na kisha akaenda 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 










283 


kwa Umar Ibn A1 Khattab na kumwambia: ‘Ya Aniir ul Mu’minin, kuna watu 
wawili kutoka Kufah wamekuja na wanaomba ruhusa kuonana na wewe’. 

Umar Ibn A1 Khattab nae akashangaa kwa kuitwa ‘Amir ul Mu’minin’, hivyo 
akamuuliza Amr Ibn A1 Aas imekuaje hadi akawa amepata jina jipya, Amr A1 Aas 
akasema kua amewasikia kina Labid Ibn Rabia na Adi Ibn Hatim wakilitumia katika 
kumtambulisha yeye ambae ndie kiongozi wa Waislam, hivyo kwa kua na yeye 
limemvutia akaamua kulitumia. Hivyo Umar Ibn A1 Khattab akasema: ‘Tulikua 
tukitafuta jina muwafaka kuweka wazi wadhifa ninaoutumia, na hili hapa ni 
kweli jina muwafaka na la kuvutia’, hivyo baada ya kuwasikiliza na 
kuwatekelezea haja zao, akaitisha kikao na Waislam wakakubaliana kua jina hilo 
linafaa kutumika. Hivyo kuanzia siku hiyo Umar Ibn A1 Khattab akawa mtu wa 
mwanzo kuanza kutumia jina la Amir ul Mu ’minin. 

Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu alikua akitoa Fatwa kutokana na Ijtihad 
yake na mtizamo wake pia, na Waislamu walikua wakifanya Taqlid kwake na yeye 
mwenyewe alikua akimwambia, kila Qadhi aliekua akimpeleka sehemu nyengine 
kama vile alivyoambiwa Mua’dh na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 
Ukizichunguza Ijtihad za Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu utaona kua 
Fatwa zake, mara nyingi zina mfumo wa kunufaisha na kuboresha jamii, kiasi ya 
kua ikimbidi kupiga marufuku jambo, basi hulipiga marufuku hadi pale atakapohisi 
haina haja tena, na hapo ndio huruhusu jambo hilo au huliacha likaendelea. Mfano 
alipokataza kutoa pesa kutoka katika Bayt ul Maal kwa Waislam wapya au wale 
ambao walikua wanataka kusilimu, na pia alikua ni mtu wa mwanzo kuanzisha 
mfumo wa Qiyas katika kutoa hukmu. 

Wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, farasi walikua 
wakitumiwa kwa ajili ya safari na Jihad, hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam, akawa hakusanyi zaka ya wanyama hao, lakini katika uongozi wa Umar 
Inb A1 Khattab aligundua kua watu wanafuga farasi kwa ajili ya kupandikiza mbegu 
za kuzalisha farasi wazuri hivyo akaamua kuchukua zakkah inayotokana na farasi 
wanaofugwa kutokana na dhumuni hilo. 

Safari moja Umar Ibn A1 Khattab alipata habari kua wanawake wa kiislam na 
wanawake wa Kikafiri waliopo nchini Syria wanakoga katika mabafu ya jamii kwa 
pamoja, hivyo baada ya kupata habari hii Sayyidna Umar akamuandikia barua Abu 
Ubaydah Ibn Jarrah na kumwambia: ‘Nimepata habari kua katika maeneo yako, 
wanawake wa Kiislam wanaingia katika mabafu ya jamii na kukoga pamoja 
na wanawake wa Kikafiri. Hivyo nnataka jambo hili lisitishwe mara moja, 
kwani hairuhusiki kwa mwanamke wa Kiislamu kuonekana na mwanamke 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








284 

mwenzake wa Kikafiri wakati akiwa hajajisitiri’. Hivyo kutokana na amri hii 
Abu Ubaydah Ibn Jarrah akatangazia watu kwa kuwaambia kua : ‘Hairuhusiki kwa 
Mwanamke wa Kiislam kuingia katika mabafu ya jamii isipokua kwa kisingizio 
cha kua alikua anataka kukosha uso wake.’ 


Moja katika Ijtihad za Umar Ibn A1 Khattab kupitia katika Ijma ’a, ni kuizidisha 
adhabu ya mtu alietumia kilevi, mwanzoni ilikua mtu anaelewa huadhibiwa kwa 
kupigwa fimbo 40, lakini wakati wa Sayyidna Umar, adhabu hii ilibadilika na kuwa 
fimbo 80 na hii ilitokana na ushauri wa Ali Ibn Abi Talib pale walipojadiliana 
kuhusu Hadd al qadhf (Adhabu ya kusingizia) kua ‘Mtu anapokunywa ulevi 
hulewa na anapolewa husema maneno yasiyokua na maana na pia maneno ya 
uongo, adhabu ya Qadhf kusingizia mtu ni kupigwa fimbo 80, hivyo adhabu ya 
ulevi pia iwe ni kupigwa fimbo 80’, Hivyo Umar Ibn A1 Khattab na Masahaba 
wakakubaliana juu ya jarnbo hilo, na vile vile Wanazuoni hufanya Taqlid kwa Umar 
kwa kutumia hukmu hiyo hiyo kwa kila kitu kinachosababisha kulevya. 

Umar Ibn A1 Khattab alikua ni mtu wa kwanza kubadilisha fatwa inayohusiana na 
jambo la talaka tatu kwa pamoja, kwani wakati wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam aliihesabu talaka tatu kwa kauli moja ni kua talaka moja. Lakini 
wakati wa utawala wa Sayyidna Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu , kesi za 
talaka tatu kwa pamoja ikawa zinazidi kuongezeka. Hivyo ili kuzifanya zipungue 
akaamua kua mtu akitoa talaka tatu kwa pamoja ajue kua zimesihi zote tatu kwa 
pamoja. Hukmu ambayo Wanazuoni wa Madhhab ya Ibadhi, Hanafi, Maliki, Shafii 
na Hanbal wanaitekeleza kwa kufanya Taqlid kutokana na Ijtihad hiyo Umar Ibn A1 
Khattab. 

Kwa upande mwengine Sayyidna Umar aliondoa adhabu ya mwizi kukatwa mkono, 
katika kesi ya watumwa wa Hatib Ibn Abi Balta’h waliokamatwa wameiba ngamia, 
na baada ya kuwaangalia wale watumwa Sayyidna Umar akasema ‘Wallahi, 
nnaamini kua unawaweka na njaa’ na hapo akamlazimisha Hatib Ibn Abi Baltah 
alipe faini ya dirham 800, thamani arnbayo ilikua imezidi mara mbili zaid ya ngamia 
alieibiwa. (Al Sarakhasi, Ibn Hazim, Muwatta’, Kitab al-Sariqa, Bab ma la qat'a 
fih). 


Vile vile ni moja ya Ijtihad za Umar Ibn A1 Khattab kuondoa adhabu ya Had Al 
Sariqah (Adhabu ya Mtu alieiba) katika kipindi cha njaa kali, ingawa jambo hili 
halijazungumziwa katika Qur’an wala katika Sunnah lakini Umar Ibn A1 Khattab 
alilifikiria na akaona bora aiondoe kwa sababu ya shida ya wakati huo 
inayompelekea mtu kufanya uovu huo. Yahya Ibn Abu Kathir amesema: Umar Ibn 
A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu alisema ‘Usimkate mkono mwizi ambae ameiba 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








285 


tende katika kipindi cha njaa’, na Wanazuoni pia hufanya Taqlid kwa Umar 
kuhusiana na Ijtihad yake hiyo. 

Fatwa nyengine aliyoitoa Umar Ibn A1 Khattab baada ya kufanya Ijtihad yake ni 
pale alipokataza kwa Waislam kuwaoa wanawake wa Ahl al Kitab. Kutokana na 
Qur’an Muislamu mwanamme anaweza kumuoa mwanamke wa Ahl al Kitab kwani 
Qur’an inasema: 




Alyawma ohilla lakumu alttayyibatu wataAAamu alladhina ootoo alkitaba 
hillun lakum wataAAamukum hillun lahum waalmuhsanatu mina almu/minati 
waalmuhsanatu mina alladhina ootoo alkitaba min qablikum i tha 
ataytumoohunna ojoorahunna muhsineena ghayra musafiheena wala 
muttakhidhi akhdanin waman yakfur bial-eemani faqad habita AAamaluhu 
wahuwa fee al-akhirati mina alkhasireena (, Surat Al Maidah 5:5) 

Tafsir: Kuazia leo vimehalalishwa kwenu vyakula tayyibat (vilivyo halali) 
ambavyo Allah amekuhalalishieni. Vyakula vya ahlu al kitab ni halali kwenu na 
vyenu ni halali kwao.(Halali kwenu kuwaoa) wanawake wasafi miongoni mwa 
walioamini na wanawake wasafi miongoni mwa waliopewa vitabu (Mayahudi na 
Wakristo) kablayenu, mtakapowapa mahariyao kwa kutaka usafi (kuwaoa) wala 
si kufanya zina au kuwafanya wanawake wenu wa siri. Na yeyote yule asieamni 
juu ya umoja wa Allah na vipengele vyote vya Iman (kuamini umoja wa Allah, 
Malaika wake, Vitabu vyake, Mitume yake, Siku ya Malipo na Qadar), basi kazi 
yake yote ni bure na siku ya Kiama atakua ni miongoni mwa waliokula hasara. 

Katika wakati wa utawala wa Umar Ibn A1 Khattab, kulikua kuna Gavana wa 
Madina anaeitwa Hudhayfah A1 Yaman, hivyo kutokana na ruhsa iliyomo katika aya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








286 


hio ya Surat A1 Maidah akaona anaruhusika kumuoa mwanamke fulani wa Kiyahudi 
aliekua akitaka kumuoa na akamuoa, lakini habari hii alipoipata Umar Ibn A1 
Khattab alimfuata Hudhayfah na kumuamrisha amuache myahudi huyo. Hudhayfah 
Ibn A1 Yaman alijitahid kumuelimisha Umar kuhusiana na ruhsa aliyoipata kutokana 
na Qur ’an, lakini Umar alikataa na kumwambia kua: ‘Sisemi kua ni haramu kwako 
kumuoa, lakini katika wanawake hawa hakuna usafi, wala heshima hivyo 
ufisadi utaingia katika familia yako kutokana na tabia zao’ 


Si Hudhayfah tu bali pia walikuwemo Masahaba wengine waliokumbwa na mkasa 
huu kama vile Talha na Ka’ab Ibn Malik ambao pia Umar Ibn A1 Khattab 
aliwaamrisha kuwaacha wake zao hao, nao wakakubaliana nae na wakawaacha, 
Wanazuoni wametafautiana kuhusiana na kanuni hii kwani wengine hukubaliana na 
fatwa ya Umar Ibn A1 Khattab na kusema kua haipendekezwi, inachukiza kwa 
Muislam wa kiume kuoa wake wa Ahlu al Kitab, na wengine wanasema kua 
inaruhusika kwa sababu Qur’an imeruhusu jambo hilo. 

Umar Ibn A1 Khattab aliona kua akimuachia Hudhayfah, Talha na Ka’ab Ibn Malik 
kuwaoa Ahlu al Kitab , basi kuna uwezekano wa kua Waislamu wengine nao 
wataiuata mifano hiyo na jambo hilo huenda likawa ni miongoni mwa mambo 
yatakayoleta matatizo makubwa baadae katika jamii ya Kiislam. Umar alikua na sifa 
ya kiongozi mwenye kuona mbali, alisemaa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kua ‘Kama ingelikua kuna Nabii mwengine atakaekuja baada yangu basi 
angelikua ni Umar’. 

Hata hivyo, siku moja Maamun Ibn Mahram alimwambia Abd Allah Ibn Umar ‘Sisi 
tunaishi katika nchi ambayo ina Ahl Al Kitab wengi, Jee tunaruhusika kuwaoa 
na kula wanyama wao waliowachinja?’na katika kujibu kwake Abd Allah Ibn 
Umar akasoma aya mbili za Qur’an aya ya 5 ya SuratAl Maidah: 


^ IjJjl ^JJl fukj olAll ^l 

IjJjl J^JJl o Ij olojiJl y» olJo->s-JJtj ^Jo- 


JJ 




Ja SjA-'J I j-*3 J^-p - -L-S jlA>-l 




AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiN'AH 








287 


Alyawma ohilla lakumu alttayyibatu wataAAamu alladhina ootoo alkitaba 
hillun lakum wataAAamukum hillun lahum waalmuhsanatu mina almu/minati 
waalmuhsanatu mina alladhina ootoo alkitaba min qablikum i tha 
ataytumoohunna ojoorahunna muhsineena ghayra musafiheena wala 
muttakhidhi akhdanin waman yakfur bial-eemani faqad habita AAamaluhu 
wahuwa fee al-akhirati mina alkhasireena (Surat Al Maidah 5:5) 


Tafsir: Kuazia leo vimehalalishwa kwenu vyakula tayyibat (vilivyo halali) 
ambavyo Allah amekuhalalishieni. Vyakula vya ahlu al kitab ni halali kwenu na 
vyenu ni halali kwao.(Hala/i kweitu kuwaoa) wanawake wasafi miongoni mwa 
walioamini na wanawake wasafi miongoni mwa waliopewa vitabu (Mayahudi na 
Wakristo) kablayenu, mtakapowapa mahariyao kwa kutaka usafi (kuwaoa) wala 
si kufanya zina au kuwafanya wanawake wenu wa siri. Na yeyote yule asieamni 
juu ya umoja wa Allah na vipengele vyote vya Iman (kuamini umoja wa 
Allah,Malaika wake,Vitabu vyake, Mitume yake, Siku ya Malipo na Qadar), basi 
kazi yake yote ni bure na siku ya Kiama atakua ni miongoni mwa waliokula 
hasara. 

Baada ya kuimaliza aya hiyo akasoma aya ya 221 ya SuratAl Baqara isemayo:- 

jjj j spd yiyyfji hf cJjldi ijip 

y. yy yf iuij f.u jj- cjsyf i 


• T < o j| o jj. < /- ^ o s \ \ 

<|| OjjSJUj fy3~\ jjjj 


4 A 


'h 


Wala tankihoo almushrikati hatta yu/minna walaamatun mu/minatun khayrun 
min mushrikatin walaw aAAjabatkum wala tunkihoo almushrikeena hatta 
yu/minoo walaAAabdun mu/minun khayrun min mushrikin walaw 
aAAjabakum ola-ika yadAAoona ila alnnari waAllahu yadAAoo ila aljannati 
waalmaghfirati bi-idhnihi wayubayyinu ayatihi lilnnasi laAAallahum 
vatadhakkaroona .AL Baqara 2:221) 


Tafsir: Na wala msioe Al Mushrikati (Waliomshirikisha Allah) hadi 
watakapoamini, Kwa hakika mtumwa alieamini ni bora kuliko Mushrikati aliekua 
hurujjapokua atakupendezesheni, Na msiwaozeshe watoto wenu ( wa kike) kwa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








288 

Mushrikat hadi pale watakapomuamini Allah, kwa Hakika mtumwa alieamini ni 
bora kuliko Mushrikat alie huru ijapokua atakupendezesheni, Wao 
(Wanaomshirikisha Allah) wanakukaribisheni katika moto, lakini Allah 
anakukaribisheni katika Pepo, na msamaha umo katika idhni yake, na anaweka 
wazi aya zake kwa watu ili wakumbuke. 

A1 Maamun akamwambia Abd Allah Ibn Umar, ‘Lakini mimi nnazijua aya hizi 
zote mbili na nnazisoma, ninalotaka kulijua ni Uukmu yake kuhusiana na 
jambo hili’ na hapo Abd Allah Ibn Umar akarudia tena kusoma aya hizo bila ya 
kuelezea zaid na akakaa kimya. Wanazuoni wanasema kua kukaa kimya kwa Abd 
Allah Ibn Umar kua kunamaanisha hakuridhika na Muislam kuwaoa Ahl Al Kitab. 

Ash-Sha’bee anasema kua siku moja Ka’ab Ibn Siwaar alikua amekaa pamoja na 
Umar Ibn Al-Khattaab na mara akaja mwanamke akasalimia na kusema: ‘Ewe Amir 
ul Muuminun, Sikuwahi kumuona mwanamme bora kama mume wangu. 
Wallahi anasali wakati wa usiku na wakati wa mchana hua anafunga, hata 
wakati wa jua kali pia hua hafungui funga zake’. 

‘Umar akamuombea dua, na kumsifu halafu akamwambia ‘Sina la kusema 
isipokua kumsifu mtu kama wewe’, yule mwanamke akaona haya, 
akanyanyuka na kuanza kuondoka’. 

Ka’ab akasema, ‘Ewe Amir ulMuuminun, huhisi kua ulikua unatakiwa umsaidie 
kumtatulia matatizo yake na mume wake?’, Umar akasema ‘Unakusudia 
matatizo gani?’, Ka’ab akasema ‘Alikua anatoa malalamiko kuhusiana na 
mumewe’, Umar akasema, ‘Kweli hivyo ndiyo alivyokua akitaka 
kunifahamisha?’, Ka’ab akasema ‘Naam’. 

Hivyo Umar akaamrisha yule mwanamke akaitwe na alipokuja, Umar akamwambia: 

‘Unaruhusika kusema ukweli, kwa haki huyu bwana anasema kua, wewe una 
malalamiko juu ya mumeo, na kua mumeo hakai karibu nawe wakati wa usiku 
kwa kufanya Ibada?’. 

Yule mwanamke akasema: ‘Hakika, mie ni mwanamke na nnatamani kama 
wanayotamani wanawake wengine’. 

Hapo Umar akatoa amri akaitwe mume wa yule mwanamke na alipofika, Umar 
akamwambia Ka’ab: ‘Toa hukmu katika kesi yao’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









289 


Ka’ab akasema: ‘Amir ul Mu’uminun anayo haki ya kutoa hukmu zaid katika 
kesi yao.’ 

Umar akasema: ‘Nnasisitiza kua utoe hukmu baina yao, kwani kwa hakika, 
wewe uliyafahamu matatizo yao ambayo mimi nilikua sina uwezo wa 
kuyafahamu’ 


Ka’ab akasema: ‘Hakika, tuseme labda huyu mwanamke ana wake wenzake 
watatu na yeye ni wa nne, katika hali kama hiyo basi atakua na haki ya kua na 
mumewe siku moja katika kila siku nne. Kwa hivyo, hukmu yangu ni kua 
mume anatakiwa afanye Ibada zakekwa siku tatu mchana na usiku na siku ya 
nne ni siku ya kua na mkewe usiku na mchana’. 

Umar akasema: ‘ Wallahi, nimeshangazwa na hukmu yako kama vile 
nilivyoshangazwa na kuona kwako kua kuna tatizo baina yao. Nenda zako 
Basra kwani kuanzia sasa hivi wewe ni Qadlti wa Basra’ [ Mawsoo'ah Fiqh 'Umar 
Ibn Al-Khattaab .] 

Tukio hili linatuonesha namna Umar Ibn A1 Khattab alivyokua akiwaongoza watu 
watu wake, kiasi ya kua kila mtu alikua yuko huru kuzungumza nae chochote kile 
anachotaka bila ya wasi wasi, na uadilifu wake unaonekana katika jitihada zake kiasi 
ya kutoruhusu hata kosa dogo kupita bila kutatuliwa na kuhakikisha kua watu wote 
waliokua chini ya mamlaka yake wanapata haki zao wanazostahiki. 

Tukiangalia kwa undani zaid tukio hili tutaona kua, Allah Subhanan wa Ta’ala 
amewaumba viurnbe vyake wanaume na wanawake kama anavyosema katika Surat 
Yasin: 


Subhana alla dhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wamin 
anfusihim wamimma la yaAAlamoona (Surat Yasin 36:36) 


Tafsir: Ametukuka yule, alieumba vitu viwili viwili kwa kila kinachotoka ardhini 
na miongoni mwa na Nafsi zenu (Bani Adam wa kike na kiume), na vile 
wasivyovijua. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










290 

Hivyo, kila kiumbe kimoja kinamhitaji mwenzake kile cha kiume kinamhitaji kile 
cha kike na cha kike kina hitaji kile cha kiume. Na ni jambo la kawaida kwa 
wanawake kua na matamanio kama vile walivyokua nayo wanaume na pia ni jambo 
la kawaida wakati mwengine kwa wanawake wengine kua na matamanio zaid kuliko 
wanawake wengine kama vile ilivyo kawaida kwa wanaume wengine kua na 
matamanio zaid kuliko wanaume wengine, hivyo jambo la muhimu ni kutimiza 
matamanio hayo kwa njia za halali na kwa uadilifu, na kama baina ya mke na mume 
kuna mtu hakufanyiwa uadilifu basi anayo haki ya kudai haki yake kama vile 
alivyofanya mwanamke yule na ndio maana baada ya Umar kuhakikisha kuwepo 
kwa matatizo hayo baina yao hamkumkaripia yule mwanamke wala yule 
mwanamme, bali alitoa amri kupitishwa hukmu baina yao ili kila mmoja apate haki 
yake kwa uadilifu. 

Vile vile Umar fbn A1 Khattab, ingawa mwanzo alikua hajafahamu malalamiko ya 
yule mwanamke lakini, hakusita kumuuliza yule aliechini yake ambae alikua hana 
cheo chochote, na wala hakujisikia vibaya kufanya hivyo kutokana na unyenyekevu 
wake mbali ya ukubwa wa cheo chake, na vile vile tunaona unyenyekevu wa Ka’ab 
pia kwani aligoma kutoa fatwa wakati yeye akiwa hana mamlaka hayo hadi pale 
aliposisitiziwa na Amir ul Muuminun ndio akatoa fatwa hiyo. 

Umar fbn A1 Khattab alikua ni mtu wa mwanzo kuamrisha kusaliwa sala ya 
Taraweh kwa jamaa kama vile ambavyo tunavyofanya sasa hivi, kwani hap awali 
ilikua kila mtu anasali peke yake peke yake lakini kama anavyosema Abdur Rahman 
fbn Abdul Qari kua, ‘Siku moja katika usiku wa mwezi wa Ramadhani nilitoka 
nje na kuelekea msikitini pamoja na Umar Ibn A1 Khattab, na tukawakuta 
watu wanasali katika makundi tofauti tofauti, mtu mmoja anasali peke yake au 
mwengine anasalisha kundi nyumayake. Hivyo Umar akasema: ‘Kwa mtizamo 
wangu, itakua ni bora kuwakusanya watu hawa pamoja chini ya Qari mmoja 
(msomaji wa Qur’an ili awasalishe jamaa)’ hivyo akaamua kuwajumuisha kwa 
pamoja kusalishwa na Ubay Ibn K’ab. Siku nyengine tena nikatoka tena na 
Umar pamoja, na tukawakuta watu wanasali nyuma ya Qari wao. Umar 
akasema juu ya jambo hilo: ‘Hii ni Bida’a iliyobora kabisa! Lakini sala 
wasiyoisali, na hulala badala yake nibora kuliko hii wanayoisali’ (Imam 
Bukhari) 

Alisema Umar fbn Al-Khattaab: ‘Watu wenye furaha chini ya mtawala ni wale 
ambao wanafuraha kutokana na uangalizi wa yule anaewatawala na watu 
wenye hali mbaya zaid ni wale amabo wanahuzuni kwa sababu ya yule mtawala 
anaewatawala’ (Manaagib 'Umar, Ibn Al-Jawzee, u.k.130 ) 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAIl 
























292 

Umar Ibn Al-Khattaab alikua akiwaandikia magavana wake na kuwaambia: ‘Kwa 
mtazamo wangu jambo muhimu zaid katika mambo yenu ni Sala; yeyote yule 
asiepitwa na kipindi cha Sala basi hua anailinda Iman yake, lakini yule 
anaeidharau Sala basi pia atadharau mambo mengine yahusuyo Iman’ (At- 
Taareeqah Al-Hakamiyah, u.k.240 ) 

Umar Ibn Al-Khattaab alisema: ‘Hakuna uhusiano wowote baina ya Allah na 
mtu yeyote isipokua kupitia kwa utiifu wa mja huyo kwa Mola wake. \Taareekh 
At-Tabaree, 4/306) 

‘Umar Ibn Al-Khattaab aliusia: ‘Muombe Allah msaada akusaidie dhidi ya 
maovu ya Nafsi yako na matamanio yako kama vile unavyomuomba akusaidie 
dhidi ya maadui zako. \Al-Faarooq 'Umar Ibn Al-Khattaab, cha Muhammad 
Rashid Rida) 

Umar Ibn Al-Khattaab alisema: ‘Yeyote yule anafanya kama vile itakavyo Nafsi 
yake na kuendekeza matamanio basi hua ni mtu aliekula khasara na hamdhuru 
yeyote isipokua yeye mwenyewe. Na yeyote yule anaefuata Sunnah na 
akashikamana na Sharia’h na kufuata njia iliyonyooka, huku akitafuta kile 
ambacho walichonacho wale waliokuanacho wenye kumtii Allah, basi hua 
anafanya jambo sahih na hua ni miongoni mwa wenye kufuzu’ ( Taareekh At- 
Tabaree) 

Umar Ibn Al-Khattaab alisema: ‘Yule ambao yuko katika sehemu yenye cheo hua 
ni rahisi kwake kufanya makosa na kutumbukia katika dhambi, isipokua wale 
ambao wanalindwa na Allah, na hao wapo kidogo’ ( Futooh Ash-Shaam) 

Umar Ibn Al-Khattaab alimwambia Mu’awwiyah: ‘Ikiwa nitalala mchana basi 
nitakua nnawadharau watu walio chini ya Mamlaka yangu na nikilala usiku 
basi nitakua nnaidharau Nafsi yangu. Nitalalaje wakati nina majukumu mawili 
haya. Ya Mu ’awwiyahl \Futooh Misr Wa Al-Maghrib) 

Umar Ibn Al-Khattaab alisema: ‘Yeyote yule atakaemchagua mtu kwa sababu tu 
ya kumpenda au kwa sababu ni ndugu yake, na hamchagua kwa sababu 
nyengine yeyote basi ajijue kua amemsaliti Allah Subhanahu wa Ta’ala na 
Mtume wake Salallahu A ’layhi wa Salant. Na yeyote yule anaemchagua mfanya 
maasi huku akijua kua mtu huo ni mfanya maasi basi hua ni mwenye maasi 
kama yeye. \Al-Idaarah Al-'Askariyah Fee Ad-Dawlat Al-Islaamiyah, 1/66) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









293 


Umar Ibn A1 Khattab alimuusia Sa’d Ibn Abi Waqqas, ambae alikua ni kongozi wa 
jeshi lake, ‘Nakuhimiza wewe na wapiganaji wako ambao uko pamoja nao 
katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta’ala katika mazingirayote, kumuogopa 
Allah ni jambo muhimu katika kujitayarisha na makabiliano yenu na maadui 
zenu wakati wa mapigano hayo na ni mbinu nzuri wakati wa mapigano. 
Nnaknamrisha wewe na wale uliokua pamoja nao kua macho zaid na dhambi 
kuliko hata mnapokua macho na maadui zenu, kwani dhambi kwa jeshi la 
wapiganaji hua zinatisha zaid kuliko maadui zao, na Waislamu hua wanapewa 
msaada na Mola wao kwa sababu ya uasi wa maadui zao dhidi ya Mola wao. ’ 
( Al-Faarooq 'Umar Ibn Al-Khattab, cha Muhammad Rashid Rida ) 

Umar Ibn Al-Khattaab alisema: ‘Nnaapa kwa Allah, ambae hakuna Mungu 
isipokua Allah, kama ingelikua nna dhahabu zote na fedha duniani, basi 
ningelilipa ili kuokoka na kile kinachokuja baada ya kifo’ ( Saheeh At-Tawdhiq 
Fee Seerat Wa Hayaat Al-Faarooq) 

Mnamo mwaka 644 Sayyidna Umar Radhi Allahu A ’nhu alijeruhiwa vibaya baada 
ya kupigwa upanga wakati akisalisha sala ya alfajiri na Abu Lu’lu al Majusi mwenye 
asili ya Uajemi. 

Anasema Amr Ibn Maimun : ‘Siku aliyojeruhiwa Umar nilikua nimesimama 
katika safu na ilikua hakuna mtuu baina yangu na baina yake yeye isipokua 
Abd Allah Ibn Abbas, kila Umar alipokua akipita baina ya Safu basi husema : 
‘Simameni katika mstari ulionyooka’. Alipoona kua hakuna kasoro basi 
alieenda mbele na kulekea Qibla na kuanza kusalisha kwa Takbir, hua ni 
mwenye kusoma Surat Yusuf au An Nahl au Sura kama hizo katika Rakaa ya 
kwanza ili watu wapate kuwahi Jamaah. Mara tu baada ya kuanza Sala 
nikamsikia akisema Mbwa ameniua au amenitafuna, katika wakati huo Muuaji 
alikua anamchoma upanga wenye makali katika pembe zake zote mbili, na 
akaanza kuwachoma choma wote walio mbele yake hadi wakafikia watu 13 
ambapo 7 miongoni mwao walifariki. Mmoja kati ya Waumini aliwahi 
kumuona wakati anamjia hivyo akamrushia Joho na kisha kumrukia, alipoona 
tayari ameshakamatwa Muuaji huyo alijiua mwenyewe 

Umar akaukamata mkono wa Abd Rahman Ibn Awf na kumuashiria aendelee 
kusalisha, wale waliokuwepo karibu na Umar waliona kile nilichoona mie, 
lakini wengine wote waliokuwepo mbali hawakuona isipokua walisikia sauti ya 
Umar na kusema ‘Subhana Allah! Subhana Allah!’. Abd Rahman Ibn Awf 
akasalisha Sala fupi, baada ya kumaliza Umar akasema: ‘Ya Ibn Abbas! 
Fuatilia ni nani alienichoma Upanga’. Abd Allah Ibn Abbas akaangalia kisha 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








294 


akasema ‘Ni Mtumwa wa A1 Mughira!’. Umar akasema: ‘Yule Mhunzi?’. Abd 
Allah Ibn Abbas akasema: ‘Naam!’ Umar akasema : ‘AUah amlaani, kwani 
sikuwahi kumfanyia dhulma, Subhatt Allaltl Kwa kutonijaalia mie kufariki 
katika mikono ya mtu anaejiita kua yeye ni Muislam. Bila ya Shaka wewe na 
Baba yake mlikua mkipenda kua na Makafiri wasiokua Waarabu katika mji 
wa Madina’. Abd Allah Ibn Abbas akasema: ‘Ukitaka basi tutawaua’, Umar 
akasema : ‘La hasha! Kwani hamuwezi kufanya hivyo baada ya wao kua ni 
wenye kuzungumza Lugha yenu, Kukielekea Qibla chenu wakati wa Sala na 
kufanya Hija sawa sawa na mfanyavyo nyinyi.’” 

Baada ya kujeruhiwa huko aliishi kwa muda wa siku tatu na akafariki, katika siku 
tatu hizo za mwisho za uhai wake aliwachagua watu sita ambao wote wametabiriwa 
Pepo na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kuwaambia kati yao 
wachague mmoja awe kiongozi, watu hao walikua ni Uthman Ibn Affan Radhi 
AllahuA ’nhu, Ali Ibn Abi Taalib Radhi Allahu A’nhu, Zubayr Ibn A1 Awwam Radhi 
Allahu A ’nhu, Talha Ibn Ubayd Allah Radhi Allahu A ’nhu, Abd Ar Rahman Ibn Awf 
Radhi Allahu A ’nhu na Saad Ibn Abi Waqas Radhi Allahu A ’nhu na A’bd Allah Ibn 
Umar Radhi Allahu A ’nhu kua msimamizi wao. Hivyo Uthman Ibn Affan Radhi 
Allahu A ’nhu akachaguliwa na kukubalika. 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZI WA UTHMAN IBN AFFAN (24- 
35 A.H) 

Sayyidna Uthman Ibn Affan Ibn Abu A1 As Ibn Umayyah alizaliwa miaka saba 
baada ya kuzaliwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. Na aliingia katika 
Uislam akiwa na umri wa miaka 34 baada ya kushawishiwa na Sayyidna Abu Baqr 
as Siddiq Radhi Allahu A ’nhu, kwani Sayyidna Uthman Ibn Affan Radhi Allahu 
A ’nhu na Sayyidna Abu Baqr Siddiq Radhi Allahu A ’nhu walikua ni marafiki wa 
karibu. Sayyidna Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu alikua ni Amir ul Mu ’minin 
wa tatu na wa tatu katika watu kumi waliobashiriwa pepo. 

Sayyidna Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu alikua si mrefu wala si mfupi, si 
mweupe sana mwenye sura ya kupendeza,mwenye nywele na ndevu refu na mabega 
mapana. Alikua akiitwa ‘Dhu al Nurayn' au ‘Mmiliki wa nuru mbili’ kutokana na 
kuwaoa watoto wawili wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kwanza 
alimuoa Ruqayya bint Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam ambae aliumwa na 
kufariki baada ya vita vya Badri, baadae akamuoa Kulthum Bint Rasul Allah 
Salallahu A ’layhi wa Salam. Inasemekana pia aliitwa ‘‘Dhu al Nurayn ’ kutokana na 
kusoma sana Qur’an usiku, ambazo ni nuru mbili Qur’an na Qiyaamu Layl. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








295 


Utawala wa Sayyidna Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu ulidumu kwa miaka 
kumi na mbili, katika miaka sita ya mwanzo ya utawala wake ulipata kazi kubwa sio 
tu ya kuueneza uislam zaid bali pia ya kuujenga na kuuimarisha Uislam. Uthman Ibn 
Affan Radhi Allahu A ’nhu hakutoa Fatwa nyingi kama ilivyokua kwa Abu Baqr As 
Siddiq Radhi Allahu A ’nhu na kwa Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu na 
ilikua mara nyingi akifuata nyayo za Makhalifah waliomtangulia. Uthman Ibn Affan 
Radhi Allahu A ’nhu alitofautiana na Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu 
kidogo katika utawala, kwani Umar hakuwaruhusu waislam kuunda jeshi la majini, 
lakini Uthman aliruhusu, jambo ambalo lilisaidia kuingiza Uislam katika visiwa vya 
Cyprus, Crete, Corsia, Sardini na visiwa vyengine ambavyo vipi katika bahari ya 
Mediterenian, hivyo wanamaji wa kiislam wakawa wanafanya doria katika bahari 
ya Rumi kitu ambacho kilipunguza nguvu za Warumi katika maeneo ya Afrika 
Magharibi. 

Wakati wa Ukhalifa wa Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu na Umar Ibn A1 Khattab 
Radhi Allahu A ’nhu watu walikua wakiisoma Qur ’an katika lafdhi saba tofauti. Siku 
moja baada ya Hudhayfah kurudi katika Jihad akamwambia Amir ul Mu ’minin 
Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu kua kila alikopita ameona kua watu 
wanasoma Qur’an kwa lafdhiyao wenyewe. Watu wa Syria wanaisoma Qur’an kwa 
lafdhi ya Kisyria, Watu wa Kufah nao wanasoma kwa lafdhi yao, watu wa Basra pia 
wanasoma kwa lafdhi yao na hakuna hata mmoja anaefahamu lafdhi ya mwenzake, 
hivyo kuna haja ya kuiweka Qur’an katika lafdhi moja tu kwa waislamu wote, Amir 
ul Mu ’minin Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu akaamua bora isomwe kwa 
lafdhi ya Kikuraish ambayo haijabadilika kutokana na vizazi tofati. Hivyo 
akazibatilisha lafdhi sita na kubakisha lafdhi ya Kikuraish na kuzitawanya kopi zake 
katika maeneo ya Makkah, Yemen, Bahrain, Kufah, Basra na Shaam ambazo ndio 
hadi leo zinatumika kimataifa katika usomaji wa Qur’an , alisema Ibn Jarir. 

Lakini Imam Malik, Abu Fadhil Razi na Shaykh Ibn Jazri wanasema kua Uthman 
Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu hakuzibatilisha lafdhi sita zilizobakia bali aliifanya 
lafdhi ya Kikuraish ndio iwe ya kimataifa katika usomaji Qur’an kwa manufaa ya 
waislam kama ambavyo pia wanasema watafiti wa Qur’an na ndio maana Uthman 
Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu akaitwa ‘Jami al Qur ’an - Mkusanyaji wa Qur ’an’. 

Imam Ahmad na Wanazuoni wengine wa Hadithi akiwemo Imam Ibn Hibban na 
Imam al Hakim, wanasema kua Abd Allah Ibn Abbas alimuuliza Uthman Ibn Affan, 
Kwanini akaiweka Surah Al-Bara’ah (At-Tawba) baada ya Surah Al-Anfal wakati 
Surah A1 Bara ’ah ni miongoni mwa Mathani (Surahs zenye aya zisizozidi 100) na 
Al-Bara'ah ni miongoni mwa Mi'un (yenye aya kuanzia 100 na kuendelea). Abd 
Allah Ibn Abbas alisema, ‘Umeziweka pamoja bila ya kuweka 'Bism’illah ar- 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








296 


rahman ar-rahim’ na umeziweka kua miongoni mwa Surah ndefu (Tiwal), hivyo 
Uthman Ibn Affan akasema: ‘Mara kwa mara Surah ziliteremshwa kwa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ambapo zilikua na nambari za aya. 
Inaposhuka aya fulani alikua akimwita mtu na miongoni mwa waandishi wake 
na kumwambia ‘Iweke aya hii katika Surah ambapo pamezungumziwa kitu 
fulani na kitu fulani. Surah Al Anfal ilikua ni moja kati ya Surah za mwanzo 
zilizoteremshwa Madina na Surah Al Bara’ah ilikua ni mwishoni mwa Qur’an. 
Na maneno yake yanafanana hivyo nikafikiria kua Al Anfal ni sehemu ya Al 
Bara’ah’ Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam alifariki bila ya 
kuweka wazi kwetu sisi kama Al Anfal ni sehemu ya Bara’ah ama la.’ Hivyo 
anasema Sa'id Ibn Jubayr kua amesema Abd Allah Ibn 'Abbas kua: 

‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi waSalam hakujua mwisho wa Surah hadi 
pale inaposhushwa 'Bism ’illah ar-Rahman ar-Rahim', na akasema katika Hadith 
nyengine: 

‘Iliposhushwa Bism’illah ar-Rahman ar-Rahim basi ndio walijua kua Surah 
husika imemalizika.’ 

Kabla ya kutawala Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu, ilikua kuna Adhana moja 
tu katika sala ya Ijumaa, lakini kwa vile waislam waliongezeka na kua wengi, 
Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu akaona hamna madhara kuongeza Adhana 
ya pili katika sala ya Ijumaa, kama vile ilivyokua hamna madhara afanyavyo Bilal 
Radhi Allahu A ’nhu kwa kusali raka’a mbili za Sunnah kila anapotia udhu, ijapokua 
hakuna Sunnah kama hiyo. Na Masahaba wakakubaliana nae na jambo hilo 
likaendelea baada ya kufariki kwake, wakati wa Ali Ibn Abi Talib na hadi leo. 

Anasema Al-Sa ib Ibn Yazid: ‘Wakati wa uhai wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu na Umar Radhi Allahu A ’nhu 
, ilikua adhan ya Sala ya Ijumaa ikiadhiniwa baada ya Imam kukaa juu ya kiti 
chake. Lakini Waislam walipoongezeka kiidadi wakati wa Uthman Radhi 
Allahu A ’nhu , akaongeza adhan ya tatu, ambayo ilikua ikiitwa Al Zarwaa 
(Sehemu katika soko la Madinah)’ [Imam Al Bukhari]. Bukhari ameiita adhana 
kwa sababu alikua alikua akiihesabu Iqama (kukimu Sala) kua kama adhana ya pili. 

Kwa kua Uthman Ibn Affan alikua ni mtu mwenye uwezo kutokana na biashara zake 
alizokua akizifanya, alikua hachukua malipo kutoka katika Baytul Mal kwa ajili ya 
matumizi yake mwenyewe na pia alikua hachuku mshahara, lakini tofauti na Umar 
Ibn A1 Khattab, Uthman Ibn Affan alikua akipokea zawadi na kuwaruhusu watu wa 
familia yake kupokea zawadi kutoka kwa baadhi ya watu. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 
























298 


Hata hivyo katika kipindi chake maisha ya watu wake yalinawiri, uchumi ulikua 
mzuri na majumba makubwa na mapya yalijengwa, ikiwemo pamoja na miskiti 
takriban 5000 katika ardhi iliyo chini ya utawala wake. Masjid An Nabawi, Madina 
na A1 Kaabah ikaongezewa kupambwa kwake. 

Majumba ya kufikia wageni yaliongezeka na masoko pia yalizidi kua mengi 
kutokana na kukua kwa utawala huo. Mifereji ya kumwagilia maji yanayotokana na 
mito kwa wakulima iliongezeka katika maeneno ya mashamba yaliyoko Misri, lraq 
na Uajemi na katika maeneo ya mijini mahitaji ya maji ya visima yakaboreshwa zaid. 

Uthman Ibn Affan pia alituma ujumbe wa mwanzo wa waislam uliokua ukongozwa 
na Saad Ibn Abi Waqqas nchini China iliyokua ikitawaliwa na Kao Tsung aliekua 
mtawala wa Tang. 

Kumbukumbu zinaonesha kua Saad Ibn Abi Waqqas alisafiri kupitia bahari ya Hindi 
na aliwasili nchini China katika bandari ya Khanfu (Guangzhou) mnamo mwaka 
650, na Uislam ukawa unajulikana nchini China kama Yisilan Jiao (Dini iliyo safi). 
Saad Ibn Abi Waqqas aliishi Khanfu na kujenga msikiti wa Huaisheng ambao upo 
hadi hii leo. 

Katika kipindi cha utawala wa Uthman Ibn Affan mji wa Makkah ulikua unategemea 
mji wa Shuaiba kama bandari yao kuu lakini kwa kuondoa usumbufii Uthman Ibn 
Affan akaamua kujenga bandari mpya katika Mji wa Jidah. Umar Ibn A1 Khattab 
kabla ya kufariki kwake alitoa wasia wa kutofanyika mabadiliko yeyote kwa mwaka 
mzima katika watawala aliowachagua kuongoza miji mikubwa iliyomo ndani ya 
himaya ya Kiislam. Hivyo baada ya kupita kipindi hicho, Uthman akarekebisha kwa 
kuiunganisha Syria katika eneo moja ambalo lilikua limegawika katika sehemu mbili 
na vile vile akaiunganisha Misri katika eneo moja kwani katika wakati wa Umar Ibn 
A1 Khattab eneo hilo lilikua linajualikana kama Misri ya Kaskazini na Misri ya 
Kusini, halafu akaunda mkoa mwengine katika bara la Afrika ambao ulikua 
ukijulikana kama Al Maghrib ambalo kwa leo linahusisha maeneo ya nchi za 
Morroco, Algeria,Tunisia na Libya. 

Hivyo utawala wa Uthman Ibn Affan uligawika katika maeneo 12 ambayo yalikua 
ni Madina, Makkah, Yemen, Kufah, Basra, Jazira, Uajemi, Azerbaijan, Khurasan, 
Syria, Misri na Maghrib. Maeneo haya yalikua pia yamegawika katika miji mikuu 
ambayo ilikua ikiongozwa na Magavana, Qadhi na Maamir ambao walikua 
wakichaguliwa na Uthman Ibn Affan mwenyewe kwa kutumia barua ambayo 
huandikiwa mtu aliechaguliwa inayoelezea wajibu wake juu ya watu wake na 
mamlaka yake na hutakiwa kuisoma katika mkutano unaofanyika msikiti mkuu wa 
mji husika. 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








299 

Ukarimu mkubwa na huruma nyingi za Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu 
zilisababisha kujitokeza kwa mitihani katika miaka sita ya pili ya utawala wake, 
baada ya baadhi ya magavana wake kuvuka mipaka ya watawala na watawaliwa, 
arnbayo ilikuwepo wakati wa uongozi wa Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu, 
watu wengine wakasema kua alikua anawapendelea watu wa kabila lake la Banu 
Umayyad katika kugawa vyeo, n.k. Mitihani hii ilisababisha kukosekana utulivu 
katika baadhi ya miji na hatimae katika taifa zima, hivyo maadui zake wakaitumia 
nafasi hii na kuanzisha uasi na kupanga mikakati ya kumuua, baadae walifanikiwa 
kuiizingira nyumba ya Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu na kuingia ndani na 
kumuua katika siku ya Ijumaa mwezi 17 Dhul Hijja, 35 Al Hijr. 

IJTIHAD NA TAQLID KATIKA UONGOZI WA ALIIBN ABI TALIB (35-40 
A.H). 

Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu alikua ni Ibn Ami wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na alikulia katika nyumba ya Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam. Wakati Jibril A’layhi Salaam, anamshushia wahyi 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu 
A ’nhu alikuwa na miaka urnri wa kumi. Siku moja usiku aliwaona Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na mkewe Khadija Ummul Mu ’minin 
a Radhi Allahu A ’nhu wakiwa wanarukuu na kusjudu, akashangaa na kuwauliza 
kufanya hivyo ndio maana yake nini? Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akamjibu kua kufanya hivyo ni kumuabudu Allah Subhanah wa Taala, hivyo kama 
anataka anaweza kujiunga nao, Ali akasema kesho atamuuliza baba yake kama 
afanye hivyo ama la. lakini usiku kucha akawa akifikiria jambo hilo, na asubuhi yake 
akamfuata Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kumwambia ‘Wakati 
Allah aliponiumba mimi hakumuuliza baba yangu, hivyo kwa nini nimuulize 
baba yangu katika kumtumikia Allah?’. Hivyo akaingia katika Uislam na kuwa 
ni mtoto wa mwanzo na pia mwanamme wa mwanzo kuingia katika Uislam. Na 
wakati iliposhuka aya isemayo: 




Waan dh ir AAasheerataka al-aqrabeena (Surat Ash Shu ’ara 26:214), 
Tafsir: ‘Na wausie ndugu zako wa karibu ’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









300 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliwaalika jamaa zake katika ghafla 
ya chakula, na baada ya kula akawaelezea kuhusiana na Uislamu na kuwaliza ‘ Jee 

ni nani ambae yuko tayari kuungana nami kwa ajili ya Allah?’, watu wote 
wakakaa kimya, lakini Ali Ibn Abi Talib Radhi AllahuA ’nhu akasimama na kusema 
‘Mimi ndie mdogo wa mwisho miongoni mwa waliohudhuria hapa, Macho 
yangu yananiuma na miguu yangu ni myembamba na dhaif lakini nitajiunga 
nawe nikusaidie kwa chochote kile nitakachoweza’. Wote waliohudhuria ghafla 
ile, wakacheka sana. 

Lakini Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alikua na msimamo katika maneno 
yake hayo na kukabiliana na mitihani yote walioipata waislam. Kwani alikua ni yeye 
alielala kitandani kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika siku 
ambayo Maquraysh walikua wamepanga mipango ya kumvamia usiku na kumuua 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam. Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu 
A ’nhu alikua ndie aliekabidhiwa amana za watu wote ambazo alikua nazo Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ili azirejeshe kwa wenyewe baada ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuhama Makkah. Ali Ibn Abi Talib Radhi 
Allahu A ’nhu alipigana vita vyote vya mwanzo kwa ushupavu mkubwa sana. Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alimpenda sana Ali Ibn Abi Talib Radhi 
Allahu A ’nhu na alimuozesha, Fatimah bint Rasuul ambae ni mtoto wake wa 
mwisho. 

Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alikua ni si mrefu wala si mfupi, mwenye 
macho makubwa, asiekua na nywele nyingi lakini aliejaa ndevu zilizopakwa hina, 
alikua ni mwenye busara na l’lm ya kubwa ya Qur’an na Tafsir, na ilikua hakuna 
anaemkuta kwa ubora wa kutoa Hukm katika mji wa Madinah. Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam alipomchagua Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu 
awe Qadhi wa Yemen, alimuombea Dua, kwa kusema ‘Ya Allah uongoze moyo 
wake na mfanye awe mwenye kusema ukweli’. 

Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alikua akitumia Ijtihad zake mwenyewe 
katika Qiyas, Istishab (kuendelea kutumia ushahidi uliopatikana katika hukmu za 
walizotangulia na kupinga ushahidi uliokua haupo), al Istihsan (Kuuwacha ushahidi 
dhaifu ulio wazi, na kuchukua ushahidi wenye nguvu uliofichika), Istislah (kutafiita 
maslah zaid kwa ajili ya jamii kwa kutumia Sharia ’h), katika misingi ya kupanua 
madhumuni ya Sharia ’h. Wakati wa Amir ul Mu ’minin Umar Ibn A1 Khattab Radhi 
Allahu A ’nhu alimuuliza Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu kuhusu adhabu ya 
pamoja ya watu ambao walikua wanataka kuua. Ali akasema, ‘Ya Amir ul 
Mu’minin ! Ikiwa watu wameungana pamoja ili kuiba, jee utawakata mikono 



AL MIISTAKS HI F ABIJ MANAL DANAH 









301 

wote?’ Umar akajibu ‘Naam’, Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu akasema 

‘Inabidi ufanye hivyo katika kesi hii pia’. 

Siku moja Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu alisikia kua kuna mwanamke 
ambae mumewe ameenda kwenye Jihad na mwanamke huyo hua anaingiza wageni 
wa kiume nyumbani kwake. Hivyo aliamua atamtuma mtu akamwambie yule 
mwanamke kua asiingize wanaume nyumbani kwake wakati mumewe hayupo. Yule 
mwanamke ambae wakati huo alikua mjamzito, aliposikia kua Amir ul Mu ’minin 
anataka kufanya hivyo, aliingiwa na khofu sana na kukimbila kuonana na Umar Ibn 
A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu kabla ya kumtuma mtu huyo, kutokana na haraka 
hizo ile mimba ikatoka. 

Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu, alichanganyikiwa baada ya ujauzito wa 
yule mwanamke kutoka kwa sababu yake yeye. Hivyo akawaita Masahaba 
wakiwemo Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu, Uthman Ibn Affan Radhi Allahu 
A ’nhu na Abd al Rahman Ibn Awf Radhi Allahu A ’nhu ili kujadili khabari hiyo, 
nao wakamwambia : ‘Sio kosa lako, kwani wewe ulikua unajaribu kumuelimisha 
tu. ’ 

Hapo Umar akamgeukia Ali, akamuuliza jee unasemaje? Ali Ibn Abi Talib akajibu, 

‘Hawa watu wamezungumza, na ikiwa wamefanya jitihada zao zote kuhusu hili 
basi hamna tatizo, lakini ikiwa wamesema ili kukutoa khofu wewe basi 
wamekudanganya. Natumai Allah atakusamehe kwa Dhambi hii kwani anajua 
kua ulikua na nia njema. Lakini Wallahi, unatakiwa umlipie fidia mtoto huyu’ 
Umar Radhi Allahu A’nhu akasema ‘Ya Allah, Hakika umesema ukweli, hivyo 
usikae chini hadi pale utakapomaliza kuzikabidhi fedha hizi za fidya kwa watu 
wake’. 

Anasema Imam Ibn A1 Qayyim kua kutoka kwa Abu Daud, Ali Ibn Abi Talib alikua 
ni miongoni mwa wenye msimamo wa kua ‘Pale inapotokea kua mtu alie masikini 
akawa amekopa pesa kutoka kwa tajiri, lakini akashindwa kulipa kwa wakati 
kama walivyokubaliana kwa sababu ya umasikini wake, basi haitakiwi 
masikini yule aadhibiwe kwani kufanya hivyo ni kutomtendea haki masikini 
huyo.’ Sayyidna Ali Ibn Abi Talib hakuwahi kutoa adhabu inayohusiana na kesi 
kama hiyo, ilikua kama ikitokea basi humuapisha yule masikini ili kuhakikisha kua 
ni kweli kwa wakati huo hana uwezo wa kulipa na kisha masikini huyo huongezewa 
mda wa kulipa deni hilo, na ikiwa wale wanaomdai watamtisha basi mtu huyo 
hupatiwa ulinzi wa kumlinda kutokana na wale matajiri waliomkopesha. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









302 


Ali Ibn Abi Talib alikua akiangalia manufaa ya watu wake na jamii yote pia, Imam 
A1 Shafi’i anasema kua ‘Ali alikua na msimamo wa kua diyah (Fidya ya kulipia 
damu) ya yule alieuliwa itoke katika Bayt al maal, pale inapotokea kua mtu 
aliefanya kosa akafariki kutokana na adhabu aliyopewa’ na Imam Abu Hanifa 
alikua anatumia msimamo wa Ali Ibn Abi Talib kuhusiana na mambo ya hukmu za 
zakah pale aliposema kua ‘Zakah si lazima kwa ngamia anaetumika kwa ajili ya 
usafiri au yule mnyama anaetumika kwa ajili ya awamil (Mnyama anaetumika 
kwa ajili ya kufanyia kazi)’, na Imam Abu Daud amenukuu kauli ya Ali Ibn Abi 
Talib kua ‘Ali alisema kua haina haja ya kumlipia Zakkah mnyama anaetumika 
kufanyia kazi’, hivyo Ali Ibn Abi Talib alikua akijaribu kuondoa uzito wa kiuchumi 
juu watu wake aliokua akiwatawala. 

Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alichaguliwa kua Amir ul Mu’minin, baada 
ya kuuliwa Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu , kipindi hiki waislam walikua 
wamegawanyika makundi tofauti, utawala unayumbayumba na waliomuua Uthman 
Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu walikua bado hawajakamatwa. Hivyo baada ya kua 
Amir ul Mu’minin Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu aliona bora aimarishe 
utawala kwanza, kwa kuwaachisha kazi magavana wote waliokua chini ya utawala 
wa Uthman na kuchagua magavana wapya, lakini Muawiyah alikataa kua chini ya 
Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu hadi pale kitakapolipwa kisasi cha mauaji ya 
Uthman. Hivyo kukawa na mgongano baina yao, kwani ilikua ni vigumu kuwapata 
wauaji kwa wakati huo kutokana na hali ambayo si ya utulivu iliyoanza kabla hata 
kuuliwa kwa Uthman, na Ali alikataa kumhukumu yeyote yule bila ya kua na 
uthibitisho. 

Kuanzia kipindi ambacho Uthman Ibn Affan anauliwa hadi kipindi ambacho Ali Ibn 
Abi Talib anachukua uongozi, Aishah Ummul Mu’minina Radhi Allahu A’nhu 
alikua hayupo katika mji wa Madini kwa sababu alikua ameenda Makkah. Ukoo wa 
Banu Ummayyah na ukoo wa Banu Hashim ni katika koo bora za Kikurasih na ijapokua 
zi likua zina undugu kama tulivyoona katika asili yake lakini pia zilikua na aina fulani ya 
upinzani baina yao. Hivyo baada ya Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu kuchukua 
uongozi, watu wa Banu Ummayyad katika mji wa Madinah ambao ni Talha Ibn 
Ubaid Allah Radhi Allahu A ’nhu , Az Zubayr Ibn A1 Awam Radhi Allahu A ’nhu , 
Amr Ibn A1 Aas Radhi Allahu A ’nhu wakaelekea Makkah na kukutana na Aishah 
Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nhu, Talha na Az Zubayr walikua ni mashemegi 
wa Aishah Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nhu, kwani ndugu yake wa mwisho 
wa Aishah Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nhu aliolewa na Talha, na dada yake 
alikua ni mke wa Az Zubayr. Walipofika Makkah wakazungumza na Aishah Ummul 
Mu’minin Radhi Allahu A’nhu, kuhusu uamuzi wa Ali Ibn Abi Talib wa 
kutowachukulia hatua wauaji wa Uthman. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








303 


Hivyo wakaamua kua jukumu hilo walitekeleze wao, hapo wakakusanya jeshi na 
kuelekea Basra, kuwakamata wauaji na kulipiza kisasi cha mauaji ya Uthamn ibn 
Affan. Walipofika Basra, mji wa Basra ukawa chini ya Uongozi wao, Ali Ibn Abi 
Talib Radhi Allahu A ’nhu ambae alikua akijitayarisha kuelekea Syria kwa 
Muawwiyah ambae alikua anataka kujiengua chini ya Utawala wa Amir ul Muuminin 
Ali Ibn Abi Talib, aliamua kuakhirisha safari ya kuelekea kwa Muawwiyah baada 
ya kupata habari ya kina Aishah Ummul Mu ’minin Radhi Allahu A ’nhu na hivyo 
akaona bora kwanza akazungumze na kina Aishah Ummul Mu’minin Radhi Allahu 
A ’nhu, hivyo akaondoka na jeshi lake na kuelekea Basra na walipofika Khoreiba 
karibu na Mji wa Basra, walikutana na Aishah Ummul Mu’minin Radhi Allahu 
A ’nhu na wakakaa na kujadiliana na kukubaliana kua, umoja baina ya Waislamu ni 
jambo la muhimu zaidi hivyo, jambo la kufanya kwanza ni kuuweka sawa na 
kuunganisha utawala halafu ndio wafuatilie mambo ya kulipiza kisasi. 

Kwa bahati mbaya baadhi ya watu katika makundi haya mawili ya upande wa Ali 
Ibn Abi Talib na Aisha Urnmul Mu’minin wakaasi na kupinga muwafaka huo hivyo 
usiku wa siku hiyo wakawaua baadhi ya watu waliokuwepo katika kambi ya Aishah 
Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nhu na pia katika kambi ya Ali Ibn Abi Talib 
Radhi Allahu A ’nhu, mauaji yaliyosababisha siku ya pili yake asubuhi kutokea vita 
baina kambi mbili hizo za Waislam, vita hivi vilijulikana kama Vita vya Ngamia. 

VITA VYA MWANZO BAINA YA WAISLAMU: VITA VYA NGAMIA. 

Fitna na mtihani wa mwanzo miongoni mwa Waislam ilikua ni vita vya Ngamia. 
Vita hivi vilikua ni vita vya mwanzo kupiganwa baina ya Waislam katika historia ya 
Uislam, Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu na Aishah Ummul Mu’minin Radhi 
Allahu A ’nhu walijaribu kusimamisha vita hivyo lakini ikashindikana, hivyo Aishah 
Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nhu akapanda juu ya ngamia wake na kujaribu 
kusimamisha vita hivyo, kutokana na kufanya Aishah Ummul Mu’uminin kupanda 
juu ya ngamia wakati wa vita hivi, vita hivi viliitwa: Vita vya Ngamia’ na 
havikusimama hadi pale alipoangushwa Ngamia wa Sayyida Aisha Ummul 
Mu’uminin, na kuashiria ushindi kwa upande wa Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu 
A’nhu . Hapo Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu akamchukua Sayyida Aisha 
Ummul Mu’uminin Radhi Allahu A ’nhu na kumwambia kaka yake Sayyida Aisha 
Urnmul Mu’uminin Radhi Allahu A ’nhu alieitwa Muhammad Ibn Abu Bakar As 
Siddiq Radhi Allahu A ’nhu amshindikize hadi katika mji wa Madinah 


Baada ya Vita vya Ngamia, Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alitoa khutba na 
kutangaza kua amewasamehe wote wale waliokua wakimpinga katika vita hivyo, na 
kisha akamchagua binamu yake Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu kua 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








304 


Gavana mpya wa Basra, na kisha akamteua Qays Ibn Sad Ibn Ubadah A1 Ansari kua 
Gavan wa Misri, halafu akahamishi makao makuu ya utawala wake kutoka Madinah 
na kuuhamishia katika mji wa Kufah, nchini Iraq kwa sababu mji wa Madina ni mji 
Mtukufu na kutokana na hali ilivyokua alikua na wasi wasi kua huenda ikamwagika 
damu nyengine, hivyo bora imwagikie sehemu nyengine kuliko kumwagika katika 
mji Mtukufu. 

Kimbinu, uteuliwaji Qays fbn Sad fbn Ubadah A1 Ansari kua Gavan wa Misri, 
kulikua ni bora zaidi kwa sababu Qays Ibn Sad Ibn Ubadah A1 Ansari alikua ni mtu 
mwenye mtizamo wa mbali na misimamo, hivyo alikua ni tishio kwa Muawwiyah 
aliekua tayari ameshatangazia kujitenga. Vile vile Mji wa Kufah ulikua ni wenye 
manufaa zaidi kwa Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu katika wakati huo wa 
Utawala wake, kwanza kwa sababu alikua na wafuasi wengi katika mji wa Kufah, 
na vile vile mji huo uko karibu kimasafa na Mji wa Damascus anaoutawala 
Muawwiyah, kuliko mji wa Madina na ndio maana akaona bora ahamishie Makao 
Makuu yake katika mji huo wa Kufah. 

VITA VYA PILI BAINA YA WAISLAMU: VITA VYA SIFFIN 

Baada ya hapo Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu, alimuambia Muawiyyah kua 
inabidi akubali kua chini yake, lakini Muawwiyah akakataa kutii amri hiyo, hivyo 
Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu ikambidi atumie nguvu na kuamua na jeshi 
lake kuelekea Syria kwa Muawiyyah, walipofika katika maeneo ya Siffin 
wakakutana na majeshi ya Muawiyyah na wakapigana vita vilivyoitwa ‘ Vita vya 
Siffin 1 ambavyo inasemekana ndio chanzo cha kugawanyika kwa Waislamu baina 
ya Sunni na Shia. 

Vita hivi vilianza kupiganwa siku ya Jumanne mwezi mosi Safar mwaka 37 Al Hijr, 
mapigano yaliendelea kwa kwa siku kadhaa na mwishowe, Muawwiyah akauona 
ukweli wa kua atashindwa hivyo akamwita Amr Ibn A1 Aas Radhi Allahu A ’nhu na 
kushauriana kua bora wafunge Qur ’an katika mikuki yao, kama ishara ya kuonesha 
kusimamishwa kwa vita hivyo na Waislam warudi katika Qur ’an kutafuta suluhisho. 
Hivyo baada ya Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu kuona Qur’an katika mikuki 
yao akasimamisha vita, wakatoka wawakilishi wa Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu 
A ’nhu na Muawwiyah ambao ni Abu Musa al Ashari Radhi Allahu A ’nhu na Amr 
Ibn al-Aas Radhi Allahu A ’nhu na kuanza kujadiliana hadi wakapata suluhisho. 

Suluhisho hili liliwafanya baadhi ya watu wa Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu 
wafikao 10000 kugoma na kutaka kuendelea kupigana, kwani hawakuridhika na 
usuluhishi huo. Wakimpinga Muawwiyah kwa kumuasi Khalifah wa Kiislam na 



AL MllSTAKSHlF ABl MAiN'AL DAiNAH 








305 


kumpinga Ali Ibn Abi Talib kwa kukubali suluhu na Muawiyyah na kutaka Sharia ’h 
ifuate mkondo wake kutokana na msimamo wa aya ya Qur’an isemayo: 



Inni hukmu illa lillahi (Surat Yusuf 12:40) 

Tafsir: Kwa hakika hakuna hukmu isipokua itokayo kwa Allah pekee. 

Wakiwa na maana kua hamna suluhisho kabla ya kupitishwa kwa hukmu ya Allah. 
Hivyo wakaondoka na kuenda Kharuraa na wakawa wanaitwa Khawarij au 
waliotoka na kujitenga, lakini wao wenyewe wakawa wanajiita Al Muhakkimah 
wenye kusimamia Hukmu, jina lililotokana na maneno ‘Inni hukmu illa lillahV 
katika aya tuliyoiangalia. 

Masahaba wengi walikataa kujihusisha katika mapigano ya pande yeyote katika vita 
hivi viwili kwa kuogopa kumwaga damu za Waislam wenzao wakiwemo kina Saad 
Ibn Abi Waqqas, Muhammad Ibn Maslamah, Usamah Ibn Zayd, Abd Allah Ibn 
Umar na wengineo, ingawa walikua wakimuunga mkono Ali Ibn Abi Talib. 

Bukayr Ibn A1 Ashij amesema kua: ‘Mashaba waliopigana vita vya Badr, 
walibakia katika nyumba zao baada ya kifo cha Uthman, na hawakutoka 
isipokua wakati wa kuelekea katika Makaburi yao.’ (Imam Abd Al Barr katika 
Al Tahmid) 

Anasema Muhammad Ibn Sirin : ‘Wakati Fitna ibpoanza, idadi ya Masahaba 
ilikua ni watu 10000, na waliopigana katika vita hivyo hawakufikia Masahaba 
40.’ (Muammar Ibn Rashid, Al Jam ’i) 

Udaysa Bint Ahban anasema: ‘Wakati Ali Ibn Abi Talib alipokuja Basra, alikuja 
kwa baba yangu, na kusema ‘Ya Abu Musbm jee utanisaidia?’ Nae akajibu 
‘Ndio!’ kisha baba yangu akamtuma mfanyakazi wake wa kike na 
kumwambia: ‘Niletee Upanga wangu’, na alipoletewa akautoa upanga huo 
katika ala yake. Upanga huo ulikua ni upanga wa mbao, kisha akamwambia 
Ali ‘Ya Khalili (Ewe kipenzi changu)! AHekua Binamu yako (akimaanisha 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam), alinitaka niape kua 
itakapotokea Fitna basi nitatumia Upanga huu. Hivyo ukitaka nitakusaidia’, 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









306 


Ali Ibn Abi Talib akasema: ‘Mimi nahitaji msaada wako sihitaji Upanga 
wako .'(Sunan Ibn Majah, Kitab al-Fitan) 

Anasema Abu Aliyah kua: ‘Wakati wa Utawala wa Ali na Muawwiyah, mimi 
nilikua kijana mdogo anaependa kupigana kuliko kula vyakula vitamu, Hivyo 
nikajitayarisha na kuenda katika uwanja wa vita kupigana na nilipofika, 
nikaona safu mbili ambazo hazina mwisho. Wakati safu moja iliponadia 
Takhirl Na Safu nyengine ikanadia Takbir!, na Safu moja ilipozidisha ari na 
nyengine ikafanya hivyo hivyo, hivyo nikajiuliza, hapa upande gani ni wa 
Makafir?: Hivyo hapo hapo nikageuka na kuondoka katika uwanja huo.’ ( Siyar 
A ’alam al Nubula) 

Ummu Malik A1 Buhziyah anasema: ‘Amesema Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam kua: Mtu bora katika wakati wa Fitna, ni yule mwenye 
kujitenga yeye na mali yake, akasali na akatekeleza wajib wake juu ya dini 
yake, na yule mtu atakaekamata hatamu za farasi wake, kwa ajili ya Allah na 
akawatisha maadui zak e’(Musnad Imam Ahmad) 

ABD ALUAH IBN ‘ABBAS NA AL MUHAKKIMAH. 

Abd Allah Ibn‘Abbas Radhi Allahu A’nhu alimfuata Ali Ibn Abi Talih Radhi 
Allahu A ’nhu na kumuomba akazungumze nao Khawarij hao, hata hivyo Ali Ibn 
Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alisita kwanza kwa kuogopa kua yanaweza kutokea 
matatizo kwa binamu yake huyo, lakini baadae akamruhusu Abd Allah Ibn ‘Abbas 
Radhi Allahu A ’nhu akazungumze nao, alipofika aliwakuta wameshughulika katika 
Ibada, akajaribu kuzungumza nao na ingawa baadhi yao waligoma kuzungumza nae 
lakini wengine walikubali kumsikiliza, Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu 
akawaambia: ‘Hebu niambieni, Jee kuna kosa gani alilokukoseni binamu wa 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, mume wa mtoto wake na 
miongoni mwa waliokua wa mwanzo kumuanini?’ 

AlMuhakkimah wakatoa hoja tatu arnbazo hawakubaliani na Ali Ibn Abi Talib Radhi 
Allahu A ’nhu : 

Kwanza: Amechagua watu kutoa hukmu katika mambo yanayohusu Dini ya Allah 
Subhanahu wa Ta’ala - Yaani Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu amekubali 
kusuluhishwa kwake na Muawiyyah kupitia kwa Abu Musa A1 Ashari Radhi Allahu 
A ’nhu na Amr Ibn al-Aas Radhi Allahu A ’nhu. 

Pili: Alipigana bila ya kuchukua mateka baada ya kushinda; 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








307 


Tatu: Hakutilia mkazo mamlaka yake ya Amir ul Mu’minin wakati wa suluhisho 
hilo, ijapokua Waislam walikua nae na kumuunga mkono kua yeye ndie Amir ul 
Mu ’minin wao wa haki, kwao wao hili lilikua ni jambo ambalo limeonesha udhaifu 
wa Ali Ibn Abi Talib. 


Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu akawajibu kwa kuwambia; ‘Ninukuu 
aya za Qur’an na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam , 
ambazo matatizo nazo kuhusiana na madai yenu? Jee mtakua tayari 
kubadilisha msimamo wenu ikiwa Ali yuko Sahih?’, Al Muhakkimah wakaitikia 
kua wako tayari. 


HapoAbdAllah Ibn ‘Abbas RadhiAllahuA’nhu akaendelea ‘Kuhusiana na hoja 
yenu kua Ali amechagua watu kutoa hukmu katika mambo yanayohusu Dini 
ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala , Allah Subhanahu wa Ta ’ala amesema : 


(JAP U £jx* 

Ya ayyuha alladhina amanoo la taqtuloo alssayda waantum hurumun waman 
qatalahu minkum mutaAAammidan fajazaon mithlu ma qatala mina 
alnnaAAami yahkumu bihi dhawa AAadlin minkum. (Surat Al-Maeda 5:95) 

Tafsir ‘Enyi mlioamini msiuwe wanyama wa kuwinda katika Ihram wakati wa 
Hija (au Umra), ikiwa yeyote Yule miongoni mwenu atafanya hivyo, itabidi atoe 
kafara ya mnyama mmoja wa kufuga kwa mmoja aliewindwa na hukumuni kwa 
kutumia watu wawili waadilifu miongoni mwenu ’. 


Abd Allah Ibn ‘Abbas akaendelea : Nnatoa hukmu, Wallahi! Jee hukmu 
inayotolewa na watu kuhusiana na kuzuia kumwaga damu yao, kuokoa maisha 
yao na kuleta amani baina yao, haina thamani zaidi ya ile hukmu juu ya 
Sungura ambae thamani yake ni robo ya Dirham?’, Al Muhakkimah wakajibu 
kua bila shaka suluhisho miongoni mwao ni bora kuliko kuuwa mnyama wa 
kuwindwa wakati wa Ihram, jambo Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameruhusu 
suluhisho kuptia kwa Bani Adam. Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu 
akauliza ‘Jee tumekubaliana kuhusu jambo hilo?’ Al Muhakkimah wakajibu 
‘Allahumma, Naam tumekubaliana!’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








308 


AbdAllah Ibn‘Abbas Radhi Allahu A’nhu akaendelea ‘Kuhusiana na hoja yenu 
ya Pili kua Ah ahpigana lakini hakuchukua mateka baada ya kushinda kama 
vile alivyofanya Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, Jee kweli 
mnataka kumchukua mama yenu Aisha, kama mateka na kumfanya kama 
sawa na waliotekwa? Kama jibu lenu ndio basi mmeinga katika Kufr, na 
mkisema si mama yenu mmeingia katika Kufr pia, kwani Allah Subhanahu wa 
Ta’ala anasema: 



Alnnabiyyu awla bialmu/mineena min anfusihim waazwajuhu ommahatuhum 

(Surat Al Ahzab 33:6). 

Tafsir: ‘Mtume yuko karibu na walioamini kuliko wao wenyewe na wake zake 
ni mama zao.’ 

Abd Allah Ibn ‘Abbas RadhiAllahuA’nhu akaendelea ‘Hivyo chagueni kwa Nafsi 
zenu mnalolitaka’. Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu akauliza ‘Jee 
tumekubaliana kuhusu jambo hilo?’ Al Muhakkimah wakajibu ‘Allahumma, 
Naam tumekubaliana!’ 

Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu akaendelea ‘Kuhusiana na hoja yenu 
ya Tatu kua Ali Ibn Abi Talib hakutilia mkazo cheo chake cha Amir U1 
Muu mi ni na amekisalimisha, Jee mnakumbuka kua Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, Jee mnakumbuka katika Hudaybiyyah aliweka 
sharti la kua washirikina waandike katika mktaba wa Hudaybiyyah kua Hivi 
ndivyo alivyokubaliana Mtume wa Allah Subhanahu wa Ta’ala, na washirikina 
wa Makkah wakasema ‘Kama sisi tulikua tunakubali kua wewe ni Mtume wa 
Mungu, tusingelikuzuia wewe kuenda kwenye AI Kaaba na wala 
tusingelipigana nawe, hivyo badala yake andika Muhammad Ibn Abdullah, 
hapo Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akakubaliana nao 
matakwa yao na kusema Wallahi mimi ni Mtume wa Allah hata kama 
wakinikataa’, hapo Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu akawauliza Al 
Muhakkimah ‘Jee tumekubaliana kuhusu jambo hilo?’ Muhakkimah wakajibu 
‘Allahumma, Naam tumekubaliana!’ 

Baada ya kumaliza kuzungmza na Al Muhakkimah hao, watu 6000 wakakubaliana 
nae na kurudi chini ya uongozi wa Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu lakini 
waliobakia 4000 wakakataa na kubakia katika Al Muhakkimah. Ali Ibn Abi Talib 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








309 


Radhi Allahu A ’nhu akaulizwa jee hawa waliojitenga hawakuamini au la? Na hapo 
akajibu ‘La, kwani wao wamekimbia kutoka katika kutokuamini’ kisha 
akaulizwa jee ni wanafiq? Ali akajibu, ‘La, kwani wanafiq humkumbuka Allah 
kidogo’ akimaanisha kua watu hawa wana iman na wanamkumbuka Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala . Hivyo akaulizwa sasa ni kina nani hawa? Hapo akajibu 
‘Hawa ni watu waliopotea njia, wamekua vipofu na pia hawataki kusikia, 
wametuasi na wamepigana na sisi hivyo na sisi inatubidi tupigane nao’. 


Katika kipindi cha Utawala wake Ali Ibn Abi Talib R.A, aliwakuta watu wakiwa 
wanagombana hivyo akasimama ili kuwatatulia ugomvi huo, katika kusimam kwake 
akawa ameegemea ukuta, hivyo mmoja kati ya watu wanaopatanishwa akamwambia 

Ali Ibn Abi Talib: ‘Ya Amir ul Mu’uminun ukuta uliouegemea ni mbovu 
utakuangukia’, hapo Ali Ibn Abi Talib akamjibu: 



Allahu waliyyu alla dhi na amanoo (Surat Al Baqarah 2:257) 

Tafsir: Allah ni mlinzi wa wale walioamini. 

Ali Ibn Abi Talib akaendelea na kusikiliza kesi hiyo kwa pande zote mbili na kisha 
akawatatulia ugomvi wao. Mara tu baada ya kumaliza kutatua ugomvi huo na 
kuondoka sehemu hiyo, ukuta huo wote ukaanguka chini. 

Mwaka 657 Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alipigana na Al Muhakkimah na 
kuwashinda katika vita vya Nahrawan na Al Nukhayla na kufanikiwa kumuua 
kiongozi wao waliemteua ambae alikua ni Sahaba asiekua na asili ya Quraysh 
aliekua akijulikana kwa jina la Abd Allah Ibn Wahb al Rasibi, lakini hata hivyo 
Khawarij wengine wakakimbia na kuanza kueneza propaganda kua Ali, Muawwiya 
na Amr Ibn A1 Aas Radhi Allahu A ’nhu wote si viongozi halali wa kiislamu na 
kuamua kutatua matatizo kwa kuwaua Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu , 
Muawiyyah Radhi Allahu A ’nhu na Amr Ibn A1 Aas Radhi Allahu A ’nhu . Kwa 
bahati siku ambayo walipanga mipango ya kuwaua, Amr Ibn A1 Aas Radhi Allahu 
A ’nhu aliumwa hivyo hakuenda kusali msikitini sala ya alfajiri na wakamkosa, kwa 
upande wa Muawiyyah alipigana nao waliotaka kumuua akawashinda na 
wakakimbia, lakini kwa upande wa Sayyidna Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu 
walimuuwa wakati akisalisha sala ya alfajiri na aliemuua alikua ni Kharuri aitwae 
Abd ul Rahman Ibn Muljam, mnamo mwaka 661. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








310 


SURA YA NNE 


tiJJi ^JjLaj jyL«jjJl Oji 3;-^ s-jJjl jjjl-^Jl jjL«jjJl A>tXj Sf^> 

aMI (|J|3 N^JU> jJll lj-fl-Xj jl S/j L? ^ j<* jr~^-® 

<l|> jyv2jjl 

La yattakhidhi almu/minoona alkafireena awliyaa min dooni almu/mineena 
waman yaiAAal dha lika falaysa mina Allahi fee shay-in illa an tattaqoo 
minhum tuqatan wayuhadhdhirukumu Allahu nafsahu wa-ila Allahi 
almaseeru (Surat Al Imran 3:28) 

Tafsir: Msiwaachie Waumini wakawachukulia Makafiri kua iti Auliyah 
(wanaowaunga ntkono au wasaidizi) wao, badala ya Waumini wenzao, na yeyote 
yule atakaefanya hivyo basi kantwe hatosaidiwa itaAIIah kwa njiayeyote, 
isipokua pale mnapokua na khofu inayotokana tta hatari kutoka kwao. Na Allah 
anakuhadhirisheni (dhidi ya adhabu yake )Na kwa Allah ndio Marejeo ya 

mwisho. 


UTAWALA WA BANU UMAYYAD WA DAMASCUS. 

Baada ya kuuliwa Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu, baadhi ya waislamu 
walikubaliana kua Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu ambae alikua 
na umri wa miaka 37 achukue uongozi, lakini Muawiyyah alikataa kuukubali 
uongozi huo na akajitaarisha kupigana vita, hivyo Hasan Ibn Abi Talib hakupendelea 
kutokea mapigano mengine baina ya Waislamu kwa sababu ya kugombania 
madaraka, kwani aljifunza mengi baada ya mauaji ya Uthman Ibn Affan Radhi 
Allahu A ’nhu kwa sababu Hasan Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alikua ni mmoja 
kati ya watu waliokua wakiilinda nyumba ya Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu 
kabla ya wauaji wa Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu kuruka ukuta wa 
nyumba hiyo na kumuuwa Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu. 


Tukio hilo lilisababisha umwagaji mkubwa wa damu ya Waislam, hivyo ili kuzuia 
vita na umwagaji damu zaid baina ya Waislam kwa Waislam Hasan alifanya 
makubaliano na Muawwiyah na kukubaliana kumwachia uongozi, kitu ambacho 
kilipelekea kuzaliwa kwa Utawala wa Kikhalifah wa Ukoo wa Banu Umayyah (Al- 
Hilafa al-Umayyah) ulilokua na makao makuu yake Damascus nchini Syria. Mwaka 
huu wa makubaliano hayo ya Hasan Ibn Ali Ibn Abi Tali kumuwachia Uongozi 


AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 











311 

Muawwiyah Ibn Abu Sufyan ukawa unajulikana kama ‘Aamu Al Jamaah’’ yaani 
Mwaka wa Umoja, kwani Waislam walirudi na kua chini ya Kiongozi mmoja tangu 
baada ya kumalizika kwa Fitna. 

Ingawa watu wa Kufah hawakulurahia uamuzi huo wa Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib 
Radhi Allahu A ’nhu kwani ni kiongozi wao lakini alijaribu kuwathibitishia ubora 
wa uamuzi wake huo hadi wakakubali. Baada ya makubaliano hayo Hasan Ibn Ali 
Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu alihama kutoka katika mji wa Kufah yeye na 
ndugu yake Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib na kuhamia katika mji wa Madinah 
ambako aliishi hadi kufariki kwake miaka kumi baadae. 

ABD ALLAH IBN ABBAS NA MUAWWIYAH. 

Siku moja Abd Allah Ibn 'Abbas alikwenda Sham kwa Mu'awiyah, alipofika 
akawakuta watu wakubwa wakubwa watokao katika ukoo wa Quraysh miongoni 
mwao akiwemo Sa'id Ibn al-'Aas ambae alikua amekaa pamoja na Mu'awiyah. 
Wakati Abd Allah Ibn 'Abbas anaingia ukumbini hapo, Muawwiyah akamwambia 
Sa’id Ibn A1 Aas: ‘Ya Said! Wallahi, leo nitamuuliza Ibn Abbas masuali ambayo 
hatoweza kuyajibu’, Said Ibn A1 Aas akamjibu: ‘Kamwe, Ibn Abbas 
hatoshindwa kukujibu masuali yako’. 

Mara baada ya Abd Allah Ibn Abbas kusalimia na kukaa kitako, Muawwiyah 
akamuuliza Abd Allah Ibn Abbas : ‘Ya Ibn Abbas! Jee unamtazamo gani juu ya 
Abu Bakr?’ 

Abd Allah Ibn Abbas akajibu : ‘Namuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
amuingize Abu Bakr katika rehma, kwani alikua ni mwenye kuifuata Qur’an , 
alikua mbali na upotovu, na alikua hana sifa ya kufanya vitendo sivyo. Alikua 
akikataza maovu na mwenye kujaa/7wz ya Dini. Alimuogopa Allah, alisimama 
na kumuabudia mbele yake wakati wa usiku, na alikua akijidhibiti kwa 
kufunga wakati wa mchana, aliokolewa kutokana na maovu ya dunia. Alijitolea 
kufanya uadilifu pamoja na viumbe wa Allah, kwa kuamrisha na kushikamana 
nayo. Alimshukuru Allah katika hali zote, na alimkumbuka Allah asubuhi na 
jioni. Alikua mkatili katika kuikaripia na kuirekebisha Nafsi yake na hivyo 
aliwaacha mbali marafiki zake kwa Ucha Mungu wake, hikma zake, uadilifu 
wake, kuachana mambo ya dunia, kuishughulikia Nafsi yake, kumtegemea 
Allah kwake. Namuomba Allah amuadhibu hadi siku ya Kiama yeyote yule 
atakaemvunjia heshima yake’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








312 


Muawwiyah akamuuliza Ibn Abbas : ‘Jee unasema kuhusiana na Umar Ibn A1 
Khattab? 

Abd Allah Ibn Abbas akajibu : ‘Namuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
amuingize Abu Hafs (Umar Ibn A1 Khattab) katika rehma zake, Wa Allahi 
nnasema: Alikua ni nguzo ya Uislam, mwamvuli wa walio dhaifu, kasri ya 
hunafa (wakweli,walioamini), ngome ya viumbe, msaidizi wa wenye matatizo. 
Alisimami ukweli, ustahmilivu na kinaya hadi pale Allah alipoifanya dini yake 
kua juu, nchi zikafunguliwa; na Allah akakumbukwa ardhini kando kando ya 
mito na bahari, milimani, mashambani na misituni. Alizikabili lugha chafu kwa 
heshima, ahmshukuru Mola wake katika wakati wa shida na raha, na 
alimkumbuka Allah kila wakati. Namuomba Allah amuadhibu hadi siku ya 
Kiama, yeyote yule atakae mchukia’ 

Muawwiyah akamuuliza Ibn Abbas : ‘Jee unasemaje kuhusiana na Uthman Ibn 
Affan? ’ 

Abd Allah Ibn Abbas akajibu : ‘Namuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
amuingize Abu Amr (Uthman Ibn Affan) katika rehma zake: Wallahi nnaapa 
kua, alikua ni mwenye kuheshimika sana katika familia. Alidumisha uhusiano 
mzuri na watu wengine, alikua ni mwenye Subra miongoni mwa wenye 
kujitolea kwa ajili Allah. Alisali Tahajud katika nyakati za mwishoni za usiku, 
alikua ni mwenye kulia sana pale Allah anapokumbukwa mbele yake, alikua ni 
mwenye kufikira kwa ajili ya manufaa ya Waislam usiku na mchana, alikua ni 
wa mwanzo kusimama kwa ajili ya mambo mema, na daima alikua tayari 
kujitolea kwa ajih ya mambo mema, alijitenga na mambo yenye kuangamiza 
(kesho Akhera), alikua ni yeye alielilisha jeshi la Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam katika vita vya Tabuk, na aliemilikisha visima vya maji kwa 
Waislam. Ahkua ni mume wa watoto wawili wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salant. Namuomba Allah amuadhibu, hadi siku ya Kiama yeyote 
yule atakaemdhalilisha.’ 

Muawwiyah akamuuliza Ibn Abbas : ‘Jee unasemaje kuhusiana na Ah Ibn Abi 

Talib’. 


Abd Allah Ibn Abbas akajibu: ‘Namuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
amuingize Abu al Hasan katika rehma zake. Wallahi nnapa alikua ni tangazo 
la uongofu, pango la ucha Mungu, makazi ya hikma, mlima wa mambo mema, 
muangaza kwa wanasafiri katika usiku wa kiza, alikua ni muitaji wa njia 
iliyonyooka, na Mwanazuoni wa Kitabu cha Allah. Alisimama na msimamo 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








313 

sahih wa tafsiri ya Qur’an na khutba ni zenye ukumbusho, Alishikamana na 
njia za uongofu, alipinga dhulma, na njia zenye kuangamiza. Alikua ni mmbora 
miongoni mwa walioikubali Imani na kuupata Ucha Mungu. Alikua kiongozi 
wa walioivaa ngome; Mcha Mungu zaid miongoni mwa waliosimamia haki na 
usawa, na mwalimu aliefanikiwa zaid, baada ya Mitume na Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. Alikua ni miongoni mwa waliosali mwanzo mwa 
walioelekea qiblatayn (Jerusalem na Makah) katika sala. Hakuna mwenye 
kuweza kudai kua anaenda sambamba nae. Alikua ni mume wa mwanamke 
bora (Fatima Bint Rasul), na ni baba wa wajukuu wawili wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. Sijawahi kuona anaefanana nae na kamwe 
sitowahi kuona hadi siku ya Kiama anaefanana nae. Namuomba Allah 
amuadhibu hadi siku ya Kiama, yeyote yule anaemlaani’ 

Muawwiya akasema : ‘Jee unasema kuhusiana na Talha na Az Zubayr?’ 

Abd Allah Ibn Abbas akajibu : ‘Namuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
awaingize wote hao katika rehma zake: Wallahi walikua ni wacha Mungu, 
waliojitakasa na ni miongoni mwa waliojisalimisha katika matakwa ya Allah. 
Walikua ni wasafi na wenye kuwasafisha wengine, wameshuhudia, na 
Wanazuoni wa Uislam. Wamefanya makosa, na Inshaa Allah, Allah Subhanahu 
wa Ta’ala atawasamehe. Walikua ni katika Masahaba wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam tangu mwanzo na waliisaidia Dini ya Allah, na 
walikua ni wenye kufanya mema.’ 

Muawwiyah akauliza : ‘Jee unasemaje kuhusiana na A1 Abbas?’ 

Abd Allah Ibn Abbas akajibu : ‘Namuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
amuingize Abd ul Fadhl katika rehma: WaAllahi yeye na Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam wametoka katika mti mmoja. Alikua ni burudani 
ya macho yake na alichaguliwa na Allah. alikua ni pango la Ummah na ni 
kiongozi wa Ami zake Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam. 
Kutokana na muono wake alivikiuka vikwazo vyote na alikua na mtizamo 
mkubwa sana katika mambo mengi. Alipambwa na ufahamu wa I’lm. Ucha 
Mungu wa watu wengine hauna thamani mbele yake. Sifa za familia nyengine 
hazina thamani mbele yake, na hii ni kwa sababu familia yake inatoka katika 
msingi wa Abd ul Muttalib ambae ni mmbora miongoni mwa kila Quraysh alie 
hai’. Kisha 'Abd Allah Ibn Abbas akaendelea na mazungumzo mengine. (Imam Ibn 
Hajjar Al Haythami, Imam At Tabarani) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








314 


Moja katika makubaliano baina ya Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu 
na Muawwiyah ilikua ni kua, Muawwiyah hatokua na jukumu la kumchagua mtu wa 
kushika madaraka ya Uongozi kabla ya kufariki kwake, na badala yake makubaliano 
ya Ummah ya Ijmact ndio ambayo yatakua na jukumu la kuchagua kiongozi wake. 
Lakini baada ya kufariki Hasan, basi Mughira Ibn Shubah ambae alikua ni Gavana 
wa Kufah alimshauri Muawwiyah amchague mtoto wake aitwae Yazid Ibn 
Muawwiyah Ibn Abi Sufyan kua mrithi wake baada ya kufariki kwake kwani, 
kulingana na mtizamo wa Mughira Ibn Shubah ni kua utulivu wa Utawala 
hutegemeana pia na kupeana madaraka kwa njia za utulivu. 

Ingawa Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu pamoja na waislamu 
wengine wa Makkah na Madinah, hawakukubaliana na jambo hilo, kwani 
walikuwepo Waislamu wenye uwezo wa kuongoza wakati huo kama A’bd Allah 
Ibn Umar Radhi Allahu A ’nhu, A’bd Allah Ibn Zubayr Radhi Allahu A ’nhu , Abd 
Allah Ibn‘Abbas Radhi Allahu A’nhu na pia Huscin Ibn Ali Ibn Abi Talib Radhi 
Allahu A ’nhu. Hata hivyo baadhi ya watu walikubaliana na jambo hilo kwa sababu 
Muawwiyah alikua anaheshimika pia kama ni Sahaba wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Baada ya kufariki Muawwiyah, Gavana wa Madinah ambae alikua anatoka katika ukoo wa 
Banu Ummayad wa Muawwiyah, alimwita Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu 
A ’nhu na kumtaka akubaliae na kuchaguliwa kwa Khalifah mpya Yazid ibn Muawwiyah, 
hivyo Husein aliomba muda wa kulifikiria jambo hilo na kisha akaenda nyumbani kwake na 
kuichukua familia yake pamoja na ya Hasan, na ulipoingia usiku wa siku hiyo wakaondoka 
kuelekea katika mji wa Makkah. Husein ahuchagua mji wa Makkah kwa sababu ulikua 
hauna wafiiasi wa Banu Ummayad. 

Baada ya habari ya kuhama kwa Husein Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu kuondoka 
Madinah kutokana na kutokubaliana kumuunga mkono Yazid Ibn Muawwiyah kuenea na 
kufikia katika mji wa Kufah, watu wa Kufah wahsheherekea sana jambo hili na hivyo 
walimwandikia barua na kumwambia kua wanamuunga mkono na wako pamoja nae. Baada 
ya mda watu wa Kufah wakamwita Husein Ibn Ali Radhi Allahu A ’nhu lakini Masahaba 
wakubwa wote waliokuwepo Makkah walipinga jambo hilo, wakiwemo Abd Allah Ibn 
‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu, A’bd Allah Ibn Umar Radhi Allahu A ’nhu, Jabir Ibn A’bd 
Allah Radhi Allahu A ’nhu na Abu Khudri Said, wakimwambia kua kuna uwezekano wa 
kutokea vita iwapo ataenda katika mji wa Kufah. 

Hata hivyo Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu aliamua kuelekea 
Kufah lakini kabla ya kuwasili Kufah, alipofika katika maeneo ya Karbala, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








315 


Magharibi mwa mto Euphrate yakatokea mapigano na wale watu waliomuita na 
kumuunga mkono walishindwa kumsaidia kwani wengi wao waliuliwa pamoja nae 
na wengine pia kuchelewa kutoa msaada waliouahidi. Mauaji hayo ya Karbala ya 
Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib yalitokea katika mwezi kumi Muharram wa mwaka 61 
A! Hijr. 

Utawala wa Banu Ummayyad ukaendelea kutawala na kuenea na kufikia ukubwa 
wa eneo la kilometa za mraba 15,000,000 na kuufanya utawala mkubwa zaid kuwahi 
kutokea duniani kwa wakati huo, na pia utawala mkubwa wa tano kuwahi kutokea 
katika historia ya dunia hadi leo. Miongoni mwa watawala waliokubalika zaid na 
Waislam kwa kutawala kwa uadilifu kutoka katika utawala huo ulikua ni utawala wa 
Khalifah Umar Ibn Abd al ‘Aziz. 

UTAWALA WA UMAR IBN ABD AL ‘AZIZ (99-101 A.H). 

Khalifah Umar Ibn Abd al ‘ Aziz ambaye pia alijulikana kama Amir ul Mu ’minin wa 
tano wa Uislam, alizaliwa nchini Misri mwaka 63 Al Hijr wakati baba yake Abd al 
‘Aziz alikua ni mtoto wa Khalifah Marwan na Mama yake alikua anaitwa Layla 
Bint Asim Ibn Umar A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu. 

Abu Usama Zaid Ibn Aslam, anasema kua babu yake alihadithia kua ‘Siku moja 
nilikua pamoja na Sayyidna Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu katika 
matembezi ya usiku kufuatilia matatizo ya watu wake, walisimama katika 
nyumba moja na kuegemea ukuta wa nyumba hiyo ili kupumzika. Mara 
wakasikia sauti ya mama na bint yake zinazungumza ndani ya nyumba hiyo, 
ambapo yule mama alikua akimwambia binti yake maziwa yamepatikana 
kidogo hivyo wayatie maji kabla kuyauza asubuhi yake. Binti yule alimwambia 
mama yake ‘Hujui kua Amir Al Mu’minin amekataza kutia maji katika 
Maziwa?’ Mama akamjibu ‘Hata kama amekataza lakini sasa hivi hayupo 
karibu yetu na wala hatuoni’, yule binti akagoma na kumwambia mama yake, 
‘Hata kama Amir ul Mu’minin hayupo lakini Allah Subhanahu wa Ta’ala yupo 
na anatuona, hivyo siwezi kumtii Allah mbele za watu na kumuasi wakati wa 
faragha.’ 

Amir Al Mu ’minin aliposikia habari hizi alimtuma babu yake Zaid ibn Aslam, 
awafuatilie watu wale wanaokaa ndani ya nyumba ile asubuhi yake, ili kujua kama 
bint yule ameolewa au la. Jawabu alilolipata lilikua kwamba yule bint bado 
hajaolewa. Kwa kua Amir al Mu ’minin Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu 
alikua na watoto watatu wa kiume na mdogo kati yao aliekua akiitwa Asim alikua 
bado hajaoa. Hivyo Amir al Mu ’minin Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








316 


aliamua kumposea bint yule kwa jili ya Asim Ibn Umar. Kwa bahati nzuri katika 
ndoa hiyo wakajaaliwa kupata mtoto wa kike alieitwa Layla, mtoto huyu ndio baadae 
akaolewa na Abd al ‘Aziz na wakapata mtoto wa kiume ambae walimwita Umar 
Ibn Abd al ‘Aziz. 

Umar Ibn Abd al ‘Aziz alipokua mkubwa kidogo aliondolewa Misri ambako wazee 
wake walikua wakiishi na akapelekwa Madinah ili akakulie katika mazingira mazuri 
ya dini ya kiislam. Alipofika Madinah alisoma Qur’an, Hadith na Fiqh kwa walimu 
na Wanazuoni mbalimbali. Alipofariki baba yake, Khalifah Abdul Malik 
alimchukua Umar Ibn Abd al ‘ Aziz katika makao makuu ya utawala huo nchini Syria 
katika mji wa Damascus na kumuozesha bint yake anaeitwa Fatimah bint Abdul 
Malik. 

Mwaka 86 Al Hijr Umar Ibn Abd al ‘Aziz alichaguliwa kua Gavana wa mji wa 
Madinah ambako alitawala hadi mwaka 93 Al Hijr. Umar Ibn Abd al ‘Aziz alikua 
akisifika kwa utawala wake wa haki na uadilifu. Zaid Ibn Aslam alisema ‘Sikuwahi 
kusali nyuma ya Imam baada ya Nabii Muhammad Salallalm A ’layhi wa Salam 
ambae anafana nae katika sala zake kama Umar Ibn Abd al ‘Aziz ’. 

Mwaka 88 Al Hijr, Khalifah A1 Walid Ibn Abd A1 Malik alimuamrisha Umar Ibn 
Abd al ‘Aziz, autanue na kuuzidisha Masjid An Nahawi wa Madinah, hivyo ikabidi 
chumba chenye kaburi la Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Abu Barkr 
Saddiq na Umar Ibn A1 Khatab kuingizwa ndani ya Msikiti huo. Wanazuoni saba wa 
Mji wa Madinah wa wakati huo miongoni mwao akiwemo Umar Ibn Abd al ‘Aziz , 
walikubaliana juu ya jambo hilo, isipokua Said Ibn A1 Musayib ambaye alishauri 
kua chumba hicho kisiingizwe ndani ya Msikiti na kiwachwe kama kilivyo ili kiwe 
kama kumbukumbu kwa Waislam kuona na kujizoesha maisha halisi aliyokua 
akiishi Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hivyo kuacha kuendekeza 
maisha ya Dunia. 

Katika wakati wa kipindi hicho, miskiti ilikua haina Mihrab ( Sehemu ya kibla 
amhayo Imam anakaa wakati wa kusalisha), lakini ilikua na alama tu ya kuonesha 
kua upande fulani ni Kibla. Hivyo wakati matengenezo ya Masjid Nabawi 
yanaendela, Umar Ibn Abd al ‘Aziz akaamrisha ijengwe Mihrab ya nusu duara ili 
iwe ndio alama ya kuonesha upande wa Kibla. Huo ndio ukawa mwanzo wa Miskiti 
duniani kua na Mihrah. 

Historia ya Dunia inaonesha kua Wislamu ni watu wa mwanzo kuanzisha Maktaba 
na Hospital, Hospitali ya mwanzo duniani ilijengwa na Khalifah A1 Walid Ibn Abdul 
Malik katika mwaka 88 Al Hijr, na ilikua ikijulikana kama Bimaristan, Bimaristan 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








317 


hii ilijengwa karibu na mji wa Damascus, na ilikua wodi za kulalia wagonjwa wa 
maradhi ya aina tofauti. 

Baada ya kufariki Khalifah A1 Walid, alitawala Khalifah Sulayman ambae hata 
hivyo hakutawala mda mrefu na baada ya miaka mitatu aliumwa sana hadi kukaribia 
kufa, hivyo aliamua kumchagua Umar Ibn Abd al ‘Aziz ambae alikua binamu yake, 
awe mrithi wake wa ukhalifa. Mwaka 99 Al Hijr baada ya kufariki Khalifah 
Sulayman, Umar Ibn Abd al ‘Aziz akawa Khalifah ambae katika Makhalifah wote 
wa Kiislam hamna aliewahi kuwekwa katika daraja moja na Amir ul Mu’minin 
wanne wa mwanzo wa Uislam isipokua Umar Ibn Abd al ‘Aziz. 

Umar Ibn Abd al ‘Aziz baada ya kuchaguliwa aliletewa gari la farasi la Kikhalifah 
apande, lakini akakataa na kusema kua yeye ni sawa na watu wengine hivyo haina 
haja ya kupanda gari la farasi na pia alikataa kukaa katika kasri la kifalme na badala 
yake aliamua kuishi katika nyumba yake ya kawaida tu. Umar Ibn Abd al ‘Aziz 
kwanza alijiweka sawa yeye, akaiweka sawa familia yake na kumwambia mkewe 
Fatimah, kua mapambo yote aliyokua amepewa na baba yake ayarejeshe Bait ul 
Maal, aidha watengane na mapambo hayo au watengane wao wenye kwa wenyewe. 
Hivyo Fatima ambae alikua mtoto wa Khalifah na pia dada wa Khalifah, aliamua 
kuyarejesha mapambo yale Bayt ul Maal na kukaa na Umar Ibn Abd al ‘Aziz. 

Baadae Umar Ibn Abd al ‘Aziz alizitaifisha mali zote za Banu Umayyah 
zilizopatikana kwa kutumia mali ya Waislam na kuzirudisha katika Bayt ul maal. 
Halafu akabadilisha viongozi wote waliokua sio waadilifu na kuweka waadilifu. Na 
kuwataka wasikilize na kutatua matatizo ya wale walio chini yao kwa haki na 
uadilifu. 

Umar fbn Abd al ‘Aziz aliamua kurudisha tena nguvu ya Mamlaka ya Ijmaa au 
Shura katika Utawala kama vile ilivyokua hapo kabla, katika kipindi cha Amir ul 
Muuminun wane waliotangulia. Mamlaka hayo yalikua na wawakilishi Wanazuoni 
wakuu 70 wa Urnmah wa Kiislam uliokua chini ya Mamlaka yake. Miongoni mwa 
Wanazuoni hao, 10 walikua ni wenye kutoka katika Mji wa Madina ambao walikua 
ni Urwa Ibn A1 Zubayr, Ubaydu Allah Ibn Abd Allah Ibn Utbah, Abu Bakr Ibn Abd 
Rahman, Abu Bakr Ibn Sulayman Ibn Abi Khaythama, Sulaiman Ibn Yassar, A1 
Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr As Siddiq, Salim Ibn Abd Allah Ibn Umar Ibn 
A1 Khattab, Abd Allah Ibn Amir Ibn Rabbiah na Kharijah Ibn Zayd. 

Akawaambia Wawakilishi wa Ijmaa hiyo: ‘Kwa hakika nimekuiteni na 
kukuchagueni kwa ajih ya kazi ambayo malipo yake yapo kwa Allah Subhanah 
wa Taala na kua nyinyi mtakua ndio wasimamizi wa haki. Sitamani kuamua 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








318 


jambo lolote lile bila ya kuwepo kwa Ijmaa yenu nyote, au ya baadhi yenu 
miongoni mwa watakaokuwepo katika Ijmaa husika. Ikitokea kua miongoni 
mwenu atamuona mtu anamdhulumu mwenzake au itakapotokea mkajua 
kuhusiana na dhulma yeyote ya Magavana wangu basi Wallahi ni wajibu wenu 
kwangu kunijuulisha.’ 

Siku moja Gavana wa Khurasan Jarrah Ibn A’bd Allah alimlalamikia kwa barua 
Khalifah Umar Ibn Abd al ‘Aziz na kumwambia kua watu wake ni watukutu na 
hawakubali kumtii hadi atumie nguvu ya mjeledi au upanga. Umar Ibn Abd al ‘Aziz 
akamjibu na kumwambia ‘Kauli yako ya kua watu wako hawasikii hadi utumie 
upanga ama mjeledi haingii akilini, inaonekana utawala wako hauna uadilifu 
na si wa haki hivyo eneza haki na uadilifu kwa watu wako na hapo watakutii’. 

Umar Ibn A1 Aziz alikua ni mtu mwenye kua na khofu sana juu ya jukumu la uadilifu 
kwa watu waliokua chini yake, kwani alikua akijua uzito wa jukumu lake mbele ya 
Allah Subhanah wa Taala. Anasema Fatima mke wa Umar fbn Abd al ‘Aziz 
anasema ‘Usiku unapoingia, ninapokua pamoja na Umar kitandani, alikua 
akikumbuka kuhusu wajibu wake juu ya watu wake na uzito wa jukumu hilo 
mbele ya Allah, alikua anakua kama ndege alieanguka ndani ya maji na huanza 
kulia, hadi humfunua shuka alilojifunika na husema ‘Ya Allah, ningependa 
sana hili jukumu langu nililokua nalo lingelikua mbali nami kama ulivyo 
umbali baina ya Mashariki na Magharibi”. 

Anasema Ata’a ‘Kila siku usiku Umar alikua akikaa na Wanazuoni na 
kukumbushana kuhusu kifo na siku ya Kiama na huanza kulia kama vile kuna 
mtu amefariki’. 

Amir ul Mu ’minin Umar Ibn Abdul Aziz alikua mara kwa mara akiomba ushauri wa 
watu wcnyc / ’lm kuhusiana na mambo mbali rnbali juu ya utawala wake, mara moja 
alimuandikia barua Flasan A1 Basr kumuomba ushauri kuhusiana na utawala wake, 
hivyo Hasan A1 Basr akamjibu Umar Ibn Abdul Aziz katika barua kwa kumwambia. 

‘Fahamu ewe Amir ul Mu’minin, kua Allah Subhanali wa Ta’ala, amemfanya 
Imam Muadilifu kua kigezo kwa kila anaejifunza, rekebisho kwa kila asiekaa 
sawa, muongozo kwa kila aliepotoka, nguvu kwa kila alie dhaifu, uadilifu kwa 
kila aliedhulumiwa, liwazo kwa kila aonewae huruma. Imam Muadilifu ewe 
Amir ul Mu’minin, ni kama mchungaji, akiwaangalia ngamia awachungao, 
akiwatafutia majani yaliyonawiri kwa ajili yao, akiwapeleka mbali na malisho 
hatari, akiwalinda kutokana na wanyama wakali, na pia akiwalinda kutokana 
na madhara ya joto na baridi. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








319 


Na Imam Muadilifu, ewe Antir ulMu ’minin, ni mteteaji wa mayatima, ni hazina 
ya masikini, mlezi wa watoto wadogo na mhudumiaji wa watu wazima. Imam 
Muadilifu ewe Amir ul Mu’minin, ni moyo kwa viungo vya mwili: vyote hua 
salama pale unapokua salama na vyote hupotoka pale unapopotoka. Imam 
Muadilifu ewe Antir ul Mu ’ntinin hua ni muombezi baina ya Allah Subhanahu 
wa Ta’ala na viumbe wake, anasikia maneno ya Mola wake na kuwasikilizisha 
watu wake maneno ya hayo, humuangalia Mola wake na kuwaonesha watu 
Mola wao, humtii Mola wake na kuawafnya watu wake kumtii. 


Hivyo ewe Antir ul Mu ’ntinin, usifanye kwa kile ahchukupa Allah Subhanah wa 
Ta ’ala, kama vile mtumwa aliepewa kila kitu na bwana wake, utajiri wake, mali 
yake halafu akaitumia sivyo mali hiyo ya bwana wake na kuwafukuza watoto 
wa bwana wake, akajitia ufukara na kuiteketeza mali yake. 

Ewe Antir ul Mu’minin, faham kua Allah Subhanahu wa Ta’ala ameteremsha 
amri zake kwa ajili ya kuhukumu ki sharia’h ili kuwalinda watu na uovu. Jee 
itakuaje, ikiwa yule anaewasimamia anawastahiki? Na yeye akateremshia 
hukmu ya kulipiza kisasi kwa kuwapa maisha waja wake. Jee itakuaje ikiwa 
mtu anaesimamia kulipiza kisasi akatoa adhabu ya kifo badala yake? 

Ewe Antir ul Mu ’ntinin, kumbuka kifo na kile kinachofuata baada yake, na 
udogo wa wasaidizi uliokua nao kujilinda na kifo. Hivyo jitayarishe na kifo na 
yale mabaya zaid yatakayofuatia baada ya kifo. 

Ewe Antir ul Mu ’ntinin, faham kua kuna sehemu kwa ajili yako mbali na hiyo 
sehemu uliyokua nayo hivi sasa, na utakaa kwa mda mrefu sehemu hiyo, na 
utatengana na marafiki zako. Utakua peke yako na katika hali ya upekee. 
Hivyo fanya matayarisho ambayo utakwenda nayo huko kwani kumbuka: 


/ s > / s , T> * i ^ 


— <U>-! 


0 

Cft * 


•JyS\ 


% 


w 


Yawma yafirru almar’u min akheehi; Waummihi waabeehi; Wa sah ibatihi 
wabaneehi (Surat Abasa 80:34-36). 

Tafsir: ‘Katika siku antbayo, mtu atamkimbia ndugu yake, na ntanta yake na baba 
yake na ntke wake na watoto wake ’ 


Na kumbuka ewe Antir ulMu ’ntinin: 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








320 


U — jjJUl (J U 



Afala yaAAlamu i dha buAAthira ma fee alquboori; Wahussila ma fee 
alssudoori (SuratAl Adiyat 100:9-10), 

7a/szr. ‘Wakati vilivyokuwemo ndani ya makaburi vitatolewa nje, na 
vilivyokuwemo ndani ya vifua vikawekwa wazi. 

Na kumbuka ewe Amir ul Mu ’minin siku watu watakaposema: 


> La \ S !| ojyU^ Sjoe-^? J i LLxJ I I «LL U c 


Ma lih adha alkitabi la yughadiru sagheeratan wala kabeeratan illa ahsaha. 

(Surat Al-Kahf 18:49). 

Tafsir: ‘ Ni kitabu gani Itiki ambacho hakikuacha kitu, makubwa wala madogo, 
yoteyamerikodiwa kwa nambari.’ 

Na sasa hivi ewe Amir ul Mu’minin, unao wasaa, mbele ya kifo na mwishoni 
mwa matumaini, Hivyo ewe Amir ul Mu ’minin, usije ukatoa hukmu za zama za 
kijahiliya juu ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta’ala, na usipite katika njia za 
wale waliovuka mipaka, usjie ukampa nguvu mwenye kibri, dhidi ya mpole, 
kwani huyo hatotekeleza haki ya Muumin, wala ya yale yanayotakiwa 
kutekelezewa, kiasi ya kua itakubidi ukubali makosa yako na makosa ya 
wengine, na kubeba mizigo yako na ya wengine pia. 


Usihadaike na wale watakao endesha maisha ya anasa kutokana na 
kukuharibia wewe, na kufaidika na mazuri ya dunia kwa kusababisha mazuri 
yako ya akhera kutoweka. Na usihesabie nguvu na uwezo wako hapa duniani 
bali kulikiria ni kipi kitakachokua katika uwezo wako utakapokua katika 
fundo la mauti, na kulazimishwa kusimama mbele ya Allah Subhanahu wa 
Ta’ala pamoja na Malaika, Mitume, na nyuso zitakapo geukia kwa yule 
asiekufa na anayeishi milele. 


Na mimi, ewe Amir ul Mu’ntinin, ijapokua sina I’lnt sana kama wale 
waliotangulia na waliokua na I’lnt zaid yangu, lakini kamwe sikusita kukuusia 
na kukupa ushauri, nnakutumia wewe barua yangu kama daktari 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









321 


anaemlazimisha raflki yake mpendwa kunywa dawa chungu isiokubalika, kwa 
sababu tu ana hamu na matumaini ya kumpa afya na uzima. 


Asalaam Alaykum ya Amir ul Mu’minin, Rehma na Baraka za Allah ziwe juu 
yako’ 


Umar Ibn Abd A1 Aziz alikua ni mtu mnyenyekevu sana hata pale anapokua ndaniya 
nyumba yake, kiasi ya kua siku moja alikuja mwanamke kuomba msaada nyumbani 
kwa Umar Ibn Abd al ‘Aziz na baada ya kupiga hodi, Fatima alifungua mlango na 
kumkaribisha ndani mwanamke yule, baada ya kuinga ndani yule mwanamke 
alishangaa na kumuuliza Fatima ‘Humuogopi Allah ewe mke wa Khalifah Umar? 
Unakaa katika hali ya kujistiri namna hivyo wakati ukiwa mbele ya 
mfanyakazi wako ndani wa kiume?’, Fatima akatabasamu na kujibu ‘Huyo 
umfikirae kua ni mfanyakazi, ndio Khalifah Umar Ibn Abd al ‘Aziz 
mwenyewe!’ 


Umar Ibn Abd al ‘Aziz alikua ni kiongozi wa mwanzo kujaribu kwa dhati 
kupatanisha tofauti za kisiasa zilizokuwepo baina ya Waislam. Kwani tangu wakati 
wa Muawiyah, ilikua ni jambo la kawaida kwa Makhatibu kulikashifu jina la Ali Ibn 
Abi Talib, hivyo Umar Ibn Abd A1 ‘Aziz aliifuta tabia hii na badala yake akaamrisha 
kuanzishwa kusomwa kwa aya ya 90 ya SuratAn Nahl inayosomwa katika mwishoni 
mwa kila khutba ya sala za Ijumaa na Idd zote duniani kote tangu wakati wa Utawala 


wake hadi hii 

leo. Aya hiyo 

inasema:- 






0 . 





0 _ 




0 

o x 


jgLu jJ\j 


Inna Allaha ya’muru bialAAadli waal-ihsani wa-eeta-i dhi alqurba wayanha 
AAani alfahsha-i waalmunkari waalbaghyi yaAAirf/iukum laAAallakum 
tadhakkaroona (Surat An-Nahl, 16:90 ) 

Tafsir: Hakika Allah anaamrisha uadilifu na ihsan, na kuwasaidia ndugu na 
jamaa, na amekataza al Fahshaa (Madhambi), uovu na udhalim wa aina zote, 
Anakuonyeni ili muwe wenye kukumbuka. 

Tafakkar! 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








322 


Kwani ingawa kusudio la A mir ul Mu ’minin Umar Ibn Abd A1 Aziz kuamrisha 
kuanza kutumika kwa aya hii katika kila Khutba ya Sala ya Ijumaa ni kwa ajili ya 
kuleta umoja miongoni mwa Waislamu Duniani, lakini inasikitisha kua baadhi ya 
wasiojua asili, kusudio wala maana ya aya hua ni wenye kusoma Khutba za Sala za 
Ijumaa zenye mifarakano baina yawafuasi wa Madhhab tofauti ya Kiiislam ndani 
yake na kisha kumalizia Khutba hizo kwa kuisoma aya hii. 

Umar Ibn Abd al ‘Aziz aliwapa heshima na haki zao Bani Hashim na wanaopingana 
nao, na aliwakaribisha Muhakkimah pia kwa kumwandikia barua kiongozi 
Muhakkimah wa wakati huo ambae ni Abu Ubaydah Muslim Ibn Abi Karima na 
kumualika kuja kufanya majadiliano kuhusu Khalifah Uthman Ibn Affan Radhi 
Allahu A’nhu, Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu, na Muawwiyah Ibn Abu 
Sufyan na kumwambia kua kama wakiweza kumsadikisha kihoja juua yao basi Umar 
ibn Abdul Aziz atakua pamoja nao. Jambo ambalo liliwafanya Muhakkimah kutuma 
wajumbe wao 6 sita wenye kujua zaidi ki I’lm miongoni mwao, ambao ni:- 

Hatat Ibn Khatib, Salim Ibn Zakwani A1 Hilali, Jafar Ibn Samak A1 Abdi, Abu 
AI Hur Abdi Ibn AI Husein, Hayyan AI Araj na A1 Mutabar Ibn Umara, na 
baada ya mazungumz baina yao na Khalifa Umar Ibn Abdul Azizi 
walikubalina juu a mambo mengi na wakakosana katika mambo kidogo sana. 
Ambapo baada ya watu hao kurudi basi Abu Ubaydah Muslim Ibn Abi 
Karimah akasema: ‘Ya Laiti Kama watu wote wangemtii’. Yaani akimaanisha 
kua walikubaliana hata katika hayo mambo waliyokua wamekhtilafiana. Na 
hadi hii leo vitabu vya Wafuasi wa Madhhab ya Ibadh iwe vya dini, hadith au 
mashairi basi vimejaa sifa bora na za uadilifu za Khalifa Umar Ibn Abdul Aziz. 

Umar Ibn Abd al ‘Aziz alikua ni Kiongozi wa kwanza wa Kiislam kuacha 
kushughulikia kuhodhi maeneo ya ardhi ya sehemu nyengine, na kuanza 
kushughulikia kuuimarisha Uislam ndani ya eneo lililo ndani ya utawala wake, kitu 
ambacho kilisababisha kua na utawala usio na upinzani wala uasi ndani ya Utawala 
yake. 

Katika kipindi hki cha Utawala wa umar Ibn Abd al Aziz, Uislam ulinawiri kama 
ulivyonawiri wakati wa Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu na hizi ndio 
miongoni mwa sababu zilizowafanya wanahistoria kumuweka Umar Ibn Abd al 
‘Aziz katika cheo cha Amir ul Mu ’minin wa tano baada ya Abu Bakr Siddiq Radhi 
Allahu A ’nhu, Umr Ibn ul Khattab Radhi Allahu A ’nhu Uthman Ibn Affan Radhi 
Allahu A’nhu na Ali Ibn Abu Talib. Sufyan Ath Thawri na Imam A1 Shafi’i 
walisema ‘Makhalifah wako watano, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali na Umar 
Ibn Abd al ‘Aziz ’. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 





























324 

Imam Ibn Hajar anasema katika Fat-hul Barri, ‘Mtu wa mwanzo kuandika Hadith 
za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni Muhammad Ibn Muslim 
Ibn Ubayd Allah Ibn Shihab al-Zuhri, mwishoni mwa karne ya kwanza baada 
ya kuamrishwa na Umar Ibn Abd al ‘Aziz kufanya hivyo’. 

Imam Bukhari anasema, Umar Ibn Abd al ‘Aziz aliwaandikia Wana fiqh wote walio 
chini ya mamlaka yake na kuwaambia kua wazitafute na kisha wazikusanye Hadith 
za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Katika barua yake aliyomuandikia Abu Bakr Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm A1 
Ansari alielezea sababu ya kuamrisha ukusanywaji na uandikwaji wa Sunnah za 
Nabii Salallahu A’layhi wa Salam kwa kusema:‘Tafuteni Hadith za Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, au Sunnah , au vitendo vyake, halafu 
mniandikie, kwani nnaogopa kua I’lm hii itapotea pamoja na Wanazuoni wake’ 

Umar Ibn Abd al ‘Aziz ni Khalifah wa kwanza kuruhusu kutafsir Qur’an kutoka 
katika tafsir ya kiarabu kwenda lugha nyengine. Utawala wa Khalifah Umar Ibn Abd 
al ‘Aziz ulidumu kwa miaka miwili na miezi mitano na kumalizika baada ya kufariki 
kwake katika mwezi wa Rajab, mwaka 101 Al Hijr nyumbani kwake katika mji wa 
Khoms ulioko Syria akiwa na umri wa miaka 39. Kipindi hiki pia kilikua ni kipindi 
cha mwishoni cha maisha ya Masahaba wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kwani Sahaba wa mwisho kufariki alikua ni Sahaba Amr Ibn Wathilah Ibn 
A’bd Allah ambae alifariki mwaka wa 100 Al Hijr. 

Utawala wa Umayyad ulidumu kwa miaka 90 kuanzia mwaka 661 hadi 750 na baada 
ya hapo utawala huo uliangushwa na hivyo ukanyanyuka utawala mwengine mjini 
Baghdad ambao ulijulikana kama Utawala wa Kikhalifah wa Ukoo wa A1 ‘Abbas. 

Utawala wa A1 Andalus ulikua na makao makuu yake mjini Qurtuba (Cordoba), A1 
Andalus ilistawi na kuanza kushindana na Baghdad katika mambo mbalimbali 
yakiwemo ya / ’lm za Kidini na Kidunia, Kiuchumi, uvumbuzi na maendeleo. 

Mji wa Qurtuba ulikua na miskiti 700, moja katika miskiti wa aina yake ulikua ni 
Msikiti Mkuu wa Qurtuba ambao unajulikana kama A1 Hambra ambao ulikua na 
nguzo 850 ndani yake, Mji wa Qurtuba pia ulikua na majumba ya kifahari 60000, 
Maktaba 70 zenye vitabu 500000 zilizoajiri wafanyakazi wa kutafsiri, kufanya utafiti 
n.k. Mji wa Qurtuba ulikua ni kwanza barani Ulaya kua na taa za barabarani kwa 
umbali wa kilomita tano kutoka mjini. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








325 




AL MliSTAKSHIF ABL MAN'AL DAiNAH 

























































































































































































326 

Mji wa Qurtuba ulikua ni mji ambao hauna mfano wake katika bara la Ulaya, wakati 
mji wa Qurtuba ulikua una jumla ya watu 500000, mji wa Paris ulikua na jumla ya 
watu 38000 tu. 


Miongoni mwa watawala maarufii wa A1 Andalus ni pamoja na Abdul-Rahman 111 
ambae alitawala katika kame ya kumi, huyu yeye alikua akijulikana kama Amir wa 
Qurtuba kuanzia katika kipindi cha mwaka 912 hadi 929 na baadae akajitangazia 
kua ni Khalifah wa Qurtuba kuanzia mwaka 929 hadi 961. 


Abdul Rahman alikua ni Khalifah mwenye utawala wenye nguvu ambae alifanikiwa 
kuwaunganisha watu wa makabila na dini tofauti waliochini ya utawala wake. 
Alijitangazia kua ni Khalifah wa A1 Andalus kutokana na mafanikio yake, na alikua 
akisifika sana katika ulimwengu wa Kiislam na aliwatawala watu wake kwa usalama 
na amani na pia kuyastawisha maisha ya watu wake. 

Moja kati ya wasia wa Khalifah Abdul Rahman aliyotuwachia Waislam tunufaike 
nayo hususan kwa wale wenye kupenda Madaraka ni maneno yafuatayo: 

‘Hadi sasa nimetawala kwa muda wa miaka 50 nikiwa katika hali ya ushindi 
na usalama; huku nikipendwa na watu wangu, nikionewa choyo na maadui 
zangu, na nikiheshimika mbele ya marafiki zangu. Utajiri na Heshima, Nguvu 
na Raha vyote viko chini ya miguu yangu, hakuna hata neema moja ya ardhini 
ambayo ilionekana kukosekana kwangu. Katika hali hii niliyonayo 
nimefanikiwa kuzihesabu siku ambazo za furaha hahsi na ya ukweli maishani 
mwangu: Na zimefikia siku kumi na nne tu: Hivyo, Ya Bani Adam! Usiutegemee 
Ulimwengu huu .’ 

Kwa kipindi chote hiki cha Utawala wa A1 Andalus Waislamu walikua wakiishi kwa 
kuendeleza sifa kubwa ya Dini ya Kiislam ya kua na Subra, kwani Waislamu hao 
wa A1 Andalus walikua wakiishi kwa usalama, amani na ustahamili mkubwa baina 
yao na wafuasi wa dini nyengine wakiwemo Wakristo na Mayahudi pia, kama 
isemavyo Qur’an kua: 


& lijjT oti os j S< 


La ikraha fee alddeeni qad tabayyana alrrushdu mina alghayyi ( Surat al Baqara 
2:256). 

Tafsir ‘Hamna kulazimishana katika dini, kwani kwa hakika njia sahih iko wazi 
kutokana na ile ambayo isiyo sahih. 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









327 

Al Andalus ilikua ni mfano wa kuigwa duniani, na hapo ndio mji wa Toledo 
ulipoanza kazi ya kutafsiri vitabu vya lugha mbali mbali, kutoka lugha ya Kiarabu 
kuingia kwenye Kihispania na kutoka katika lugha ya kihispania kuingia katika 
lugha ya Kilatin. Waislam waliendelea kutawala Hispania kwa takriban miaka mia 
saba hadi pale ulipoangushwa utawala wao katika tarehe 12-1-1492, baada ya 
maadui zao kuunda umoja uliotokana baada Mfalme Ferdinand wa Aragon kumuoa 
Malkia Isabella wa Castile na kuchukua hatua ambazo pia baadhi yake walizitumia 
katika sehemu nyengine zote zilizokua za Waislam na baadae kutawaliwa na wao 
wenyewe au watu wao, miongoni mwa hatua hizo ni pia ikiwemo: 

Kufuta utumiaji wa Lugha ya Kiarabu, kuanzia maofisini hadi maskulini, 
maskuli na madrasa ambazo zilikua zinatokana na miskiti zilipigwa marufuku 
kusomesha masomo ya sayansi, historia, hesabu n.k. Waliruhusu masomo ya 
kidini pekee ndani yake. Masomo yote ya Historia yahbadihshwa ukweli wote 
halisi na kupandikizwa uongo ndani yake ili kuonesha Uislam kua ni mfumo 
wa kijinga, kikatili, na mchango uliotolewa na Waislam katika uvumbuzi wa 
sayansi kutozungumziwa kabisa. 

Nyumba na makazi ya Waislam ziligeuzwa kua sehemu za visingizio vya 
vyanzo vya uhalifu, uadui na sehemu za mikutano ya maadui hao hivyo mara 
kwa mara askari walikua wakiwabughudhi Waislamu wanaoishi katika 
nyumba hizo kwa kuzipekua nyumba hizo na wakazi wake pia bila ya sababu 
maalum, na vile kuongezwa kwa nguvu kwa uchochezi wa kuziharibu mali na 
maduka ya Waislam ili kuwaangamiza kiuchumi. Waislamu wakapakaziwa 
kua ni maadui na waangamizaji wakubwa wa jamii ya watu wa Hispania. 

Wakristo waliosilimu na kua Waislam kabla ya mapinduzi ya utawala huo 
mpya walhazimishwa kurudi katika Ukristo kwa sababu tu ya kua mababu zao 
walikua si Waislamu, hivyo na wao inawabidi lazima kurudi katika asih ya dini 
ya mambabu zao. Waislam wahokua wamechanganya kutokana na kua na 
wazazi wa Kiislam na Kikristo walibadilishwa majina na kuitwa Wanaharam 
na kulaaniwa, au vyenginevyo warudi katika Ukristo na kupata majina mapya. 
Vile vile ndoa zote ambazo zilizofungwa Kiislam zilipigwa marufuku na hivyo 
kupelekea watu wote wanaooana, lazima kufunga ndoa hizo katika mahkama 
za kiserikali na Sharia’h na hukmu zote za khslam pia zilitangaziwa kua 
zisizokubalika na hivyo kupigwa marufuku, na sikukuu za Kiislam zikapigwa 
marufuku na kubadilishwa na kuanzishwa sikukuu nyengine mpya zenye 
dhumuni la kuzifanyia dhihaka sikukuu za Kiislam. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








328 

Lakini hata hivyo wale waliokua wakijaribu kuzungumzia kuwatia ari Waislam 
katika kuomba msaada huo, walikua wakiogopewa na hivyo kufanyiwa ujasusi, 
kukamatwa na kutiwa ndani na utawala uliokuwepo madarakani na bila ya kua na 
Waislam waliokua tayari kujibadilisha na kupigania dini yao basi inakua vigumu 
kwa wapiganaji kutoka nje kuja kusaidia katika mapigano hayo, na wale 
waliokimbia Hispania wakawa wanawaambia viongozi wa Ottoman Empire na 
maeneo mengine wasiingilie yaliyotokea Hispania kwa sababu wakiingilia basi hali 
itazidi kua mbaya zaidi kwa Waislam waliobakia Hispania. 

Wanazuoni waliobakia mmoja mmoja wanaanza kuhama kutoka Hispania na hivyo 
kidogo kidogo Uislam ukaanza kutoweka nchini Hispania. Wanazuoni wa mwisho 
kuondoka katika nchi hiyo walikua ni wale wabishi walioondoka katika mwaka 
1612. 

Watu wa Magharibi walitoka gizani, ambako walikua wakiishi maisha ya kubaguana 
waliyarithi kutoka kwa Roman Empire na baada kukutana na Ulimwengu wa 
Waislam wa Al Andalus wakaanza kustaarabika na kubadilisha mfumo mzima wa 
maisha yao na kujifunza mambo mengi kutoka kwa Waislamu. 

UTAWALA WA AL ‘ABBAS WA BAGHDAD. 

Mwaka 750 baada ya kuanguka kwa Utawala wa Banu Ummayad wa Damascus, 
ulinyanyuka utawala wa Utawala wa K ik balifab wa Al ’Abbasiyyah ulioanzishwa na 
Abu A1 ‘ Abbas A’bd Allah Ibn Muhammad as-Saffah aliekua mtoto wa mjukuu wa 
‘Abbas Ibn Abd A1 Muttalib, Ami yake Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam ambao ulikua na makao makuu yake katika mji wa Kufah, lraq. Lakini mwaka 
762 alipotawala A1 Mansour alihamishia makao makuu hayo katika mji wa Baghdad, 
lraq. 

Mmoja katika viongozi walifanya jitihada kubwa watawala wa A1 Abbas wa Baghad 
alikua ni Harun A1 Rashid, ingawa Harun A1 Rashid alikua akijulikana kwa jina hilo 
lenye maana ya ‘Harun Muongozi’, lakini jina lake halisi lilikua ni Harun Ibn 
Muhammad Ibn Abdallah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdallah Ibn Abbas. 


Harun A1 Rashid alizaliwa tarehe 15-2-766 na alikua na umri wa miaka 22 
alipopanda madarakani baada ya baba yake kuamua kabla ya kifo chake kumrithisha 
utawala mtoto wake mkubwa aliekua akiitwa Musa ambae alikua ni kaka yake 
Harun, lakini baada ya kufariki kwa baba yao, Musa akaamua kumuachia Harun 
aongoze. Harun A1 Rashid alikua ni Khalifah wa Tano wa Utawala wa A1 Abbas. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 


























330 


Harun Al-Rashid alitawala kuanzia 786 hadi 809, na kipindi chake cha uongozi 
kilikua ni kipindi kilichokua kimejaa sifa nyingi nzuri za utawala wenye nguvu, 
wenyc I ’lm ya dini, uvumbuzi wa sayansi, utamaduni na sanaa pia. Harun A1 Rashid 
alianzisha Maktaba kubwa na ya kwanza Duniani ambayo ilikua ikijulikana kama 
Bayt Al Hikma au ‘Nyumba ya H ik ma’. 


Bayt A1 Hikma ilikua ni nyumba ya hikma kweli, kwani ilisimamiwa na waziri 
aliekua na uwezo wa hali ya juu ambae alizungukwa na wasaidizi wake waliokua ni 
watu wenye I’lm kubwa kubwa na za fani tofauti wakiwemo Mahakim, Wana fiqh, 
Madaktari, Wakalimani, Wanautamaduni, Wanafalsafa, Wanamantiki, 
Wanamahesabu, Waandishi, Wanasayansi n.k. 


Na pia kulikua na Wanazuoni mbali mbali ambao walitafsir / ’lm za fani mbali mbali 
na kutoka katika sehemu na lugha mbali mbali duniani, jambo ambalo lilichangia 
kwa kiasi kikubwa maendeleo tuliyokua nayo hivi sana duniani. 

Harun A1 Rashid na utawala wake walijua jinsi ya kuitumia Qur’an na kutafakkar 
katika mambo mengi yaliyomo ndani yake ikiwemo maumbile na mazingira 
tunayoishi. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika Qur’an. 

Dj <j 

Sanureehim ayatina fee al-afaqi wafee anfusihim hatta yatabayyana lahum 
annahu alhaqqu. (Surat Fusilat, 41:53). 


Tafsir : ‘Tutawaonesha ishara zetu katika upeo wa macho na ndani ya Nafsi zao 
pia, hadi itakapokua wazi kwao kua ni hii (Qur'an ) ukweli ’ 


Utawala wa Harun A1 Rashid pia ulianzisha Hospitali kubwa na yenye utaalamu wa 
hali ya juu Duniani ambayo ilibadilisha muonekano na pia kufungua njia mpya 
katika historia ya Tiba Duniani. 


Mwanahistoria na mwandishi wa Howard R. Tumer anasema kuhusu hospitali 
ziliyoanzishwa katika utawala wa Harun A1 Rashid kua ‘Mwanzoni mwa 
maendeleo ya Kiislamu, kulikua na haja ya maendeleo yaliyokua yakiendana 
sambamba na I’lm ya Tiba: maktaba zilikua zimejaa sehemu za kutafsiri kazi 
za jamii zilizotangulia na Hospitali zilikua kama taasisi ambazo maendeleo 
yake yalibadihsha historia ya Afya na Tiba tangu kuanzia wakati huo hadi 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 








331 

katika nyakati tulizonazo. Hospitali ambazo tunazijua hivi leo, kwa mara ya 
kwanza na kwa utaalamu mkubwa zilianzishwa katika karne ya nane wakati 
wa utawala wa Khalifah A1 Rashid ( Khalifah aliekuwemo katika Hadithi za Alfu 
leila w leila).(Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction, Howard R. 
Turner) 

Utawala wa Kikhalifah wa Ukoo wa A1 ‘Abbas ulitawala kwa miaka 500. Katika 
kipindi hiki mji wa Baghdad ukawa ni kitovu cha I’lm ya Dini, Sayansi, Falsafa, 
Utamaduni na Uvumbuzi wakati wa karne ya Dhahabu katika historia hadi mwaka 
1258, baada ya kuvamiwa na kuteketezwa na utawala wa watu wa Mongolia. 

NIZAM AL MULK NA UTAWALA WA SELJUQ 

Mwishoni mwa kipindi cha utawala wa A1 Abbasid wa Baghdad kulitokea utawala 
uliokua unatawala chini ya mamlaka ya utawala wa Abbasid, utawala huu ulikua 
ukitokana na kabila la Kituruki ambalo lilikua linatoka katika maeneo ya juu ya Mto 
Oxus (Mto Euphrates) karibu na bahari ya Aral, eneo hili lilikua linatawaliwa na 
Chifu ambae aliekua akijulikana kwa jina la Seljuq. 

Ingawa katika kipindi cha kame ya kumi hadi kumi na moja kulikua kunaonekana 
kuwepo kwa viongozi mmoja rnrnoja wenye asili ya Kituruki katika maeneo ya 
Kaskazini mwa Iraq na Iran, lakini muonekano wao ulikua si mkubwa na wala si 
wenye nguvu, hata hivyo kunyanyuka kwa kabila la Seljuk kuliashiria kuingia kwa 
nguvu mpya katika maeneo hayo. 

Watu wa kabila la Seljuk walikua ni wapiganaji majasiri sana na walikua ni 
wataalamu wazuri katika mambo ya kiutawala. Sifa hizi ziliwapelekea kua ni watu 
wanaoheshimika na hivyo kuanzisha utawala wao katika maeneo ya Uajemi, utawala 
huo ulikua ukijulikana kama Utawala wa Seljuk (Seljuk Empire). Miongoni mwa 
watawala maarufu wa utawala huu wa Seljuk alikuwemo pia kiongozi maarufu 
katika historia ya Uislam. Kiongozi huyu alikua akiitwa Nizam al Mulk. 

Abu Ali al Hasan al Tusi Nizam al-Mulk, hujulikana pia kama Khwaja Nizam ul 
Mulk Tusi ( Khwaga Nizamu l'Mulk al-Tusi) alikua ni Mwanazuoni wa Fiqh na 
Hadith wa Kiajemi na pia alikua ni waziri wa Utawala wa Seljuq. Nizam ul Mulk 
alitawala kwa miaka 20 baada ya kuuliwa kwa aliekua kiongozi wa Seljuq aliekua 
akiitwa Alp Arslan katika mwaka 1072. Abu Ali A1 Hasan A1 Tusi alipewa jina la 
Nizam ul Mulk (Nidhamu ya Kifalme) kutokana na heshima yake aliyokua nayo 
katika wakati wa uhai wake. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








332 


Nizam ul Mulk pia ni mahiri kwa uandishi wa vitabu vinahusiana na mambo ya 
kiutawala wa Kiislamu, kwani aliwahi kuombwa na Malik Shah aandike kitabu 
kinachozungumzia masuala ya uongozi, na namna ya kutatua matatizo ya mataifa ya 
Kiislam, hivyo akaandika kitabu maarufu kinachoitwa Siyasatnama, kitabu hicho 
kilikubalika sana katika wakati huo na ndio kikawa kitabu cha katiba ya utawala 
huo. Nizam ul Mulk pia aliandika vitabu vyengine kama vile Dastur al-Wuzara na 
Qabus Nama. 

Nizam al Mulk mbali ya kua na uwezo, nguvu na heshima kiutawala lakini pia alikua 
na sifa ya kupenda kuendeleza I’lm ya dini ya Kiislam, kwani alikua ni mtu wa 
mwanzo kuanzisha mfumo wa l’lm ya vyuo vikuu vya Madrasa vilivyokua 
vikisomesha I’lm ya dini, Sayansi na mambo mengineyo. Vyuo vikuu hivi vilikua ni 
maarufu na vilijulikana kama Nizamiyyah jina linalotokana na jina lake la Nizam ul 
Mulk, vyuo vya vikuu vya Madrasat ul Nizamiyyah Nizamiyyah vilikua vina matawi 
yake katika miji ya Baghdad, Isfahan, Nishapur, Mosul, Basra, na Herat. Mfumo wa 
vyuo vikuu vyote vilivyoanzishwa na wazungu katika maeneo ya Bara la Ulaya 
umetokana na kuiga mfumo wa vyuo vikuu vya Kiislamu vya Madrasat ul 
Nizamiyyah vya Nizam ul Mulk. 

Kabla ya kuanza kipindi cha utawala wa Nizam ul Mulk, sehemu kubwa za waislam 
wa maeneo yaliyokua yakitawaliwa na utawala wa Seljuq yalikua yakifuata kanuni 
za Fiqh za Madhhab ya Imam Abu Hanifa kama Fiqh ya kitaifa. Lakini baada ya 
kuingia madarakani Nizam ul Mulk na kuanzisha mtandao wa vyuo vikuu vya 
Madrasat ul Nizamiyyah Nizamiyyah, aliamua kubadilisha mfumo huo na kuiweka 
Fiqh ya Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kua ndio Fiqh inayotumika kitaifa. 

Ingawa Nizam ul Mulk alikua ni mfuasi wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i na 
mwenye kuipenda sana Fiqh ya A1 Imam A1 Shafi’i lakini alikua muadilifu 
inapotokea kua katika mahakimu wanaosimamia mambo ya dini, na jambo hili 
lilionekana wazi pale mwaka 1076 wakati Wanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam A1 
Shafi’i na Wanazuoni wa Madhhab ya Imam Hanbal walipochuana katika mdahalo 
mkali katika Madrasat ul Nizamiyyah kwa kuwausia: ‘Tunaamini kua 
tunajadiliana kwa njia za Ahlu Sunnah na sio kwa njiaya kuvunja umoja’ kisha 
akaelezea zaid ‘Tunalijenga jengo hili la Nizamiyyah ili kuwaunga mkono na 
kuwalinda wenye I’lm kwa manufaa ya Umoja wa Ummah wa Kiislam, na si 
kwa ajili ya kuweka matabaka katika Ummah wa Kiislam’. 

Nizam ul Mulk hakua ni mtu mwenye kupenda sana na kuiendeleza I’lm tu, bali 
alikua pia ni mwenye kuwapenda sana Wanazuoni na kati ya Wanazuoni aliokua nao 
kwa ukaribu mkubwa na kumpenda sana alikua ni Mujtahid Imam wa Madhhab ya 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








333 


A1 Imam A1 Shafi’i, Imam A1 Haramayn Abu Al-Ma'ali Abd Malik Ibn Yusuf A1 
Juwayni ambae alikua ni Mwanazuoni mkubwa wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i 
katika kipindi cha uhai wake. Imam A1 Haramayn Abu Al-Ma'ali A1 Juwayni alikua 
akijulikana pia kwa jina la Imam A1 Haramayn ( Haram mbili ), kwa sababu aliwahi 
kusalisha na kusomesha katika Miskiti Mitakatifu yote miwili ya Makkah al 
Mukarramah na Madina Al Munawwara. 

Baada ya kumalizika kujengwa kwa chuo cha Madrasat ul Nizamiyyah cha Baghdad 
mnamo mwaka 457, chuo hicho kilikua chini ya usimamizimkuu wa Mwanazuoni 
wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i ambae ni Imam Abu lshaq A1 Shirazi. Na baada 
ya kumalizika Madrasat ul Nizamiyyah cha Nishapuri, Nizam ul Mulk aliamua 
kumwita Imam A1 Haramayn Abu Al-Ma'ali A1 Juwayni ili aje kusomesha na kua 
mkuu wa chuo hicho, Imam A1 Haramayn Abu A1 Ma’ali A1 Juwayni alikua ndio 
nguzo ya Taifa la Kiislam la Seljuq katika wakati wa uhai wake na alitoa I’lm yake 
kwa wanafunzi wengi sana, ambapo alisomesha na hadi kufariki kwake mnamo 
mwaka 1085 akiwa na umri wa miaka 57, miongoni mwa wanafunzi wake mkubwa 
na kipenzi alikuwa ni yule ambae baadae alimzidi hata yeye mwenye kwa wingi wa 
I’Im, mwanafimzi huyu alikua akijulikana kama Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn 
Muhammad A1 Ghazal. 

MUJADDID IMAM AL GHAZAL NA MADRASATAL NIZAMIYYAH. 

Anasema Shaykh A1 Islam Imarn Badr A1 Deln Abdal anasema: ‘ Mujaddid 
hujulikana kutokana na kuwepo kwa makubaliano yenye nguvu juu ya 
Mwanazuoni husika kulingana na mtizamo wa Wanazuoni wenzake ambao 
wamenufaika sana na uwezo wake mkuhwa wa Dlnt. Hudhihirika kutokana na 
sifa za ndani na za nje za I’lm ya Dini ya Kiislamu zinazompelekea kuunga 
mkono na kulinda Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
pia kukabiliana na kuzishinda Bida’a. ( Risalah Mardiyyah fi al-Nusrat Madhab 
al-Ash 'riyyah) 

Imam As Suyuti ameorodhesha majina ya Wanazuoni wafuatao kua ni Mujaddid wa 
kame zifuatazo katika kitabu chake kinachoitwa Tuhfat al-Mujtahidin bi Asma' al- 
Mujaddidin. 

Mujaddid wa karne ya kwanza ya ya Uislam : Amir al-Mu'minin Umar ibn Abd 
al-Aziz (682 - 720). 

Mujaddid wa karne ya pili ya Uislam : Mujaddid Imam Muhammad Ibn Idris A1 
Shaffi (767 - 820). 

Mujaddid wa karne ya tatu ya Uislam : Mujaddid Imam Abu A1 Hasan Ali ibn 
Isma'il Al-Ash'ari (874-936). Ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








334 

Mujaddid wa karne ya nne ya Uislam : Mujaddid Imam Abu Bakr Muhammad 
Ibn A1 Tayyib A1 Baqillani (930-1013), Ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam 
Maliki. 

Mujaddid wa karne ya tano ya Uislam : Mujaddid Imam Abu Hamid Ibn 
Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali (445-505 A.H/1058-1111). Ambae ni 
mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka Tus, Iran. 

Mujaddid wa karne ya sita ya Uislam : Mujaddid Imam, Imam al-Mushakkikln 
Abu Abdullah Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husayn at-Taymi al-Bakri at- 
Tabaristani Fakhr ad-Din ar-Razi (544-606 A.H/1149-1209). Ambae ni mfuasi wa 
Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka Ray, Iran. na 

Mujaddid Imam ad-Din Abu A1 Qasim Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Abdul 
Karim Ibn Al-Fadhl Ibn Hasan Ar Rafi'i A1 Qazwini (557-623 A.H/1162-1226). 
Ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka Qazwini, Iran. 
Mujaddid wa karne ya saba ya Uislam : Mujaddid Imam Muhammad Ibn Ali Ibn 
Wahb A1 Misri A1 Maliki As Shafi’i maarufu kama Imam Ibn Daqeeq A1 Eid (625- 
702 A.H). Arnbae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka Misri. 
Mujaddid wa karne ya nane ya Uislam : Mujaddid Imam, Al-Haafidh 
Shihabuddin Abu ul Fadhl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad maarufu kama Imam Ibn 
Hajar A1 Asqalani. Ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka 
Asqalani, Palestina. na 

Mujaddid Imam Sirajuddin 'Umar Ibn Rastan Ibn Nasir Ibn Salih Ibn Ahmad Ibn 
Muhammad Ibn Shahab 'Asqalani maarufu kama Imam A1 Bulqini (724-810 
A.H/1324-1403). Ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka 
Bulqina, Misri. 

Mujaddid wa karne ya tisa ya Uislam : MujaddidImam, Hafidh Jallal Ad Din Abu 
Bakr Abdur Rahmaan A1 Suyuti (849-911 A.H/1445-1505) Ambae ni mfuasi wa 
Madhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka A1 Qakhira (Cairo), Misri. 

Wanazuoni waliofuatia baada ya Imam A1 Suyuti wakaendeleza orodha hiyo kama 
ifuatavyo:- 

Mujaddid wa karne ya kumi ya Uislam : Mujaddid Imam Shams Ud Din 
Muhammad Ibn Ahmad A1 Ramli (919-1004 A.H). Ambae ni mfuasi wa Madhab ya 
Imam A1 Shafi’i kutoka A1 Ramlah, Misri. 

Mujaddid wa karne ya kumi na moja ya Uislam : Mujaddid Imam Rabbani A1 
Alf A1 Thani Shaykh Ahmad al-FaruqT al-Sirhindi (1564-1624). Ambae ni mfuasi 
wa Madhab ya Hanafi kutoka Sirhind (Punjab) India. 

Mujaddid wa karne ya kumi na mbili : Mujaddid Imam, Al-Qutb Abd Allah Ibn 
Alawi A1 Haddad (1634-1720). Ambae ni mfuasi wa Madhab ya Imam A1 Shafi’i 
kutoka Hadhramawt, Yemen. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiNAL DAiNAH 








335 

Mujaddid wa karne ya kumi na tatu ya Uislam : Mujaddid 
Imam Muhammad Amin Ibn Abidin ash Shami (1198-1252 AH/1783-1836). Ambae 
ni mfuasi wa Madhab ya Hanafi kutoka Syria. 

Mujaddid wa karne ya kumi na nne ya Uislam : Mujaddid Imam, Muhaddith al 
Akbar Muhammad Badr al-DIn Ibn Yusuf al-Marakishl al-Sibtl al BaybanT al- 
Dimashql al-Hasanl (1850-1935). Ambae ni mfuasi wa Madhab ya Maliki kutoka 
Misri. na 

Mujaddid Imam Muhammad Zahid Ibn Hasan al-Kawthari (1879-1951). Ambae ni 
mfuasi wa Madhab ya Hanafi kutoka Uturuki. 

Hivyo Mujaddid wa kame ya tano ya Uislam, ambae hujulikana pia kama Hujjat ul 
Islami (Uthibitisho wa Uislam), Shaykh ul Islam, Mujtahid Imam Imam Abu Hamid 
Ibn Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazal, katika kipindi cha uhai wake alikua pia 
rnmoja kati ya walimu wakuu wa chuo kikuu cha Madrasat ul Nizamiyyah cha 
Baghdad. 

Imam A1 Ghazal (1058-1111) alikua ni bahari ya kina kirefu cha I’lm mchanganyiko 
za Dini ya Kiislam, Imam A1 Ghazal alisomeshwa Fiqh, Sharia ’h, na Shaykh 
Ahmad Ibn Muhammad A1 Radhakani, Shaykh Abu Nasr al-Isma'ili A1 Jurjan, Imam 
al-Haramayn Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni, alisomeshwa I’lm ya Hadith na Abu Sahl 
Muhammad Ibn Ahmad Al-Hafsi, Shaykh Nasr Ibn 'Ali Ibn Ahmad al-Hakimi Al- 
Tusi, 'Abd Allah Ibn Muhammad ibn Ahmad al-Khawari, Muhammad ibn Yahya 
ibn Muhammad Al-Suja'i A1 Zawzani, Mwanazuoni mkubwa wa Hadith Abu al- 
Fityan 'Umar ibn Abi al-Hasan al-Ru'asi al-Dagistani, na Nasr ibn Ibrahim al- 
Maqdisi. Miongoni mwa mashaykh na I’lm ya Tasawwuf kutoka kwa Al-Fadl ibn 
Muhammad Ibn 'Ali A1 Farmadi A1 Tusi (ambae alikua ni mwanafunzi wa Abu al- 
Qasim Al-Qushayri) naYusuf al-Sajjaj. 

Imam A1 Haramayn Abu Al-Ma'ali A1 Juwayni ambae alimsomesha Imam Abu 
Hamid A1 Ghazal kwa muda wa miaka 5 alisema kua: ‘A1 Ghazal ni bahari 
inayokata kiu ya I’lm’. 

Imam Muhammad Ibn Yahya ambae alikua ni mwanafunzi wa Imam A1 Ghazal 
alisema kua: ‘Imam A1 Ghazal alikua ni Imam A1 Shafi’i wa pili’. 

Imam Fakhr Ad Din A1 Razi alisema kua: ‘Uwezo na I’lm ya Imam A1 Ghazal 
ilikua kama vile Allah Subhanahu wa Ta’ala amezikusanya I’Im zote kwa 
pamoja, halafu akamuonesha Imam A1 Ghazal’. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








336 


Baada ya kufariki Mujtahid Imam A1 Haramayn Abu Al-Ma'ali A1 Juwayni, Imam 
Abu Hamid A1 Ghazal aliendelea kukaa kidogo na kusomesha katika Madrasat ul 
Nizamiyyah cha Nishapuri lakini baadae alihama katika mji wa Nishapuri na 
kuamua kuhamia katika mji wa Baghdad na alipofika katika mji huo akateuliwa na 
Nizam ul Mulk kusomesha na pia kua mwalimu mkuu wa chuo kikuu hicho cha 
Madrasat ul Nizamiyyah cha Baghdad, kutokana na ukubwa wa I’lm na ufahamu 
aliokua nao Imam A1 Ghazal alikua akitoa Fatwa, akifanya midahalo na mashindano 
ya I’lm tofauti na watu wenye sifa kubwa kubwa katika fani mbali mbali za sayansi 
ya dini ya kiislam, na alikua hana mpinzani kwani ilikua kila anaeshindana nae basi 
huo ni miongoni mwa alieshindwa na kumpelekea Imam A1 Ghazal kupata sifa 
nyingi zaid. 

Imam A1 Ghazal alisomesha na kua Mwalimu mkuu wa chuo cha Madrasat ul 
Nizamiyyah cha Baghdad na kuandika vitabu mbali mbali vya elimu ya sayansi ya 
Dini ya Kiislam, vikiwemo vya Tafsir, Fiqh katika Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, 
Falsafa ya Kiislam, I’lm ya Tasawwuf Utawala wa Kiislam n.k. 

Miaka 7 baada ya kufariki Imam A1 Haramayn, mnamo tarehe 14-10-1092 sawa na 
mwezi 10 Ramadhan ya mwaka 485 Al Hijr, Nizam ul Mulk aliuliwa kwa kuchomwa 
kisu alipokua safarini akitokea Isfahan kuelekea Baghdad. Vitabu vya historia 
vinasema kua Nizam ul Mulk aliuliwa na wauaji ambao walikua wametokana na 
wafuasi wa Madhab ya Ismai’liyyah waliokua wamevaa kama Madarwesh. Baada 
ya kuuliwa Nizam ul Mulk, utawala wa Nizam ul Mulk uliendelea kutawala na 
kuongozwa na mtoto wake aliekua akiitwa Ahmad Ibn Nizam ul Mulk. 

Miaka 3 baada ya kufariki Nizam ul Mulk, Imam Abu Hamid A1 Ghazal aliendelea 
kuongoza chuo cha Madrasat ul Nizamiyyah cha Baghdad lakini baadae akaamua 
kustaafu na kumuachia uongozi huo mdogo wake anaeitwa Ahmad A1 Ghazal ambae 
alikua chini yake ki J’lm. Imam A1 Ghazal aliamua kustaafu ukuu wa Chuo cha 
Nizammiyah baada ya kuona kua ametumia mda wake mwingi kuunufaisha Ummah 
wa Kiislamu kwa I’Im yake lakini ametumia mda mchache kwa ajili ya kumtumikia 
Mola wake kwani alikua akisema kua: ‘Tumetafuta I’lm na kutumia si kwa ajili 
ya Allah, wakati yeye ametuamrisha kua tutafufe na kuitumia kwa ajili yake’. 

Imam A1 Ghazal alielekea Makkah akahiji, kisha akaelekea Syria na alikua kila 
akiingia katika mji basi hufikia msikitini na kazi yake ni kua miongoni mwa 
wasafishaji katika Msikiti husika, na hubakia katika eneo hilo pale inapokua watu 
wa eneo husika hawamjua kua yeye ni Hujjat ul Islami, Imam Abu Hamid 
Muhammad A1 Ghazal mwenyewe, kwani mara tu anapojulikana basi huamua 
kuhama katika eneo hilo. 



AL MliSTAKSHIF ABl MAKAL DANAH 









337 


Safari moja alifika katika mji mmoja akawa anaishi kama anavyoishi mwenyewe 
kwa kawaida yake, ila safari hii aliingia katika Msikiti ambao ulikua ukisomeshwa 
darsa kitabu chake, jioni moja baada ya muda kupita Imam Abu Hamid A1 Ghazal 
alikua amejinyosha nyuma msikitini, huku Imam wa Msikiti huo akisomesha kitabu 
chake. Mara akaingia mtu na akaenda moja kwa moja hadi kwa Imam na kumuuliza 
suali fulani, yule Imam anaesomesha darsa akashindwa kulijbu suali hilo, hivyo yue 
muulizaji akaamua kuondoka msikitini hapo, Imam Abu Hamid A1 Ghazal 
akamwita yule muulizaji na kumuuliza juu ya suali aliloulizia, ambao Imam A1 
Ghazal akamjibu Suali hilo. 

Lakini sasa kwa kua kila mtu anaona anavyoishi Imam A1 Ghazal kama msafishaji 
wa Msikiti basi yule bwana akawa si mwenye kumuamini, na kuumuliiza, 

‘Inawezekanaje msafisha vyoo wa Msikiti awe ni mwenye kujua jibu la Suali 
hili waka Imam wa Msikiti kashindwa kulijibu?’, kusikia hivyo yule Imam akaja 
hadi kwa Imam A1 Ghazal na kumuuliza yule alieuliza suali: ‘Vipi kwani 
amesemaje?’. Yule muulizaji akajibu : ‘Kuhusiana na lile suali huyu bwana 
amesema kua jibu lake ni kadha wa kadha’. Yule Imam akatafakkar na ki s ha 
akajibu : ‘Naam, inawezekana kua huyu bwana yuko Sahih!’, kisha akamgeukia 
Imam A1 Ghazal na kumuuliza : ‘Ah, hivi kiukweli hasa wewe ni nani?’. 

Kwa kua Imam Abu Hamid A1 Ghazal alikwishaamua kuachana na maisha ya 
umaarufu na hivyo kumnyenyekea Mola wake tu, basi hakujibu suali hilo na pale 
pale Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal akakusanya vitu vyake na kuhama 
kutoka katika mji huo na kuelekea katika mji mwengine. 

Katika Safari zake Imam Abu Hamid ibn Muammad A1 Ghazla aliwasili mjini 
Jerusalem katika Masjid al Aqsa ambako aliamua kukaa huko katika eneo la Bab 
Dhahab liliomo ndani ya Masjid al Aqsa kwa muda mrefu na kuishi maisha ya Kisufi 
na kumtukuza Mola wake na kuachana kabisa kabisa na maisha ya kidunia na katika 
kipindi hiki ndio akaanza kuandika kitabu chake maarufu kinachojulikana kama Ihya 
Ulum Ad Din, baada ya kumaliza kuandika Ihya Ulum ad Din aliondoka katika 
maeneo ya Al Quds na kuelekea Al Kahira (Cairo, Misri) na sehemu nyenginezo za 
miji ya Kiislamu halafu akarudi tena katika mji wa Baghdad na kuanza kusomesha 
kitabu chake hicho cha Ihya Ulum Ad Din ambacho pia kilikua kikisomeshwa katika 
vyuo vyote vya Madrasat ul Nizamiyyah. 

Al-Safadi alisema : ‘Wenye kujiua Ihya Ulum Ad Din wamesema kua ni kitabu 
kizuri sana kiasi ya kua kama ikitokezea vitabu vyote vya I’lm ya Dini ya 
Kiislam vipotee na ibakie Ihya pekee basi itatosheleza kwa vitabu vyote 
vilivyopotea.' 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








338 


Imam Taqi Ibn Al-Subki alisema kuhusiana na Ihya Ulum Ad Din ya Imam A1 
Ghazal kua: ‘Ihya Ulum Ad Din ni miongoni mwa vitabu ambayo Waislamu 
wanatakiwa kuvihifadhi na kuvitawanya kila mahali kwani wengi watakao 
kisoma watanufaika navyo kwa kupata muongozo ndani yake, kwani ni mara 
chache sana ambapo mtu huangalia ndani ya kitabu hikibila ya kuzindukana 
kutokana na ukweli wa mambo yaliyomo ndani yake, Allah atujaalie tuyaone 
yaliyomo ndani yake na atulinde na pazia liliopo baina yetu na ukweli.' 

Mwezi 14 Jamad al Akhir mwaka 505 Al Hijr, ambayo ni sawa na tarehe 18-12- 
1111, Imam Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazal alifariki akiwa 
na umri wa miaka 53. Anasema Imam Ibn al-Jawzi katika al-Thabat 'Inda al-Mamat 
(Uthabiti katika wakati wa Mauti) kua : Alisema Ahmad A1 Ghazal ambae ni ndugu 
yake Imam Abu Hamid A1 Ghazal kua: "Siku ya Jumatatu mwezi 14 Jumada al- 
Akhira katika wakati wa Sala ya Alfajir kaka yangu Abu Hamid alitia udhu, 
akasali sala ya Alfajir na baada ya kuasali akaniambia : ‘Niletee Sanda yangu’ 
nikampelekea, akaibusu, akajifunika na kusema ‘Tunasikia na kutii katika 
kujitayarisha kuingia katika Ufalme wa Mwenyezi Mungu’ akalala na 
kujinyoosha na kuelekea Qibla na akafarika kabla ya jua kuchomoza’. 

Anasema Imam A1 Subki kua : ‘Siku moja A1 Shadhili alilala na akamuota Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam , akiwa amekaa na Nabii Musa A’layhi 
Salaam na Nabii Isa Adlyhi Salam, ambapo Nabii Muhammad Salallahu A’layhi 
wa Salam alisema na kuwauliza kwa kujivunia. ‘Jee Katika Ummah wenu yupo 
mtu mwenye I’lm kama huyu?’ Huku Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam akimuoneshea mkono Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal, 
ambapo Nabii Musa na Nabii Isa wakajibu kwa pamoja: ‘La, Hakuna!” 

Na ukweli huu unathibitishwa hadi hii leo si na Wafuasi wa Dini ya Kiislamu tu bali 
pia na watu wa dini rnbali mbali na wa mataifa mbali mbali, kwa sababu had hivi 
sasa basi hakuna Muislam ambae vitabu vyake vinasomwa sana na kufanyiwa 
uchunguzi na kufafanuliwa kila siku zinavyoenda kama vinavyofanyiwa uchunguzi 
vitabu vya Hujjat ul Islami Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal na hakuna 
Muislam anaejulikana zaidi kwa umaarufu miongoni mwa Waislamu wote baada ya 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kama anavyojulikana Imam Abu 
Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal. 

UTAWALA WA SALAH AD DIN YUSUF IBN AYYUB 

Kabla ya Mongolia kuuangusha utawala wa Kikhalifah wa A1 Abbas wa Baghdad, 
kulitokea utawala mwengine ambao unaojulikana kama Utawala wa Fatimi ( Al- 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









339 


Fatimiyyun) ambao ulitokea mwaka 909 na kudumu hadi mwaka 1171, utawala huu 
ulitokea baada ya Utawala wa A1 Abbas kuanza kupoteza nguvu za mamlaka yake, 
katika maeneo ya Misri na baadhi ya maeneno ya Afrika ya Kaskazini na Syria na 
hivyo pia kuupoteza mji wa Jerusalem kwa Crusaders ( Crusaders ni wapiganaji wa 
Kanisa Katoliki ambao walikua wakipigania kuikomboa miji mitakatifu ya Kikristo 
kutoka katika mikono ya Waislam na pia kuwasimamisha Waislamu kuendelea 
kueneza Uislam katika sehemu mbali mbali Duniani) mnamo mwaka 1099, ambao 
kwa mara ya kwanza ulichukuliwa na Waislam katika kipindi cha utawala wa Umar 
Ibn A1 Khattab, na jeshi lililokua chini ya uongozi wa Khalid Ibn Walid. 

Utawala wa Fatimi ulikua ni utawala uliokua ukiongozwa na wafuasi wa Madhhab 
ya Ismai’lia ya Shia, na ulikua unatumia jina la Fatimi kutokana na kuamini kua 
kizazi chao kinatoka moja kwa moja katika kizazi cha Fatima Bint Rasul Allah, 
mtoto wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Katika kipindi hiki cha Utawala huu wa wa Fatimi, mnamo mwaka 1138, katika 
familia moja ya mzee Najm ad Din Ayyub Ibn Shadhi Ibn Marwan iliyokua ikiishi 
katika maeneo ya mto Tikrit alizaliwa mtoto wa kiume alieitwa Yusuf Ibn Ayyub, 
wazee wa mtoto huyu walikua ni Wakurdi ambao ni wafuasi wa Madhhab ya A1 
Imam A1 Shafi’i, tangu akiwa mdogo Yusuf Ibn Ayyub alisoma Qur’an na pia 
alijifundisha kupigana na kupanda farasi akiwa katika mji wa Ba'lbek ambapo 
baadae pamoja na wazee wake walihamia Damascus nchini Syria. Yusuf Ibn Ayyub 
arnbae hujulikana sana kama Salah ad Din Yusuf Ibn Ayyub ( Salah Ad Din maana 
yake Wema wa Dini) lakini katika vitabu vya historia za watu wa Nchi za Magharibi 
humuita kwa jina Saladin. 

Ingawa Salah ad Din Ayyub alikua ni mtu asiependa kupigana vita lakini alikua ni 
mmoja kati ya wate wenye akili nzuri ya kupigana na pia ni mtu mwenye busara 
kubwa, ambae aliingia katika vitabu vya historia vya Kiislamu na vya watu wa 
Magharibi kutokana na unyenyekevu wake. Mnamo mwaka 1169 wakati akiwa na 
umri wa miaka 31, Utawala wa Fatimi, ulimchagua awe Waziri na pia kua kiongozi 
wa jeshi la utawala huo nchini Syria. 

Mnamo mwaka 1171, baada ya kufariki Khalifah A1 Aziz wa utawala wa Fatimi, 
Salah ad Din Ayyub akawa mtawala wa utawala huo na kutangazia kurejea kwa 
utawala wa Madhhab ya Sunni katika nchi ya Misri na maeneo mengine yaliyokua 
yakitawaliwa na utawala wa Fatimi, wakati huo Salah ad Din Ayyub akiwa na umri 
wa miaka 36 tu lakini alikua na utawala wenye nguvu sana, utawala ambao 
ulijulikana kama Utawala wa Ayyub (A/ Ayyubiyyun). Watu walio chini ya utawala 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








340 

wake walimpenda sana kiongozi wao huyo ambae akaanza kujulikana kama Sultan 
Salah ad Din Ayyub. 

Ingawa Salah ad Din Ayyub alikua si mcha mungu sana kabla ya kua Sultan, lakini 
hali hiyo ilibadilika baada ya kua na jukumu kubwa la kuwaongoza watu wengine 
juu yake, kwani Sultan Salah ad Din Ayyub alikua ni mtu asiejali dunia yake na 
alipigania Uislam wake na kupigania haki za waislam wenzake inavyotakiwa, Sultan 
Salah ad Din Ayyub hakuwahi kuishi katika kasri la Sultan ingawa alikua Sultan, na 
badala yake aliishi katika nyumba yake ya kawaida tu, na vile vile hakuna habari 
inayosema kua alikua na wake wanne, lakini alikua na watoto 14 na mke wake ni 
mmoja tu. 

Anasema Ibn Shaddad ambae alikua ni Qadhi katika Jeshi la Salah ad Din Ayyub 
kua: ‘Mara tu baada ya kua kiongozi wa Misri, Dunia na mapambo yake yote 
vilipoteza thamani yake katika macho yake’, kwani Salah ad Din Ayyub 
alizikimbia anasa za dunia, na kuishi maisha ya unyenyekevu uliokua ukizidi kadri 
siku zinavyoendelea, na alikua akisema, ‘Wakati Allah aliponipa ardhi ya Misri 
kwa urahisi kabisa, nilijua kua alikua ameamua kunipa na ardhi takatifu pia, 
kwani ni yeye ndie aliyelitia wazo h ii o ndani ya moyo wangu’. 

Inasemekana kua Salah ad Din Ayyub, baada ya kua Sultan alikua si mtu wa kucheka 
cheka ovyo, na alipoulizwa ni kwa sababu gani, alijibu ‘Nitawezaje kucheka 
wakati Ardhi takatifu ya Al Aqsa iko chini ya Crusaders?’, wasaidizi wake 
walikua wakimficha kiasi cha mali iliyokuwepo kwenye hazina ya utawala wake 
kwa sababu ya kuogopa kua, wakimwambia kuna mali kiasi gani basi angeliitumia 
yote kwa ajili ya kubora zaid jeshi lake ili kuwakabili maadui zake. Waliokua 
wakimjua walikua wakisema kua alikua ni mkali kwa Nafsi yake lakini ni mwenye 
huruma juu ya watu wengine. 

Maadui wa Kiislam, ambao walikua ni Crusaders ( Crusaders ni wapiganaji wa 
Kanisa Katoliki ambao walikua wakipigania kuikomboa miji mitakatifu ya Kikristo 
kutoka katika mikono ya Waislam na pia kuwasimamisha Waislamu kuendelea 
kueneza Uislam katika sehemu mbali mbali Duniani ) hawakupendelea kuona 
mafaniko ya ya ukuaji wa Utawala Salah ad Din Ayyub, hivyo wakaamua kukusanya 
nguvu kutoka Uingereza, Ufaransa na Austria ili kupigana nae na pia kuyateka 
maeneo ya ardhi za Waislam. Na hapo ndipo walipouona uwezo na ukarimu aliokua 
nao Salah ad Din Ayyub, kwani nae alianza jitihada za kuwaunganisha Waislamu 
wa sehemu mbali mbali kua pamoja nae kwake yeye ilikua hakuna tofauti kwa 
Wakurdi, Waturuki, Waarabu, Wamisri n.k, wote walikua ni Waislam na aliwaweka 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








341 


pamoja bila ya kua na tofauti, wivu au chuki miongoni mwao na baada ya kuwaweka 
sawa Waislam, akajitayarisha kukabiliana na maadui zake. 

Ingawa yeye ndie aliekua mtawala wa Utawala wa Ayyub lakini alifahamu kua 
maeneo anayoyatawala yalikua ni maeneo yaliyojitenga kutokana na udhaifu wa 
utawala wa A1 Abbas wa Baghdad, hivyo aliandika barua na kuipeleka kwa Khalifah 
A1 Mustad aliekua mjini Baghdad, ambae alikua ni Khalifah wa A1 Abbas aliekua 
akitawala wakati huo katika sehemu zilizobakia za TJkhalifa huo. Katika ujumbe huo 
Sultan Salah ad Din Ayyub alikua akiomba ruhusa kutoka kwa Khalifah A1 Mustad 
ya kua apewe usimamizi wa nchi zilizo chini yake kama vile Misri, Yemen, Syria, 
Libya Tunisia, Morroco n.k kutokana na nia yake ya kuwaunganisha na 
kuwakomboa Waislam, Khalifah A1 Mustad bila ya kumpinga alimkubalia maombi 
hayo, na baada ya kupata ruhsa hiyo Salah ad Din Ayyub akajitayarisha na mipango 
yake ya kuurudisha mji wa Jerusalem katika mikono ya Waislam. 

Sultan Salah ad Din Ayyub alikua si mrefu wala si mweupe sana na pia alikua ni 
mwembamba, mwenye macho meusi yenye kuonesha hisia huzuni ndani yake. 
Lakini alikua ni mwenye ustahilivu sana. Anapokua hayuko katika mapigano alikua 
akipenda kuzungukwa na Wanazuoni na marafiki ambao walikua wakizungumza 
pamoja mambo ya Tawhid, Fiqh au Qur’an hadi kufikia kulia. 

Turudi nyuma kidogo, ili kuangalia namna walivyofanya Crusaders hao mara ya 
baada ya kuuvamia mji wa Jerusalem katika mwaka 1099, waliangamiza kila kitu 
kwa kumuua kila mtu hawakubakisha Mkiristo, Muislam wala Myahudi, 
hawakubakisha kitu chochote waliteketeza kila kitu na kuacha bahari ya damu 
liyoenea mji mzima. 

Hivyo Crusaders hao waliposikia kua Salah ad Din anajitayarisha, na wao 
wakajitayarisha na rnnamo mwaka 1187, Salah ad Din alipigana na Crusaders hao 
katika mji wa Hattin. Hata hivyo katika vita hivyo Salah ad Din Ayyub na watu 
wake walipata ushindi, na baadae wakaikomboa miji ya Tabnain, Jubeil, Beirut, 
Asqalan, Ramlah, Adarum, Bethlhem baadae akaikama Jerusalem. Katika mapigano 
ya kuikomboa miji hii Waislam waliwateka maelfu ya Crusaders, ingawa mateka 
hao walikua ni wengi lakini hamna hata mmoja alievunjiwa haki zake za ki Ibn 
Adam. Kwani wote waliheshimiwa na kupewa haki zao na kuhudumiwa. 

Siku chache baadae Salah ad Din Ayyub aliuteka mji wa Jerusalem na kuurejesha 
katika mikono ya Waislam, na vile vile pia maelfu ya Crusaders wakakamatwa na 
kua mateka, mara zote hizo ambazo Salah ad Din Ayyub alikua akipigana na maadui 
zake alikua hashambulii watoto wala wazee wala wanawake, na hivyo baada ya ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








342 


kutekwa mji wa Jerusalem, ikabidi wake, wazee wa kike pamoja na ndugu wa kike 
wa Crusaders waliotekwa, kumfuata Salah ad Din Ayyub na kumuomba awasamehe 
mateka hao na hapo Salah ad Din Ayyub akawasamehe na kuwaachia huru kwa 
kuwakalipia fidia, na wale waliokua hawana uwezo wa kulipa fidia, akawalipia yeye 
pamoja na ndugu yake pia fidia hiyo. Na pia akawatafutia na usafiri wa kurudi 
makwao kwa wale waliokua na haja ya kurudi makwao. Hakuruhusu kuibiwa wala 
kutaifishwa kwa mali za Crusaders hao na Wakristo wengine ambao walioamua 
kubakia katika mji wa Jerusalem. 

‘Ushindi ni kuzibadilisha nyoyo za wapinzani wako kwa huruma na ukarimu’, 

Alisema Salah ad Din Ayyub. 

Kwa hakika Salah ad Din Ayyub alionesha mfano wa malinganio ya Uislamu katika 
ustahmilivu, usamehemu na ukarimu kwa Bani Adam wenziwe japokua alikua 
akitofautiana nao katika Iman. Siku ya Ijumaa mwezi 27 Rajab ya mwaka 583 Al 
Hijr. Salah ad Din Ayyub aliingia mjini Jerusalem na akaenda moja kwa moja katika 
Masjid al Aqsa akausafisha, kisha kwa mara ya kwanza baada ya kupita miaka 88 
ilisikika Adhana katika msikiti huo na Waislam wakasali tena katika msikiti huo. 

Wanahistoria wa nchi za Magharibi wanaelezea alivyoonekana Salah ad Din ndani 
ya Masjid al Aqsa siku hiyo kwa kusema: ‘Saladin alisali sala ya Ijumaa ndani ya 
Masjid Al Aqsa, alionekana akisujudu na kurudia sala zake tena na tena huku 
machozi yake yakiurowesha msala wake aliokua akisalia’. 

Crusaders wote waliokuwepo Rome, Italia na katika sehemu nyengine za nchi za 
Magharibi, hawakuamini baada ya kusikia yaliyotokea Jerusalem, kwani wao 
walikua wanaujua uwezo wa jeshi alilokua nalo Salah ad Din Ayyub na walikua 
wanajua kua huenda wakashindwa, lakini hawakutegemea ukarimu aliounesha juu 
ya watu wao, hususan wakikumbuka yale waliyoyafanya wao, kwa kumwaga damu 
ya Waislamu,Wakristo na Mayahudi wote waliowakuta katika mji huo, hivyo 
waliamini kua na watu wao itawafika hatma ile ile kama walivyofanya wao. 


Si hayo tu yalilowashangaza Warumi hao kwani kilichowashangaza zaid katika vita 
vya ukombozi huo ni pale Salah ad Din Ayyub alipoonesha heshima kwa Mfalme 
Richard wa kwanza wa Uingereza, jambo ambalo lililowapelekea kuvutiwa zaid na 
Salah ad Din badala ya kumchukia kama wanavyoelezea wanahistoria hao kua: 

‘Wakati Richard alipokua akiumwa baada ya kuzingirwa katika mwaka 1192, 
Saladin hakumtibu tu kwa kumpelekea daktari wake bi nafsi, bali pia 
alimpelekea barafu ili kuishusha chini homa yake na matunda pia ya 
kuboresha afya yake, vile vile wakati farasi wa Richard alipouliwa katika 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








343 


mapigano, na mfalme huyo wa Uingereza kujikuta yuko chini peke yake akiwa 
amezingirwa na Jeshi la Waislam aliona mwisho wake umeshafika, hata hivyo 
Waislamu hao walimuachia njia apite bila ya kumfanya chochote, na baadae 
Saladin akampelekea farasi wawili ili asije akajikuta katika hali ya hatari na 
akawa hawezi kukimbia \Michael Hamilton Morgan, Lost History). 


Katika kumfanyia hivyo mfalme huyo wa Uingereza aliekua ni Crusader na ni adui 
yake, Salah ad Din Ayyub alikua ameonesha mfano wa ujumbe wa Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala pale aliposema katika Qur’an : 


Ji 


Ji 


<u) 


A sas * * , * tf 

Ij OljA jji"' 




AAasa Allahu an yajAAala baynakum wabayna alla dhi na AAadaytum 
minhum mawaddatan waAllahu qadeerun waAllahu ghafoorun raheemun 

(Surat Al Mumtahinah 60:7). 

Tafsir ‘Inawezekana kua, Allah akasababisha mapenzi (na urafiki) bainayenu na 
wale nmaowafanya kua ni maadui zenu. Kwani Allah ana uwezo juuya kila kitu; 
Na Allah ni Msamehevu na Mwingi wa Rehma’. 

Salah ad Din Ayyub alifariki mwaka 1193 AD akiwa na umri wa miaka 56, 
nyumbani kwake mkiwa na Dirham 47 na dinari moja, hakuacha shamba wala ardhi 
yeyote ile aliyokua akiimiliki, na alizikwa katika bustani iliyopo katika Msikiti wa 
kishistoria wa Umayyad uliokuwepo Damascus, nchini Syria, Salah ad Din Ayyub 
aliwacha Utawala wa A1 Ayyub uliodumu kwa karne mbili hadi mwaka 1341, 
utawala ambao baadae ulikua ni utawala pekee kwa kushirikiana na Mamluk uliokua 
na uwezo wa kuwazuia wale wavamizi hatari ambao walishindwa kuwazuia 
watawala wa A1 Abbasid, wavamizi hao hawakua wengine bali ni Wamongolia. 


WAMONGOLIA KATIKA HISTORIA YA UISLAMU. 


Katika mwaka 1258, Mji wa Baghdad lraq, amabo ulikua ndio makao makuu ya 
Utawala wa A1 Abbas ulivamiwa na kuteketezwa na Wamongolia ambao walikua 
wakiongozwa na mjukuu wa Genghis Khan aitwae Hulagu Khan alivamia utawala 
wa Kikhalifah wa A1 ‘Abbas na kusababisha madhara na mauaji makubwa ambayo 
hayajawahi kutokea katika historia ya Uislam, Miskiti, Majumba ya kifahari, 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








344 


Maktaba na mambo yote waliyokua wakijivunia Waislam wakati huo viliteketezwa 
kwa kuchomwa moto vyote hakikubakishwa hata kimoja. Nia ya Wamongolia ilikua 
si kuwashinda maadui zao, bali ni kuwateketeza maadui zao. 

Wamongolia hao waliendea kuvamia na kuteketeza na kutawala kutoka jangwa la 
Sinai nchini Misri hadi China kwa kame nzima, lakini hawakuweza kuinga nchini 
Misri kwani walikutana na jeshi imara la Mamluk ambao walikua ni askari wa 
Kituruki waliochanganyika na jeshi la utawala wa Ayyub, Mamluk walikua ni jeshi 
la kwanza lililoweza kuwazuia Wamongolia, Mamluk waliendelea kutawala Misri 
hadi pale ulipoingia utawala wa Dola la Ottoman Empire katika nchi hiyo mnamo 
mwaka 1517. 

Ingawa Wamongolia, walikua si Waislam lakini baada ya muda si mrefu katika 
utawala wao, lilitokea wimbi kubwa la mabadiliko ya Iman katika Nafsi zao. Kwani 
katika utawala wao walilazimisha kwa Wamongolia kuwaoa wanawake wa Kiislam 
na Waislam waliruhusiwa kuwaowa wanawake wa Mongolia na hapo ndipo 
walipoanza kusilimu na kua Waislam na kuanza kuunyanyua tena Uislam ambao 
hapo kabla walikua na nia ya kuuteketeza. 

Mnamo mwaka 1295 Ghazan Khan (1295-1304) aliekua kiongozi wa Mongolia wa 
wakati huo alisilimu kutoka katika dini ya Kibuddha na kuingia katika Uislam na 
kutawala kwa kutumia sharia za Kiislam na hivyo kutoa amri ya kuvunjwa kwa 
mahekalu yote ya Kibuddha na yenye masanamu ndani yake ikiwemo lile lenye 
sanamu la baba yake aliekua akiitwa Arghun na kisha kuwaamrisha watu wake wote 
wachague, aidha Kusilimu au wahame nchi au kufanya Ibada zao za Kibuddha kisiri 
siri. 

Miongoni mwa Watawala wa Kimongolia ambao walikua ni Waislamu alikuwemo 
pia Sultan Oljeitu (1304-1317), Uzbeg Khan (1313-1341), Ulug Muhammad (1441- 
1446), TughlughTemur Khan (1347-1362) ambae aliwasilimisha Mabudha wa Tibet 
wote na kuwaingiza katika Uislam, n,k. Wamongolia ni miongoni mwa vyanzo 
vyilivyoufanya Uislam uenee kwa kasi zaidi katika maeneo ya kati na Mashariki 
mwa bara la Asia hususan katika meneo ya ardhi ya China. 

UMUHIMU WA MJI WA JERUSALEM KWA DINI YA KIISLAM 

Katika kusoma kitabu hiki, tumeona kua si mara moja wala si mara mbili kua 
Waislamu wanapigania kuukomboa Mji wa Jerusalem ambao ni mji mtakatifu sana 
katika dini ya Kiislam, hivyo itakua ni vizuri pia kujua asili yake na ilikuaje mpaka 
mji huo ukafikia kua na cheo hicho. Lakini kabla ya kuendele mbele zaid basi jambo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








345 


la muhimu ni kujua kua Mji wa Jerusalem si mji muhimu kwa wafuasi wa dini ya 
Kiislam tu bali pia ni muhimu kwa wafuasi wa dini ya Kiyahudi na pia kwa wafuasi 
wa dini ya Kikristo. 


Al-Masjid al Aqsa (Msikiti ulioko mbali) ambao uko katika mji wa Jerusalem 
unaufanya mji wa Jerusalem kua ni mji unaoshika nafasi ya tatu kwa utakatifii kati 
ya miji mitatu mitakatifii katika dini ya Kiislam ukifiiatia Mji wa Madina wenye 
Masjid An Nabawi (Msikiti wa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam) 
ambao unashika nafasi ya pili na ukifiiatia Mji wa Makkah wenye Masjid A1 Haram 
(Msikiti mtakatifu) ambao unaufanya mji huo kushika nafasi ya kwanza. Mji wa 
Jerusalem ulikua ndio Qihla cha mwanzo ambacho wafuasi wa dini ya Kiislam 
walikua wakikielekea wakati wa kusali, kabla ya kubadilishwa na kua Makkah baada 
ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuhamia katika mji wa Madina. 
Mji wa Jerusalem ndio sehemu ambayo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam alipanda kuelekea mbinguni katika safari ya Miujiza ya fsraa na Miraj 
iliyotokea mwezi 27 Shaaban, safari ya Israa ilianzia Makkah hadi Jerusalem na 
safari ya Miraj ilianzia Masjid al Aqsa baada ya kuwasalisha Mitume wote wa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala waliotangulia kabla yake katika msikiti huo na kisha 
akaelekea mbinguni kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika Qur’an : 


-L>t^~AJl oAJtj l£j^\ 

Jl "LjljT 4j^J (_jjJl I 


Subhana alla dhi asra biAAabdihi laylan mina almasjidi alharami ila almasjidi 
al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa 
alssameeAAu albaseeru (Surat Al Israa 17:1) 


Tafsir: Ametukuka (Allah) ambae amemchukua mja wake katika safari ya usiku 
kutoka Masjid Al Haram kuelekea Masjid Al Aqsa ambayo maeneo ya jiraniyake 
tumeyabariki ili kumuonesha yeye alama zetu, kwani yeye ni miongoni mwa 
wenye kusikia na kuona (vitu vyote). 


Miujiza mikubwa ya safari hiyo ya usiku aliyopewa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam ilikua ni kama heshima ya kuunganisha umuhimu baina ya miskiti 
hiyo miwili ya Masjid Al Haram na Masjid Al Aqsa, Malaika Jibril A ’layhi Salaam 
aliongozana na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika safari hiyo na 
walipifika Jiwe Takatifu (Al Sakhrah) Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








346 

Salam akapaa kuelekea mbinguni, akarudi tena MasjidAI Aqsa na kisha akarudi tena 
katika Masjid Al Haram. 

Maana ya ardhi takatifu ya Masjid Al Aqsa (Msikiti wa mbali) si kama vile Waislamu 
wengi wanavyofikiria kua ni eneo la ule msikiti uliopo Jerusalem ambao juu yake 
kuna Quba kubwa lenye rangi ya dhahabu, jengo ambalo lilijengwa na utawala wa 
Umayyad chini ya Khalifah Abd Malik Ibn Marwan mwaka 692, lakini eneo la ardhi 
ya Masjid Al Aqsa linajumuisha eneo lenye ukubwa wa eka 35 lenye bustani, 
nyumba, MasjidAl Aqsa yenyewe na kwa upande wake wa mishoni kusini ndio kuna 
huo msikiti uliojengwa na Amir ul Muuminun Umar Ibn A1 Khattab na katikati yake 
ndio kuna Jiwe Takatifu (Al Sakhrah). Eneo lote hilo hua linajulikana kama Bait ul- 
Maqdis (Nyumba Takatifu) au A1 Quds na linachukua sehemu moja kati ya sita ya 
eneo lilizungushiwa ukuta wa mji wa Jerusalem na Waisrael. 

Ama kuhusiana na kuelezea ni nani muasisi wa Masjid A1 Aqsa, hakuna kukubaliana 
miongoni mwa Wanazuoni kua ni nani muanzilishi halisi, kwani kuna mitizamo 
inayotofautiana kuhusiana na muasisi wa msikiti huo. Mtizamo wa kwanza ni ule 
utokao kwa Imam Ibn A1 Jawzi na Imam Ibn Hajar ambao wanasema kua Nabii 
Adam A ’layhi Salaam ndie mtu wa mwanzo kujenga Masjid Al Aqsa baada ya 
kulijenga Al Kaabah, na ushahidi wao unatokana na Hadith ya Ibn Hisham katika 
kitabu chake cha Al Tijan. 

Imam A1 Bayhaqi anasema katika kitabu chake Al Dalai ’il kua Abdullah Ibn Umar 
amesema kua: ‘Allah Subhanahu wa Ta’ala alimtuma Jibril kwa Adam na 
akamuamrisha kujenga nyuma ya Allah (Al Kaabah) halafu akamuamrisha 
aizunguke na kisha Adam akaambiwa: Wewe ni mtu wa mwanzo na hii ni 
nyumba ya mwanzo kujengwa kwa ajili ya Allah:’ 

Mtizamo huu pia unathibitishwa na katika Hadith nyengine ya Abu Dharr ambayo 
inasema kua Abu Dharr alimuuliza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam: 
‘Ya Rasul Allah! Jee ni upi msikiti uliojengwa mwanzo?’ naye akajibu ‘Al 
Masjid Al HaranT, nami nikamuuliza tena: ‘Halafu ukafuatia upi?’ naye 
akajibu ‘4/ Masjid Al Aqsa ’ nami nikamuuliza ‘Jee kuna mda gani wa 
kujengwa baina yao’, naye akajibu ‘Miaka 40’ ( Al-Bukhari ). Hivyo kutokana na 
ushahidi huu, ikiwa ni Nabii Adam ndie aliejenga Masjid Al Haram na Masjid Al 
Aqsa umejengwa baada ya miaka 40 basi hii inamaanisha kua Nabii Adam A ’layhi 
Salaam ndie aliejenga Masjid Al Aqsa au alijenga mmoja katia ya watoto wake 
kutokana na utofauti wa miaka baina yao. 



AL MIISTAKS HI F ABIJ MANAL DANAH 









347 


Mtazamo wa pili ni ule wenye ushahidi unaoonesha kua Nabii Ibrahim A ’layhi 
Salaam kua ndie aliejenga Al Masjid Al Aqsa na hii inatokana na kua kama 
tulivyoona mwanzoni mwa kitabu hiki tulipozungumzia asili ya mji wa Makkah kua 
Qur’an inasema kua Allah Suhhanahu wa Ta’ala alimuamrisha Nabii Ibrahim 
kujenga Masjid A1 Haram, na kutokana na Hadith ya Abu Dharr tulioiangalia hapo 
juu inayoonesha kua Masjid Al Aqsa ulijengwa baada ya miaka 40 basi ni wazi kua 
itakua ni Nabii Ibrahim aliejenga Masjid Al Aqsa au pia kuna uwezekano kua 
ulijengwa na mmoja kati ya watoto wake. 

Shaykh Ibn Taymiyah ni mmoja kati ya wale wenye mtizamo huo wa kua Masjid Al 
Aqsa ulijuengwa na Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam pale aliposema kua ‘Mitume 
ilianza kusali ndani ya MasjidAI Aqsa kuanzia wakati wa Nabii Ibrahim’ na pia 
kuna kauli ambayo inasema Shaykh Ibn Taymiyah alisema kua: ‘Al Masjid Al Aqsa 
ulijengwa wakati wa uhai wa Nabii Ibrahim’. 

Ukiangalia baina ya mitizamo hii miwili ya kwanza na ya pili utaona kua kuna 
utofauti wa kua, Wanazuoni wenye mtizamo wa kwanza wametofautiana na 
mtizamo wa pili kwa sababu inasemekana kua Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam 
aliamrishwa aunyanyue msingi wa AlKaabah, na hivyo hakuujenga kuanzia kwenye 
msingi wake kwa kuchimba ardhini bali alijenga kutokana na msingi wa jengo hilo 
ambao aliukuta tayari upo. 

Mtizamo wa tatu ni ule usemao kua Nabii Yaqub ndie muanzilishi aliejenga Masjid 
Al Aqsa, na miongoni mwa wanaounga mkono mtizamo huu ni pamoja na Imam 
Ibn A1 Qayim. Imam Ibn A1 Qayim anasema katika kitabu chake Zad al-Ma ‘ad kua: 

‘Aliejenga Masjid Al Aqsa ni Nabii Yaqub, na hii ilikua ni miaka 40 baada ya 
Nabii Ibrahim kujenga Al Kaabah’ 

Kwa upande mwengine Imam Ibn Kathir pia ni miongoni mwa wanaounga mkono 
mtizamo huo wa Imam Ibn A1 Qayim kwani katika kitabu chake cha al Bidayah Wal 
Nihayah. Anasema kua Nabii Yaqub alienda Jerusalem na akajenga jengo kama 
meza ambayo ndiyo Al Masjid Al Aqsa na baadae Nabii Sulayman A ’layhi Salaam 
akaufanyia marekebisho. 

Mtizamo wa nne ni ule mtizamo wenye shaka, mtazamo usemao kua mji wa 
Jerusalem ulichaguliwa kutokana na amri ya Nabii Daud A ’layhi Salaam ambae 
aliishi katika karne ya 10 kabla ya kuja Nabii Isa A ’layhi Salaam, kujenga sehemu 
ya kumuabudia Allah, sehemu ambayo baadae ilifanyiwa marekebisho na Nabii 
Sulayman A ’layhi Salaam kutokana na Wahyi alioshushiwa na Allah Subhanahu wa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









348 


Ta’ala, lakini mtizamo huu unatokana na Agano la kale la biblia na pia hakuna 
ushahidi unaoounga mkono jambo mtizamo huu katika vitabu vya Kiislam. 

Hata hivyo, vyovyote vile itakavyokua, basi Masjid Al Aqsa ni sehemu muhimu na 
takatifu kwa dini ya Kiislam, na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta ’ala akaichagua 
kama sehemu pekee ambayo alimpeleka Nabii wake Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam ambae aliwasalisha Mitume wote katika msikiti huo na baadae akapanda 
juu mbinguni katika safari ya Miraj. 

Al Masjid Al Aqsa umetajwa katika Hadith nyingi za Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam ikiwemo Hadithi zifuatazo: 

Anasema Abu Al-Darda kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alisema: 

‘Sala moja katika Masjid AlHaram (Makkah) ina thamani ya sala 100000, sala 
moja katika msikiti wangu (masjid An Nabawi, Madina) in thamani ya sala 500 
na Sala katika Al Aqsa (Jerusalem) ina thamani ya Sala 500 katika misikiti 
myengine yote.’ ( Al-Bukhari ) 

Ma’imunah Bint Sa‘d anasema kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
aliulizwa kuhusiana na mtu ambae anataka lakini hawezi kusafiri na kuenda kusali 
katika Al Masjid aI-Aqsa, jee afanyeje? Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam akasema: ‘Anaweza kutengeneza zawadi ya udi ambao aupeleke 
ukafukizwe msikitini humo, na hii itakua ni sawa na yule aliesali ndani ya 
Msikiti huo’. ( Imam Ahmad na Ibn Majah ) 

Mbali ya umuhimu wake kuainishwa katika Qur’an na Hadith lakini pia eneo la 
Jerusalem lina historia ya kipekee katika Dini ya Kiislam, hivyo tutaangalia baadhi 
tu ya mifano ya upekee huo. 

Kumbukumbu ya Al Sahralt ambalo ni Jiwe Takatifu, sehemu ambayo ipo katikati 
ya aeneo hilo takatifu yenye jengo kubwa kama la msikiti wenye Kuba kubwa la 
rangi ya Shaba, ambalo Waislamu wengi wanapoliona kwenye picha hudhani kua 
ndio Masjid Al Aqsa wenyewe, lakini ukweli ni kua Jengo la Al Sahrah lilijengwa 
na Khalifah Abd A1 Malik wa Utawala wa Banu Ummayad, katika kipindi cha miaka 
ya 685 hadi 691 na ndani ya Al Sahrah mna Jiwe Takatifu, jiwe ambalo kutokana na 
historia ya Uislamni sehemu ambayo Nabii Muhammad SalallahuA ’layhi wa Salam 
alisimama kabla ya kupaa mbinguni. Jiwe hili limejengewa na kuzungushiwa jengo 
lenye umbo la pembe nane lenye mlango rnmoja na madirisha saba katika kila 
upande wa jengo hilo na juu yake kuna Kuba (umbo la duara kama kikofia 
linalojengwa kwa juu ya Misikiti au juu ya minara ya Msikiti) la rangi ya dhahabu. 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








349 


Ingawa Al Sahrah si Msikiti lakini kutokana na utukufu wake basi Quba la jengo 
hilo limepakwa rangi ya dhahabu na lina ukubwa wa mzunguko wa duara wa mita 
20 na limepambwa na dizaini mbalimbali za kuvutia. 

Kumbukumbu ya Nabii Daud A ’layhi Salaam - ambae alikua ni Mtume, 
Mpiganaji mkubwa na Mfalme wa Watu wa Palestina miaka 40, akatawala A1 Khalil 
(Hebron) kwa miaka 7 na kutawala Jerusalem kwa miaka 33, Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala alimpa Nabii Daud A ’layhi Salaam sauti nzuri ambayo alikua akiitumia 
kuwasomea kitabu cha Zabur kwa Watu wake, Ndege, Wanyama, Majini na hata 
milima pia ilikua ikimuitikia katika kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 
Inasemekana kua eneo alilokua akiishi au alizikiwa Nabii Daud A ’layhi Salaam liko 
nje kidogo ya Al Quds. 

Kumbukumbu ya Masjid-Al-Aqsa wenyewe ambao juu yake una Quba la rangi ya 
kijivu na nyeusi upo katika upande wa kusini mwa eneo hilo la Al-Haram al-Sharif. 
Masjid Al Aqsa una eneo ndani yake lenye ukubwa wa kuchukua ndani wa watu 
5000 kusali kwa wakati mmoja. 

Kumbukumbu ya Nabii Sulaiman A ’layhi Salaam - Ndani ya eneo la A1 Quds 
kuna sehemu ambayo Nabii Sulayman A ’layhi Salaam alikua amekaa akiwasimamia 
Majini kujenga msikiti, ambapo alifariki bila ya Majini hao kujua hadi pale 
walipomaliza kuujuenga Msikiti huo, Allah Subhanahu wa Ta ’ala akawaamrisha 
mchwa kuila ndani kwa ndani fnnbo yake aliyokua ameiegemea na baada ya mchwa 
hao kumaliza kazi hiyo, mwili wa Nabii Sulaiman A ’layhi Salaam ukaanguka chini. 
Na hapo Majini na Bani Adam wakaamini kua ni Allah Subhanahu wa Ta ’ala pekee 
ndie mwenye I ’lm ya kila kitu. 

Kumbukumbu ya Maryam Bint Imran (Radhi allahu anha) - ambae alikua ni 
mama wa Nabii Isa A ’layhi Salaam ambae ni mwanamke pekee alietajwa kwa jina 
katika Qur’an na pia jina lake kupewa nafasi ya jina la sura nzima ya Qur’an. 
Kumbukumbu ya kaburi lake iko nje kidogo ya eneo la Al Quds. 

Kumbukumbu ya Umar ibn AI Khattab - Ndani ya eneo la A1 Aqsa kuna Msikiti 
wa Umar Ibn A1 Khattab ambao ulijengwa katika sehemu aliyosali mara ya kwanza 
baada ya kuuteka mji wa Jerusalem. Kumbukumbu ya msikiti huo ulijengwa na 
Sultan wa utawala wa Ayyub aitwae Al-Afdal Ibn Salah Ad Din Ayyub katika 
mwaka 1193. 

Mchoro unaofuatia unafafanua kwa ufupi maeneo ya ardhi Al Quds. 



AL MIISTAKSHIF ABI. MANAL DANAH 


























351 


Kumbukumbu ya Masahaba - Kuna makaburi na pia maeneo waliyokua wakikaa 
Masahaba mbali mbali wakiwemo Salman A1 Farsy, Ubaidah na wengineo. 

Kumbukumbu ya Imam Abu Hamid A1 Ghazal - Katika eneo la Al Qudsi kuna 
sehemu ambayo inaitwa Baab al Dhahhab ambayo ndani yake nma chumba 
ambacho kiko nyuma ya Masjid A1 Aqsa kwa upande wa Mashariki ambayo ndiyo 
sehemu arnbayo aliyokua akiishi Hujjat ul Islami Imam Abu Hamid Ibn Ibn 
Muhammad A1 Ghazal wakati alipokua akiandika kitabu chake maarufu cha Ihya 
Ulum Ad Din. 

USTAARABU WA KIISLAMU KIUTAMADUNI NA UVUMBUZI WA 
KISAYANSI KATIKA HISTORIA YA DUNIA. 

Ustaarabu wa Kiislam ndio Ustaarabu uliobadilisha Historia nzima ya uso wa Dunia, 
tofauti na ustaarabu wa jamii za watu wengine wote waliotangulia hapo kabla ya 
kuja kwa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam. Kwani ustaarabu wa 
Kiislam ulienea kote ardhini kuanzia Mashariki kuelekea Magharibi na hivyo 
kuunganisha Ustaarabu wa Wachina,Wahindi, Waajemi, Wagiriki na Warumi pia na 
ndio maana Mjerumani aitwae Franz Rosenthal alieishi katika kipindi cha miaka ya 
1914-2003 akasema katika kitabu chake cha Knowledge Triumphant (Ushindi wa 
Elimu) kua : ‘Elimu ni Uislam’. 

Kwani Ustaarabu wa Kiislam uliubeba uongozi na utukufu wa I’lm na njia za 
kutafutia I’lm pale tu mara baada ya Malaika Jibril kumwambia Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam : ‘IqnT katika pango Jabal al Hira kama tulivyoona 
katika Sura ya kwanza ya kitabu hiki. Tukiangalia tutaona kua neno Iqra limetajwa 
katika Quran mara 750. 

Hivyo amri ya kusoma ambayo ni sawa na kutafuta I’lm ilikua ni kwa ajili ya 
kumfanya Bani Adam aweze kujiendeleza na kujirahisishia maisha yake kwa upande 
wa Kiakhera na pia kwa upande wa Kidunia kwa kujifunza na kuyafanyia kazi 
masuala ya Kijamii, Kiimani, Kisiasa, Kiuchumi, Kielimu n.k. na wakati huo huo 
kuhifadhi mazingira ya Dunia kwa ajili ya manufaa ya vizazi vya wakati huo na pia 
vizazi vijavyo kwa kutumia hukmu na Sharia ’h zilizowekwa na Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala ambae ni Muumba ili kupata ridhaa yake. 

Kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameweka wazi katika Qur’an kwa kuuliza kua: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








352 


Qul hal yastawee alladheena yaAAlamoona waalladheena la yaAAlamoona 

(Surat Az Zumar 39:9) 

Tafsir: Jee hua ni sawa wale wenye kujua na wale wasiojua? 

Na vile vile ametuwekea wazi pia kua: 




YarfaAAi Allahu alladheena amanoo minkum waalladheena ootoo alAAilma 
darajatin waAllahu bima taAAmaloona khabeerun (SuratAl Mujadila 58:11) 

Tafsir: Allah atawanyanyua miongoni mwenu wale walioamini, na wale 
waliopewa I’Im. Hakika Allah ni mwenye kujua kila mkifanyacho. 

Utofauti wa Ustaarabu wa Kiislam na Ustaraabu wa jamii zilizotangulia ndio 
uliotufikisha leo hapa tulipo baada ya kuzitafakari na kuzifanya kazi aya hizo na 
nyenginezo, jambo ambalo lilipelekea Ustaarabu wa Uislam kua ni ustaarabu 
usiokua na ubinafsi wala wivu na hivyo kua usiojali utofauti uliopo baina ya jamii 
moja hadi nyengine pale tunapozungumzia kuhusiana na I’lm kiasi ya kua uliwapa 
nafasi watu kutafsiri kazi za l’lm kutoka jamii au lugha moja kama Kichina, Kihindi, 
Kiajemi, Kirumi, Kigiriki n.k kuenda lugha ya Kiarabu na si kutafsiri tu bali pia 
kuzifanyia utafiti I’lm hizo na kuzikosoa pale inapokua kuna makosa ndani yake na 
kuziweka wazi zaidi kwa kuzitafsiri kazi za / ’lm hizo kutoka katika lugha ya Kiarabu 
na kuzihamishia katika lugha ya Kilatini na baada ya hapo ndio wazungu wakaanza 
kunufaika na / ’lm hiyo pia. 

Kazi hii ilifanyika katika kipindi cha miaka ya Mamlaka ya Utawala wa Kikhalifah 
wa A1 Abbas, A1 Andalus kama tulivyoona hapo awali na pia Mamlaka ya Sicily, 
Italia baada ya kutawaliwa na Waislam katika kipindi cha mwaka 827. Kipindi cha 
Mamlaka ya tawala hizi ambazo ni vitovu vya I’lm, ndio kipindi ambacho kilitoa 
Wanazuoni wengi wa I’lm ya Sayansi ambao waliochangia katika uvumbuzi wa 
elimu ya sayansi iliobadilisha muelekeo wa Dunia, miongoni mwao wakiwemo:- 

1. Muhammad Ibn Musa A1 Khwarizmi ambae ni mvumbuzi wa hesabu za 
Algebra (Neno la kiarabu Al Jabr linalotokana na mzizi wa neno la kiarabu J-B-R 
lenye maana ya kulazimisha, kupiga au kuzidisha). Umuhimu wa kuzijua hesabu za 



AL MIISTAKS HIF ABI, MANAL DANAH 








353 


A1 Gebra ni kuifundisha akili ya Ibn Adam namna ya kutatua matatizo magumu 
mbali mbali ya kimaisha, kimazingira na kisayansi, A1 Khwarizmi aliandika kitabu 
kinachoitwa Kitab Al Jabr Wa al Mujabala na Algorithm ambazo hutumiwa sana 
katika masomo ya sayansi na uinjinia, A1 Khawarithm pia alikua ni mtaalamu wa 
l’lm ya Sayari na Jiografia. 

2. Abu Ali A1 Hasan Ibn A1 Hasan Ibn A1 Haytham ambae hujulikana kama ibn 
A1 Haytham (Al Hacen kwa lughaya Kilatin ) ambae alikua ni mwanasayansi ambae 
alievumbua jinsi jicho linavyofanya kazi, mvumbuzi wa kamera na vioo vyenye 
umbo la mbonyeo na umbo la mbinuko. Ibn A1 Haytham alikua na / ’lm kubwa ya 
Sayansi, Fizikia, Sayari, Hesabu na alielezea namna lilivyo umbo la Dunia hivyo 
alichangia sana katika fani hiyo katika mambo na vitu mbali mbali tunavyovitumia 
leo maishani mwetu, kwani kina Roger Bacon, Galilleo, Isac Newton, na wengineo 
wote wamejulikana baada ya kubwebwa na mabega ya Ibn A1 Haytham. 

3. Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Sina ( Avicenna 
kwa lughaya Kilatin) ambae alikua na / ’lm mchanganyiko ikiwemo Falsafa, Sayari, 
Sayansi ya Dini, Ardhi, Fizikia, Saikolojia, Mantiki, Hesabu na Lugha na aliandika 
vitabu vipatavyo 450 na 40 kati yao vilikua ni vya Utibabu na Madawa. 

Miongoni mwa vitabu vyake ni Kanuni za Tiba (Al-Qanoon fi al-Tib au, The Laws 
of Medicine au The Canon of Medicine) ambacho kilikua kikielezea aina mbali mbali 
za maradhi na njia na madawa yanatumika katika kuyatibu maradhi hayo, pia kilikua 
kinatumika katika nchi za mbali mbali duniani zikiwemo za Ulaya hadi mwishoni 
mwa kame ya 18. 

4. Abu Bakr Muhammad Zakariyyah A1 Razi , maarufii kama A1 Rhazes mwenye 
sifa ya kua ni Daktari wa Madaktari Duniani, alievumbua tiba ya dawa ya Tete 
kuanga na Surua na baba wa Magonjwa ya Watoto. A1 Razi alivumbua pia kemikali 
za Alcohol na Mafuta ya taa, Sulpfuric acid, na alitoa mchango mkubwa sana katika 
masomo ya Kemia. A1 Razi aliandika vitabu ving isana ikiwemo Al A/avv'/(Umuhimu 
wa Maisha), Ma la Yadhuru Al Tabib (Kwa yule asietembelewa na Daktari) Al 
Judari wa Al Hasba (Utibabu wa Tete Kuanga na Surua), n.k 

5. Ala-al-din Abu Al-Hasan Ali Ibn Abi-Hazm A1 Qarshi A1 Dimashqi au pia 

hujulikana kama Ibn A1 Nafis ambae alikua ni Mwanazuoni mweye I’lm ya Afya na 
pia ni mvumbuzi wa mzunguko wa damu wa mwili wa Bani Adam. 

6. Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd, maarufu kama Ibn Rush na 
pia hujulikana kama baba wa somo la Anatomy katika masuala ya Tiba. 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiNAL DAiNAH 








354 


7. Abu Al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi (Ambae kwa Kilatin 
anajulikama kama Albucasis ) ambae ni baba wa Somo la Upasuaji ( Surgeon ) katika 
masuala ya Tiba. 

8. Abu Abd Allah Muhammad Al-Idrisi al Qurtubi A1 Hasani A1 Sabti au pia 

hujulikana kama A1 Idris ambae ni mtu wa mwanzo kuipanga na kuichora ramani ya 
Dunia kama ilivyo. 

9. Abu Zayd ‘Abd A1 Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami, au 

A’llamah ‘Abd Ar Rahman Ibn Khaldun alikuwa mtaalamu anaejulikana kua ni 
mtaalamu bora wa historia. Lakini anasifika zaid kama mtangulizi muhimu katika 
fani ya Sayari, Uchumi, Fiq-hi, Hesabu na baba wa elimu ya Utawala wa Jamii. 

Allamah ‘Abd A1 Rahman Ibn Khaldun aliandika vitabu vingi, miongoni mwao 
kikiwemo kitabu kinachoitwa Al Muqaddimah , kitabu ambacho nadharia zake 
zilikua zikitumiwa sana na Utawala wa Dola la Ottoman (Ottoman Empire), na pia 
katika kame ya 19 watu wa Ulaya walikua wakikitumia katika muhula wa masomo 
yao, nadharia za Al Muqaddimah ilikua pia ikitumiwa na katika mfumo wa 
kuziongoza serikali za nchi za Magharibi zikiwemo Serikali ya Rais Ronald Reagan 
na ya Rais George Bush Mkubwa ambao wote ni wa Marekani na pia Kansela 
Angela Merkel wa Ujerumani. 

Mwaka 1993 rais wa Marekani Rais Ronald Reagan alisema katika gazeti la New 
York Times kua: TNikupeni ushauri wa Muarabu alieishi katika karne ya 14 
ambae alisema ‘Mwanzoni ntwa Utawala, kodi hua ziko chini na mapato 
huongezeka. Mwishoni mwa utawala Kodi hupanda juu na mapato hushuka 
chini'. Na La! Sina ukaribu na Ibn Khaldun ijapokua tunaweza kua na 
maraliki wanaofanana’. 

Watu wa Magharibi wamenufaika sana kutokana na kuamshwa na kuiga vitu vingi 
sana kutoka kwa Waislam, kwa sababu wao walikua ni watu waliokuwepo nyuma 
sana katika kipindi hicho, hivyo kila kitu walichokiona kutoka kwa Waislam 
walikiona ni bora na tunu zaidi, kwa mfano ukiangalia majengo ya Makanisa yao ya 
zamani basi utaona kua walikua wakifuata ubunifu waliokua wakiuchukua kutoka 
katika majengo ya Miskiti ya Cordoba, A1 Andalus, Istanbul, Jerusalem, nk. Hata 
ukiangalia picha za asili za zamani zilizokuwemo ndani ya Makanisa yao, basi kuna 
uwezekano mkubwa wa kuona joho, au nguo walizovaa au kujitandia mmoja kati ya 
waliokuwemo ndani ya picha hizo, iwe Maryam, au Isa Ibn Maryam baadhi hua 
zimeandikwa maneno ya kiarabu, na hii ni kwa sababu ya kua kwa kipindi hicho 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








355 


ilikua hakuna nguo au vitambaa vizuri sana na vyenye thamani kubwa kama vile 
vitokavyo katika nchi za Kiislam. 

Vile vile kwa upande wa Utamaduni utaona kua watu wa Magharibi wameiga 
mambo mengi sana ambayo hadi kesho wanayatukuza katika tamaduni zao, kwa 
mfano tunapoangalia vilivyokuwemo katika kitabu cha vya Alf Layla w Layla 
ambacho wazungu wanakiita ‘The Thousand and One Nights’ (walikitafsiri kwa 
kwa mara ya kwanza kwa kifaransa mnamo mwaka 1704, na baadae wakakitafiri 
kwa lugha ya kiingereza). Na hivyo kuingiza katika utamaduni wao na kukigeuza 
kua ni miongoni mwa vitabu maarufu visomeshwavyo katika vyuo na maskulini 
mwao kama Dante alipoandika, ‘Divine Comedy’ ambacho kinagusia kisa cha 
Miraj, Wiliiam Shakespeare pale alipoandika ‘Othello’ na ‘Merchant of Venice’ 
kinachogusia Waislam wa Afrika Kaskazini. Victor Hugo alipoandika Persians as 
do Boccaccio kunichogusia Waajemi, na Chaucer alipoandika ‘Robinson Crusoe’ na 
‘Gulliver's Travels’ vyote hivyo ni vitabu maarufu na vimetokana na kitabu cha Alf 
Layla wLayla. 

Karen Armstrong ambae aliekua sista wa kanisa Katoliki kabla ya kujiuzulu na kua 
mwana historia, mtafiti na mwandishi wa vitabu vya Historia vya Dini mbali mbali 
katika dunia anasema: ‘Waarabu hususan, walikua ni watu walioingia katika 
mwanga mwanzo ukilinganisha na Wakristo wa Magharibi na bado deni hili 
halijakubalika linavyotakiwa likubalike. Mara tu baada ya kumalizika kwa 
kazi kubwa ya kutafsiri, wasomi wa bara la Ulaya walianza kuukunuta 
uhusiano wao na Uislam jambo ambalo ilikua kama ni hali ya 
kuchanganyikiwa kwa mtu aliekua amelala usingizi mz ito sana na hivyo kua 
hayupo katika hali ya kujua nini kinaendelea halafu akaamshwa, na 
hawakuweka wazi kuonesha kwa uhakika Waarabu ni nani hasa...Kuna 
maradhi ya mkandamizo wa mawazo yanayojirudia rudia kuhusiana na watu 
ambao mwanzo walikua ndio waoneshaji njia ya kupitia, mashujaa na maadui 
wakubwa, hili ni jambo lililowazi kwa wasomi kuhusiana na Uislam.’ 

Miongoni mwa namna walivyoipotosha historia kwa kuiandika upya ni pamoja na 
kusomesha maskulini historia ya dunia kwa kusema kua mnamo mwaka 1492, 
mvumbuzi wa Kihispania aitwae Christopher Columbus alilivumbua bara la 
Marakani. Jambo ambalo si sahih kwani ukweli uliowazi lakini unafunikwa ni kama 
vile kisemavyo kitabu maarufu kinachoitwa They Came Before Columbus 
kilichoandikwa na Ivan Van Sertima ambacho kinasema kua Mwanajiografia 
maarufu wa Kiislamu aitwae A1 Sharif A1 Idris alieishi katika kipindi cha miaka ya 
1099 hadi 1166 aliandika katika kitabu chake kinachoitwa Nuzhat aI-Mushtaq fi 
Ikhtiraq al-A faq (Safari za mwenye kutamani kuvuka upeo wa macho) kua kuna 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









356 

mabaharia wenye asili ya Afrika Kaskazini walisafiri kuingia katika kiza cha bahari 
na ukungu (Bahari ya Atlantiki) wakitokea Lisbon, Ureno ili kuvumbua kuna nini 
katika sehemu hizo, wakasafiri na hatimae wakawasili katika kisiwa ambacho kina 
watu na mashamba, na katika siku ya nne mkalimani aliwasiliana nao kwa 
kuzungumza lugha ya kiarabu. 

Vile vile historia ya nchi za Afrika Kaskazini inasema kua kwa mara ya kwanza 
mnamo mwaka 1311 Utawala wa Mfalme wa Mali ulitayarisha safari kubwa yenye 
meli zifikazo 400 lililojumuisha meli za biashara na za kivita ili kuulinda msafara 
huo zilielekea baharini kwa masafa ya mbali na huko walivumbua ardhi kwa upande 
wa Magharibi wa bahari baada ya kuvutwa katika maeneo hayo na mkondo wa 
bahari hiyo. Mnamo mwaka 1324 Mfalme wa Utawala wa Mali aitwae Mansa Musa 
alimuambia muandishi wa historia wa kiarabu aitwae A1 Umar kua ‘Watawala 
walionitangulia mimi walifanya safari mara mbili kuvumbua mipaka ya bahari 
ya Atlantiki.’ 

Mfano mwengine ni ule wa kusomeshwa kua katika karne ya 17 Isac Newton ndie 
aliegundua habari ya miale ya jua, na lenzi wakati ukweli ni kua katika kame ya 11 
Ibn A1 Haytham aligundua kuhusiana na mambo hayo. 

Vile vile kua Roger Bacon ndie aliegundua matumizi ya miwani ya kusaidia kusoma 
wakati aliegundua hivyo ni Ibn Fimas na Ibn Haytham, na pia Rogrer Bacon ndie 
mtu wa kwanza kujaribu kuruka kama ndege, wakati Roger Bacon mwenye alifanya 
hivyo baada ya kusoma tafsiri ya vitabu vya lugha ya Kiarabu vya Ibn Fimas. 

Au kua mgunduzi wa somo la Kemia kua ni Robert Boyle wakati ukweli ni kua 
miaka 700 kabla ya kuzaliwa Robert Boyle basi kina A1 Razi, A1 Jabir, A1 Kindi na 
A1 Biruni walikua tayari wakitumia elimu ya Kemia katika kuchunguza mambo 
mbali mbali. 

Au Leonardo Da Vinci kua ndie mgunduzi wa T’lm ya Mawe, Madini na Udongo 
wakati ukweli ni kua mtu wa kwanza kufanya hivyo ni A1 Biruni, tena kwa miaka 
700 kabla ya kuzaliwa Da Vinci, n.k 

Kwa kumalizia sehemu hii tuangalie alivyosema Rais Barak Obama wa Marekani 
katika mjini Cairo Misri katika tarehe 4-6-2009, ambapo aliweka wazi umuhimu wa 
historia ya wavumbuzi wa Kiislamu katika historia ya maendeleo ya Dunia, na pia 
aliweka wazi njia walizozitumia watu wa Magharibi katika kutokukubali kuyapa 
haki na kipaumbele mafanikio ya Waislam katika maendeleo ya Dunia, na alisema 
kama ifuatavyo: 



AL MISTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








357 

‘Ilikua ni uvumbuzi wa Jamii za Kiislam ndio ambao ulivumbua Algebra; 
kampasi zetu za sumaku na zana za kusafiria, utaalamu wetu wa kalamu na 
karatasi; ufahamu wetu wa vipi maradhi huenea na ni vipi yanaweza 
kudhibitiwa. 

Tuna kiunganishi cha kila siku kilichotokana na Waislam, lakini hatuwezi 
kujua kua vitu vingi ambavyo tunavitumia katika maisha yetu ya leo kua 
vinatoka katika historia ya Waislamu, kuanzia kwenye Hesabu, kwenye 
Sayansi hadi kwenye Jiografia na Biashara, inakua ni jambo la kushangaza 
kwetu tunapojua ni kwa kiasi gani uvumbuzi wa Waislamu umechangia katika 
kuustaarabisha ulimwengu, ulioanza karne zilizopita hadi kuingia katika 
maisha yetu ya leo’ 

Ijapokua kila mtu huchuma kile anachokifanya na kukiendeleza katika vizazi 
vijavyo, hivyo ni muhimu kwetu sisi kujifunza na kukubali mchango mkuhwa 
uliotolewa na vizazi vya mwanzo vya Waislam. Na hatufanyi hivyo kwa sababu 
ya ukoloni, kwa sababu ya taasisi za elimu za Magharibi pamoja na kwa 
sababu ya misimamo wa Magharibi ambayo huuonesha Uislam kuwa ni wenye 
sifa za mambo ya kizamani, uliokua nyuma kimaendeleo na usioendana na 
mambo ya kisasa ya sayansi na teknolojia na pia unaopinga utafutaji wa elimu. 

Watoto wa Skuli za Kiislamu kamwe hawafundishwi historia yao tukufu, 
wanachofundishwa mara zote hua ni zile sifa mbaya tu zisizostahiki kwa vizazi 
vyao vilivyopita. Kutokana na yaliyopita tunaweza kujifunza makosa yetu na 
kuyatumia katika kuichunguza mifano hiyo bora kabla yetu kua kama ni 
mifano bora itakayoweza kuyaweka sawa maisha yetu ya baadae.’ 

Ukweli wa maneno hayo unaonekana wazi wazi, ila kwa wale watakaoshangaa basi 
waangalie katika asili ya lugha za mataifa ya Ulaya na wataona kua kuna maneno 
mengi yenye asili ya kiarabu, kwa sababu kama ilivyo neno Shati (Shirt) katika 
kiswahili kua ni lenye asili ya kiingereza na limeitwa hivyo kwa kiswahili kwa 
sababu waswahii walikua hawana vazi hilo la shati, na kwa kua limetambulishwa 
kwao kutoka kwa waingereza na wao walikua hawajui linaitwaje kwa lugha yao, 
wakaamua kutumia jina Shati kama wanavyoliita hao waliolitambulisha kwao. 

Hali hiyo pia ndio ilivyo kwa vitu vyenye majina ya Kiarabu lakini watu wa 
Magharibi ikawa hawavijui, tuangalie mifano michache iliyomo katika lugha ya 
Kiingereza: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








358 


BAADHI YA MANENO YA KIZUNGU YENYE ASILI YA KIARABU. 


Alcove (A1 Qubbah), Ogive (A1 Jubb), Baroque (A1 Burqah), Mattress (A1 
Matrah), Shiffon (A1 Shaff), Cotton (A1 Qutn), Fustian (A1 Fustah) Gauze 
(Ghazzah), Albatross (A1 Qadus), Camel (A1 Jamal), Gazelle (Ghazal), Giraffe 
(Zarafah), Nacre (Naqarah), Tuna (Tun), Sandal (Sandal). Satin (Zaytun), 
Alkali(Al Gili), Gypsum (A1 Jibs), Camphor (A1 Kafur), Cinnaba (A1 Zinjafar), 
Musk (A1 Misk), Soda (Suda), Alcohol (A1 Kuhl), Banana (Banan), Candy (A1 
Qand), Jasmine (A1 Yasmin), Lemon (A1 Laymun), Orange (A1 Naranj), 
Saffron (A1 Zafaran), Sugar (A1 Sukar), Syrup (A1 Sharab), Tangerine (A1 
Tanjah), Tamarind (Tamr A1 Hind), Lilac (A1 Laylak) Admiral (Amir A1 Bahr), 
Safari (A1 Safarah), Gibraltar (Jabal Tariq) Trafalgar (Taraf A1 Ghar), 
Typhoon (Tufan), Zanzibar (Zanjibar), Moonsoon (Mawsim), Sofa (Suffah), 
Jar (A1 Jarrah), Guitar (A1 Qitar) Hocket (Iqaat), Assassin (A1 Hashashin), 
Mafia (A1 Mu Afi), Amber (A1 Anbar), Mascara (A1 Maskharah), 
Alchemy/Chemistry (A1 Kimiya), Algebra (A1 Jabr), Almanac (A1 Manakh), 
Algorism (A1 Khawarizm), Calibre (A1 Qalib), Carat (A1 Qirat), Tennis (A1 
Tinnis), Traffic (A1 Tafriq), Tarrif (A1 Tarifah), Magazine (A1 Makhzan), 
Bazaar (A1 Bazar), Cheque (A1 Sakk) Honolulu (Huna Lulu) n.k. 

Jadweli inayofiiatia inaonesha historia ya kimaendeleo na kisayansi katika Uislam, 
majina yaliyotiwa ndani ya mabano yanaonesha nainna watu wa Magharibi 
walivyokua wakiyaita majina ya wavumbuzi hao baada ya kutafsiri vitabu vya 
Wanazuoni hao. 


JADWELI YA MAENDELEO KATIKA HISTORIA YA KIISLAM 

MWAKA 

TOKEO MUHIMU LILILOTOKEA KATIKAISLAM 

570 

Kuzaliwa kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

622 

Waislamu wanahamia Madina 

632 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam anafariki. 

632-634 

Utawala wa Amir ul Muuminun Abu Bakr As Siddiq 

634-644 

Utawala wa Amir ul Muuminun Umar Ibn A1 Khattab 

638 

Mji wa Jerusalem unatekwa na Waislam 

644-656 

Utawala wa Amir ul Muuminun Uthman Ibn Affan 

656-661 

Utawala wa Amir ul Muuminun Ali Ibn Abi Talib 

661-750 

Utawala wa Banu Umayyad wa Damascus. 

693 

Dinar ya kwanza ya Kiislam inaanza kutumika. 

711 

Uislam unaingia Uhispania 

712 

Uislam unaingia India 

715 

Ujenzi wa Msikiti wa Ummayad mjini Damascus wamalizika. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 











































359 


718 

Uislam unaingia Ufaransa 

750 

Kuanguka kwa Utawala wa Banu Ummayad wa Syria. 

751 

Kunyanyuka kwa Utawala wa A1 Abbas wa Baghdad. 

756-929 

Utawala wa Umayyad wa A1 Andalus, Uhispania. 

777 

A1 Farazi Ustralabi (Astrolobe) anavumbua ‘Astrolabe’ kifaa cha 
kupimia sehemu ya sayari kama Jua, mwezi, nyota n.k kulingana 
sehemu aliopo mpimaji na katika wakati aliopo. 


Jabir Ibn Hayyan (Geber) anafanya uvumbuzi wa Kemia 

786 

Harun Rashid anakua Khalifah wa A1 Abbas wa Baghdad 

795 

Uvumbuzi wa karatasi 


Harun Rashid anamzawadia saa ya ukutani Kiongozi wa Ufaransa. 


Vitabu vya Alfu leila w laila vinaanza kusomwa. 

809 

Hospitali ya kwanza ya jamii inaanzishwa Baghdad. 


Bayt al Hikam inaanzishwa Baghdad. 


A1 Kindi (A1 Kindus) anavumbua elimu ya ufunguo wa siri au 
password (cryptography) 


Muhammad Ibn Musa A1 Khwarizmi (mvumbuzi wa mahesabu ya 
Algorithm) anavumbua hesabu za Algebra (A1 Jabir). 


Daktari Hunayn Ibn Ishaq anatafsir mfumo wa mifupa ya mwili. 

828 

Kituo cha uvumbuzi cha Shamsiyah karibu na Baghdad 
kinaanzishwa. 

850 

Ndugu wa Ibn Musa wanachapisha kitabu chao cha vifaa vya injini. 


A1 Jahiz anachapisha kitabu kinachoelezea Wanyama. 

859 

Chuo Kikuu cha Qarawiyin kinafunguliwa mjini Fez. 

861 

A1 Farghani (A1 Fraganus) anatengeneza Nilometer nchini Misri na 
kuchapisha kitabu cha Elimu ya Sayari (Astronomy). 


A1 Farabi (A1 Farabius) anaandika kitabu kuhusiana na Muziki. 

875 

Ibn Firnas anavumbua ndege ya mwanzo. 

878 

Msikiti wa Ibn Tulun unajengwa mjini Cairo. 

880 

Abu Abd Allah A1 Battani (A1 Bategni) anachapisha kitabu cha 
Sayansi ya Sayari. 


A1 Razi (A1 Rhazes) anagundua dalili na tiba ya ugonjwa wa A1 

Jadari wa al Hasba (Surua na Tete kuwanga), na pia anagundua 
Alcohol na Mafuta ya taa. 

960 

Abu Qasim A1 Zahrawi (Albucasis) anaandika kitabu baba cha 
Upasuaji (Surgery). 

Ikhwan As Safa (Assafa) - Umoja wa wanasanyansi wa Kiislamu 
unaanzishwa. 

986 

Chuo kikuu cha A1 Azhar kinaanzishwa. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









































































360 


987 

Fihrist al Nadim, kuanzishwa kwa katalogi ya Ibn A1 Nadim. 

990 

A1 Biruni anachapisha Uamuzi wa sehemu iliyopo miji kijiografia. 


A1 Masudi anaweka msingi wa Jiografia ya mwili wa Bani Adam 
(Anatomy). 

1000 

Mwanafalsafa na Daktari Ibn Sina (Avicenna) anaandika Kamusi ya 
Matibabu, kitabu ambacho kitatumika kwa karne na kame. 

1020 

Ibn Haitham (A1 Hazen) anafanya uvumbuzi wa miale ya 
mwangaza na lenzi. 


Mwanamashairi Omar Khayyam anavumbua utatuzi wa kimahesabu 
wa kutafuta eneo la pembe sita. 


Nizar U1 Mulk anaanzisha mtandao wa vyuo vikuu vya Nizamiyyah. 


Imam A1 Ghazal anakiongoza Chuo cha Nizam ul Mulk cha 

Baghdad na kuchapisha kitabu kinachowapinga Wanafalsafa. 

1101-1200 

A1 Idris (A1 Idreses) wa Sicily anachapisha Ramani ya kwanza ya 
Dunia yenye maelezo ya kila kitu ndani yake. 


Ibn Bajja (Avenpace) anaanzisha na kulitenga somo la Saikolojia 


Adelard wa Bath anatafsiri Euclid (Kitabu cha kuhesabu eneo la 
maumbo au Geometry) katika lugha ya kiarabu na pia anaitafsir 
Jadweli ya A1 Khawarizm (Algorithm) katika lugha ya kilatin. 

1160 

A1 Zarqali (Arzachel) anaipanga jadweli ya Toledo 

1187 

Salah Ad Din (Saladin) anauteka mji wa Jerusalem na kuunganisha 
Umoja wa Waislam 



A1 Hariri anachapisha kitabu cha Lugha 


Yaqut A1 Hamawi anachapisha kamusi ya Jiografia 

1200 

A1 Jazari anavumbua mfumo wa meno ya gia za mashine na 
kutengeneza saa ya mwanzo ya mkonga ya ukutani 

1206-1406 

Utawala wa Mongolia unatawala 


Ibn Khallikan aanzisha somo la Falsafa ya Historia 

1230 

IbnNafis anavumbua nadharia ya mzunguko wa damu mwilini 

1261 

Nasir al Din A1 Tusi anamaliza kitabu chake cha ufafanuzi wa kina 
wa sayansi ya Sayari na umbo la ulimwengu. 

1281 

Utawala wa Dola la Ottoman unaingia Madarakani 

1285 

A1 Rammah anavumbua Roketi za risasi 


A’lamah ‘Abd A1 Rahman Ibn Khaldun anachapisha kitabu chake 
cha Al Muqaddimah cha Sayansi ya Jamii cha kihistoria 


Ibn Batuta anachapisha kitabu chake cha Safari za Dunia 

1591 

Mimar Sinan, mjenzi wa Dola la Ottoman anajenga jengo gumu 
kabisa katika ujenzi wa Msikiti wa Buluu (Masjid Sulaymaniyah) 
wa Istanbul na kutumia utaalamu wa hali ya juu kulikamilisha. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 







































































361 

SURA YA TANO 




Qala lahu moosa hal attabiAAuka AAala an tuAAallimani mimma AAullimta 

rushdan (SuratAl Kahf 18:66) 

Tafsir: Musa akamwambia (Al Khidr) Jee nnaweza kukufuata ili unielimishe 
(Muongozo) uliyoelimishwa (NaAllah)? 


KALIMAT TAWHID - KALIMAT TAYYIBA - LA ILAHA ILA ALLAH NA 
MASHARTI YAKE. 

Kabla ya kuangalia historia ya Maimamu wa Madhhab na Madhhab yao basi bora 
kwanza tuangalie kuhusiana na masharti ambayo yanayomfanya mtu ahesabike kua 
ni alieamini na hivyo kua Muislam kwa kuuelezea ufunguo unaomuingiza mtu katika 
Uislam ambao ni Kalimat Tawhid. 

Amesema Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Yeyote yule atakaefariki, 
huku akiwa ni mwenye kuthibitisha kua hakuna anaestahiki kuabudiwa 
isipokua Allah, basi ataingia Peponi’ 

Kabla ya kuangalia Historia ya Maimamu wa Madhhab ya Skuli tofauti za Fiqh 
katika dini ya Kiislam basi ni vizuri kukumbushana kua ili mtu awe Muislam basi 
hua anatakiwa athibitishe kwa Ulimi na Moyo kauli mbili zifuatazo: 



La ilaha illa-Allah Muhammad-ur Rasul Allah. 


Hivyo ili mtu anufaike na kauli mbili hizo ambazo hua zinajulikana kama Shahada 


Tayn yaani Shahada rnbili basi humbidi kutimiza masharti ya kauli mbili hizo. 
Kwani aliulizwa Tabiina Wahb Ibn Munabih: ‘Jee La Ilaha illa Allah si ufunguo 
wa Peponi?’ 



AL MUSTAKSHIF ABL MAKAL DANAH 










362 

Wahb Ibn Munabih alijibu: ‘Naam La Ilaha Illa Allalt ni ufunguo wa Peponi, 
lakini kila ufunguo hua na meno yake maalum kwa ajili ya kufungulia mlango, 
na ukiwa huna ufunguo wenye meno maalum basi mlango hautofunguka kwa 
ajili yako.’ 

Hivyo meno ya ufunguo wa La Ilaha Illa Allah hua ni yafuatayo. - 


1 . I’LM - Ilmu, mtu alieamini hua anatakiwa amjue Allah na kufahamu kua hakuna 
Mola mwengine isipokua Allah Subhanah wa Taala pekee. Kwani Allah 
anasema katika Quran kua: 


Jjjp '&\ oi iuM j '&\ (lu 


Innama yakhsha Allaha min AAibadihi alAAulamao inna Allaha AAazeezun 
ghafoorun (Surat Fatir 35:28) 


Tafsir: Hakika ni wale wenye I’lm pekee miongoni mwa waja ndio wenye 
kumuogopa Allah. Hakika Allah ni mwenye uwezo na mwingi wa Usamehevu. 


2. YAQIN- Yakini, mtu alieamini anatakia asiwe na shaka hivyo ni lazima awe na 
yakini juu ya Allah Subhanah wa Taala. Kwani Quran inasema kua: 


", >4 


Innama yasta/dhinuka alladheena la yu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri 
wairtabat quloobuhum fahum fee raybihim yataraddadoona (Surat At Tawba 
9:45) 


Tafsir: Ni wale tu ambao wasiomuamini Allah na siku ya mwisho, na nyoyo zao 
zikawa na shaka ndio wanakuomba (kuruhusiwa kutopigana Jihad). Hivyo 
katika shaka zao wanabadilika badilika. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








363 

3. QABUL - Kukubali, mtu anaemuamini Allah Subhanah wa Taala anatakiwa 
akubali juu ya kila kitu kinachothibitishwa na Allah Subhanah wa Taala kwa 
moyo wake wote. Kwani Quran inasema kua: 


tiJJi ^JjtAJ yj2Jtfj <j jJaSsJj yj2jQj C)yv»yL&\ 

ILj I (jjjtjj LallaJl yjj LpjJl oljJ-l J5 tsy>~ 

Ljp JJL*j <odl 


Afatu/minoona bibaAAdhi alkitabi watakfuroona bibaAAdhin fama jazao man 
yaiAAalu dha lika minkum illa khizyun fee alhayati alddunya wayawma 
alqiyamati yuraddoona ila ashaddi alAAa dha bi wama Allahu bighafilin 
AAamma taAAmaloonahSY//T/t Al Baqara 2:85) 

Tafsir: Hivyo mnaamini baadhi tu ya yaliyomo ndani ya kitabu (Quran) na 
kupinga baadhi yao. Jee ni yapi malipo ya wanaofanya hivyo miongoni mwenu 
isipokua kuadhirika hapa duniani na pia katika siku ya malipo wataadhibiwa kwa 
adhabu kali sana. NaAllah si ntwenye kughafilika nayale mnayoyafanya. 

4. INQIYAD - Kujisalimisha, mtu alieamini basi anatakiwa ajisalimishe kikauli na 
kivitendo kwa Allah Subhanah wa Taala kwa kufuata maamrisho yake na 
kuachana na makatazo yake, kwani Quran inasema: 


^ t_j!»L*J! J|j (j! y* 4 J l^ii_clj ^ IjJJjlj 


Waaneeboo ila rabbikum waaslimoo lahu min qabli an ya/tiyakumu 
alAAa dha bu thumma la tunsaroona (Surat Az Zumar 39:54) 

Tafsir: Na geukeni kwa Mola wenu na mjisalimishe kwake, kablaya kukushukieni 
adhabu na kisha mkawa si wenye kunusurika. 

5. SIDQ - Kusadiki, mtu anaemuamini basi anatakia awe ni mwenye kusadiki 
Shahada yake kwa dhati. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








364 


ji % ® ^ 9- jj ^ 

(jj-ajj» p-A Ijj ^jiJljj AWb Lja's. ^jjLJI Jt 4 3f > 

>OjJa->xJ j^4_c«jjjl j^p JJ4 Ijj Ij-jlL ^jjJlj ji)l j^pJJ4 


Wamina alnnasi man yaqoolu amanna biAllahi wabialyawmi al-akhiri wama 
hum bimu/mineena YukhadiAAoona Allaha waalladheena amanoo wama 
yakhdaAAoona illa anfusahum wama yashAAuroona (Surat Al Baqara 2:8-9) 


Tafir: Na miongoni niwa watu, ni wale wasentao tumeamuamini Allalt ita siku ya 
mwisho, lakini hawakuamini. Wanadhani kua wanamdanganya Allah na wale 
walioamini, na hawamdanganyi yeyote isipokua wanajidanganya nafsi zao lakini 
hayo hua hawayaoni. 


6. IKHLAS - Mtu anaeamini anatakiwa awe ni mwenye kuamini si kwa ajili ya 
jambo lolote au kitu chchote isipokua ni kwa Ajili ya Allah Subhanah wa Taala 
pekee. Kama inavyosema Quran: 


aJ $\ aiMI jiu jjiiiJi jjdi uipi ti< 


Inna anzalna ilayka alkitaba bialhaqqi faoAAbudi Allaha mukhlisan lahu 

alddeena/Swrat Az Zumar 39:2) 

Tafsir: Kwa hakika tumekushushia wewe kitabu kwa haki. Hivyo Muabudu Allah 
kwa kuitekeleza dini kwa ajiliyake tu. 

7. MAHABAH - Mtu anaeamini anatakiwa awe ni mwenye kuipenda Shahada yake 
kwa kupenda kuyatekeleza yale yaliyomo ndani ya Kushuhudia kwake. Kama 
inavyotuwekea wazi Quran kwa kusema: 


Jlj^'j Ijj'j ^Sj\jS~\J jJijU Jlj jtjjUI jli" j^ 

am' Jjj-I L^JLa^Ljj^ jj-jjj oj L^j \Js^is3yzi\ 





AL MISTAKSHIF ABL MAiNAL DAiNAH 








365 







Qul in kana abaokum waabnaokum wa-ikhwanukum waazwajukum 
waAAasheeratukum waamwalun iqtaraftumooha watijaratun takhshawna 
kasadaha wamasakinu tardhawnaha ahabba ilaykum mina Allahi warasoolihi 
wajihadin fee sabeelihi fatarabbasoo hatta ya/tiya Allahu bi-amrihi waAllahu 
la yahdee alqawma alfasiqeena/5J/ a/ At Tawba 9:24) 


Tafsir: Sema: Ikiwa baba zenu, na watoto wenu, na ndugu zenu, na wake zenu na 
jamaa zenu na mali mlizojikusanyia, na biashara zenu mnazozikhofia kuanguka 
kwake na rnakazi yenu mnayoyafurahia, ni vyenye thamani zaidi kwenu kuliko 
Allah na Mtume wake, na kujitolea Jihadi katika njiaya Allah, basi subirini hadi 
pale Allah atakapotoa maamuzi yake. Na kwa hakika Allah hawaongoi watu 
Mafasiq (wenye kumuasi.) 

8. KUFR BI TAGHUT- Mbali ya kua mtu anaeamini anatakiwa amuamini Allah 
Subhanah wa Taala tu lakini pia anatakiwa awe ni mwenye Kuifanyia Kufuru 
Taghut (Miungu myengine na maovu mengine) kwani huo ndio uongofu ulio 
sahihi, kama inavyosema Quran: 


CIj jC-1 UHi jJiSo (j ol^Sj 

> aW Ij Li> ^ l +0 & i I V ^ I Juls> aM b 


La ikraha fee alddeeni qad tabayyana alrrushdu mina alghayyi faman yakfur 
bialttaghooti wayu/min biAllahi faqadi istamsaka bialAAurwati alwuthqa la 
infisama laha waAllahu sameeAAun AAaleemun (Surat Al baqara 2:256) 


Tafsir: Hamna kulazimishana katika dini. Kwa Itakika njia ya uongofu 
imebainishwa kutokana na ile isiyokua sahih. Hivyo atakaeikufuru Taghut 
(Miungu myengine na maovu mengine) na akamuamini Allah basi atakua ni 
mwenye kuegemea egemeo linaloaminika ambalo kamwe halitovunjika. Na Allah 
ni mwettye kusikia kila kitu na ni mwenye kujua kila kitu. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








366 

9. QAWL THABIT - Mtu mwenye kuamini anatakiwa katika uhai wake adumu 
katika shahada yake, asiwe ni mwenye kutetereka, kama tunavyoona katika 
Quran pale iliposema kua: 



Ya ayyuha alladheena amanoo ittaqoo Allaha haqqa tuqatihi wala tamootunna 
illa waantum muslimoona (Surat Al Imran 3:102) 

Tafsir: Enyi Mlioamini, mtiini Allah (Kwa kufanya yale yale aliyowaamrisha na 
kuachana nayale aliyokukatazeni) kama anavyostahiki kutiiwa, na msife isipokua 
mkiwa katika hali ya kua ni Waislamu. 

Hayo ndio masharti ya Kalimat Tawhid au sifa ambazo kila Muislamu anatakiwa 
ajitahid kuzitekeleza ili awe nazo. Baada ya kuangalia masharti hayo basi na 
tuangalie kuhusiana na ukamilifu wa kauli ya Shahada kulingana na mtizamo wa 
Quran na Sunnah za Rasul Allah Salallahu A ’layhi was Salaam. 

Ingawa ni kweli kua Shahada Taayn - La ilaha illa-Allah Muhammad Rasul Allah 
ni kauli mbili za Shahada ndio zinazomuingiza katika Uislam yule anaezikubalia na 
humtoa katika Uislam yule anaezikanusha, lakini kauli hizo tunapoziangalia katika 
Quran basi hua tunaona kua zimetajwa katika sehemu tofauti na pia zikiwa katika 
hali tofauti, kwani hakuna aya iliyoziainisha kauli hizo zote mbili kwa pamoja. 


Kwani Quran imetaja Kalimat Tawhid ‘La ilaha illa Allah’ katika sehemu mbili pale 
iliposema: 



Innahum kanoo i dha qeela lahum la ilaha illa Allahu yastakbiroona (Sut-at As 

Safaat 37:35) 

Tafsir: Hakika pale wanapoambiwa La ilaha illa-Alldh, basi hujikuza kwa Kiburi. 
Na pale iliposema tena: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








367 




FaiAAlam annahu la ilaha illa Allahu waistaghfir lidhanbika walilmu/mineena 
waalmu/minati waAllahu yaAAlamu mutaqallabakum wamathwakum (Surat 
Muhammad 47:19) 

Tafsir: Hivyo fahamu La ilaha ill-Allah, na uombe maghfira kwa dhambi zako, 
na kwa Waumini wa kiume na waumini wa kike. Na Allah anajua 
mnavyohangaika hangaika na maisha na pia mnapo pumzikia. 

Na tunapoiangalia kauli ya Muhammad Rasul Allah ( Salallahu A ’alayhi wa Salaam) 
katika Quran basi tunaona kua imetajwa mara moja tu, na hii ni pal eAllah Subhanah 
wa Taala aliposema: 




Muhammadun Rasoolu Allahi waalladheena maAAahu ashiddao AAala 
alkuffari ruhamao baynahum tarahum rukkaAAan sujjadan yabtaghoona 
fadhlan mina Allahi waridhwanan seemahum fee wujoohihim min athari 
alssujoodi (Surat Al Fat-h 48:29) 

Tafsir: Muhammad Salallahu Adlayhi wa Salaam ni Mtume wa Allah, na wale 
ambao waliokua pamoja nae ni wakali dhidi ya Makafiri, na iti wenye huruma 
baina yao. Mnawaona wanarukuu na kususjudu, wakitafuta fadhila na ridhaa 
kutoka kwaAllah. Alamayao huonekana kwenye nyuso zao kutokana na kusjudu 
kwao. 

Hivyo basi hakuna hata sehemu moja ambayo Quran imetaja kauli ya Shahadatayn 
(La ilaha illa Allah Muhammadun Rasoolu Allah) yote nzima kwa pamoja. 

Ama kwa upande wa Sunnah basi kuna hadith nyingi tofauti na pia kauli za 
Maimamu zinazoelezea kuhusiana na kauli tofauti za Shahada za kumshuhudisha 
mtu kuingia katika Dini ya Kiislam, kwa mfano: 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









368 


Anasema Abd Allah Ibn Umar kua: ‘Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam 
alisema: Uislam unasimamia katika misingi mitano - Kushuhudia kua hakuna 
Mola anaestahiki kuabudiwa isipokua AUah na Muhammad ni Mtume wake, 
Kusali, Kutoa Zakkah, Kuhiji, na Kufunga Ramadhani’(Sa/;//; Bukhari) 

Anasema Said Ibn Mussayib kua: ‘Wakati kifo cha Abu Talib kilipokaribia, 
Rasul Allah alimsogelea na kumwambia: ‘Sema La ilaha illaAllah, hili ni neno 
ambalo litaniwezesha mimi kukuombea mbele ya Allah.” 

Amesema Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Allah hamuadhibu mja 
wake yeyote isipokua muasi aliekataa kusema : ‘Z« Uaha Illa Allah”(Imam Ibn 

Majah). 

Anasem Ubayda Ibn Samit kua: ‘Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam alisema: 
‘Yeyote yule atakaesema kua: Hakuna mola anaestahiki kuabudiwa isipokua 
Allah na Muhammad ni mja wake na ni Mtume wake, na kua Masih (Isa Ibn 
Maryam) ni mja wake na ni mtoto wa mja wake wa kike na yeye ni kauli yake 
ahyowasiliana nae kupitia kwa Maryam na kua yeye ni Ruhi wake, na kua Pepo 
ni ya hakika na Moto ni wa Hakika, basi Allah atamfanya mtu huyo 
atakaethibitisha ukweli huu, kuingia Peponi kupitia katika mlango wowote kati 
ya milango minane ya Pepo ’ (Sahih Muslim) 

Hiyo ni mifano tu kati ya mifano mingi iliyomo kwenye hadith, tuangalie na mifano 
miwili mitatu ya Kalima Tayn katika kauli nyengine, kwa mfano: 

Abu Hurayra alienda kwa watu na kuwaambia kua ameruhusiwa na Rasul Allah 
Salallahu A’layhi wa Salaam, kuwaambia washuhudie kwa kusema: ‘Ashhadu an 
la ilha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Adbduhu wa Rasuluhu. Baadae 
Umar aliposikia kauli hiyo ya Shahada basi alimpiga ngumi Abu Hurayra 
iliomuangusha hadi chini na kisha akamuwekea mguu shingoni na kumuuliza: 
‘Inakuaje unathubutu kusema upotovu kama huu?’ Na hapo Abu Hurayra 
akalia kwa sauti na kusema kua ameamrishwa aseme hivyo na Rasul Allah 
Salallahu A ’layhi wa Salaam’ (Mishkat ul Masabih) 

Anasema A1 Imam A1 Shafii kua: ‘Imehadithiwa kuhusiana na Umar Ibn ul 
Khattab, kua alisikia kua kuna mtu ambae si Muislam kiundani bali ni 
Muislam kimuonekano, hivyo Umar akamuuliza mtu huyo, ‘Jee si kweli kua 
wewe ni Muislam kwa muonekano tu? Na Si Muislamu kweli na kua sababu ya 
kujiunga na Uislam ni kua unataka upate haki za Waislam.’ Yule mtu akasema: 
‘Jee Uislam humnyanganya haki zake mtu mwenye muonekano wa nje wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








369 

Kiislam, na hua hauwaangalii watu hao kivyengine?’. Umar akasema: ‘Uislam 
unawaangalia k i vye n g i n e YA" /7a 6 ul Umm) 

Anasema Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazali, kua: ‘Yeyote yule 
anaesema: ‘ La ilaha illa-Allah Muhammad-ur Rasul Allah.' Kwa ulimi na 
akawa hajathibitisha kwa moyo wake basi bila ya shaka kesho Akhera atakua 
ni miongoni mwa waliokufuru, na ataingizwa motoni. Lakini vile vile hakuna 
shaka pia kua kuhusiana na masuala ya hapa duniani, basi viongozi wa dini na 
kiutawala wanatakiwa wamuhesabu mtu huyo kua ni miongoni mwa Waislam 
kwa sababu, haiwezekani kujulikana kile kilicho moyoni mwake hivyo hutubidi 
kukubali kile kilichotokana na ulimi wake. Y/M'a ulum ul Din) 

Aliulizwa Imam A1 Shibli: ‘Ni nini Imani ya Kiislam kulingana na mtizamo wa 
Imam A1 Ghazal?’. Imam A1 Shibli akajibu suali hilo kwa kusema: ‘Kulingana na 
mtizamo wa Imam A1 Ghazal basi Kanuni ya Imani ya Uislamu ni kauli mbili: 
La ilaha Illa Allah Muhammad ur Rasul Allah. Lakini hata hivyo katika kutoa 
maelezo ya kauli hizo, basi kumetokezea tofauti na makundi mengi yakaibuka.’ 

Anasema Imam Abu Yusuf ambae ni wanafunzi wa Imam Abu Hanifa kua: ‘Kauli 
inayomuingiza mtu katika Uislam ni La ilaha Illa Allah Muhammad Rasul 
Allah. Lakini hata hivyo hua hakuna dhara kama ikiwa yakiongezewa maneno 
ambayo yatamfanya mtu kukana kile alichokua akikiamini hapo kabla.’ 

Vile vile anasema Imam Raghib katika kamusi yake ya Al Mufradat kua: 

‘Kulingana na Shariah basi tunaona kua kuna darja mbili za mtu kua ni 
Muislam. Kwanza ni kua chini ya darja ya Kuamini ambayo ni kuamini kwa 
Ulimi na kutamka Shahada. Hii huthibitisha uokoaji wa maisha ya mtu 
husika. Hivyo hapa hua hakuna suali la usahih wa kuamini kwa mtu huyo. Na 
Quran inalizungumzia hili kwa kusema: 


iiliLi ijJj! jfHj ijLjj j ji &T L>\yh T cJiii 


Qalati al-aAArabu amanna qul lam tu/minoo walakin qooloo 
aslamna jSuratAl Hujurat 49:14) 

Tafsir. ‘ Waarabu husema: Tumeamini, Waambie hamkuamini, lakini semeni 
kua sisi ni Waislam..’’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








370 


Darja nyengine ya Uislam ni ile ambayo ipo juu ya darja ya Kuamini, yaani 
mbali ya kutamka Kalimat Tawhid kwa ulimi, lakini pia inabidi kuwepo na 
Imani ndani ya Moyo na mtu humbidi kuonesha utiifu katika matendo na 
kujisalimisha katika majaaliwa ya Allah. Darja hii ya Uislam inazungumziwa 
katika Qurdn katika aya ifuatayo inayomzungumzia Nabii Ibrahim Alayhi 
Salaam: 



yjj JU ^l 



I dh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbi alAAalameena (Surat Al 
Baqara 2:131) 


Tafsir: Wakati alipoambiwa na Mola wake: ‘Jisalimishe (Silimu) (Ibraliim) 
akasema: Nimejisalimisha kwa Mola wa Ulimwengu. 

Na ikaelezewa kupitia katika aya ifiiatayo: 

Inna alddeena AAinda Allahi al-islamu(Surat Al Imran 3:19) 

Tafsir: Hakini Dini ya Haki kwa Allah ni Uislamu. 

Kwa upande mwengine tunaona kua Lisan al-Hukam imeandika kuhusiana na 
jambo hii kua: ‘Imeandikwa kua kama ikiwa mtu asiekubali kuwepo Mungu, 
au anaeabudu Masanamu au Mshirikina, atasema La Ilaha Illa Allah basi hua 
ni mwenye kuingia katka Uislam, au hata akisema Muhammad Rasul Allah, 
basi mtu huyo hua ni mtu ambae alieingia katika Uislam. Na hii ni kutokana 
na kua wale wanaoupinga Uislam hua hawatamki Kauli hizo, Hivyo ikiwa 
mtu atatamka moja kati ya kauli mbili hizo, basi ataondolewa kutoka katika 
kundi la Wasiokua Waislamu na kuhesabiwa kua ni Muislam’ (Lisan al- 
Hukam, uk. 204) 


MADHHAB KATIKA HISTORIA YA UISLAM. 


Neno la kiarabu Madhhab linatokana na neno ‘ Dhahaba ’ lenye maana ya Kuenda 
au Kufuata njia. Madhhab ni mfumo wa kanuni za Fiqh za Kiislamu ambazo 
zinatokana na ufafanuzi wa Ijtihad ya Mujtahid Mkuu wa Madhhab husika. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








< 

< s 

b < 

& 

£ ^ 

< EC 


S g 

>• V5 

__ 

' “ nJ 

hJ < 
< 5^ 

II 

|i 

5 s 

9 < 
3 >- 

S «5 

3 < 

2 a 

s s 
53 


eq <e 

z 2 

3 S5 
M Z 

- i 

d3 

?- a 

Ei w 

H P 

- 5 

< ^ 
J < 
22 

Cj " 

< <i 


d 3 

V2 «S 
< 


371 



AL MliSTAKSHIF ABL MANAL DANAH 





























































































372 


Kuna mifumo tofauti inayotumika katika Fiqh ili kuchambua Sharia ’h za Kiislam 
kutoka katika vyanzo vyake. Mifumo mikuu ya Fiqh ambayo hutumiwa na waislam 
wengi duniani hii leo ni ile ya Madhhab ya Ibadhi, Madhhab ya Shia na Madhhab 
ya Ahlu Sunna wal Jamaah. Kati ya Madhhab haya, Ibadhi ndio Madhhab ambayo 
yalianzishwa mwanzo kupita yote. 

Kabla ya kuwepo kwa Madhhab haya Waislamu walikua wakifuata mitizamo ya 
Masahaba wafuatao: 

Makkah: Abd Allah Ibn Abbas. 

Madina: Zayd Ibn Thabit. 

Kufah: Abd Allah Ibn Mas’ud. 

Yemen: Mu’adh Ibn Jabal. 

Basra: Anas Ibn Malik. 

Ambapo wanafunzi wa Masahaba hawa ambao walikua ni miongoni mwa Tabi ’in 
waligawika na mitizamo yao kufuatwa na Waislamu kutokana na maeneo 
waliyokuwepo na hivyo kuanza kwa Skuli za Madhhab ambayo hata hivyo baadhi 
ya Madhhab hayo baadae yalitoweka, miongoni mwa waliokua wakifuatwa katika 
wakati wa Tabi’in kulingana na miji waliyokuwepo ni pamoja na:- 

Makkah: Ata Ibn Abi Rabaah, Mujahid Ibn Jabar, Tawsi Ibn Kaysan. 

Madina: Sayd Ibn A1 Musayyib,Urwa Ibn A1 Zubayr Nafi Mawla Ibn Umar. 

Basra: Hasan A1 Basri, Muhammad Ibn Sirin. 

Kufah: Ibrahim An Nakba'i 
Yemen: Tawus 

Yamamah: Yahya Ibn Abi Kadhir. 

Sham: Makhuul. 

Iraq: Maimun Ibn Mahran A1 Jazri 
Khurasaan: Dahaak A1 Masrafi. 

Miongoni mwa Tabi Tabi’een wahkua ni pamoja na: 

Madinah: Maalik Ibn Anas, Ibn Abi Dhi’b 
Makkah: Ibn Juraij, Sufyaan Ibn Uyaynah. 

Sham: Abu A’mr A1 Awzaa’i, Sa’id Ibn Abd ul Aziz. 

Misri: Al-Layth Ibn Sa’d, A’mr Ibn A1 Haarith. 

Kufah: Sufyan Ibn Sa’id Ath-Thawri, Nu’man Ibn Thabit 
Basrah: Hammad Ibn Zaid. 

Khurasaan: Abd Allah Ibn A1 Mubarak. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








373 


KUFUNGWA KWA MILANGO YA IJTIHAD. 


Utaalamu wa I’lm ya Fiqh ulisimama kuanzia katika wakati wa katikati ya kame ya 
nne hadi kuanguka kwa utawala wa A1 Abbas wa Baghadad, kwani katika kipindi 
hiki Wanazuoni walikua wengi wakifanya Taqlid, ingawa kulikua na baadhi ambao 
walikua hawafuati Madhhab yeyote na walikua wakifanya Ijtihad zao wenyewe 
kupitia katika Qur’an na Sunnah. Lakini Wanazuoni wengi walikua na udhaifu wa 
kukosa ari ya kuendelea kuyaangalia kwa kina masuala ya Fiqh, tofauti na wale 
waliopita. Jambo ambalo liliwafanya watosheke na jinsi Maimamu wa Skuli za Fiqh 
za Madhhab, walivyozipanga kanuni za Fiqh. Wakaona ni bora kushikamana na 
Madhhab kuliko kuachana nayo. 

Milango ya Ijtihad ilifungwa baada ya Wanazuoni wa Fiqh wa Ahlu Sunnah wal 
Jamaah kuona kua, wengi kati ya wale wanaojidai kufanya Ijtihad, ni wale ambao 
walikua hawana uwezo na sifa za kufanya Ijtihad. Hivyo Wanazuoni wakatangaza 
kufungwa kwa milango ya Ijtihad ili kuulinda Ummah kutokana na upotoshwaji wa 
kufuata Fatwa zitakazotolewa na wale wasiokua na I’lm wala ufahamu wa kutosha 
wa kufanya Ijtihad. 


Ijtihad haikupigwa marufuku bali iliendelea, lakini kwa masharti ya kua ni kwa wale 
wenye uwezo na sifa za kumuwezesha kufanya Ijtihad, na wala si kwa yule asiekua 
na uwezo na sifa za kufanya Ijtihad, kwani hairuhusiwi kutoa Fatwa bila ya kua na 


I’Im. 




MFUMO WA KUTOA HUKMU 

KATIKA MADHHAB. 


Katika kutoa hukmu za Sharia ’h za kiislamu, Skuli za Madhhab zote za Kiislamu 
hazifuati Ijtihad za Mujtahid Mkuu wa Madhhab pekee, bali hufuata Ijtihad za 
pamoja za Wanazuoni wenye sifa za Mujtahid katika Madhhab yao kwa kutumia 
mfumo wa vyanzo vya Fiqh wa Madhhab uliowekwa na Mujtahid Mkuu wa 
Madhhab. 


Hivyo mtu anaposema kua anafuata Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kwa mfano, basi 
haina maana kua anafiiata kila alichosema Imam A1 Shafi’i peke yake bali hua 
anafuata hukmu zilizotoka katika mfumo wa Fiqh ambao unaotumiwa na 
Wanazuoni wa Madhhab hayo kutokana na Ijtihad za Mujtahid tofauti wa Madhhab 
hayo. 


Anasema Imam al-Nawawi kua, ‘Ikiwa Mufti anataka kutoa Fatwa katika 
Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, hairuhusiwi kwake yeye kutegemea kitabu 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









374 

kimoja au viwili vya Mujtahid waliopita, kwa sababu ya utofauti wa maamuzi 
yao. Jukumu la Mufti ni kuelezea msimamo na mapendekezo ya Madhhab ya 
Imam A1 Shafi’i Radhi Allahu A’nhu, hawezi kua na uthibitisho kua kile 
kilichotajwa ni msimamo wa Imam A1 Shafi’i au ni mapendekezo yake, na hii 
ni kutokana na kutofautiana kwa mitazamo ya Maimamu katika Madhhab. Na 
jambo hili si geni sana kwa wale wanaojua japo kidogo kuhusu Madhhab.’ (A/ 
Majmu ’a ) 

HISTORIA YA MAIMAM NA MADHHAB YAO. 

Neno Imam maana yake ni kiongozi wa kitu katika jambo fulani, mfano Imam Abu 
Hanifa, Imam Malik, Imam A1 Shafi’i na Imam Hanbal ni viongozi katika mambo 
ya Fiqh katika Madhhab yao. Imam Bukhari, Imam Muslim, n.k ni Maimamu wa 
Hadith au viongozi katika Hadith. Kwa Kisharia neno Imam humaanisha Kiongozi 
mwenye Flm ya Dini na kua ni mfano wa kufuatwa na kuigwa na hivyo hua na 
uwezo wa kuwaongoza wengine katika mambo ya Ibada na kusimamia Sharia ’h. 

Baadhi ya Wanazuoni wanasema kua ingawa kuna tofauti baina ya Uimamu na 
JJkhalifa lakini maana yake ni kitu kimoja, kwani Uimamu umesimamia juu ya 
msingi wa Ash-Shuraa au kushauriana baina ya Waislam na dalili ni kua Imarn 
hapati Sharia ’h ya kuhukumu na kua kiongozi juu ya watu wake isipokua baada ya 
kuchaguliwa na sio kwa kurithi. 

Katika kuielezea kazi ya Imam katika Urnmah, Imam A1 Mawardi ambae ni mfuasi 
wa Madhhab ya A1 Shafi’i anasema kua: ‘Kazi ya Imam katika Ummah ni kuupa 
nguvu na kuulinda Uislam pamoja na Ummah, kusimamisha Sharia’h, na 
kusimamia utekelezwaji wake’. 

Imam Abu Hamid A1 Ghazal anaielezea daraja ya Imam katika Ummah kua: 

‘Kutokana na mamlaka yake, Imam huweza kuchaguliwa na Mtume, au 
Khalifah anaetawala au mtu mwenye Mamlaka ya Utawala. hivyo Wana/h/h na 
Maulamaa hutakiwa kua ni kiunganishi baina ya Imam na Utawala.’. (lgtisad 
fil Itiqad) 

Mchoro unaofuatia unaonesha silsila ya I’lm ya fiqh ya Miamamu wa Madhhab 
Makuu ya Kiislamu ya Imam Jabir Ibn Zayd, Imam Jafar as Sadiq, Imam Abu 
Hanifa, Imam Malik, Imam A1 Shafii na Imam Ahmad Ibn Hanbali. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








375 




AL MliSTAKSHIF ABL MANAL DANAH 






































































































































376 


Imam Abi Hafs Amr Ibn Jamii ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Ibadhi 

anasema katika Muqadimat Attawhid kua kwa mtizamo wa Madhhab ya Ibadhi kuna 

Maimamu wa aina nne: 

Adh Dhuhuur - Imam wa Dhahir, huyu hua ni Imam ambae huchaguliwa na 
kudhihirishwa na hivyo hua na uwezo wa kuongoza kwa kutumia hukmu za 
kisharia zilizomo ndani ya Qur’an, Sunnah na vile vile kwa kufuata mifano ya 
Amir ul Mu ’uminun waliokua waongofu kama vile Abu Bakar as Sidiq na Umar 
fbn A1 Khattab. 

Ad Dhifaa - Imam wa kujihami na maadui inapokua katika hali ya hatari ya 
kushambuliwa ama mapigano, huyu ni Imam ambae hua anawaongoza wafuasi 
wake pale inapotokea kua hakuna uwezekano wa kudhihirishwa kwa 
Imam. Imam huyu lazima awe na uwezo wa hali ya juu ya kufahamu mbinu za 
mapigano wakati wa vita na vile vile awe na I’lm ya hali ya juu ya Dini, kwani 
hua na jukumu lililosawia na lile alilokua nal Imam wa Dhahir. Baada ya 
kumalizika kwa hali iliyopelekewa kuchaguliwa kwa Imam wa Dhifaa, basi 
uongozi wa Imamu huyo hubatilika na hapo huchaguliwa Imam mwengine 
ambae aidha atakua ni Imam wa Dhahir au ni Imam wa Siri kulingana na 
mazingira ya hali ilivyo kwa wakati huo. Mfano wa Imam wa aina hii alikua ni 
Imam Abd Allah Ibn Wahb al-Rasibi aliechaguliwa katika vita vya A1 
Nahrawan. Vile vile Imam Abu Hatim A1 Malzuzi wa Afrika Kaskazini n.k. 

Ash Shiraa - Imam wa Kujitolea muhanga. Jina la Imam wa aina hii linatokana na 
neno la kiarabu L Shira ’ lenye maana ya kuuza na kununua. Hivyo jukumu la 
Imam wa aina hii ni kujitolea muhanga kwa ajili ya Allah na hivyo moja kwa 
moja kuingia Peponi baada ya kujitolea muhanga kwake, mfano wa Imam wa 
aina hii ni Imam Bilal Mirdas Ibn 1 ludair. 

Al Kitmaan - Imarn wa Siri. Imam wa aina hii hua ni Imam ambae anawaongoza 
wafuasi wake katika hali ya siri kiasi ya kua hata kama wakigundulika basi hua 
hawaruhusiki kukiri kua wao ni wafuasi wa kile wanachokifuata. Hii ni muhimu 
katika kuilinda na kuendeleza imani ya kile kinachoaminiwa. Mfano wa Imam 
wa aina hii ni pamoja na Jabir Ibn Zayd na Abi Ubaidah Muslim Ibn Karimah. 



AL MliSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








377 


IMAM JABIR IBN ZAID, ABD ALLAH IBN IBADHI NA MADHHAB YA 
IBADHI (22-93 Al Hijr). 

Katika mwaka 37 A.H kulitokea mapigano ya vita vya Nahrawan, baina ya Jeshi la 
Amir ul Muuminun Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu na Waislamu waliojitenga 
nae waliokua wakiitwa Khawarij, lakini wao wenyewe walikua wakijiita kua Al 
Muhakkimah, kiongozi aliechaguliwa wa Al Muhakkimah, na hivyo kua na wadhifa 
wa Al Imam Al Dhifaa, ambae ni Imamu wa Kujihami alikua na jukumu la 
kuendeleza kuongoza katika mapambano dhidi ya wapinzani wao. Imam huyu alikua 
ni Imam Abd Allah Ibn Wahb al Rasibi ambae aliuliwa na majeshi ya Amir ul 
Mu’minun Ali Ibn Abi Talib katika mapigano hayo, kifo kilichopelekea wafuasi 
wengine wa Al Muhakkimah kutawanyika na kukimbia. Miongoni mwa wafuasi 
waliokimbia ili kuokoa maisha yao alikuwemo pia Abu Bilal Mirdas A1 Tamimi 
anaetoka katika kabila la A1 Tamimi ambae alikimbilia katika mji wa Basra, Iraq. 

Abu Bilal Mirdas A1 Tamimi alipofika Basra akakaa na kuendelea kueneza mitizamo 
ya Al Muhakkimah na katika jitihada hizo akakutana na kuungana na A’bd Allah Ibn 
Ibadhi A1 Murri A1 Tamimi, hata hivyo baada ya muda mfupi kupita na kuingia 
utawala wa Banu Umayyah madarakani, na kuchaguliwa Gavana mpya katika mji 
huo, aitwae Abd Allah Ibn Ziyad, akagundua jitihada za Abu Bilal Mirdasi jambo 
ambalo lilimpelekea kukimbia tena yeye pamoja na baadhi ya wafuasi wake 
waliofikia takriban 40 katika sehemu iitwayo Asik, lakini alipofika huko ikambidi 
awe na wadhifa wa Al Imam Al Shira (Imamu wa Kujitolea Muhanga) ambae 
mwenye wajibu wa kuongoza vyovyote vile itakavyokua. Na mnamo mwaka 61 A.H 
Imam huyo akauawa baada ya Gavana Abd Allah Ibn Ziyad kuwatumia jeshi lake 
huko waliko na kuwaangamiza. 

Hivyo miongoni mwa viongozi waliobakia wa kubeba jukumu la kuendeleza 
harakati za Al Muhakkimah alikuwemo pia A’bd Allah Ibn Ibadh A1 Murri A1 
Tamimi, ambae ndio Madhhab ya Ibadh yamechukua asili ya jina la Ibadhi kutoka 
kwake. A’bd Allah Ibn Ibadh A1 Murri A1 Tamimi anatoka katika ukoo wa Murah 
ambao ni ukoo mkubwa katika kabila la A1 Tamim. Hata hivyo habari za historia ya 
maisha yake pamoja na Madhhab yake ni adimu sana. 

Inasemekana kua A’bd Allah Ibn Ibadh alizaliwa kutoka Nadj, Saudi Arabia sehemu 
ambayo kabila lake lilikua likiishi na baadae kuhamia Basrah, Iraq. Kuna habari 
zisemazo kua aliwahi kumuona Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, 
lakini wengi wanasema kua A’bd Allah Ibn Ibadh alikua ni miongoni ya waliokua 
katika kizazi cha Tabi’ina na alikuwemo miongoni mwa watu wa Al Muhakkimah, 
waliodai kuenda kinyume na mafundisho ya Qur’an na Sunnah kwa Ukhalifa wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








378 

Sayyidna Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu na pia al ik nwemo katika Al 
Muhakkimah waliopinga suluhu baina ya Sayyidna Ali na Muawwiyah katika wakati 
wa utawala wa Ukhalifa wa Sayyidna Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu. 

Hivyo Abd Allah Ibn Ibadh alikua ni mmoja katika viongozi wa Al Muhakkimah 
waliopigania kuendeleza utawala wa haki kama uliokuwepo wakati wa Abu Bakr As 
Siddiq Radhi Allahu A ’nhu, Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu na Uthman 
Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu mwanzoni mwa utawala wake, kwani kutokana na 
mtizamo wao, basi tunaona kua mwishoni mwa utawala wake walisema kua 
aliingiza marnbo ya Bida ’a. Viongozi hawa wa Al Muhakkimah waliukubali pia 
uongozi wa miaka ya mwanzo ya utawala Ali Ibn Abi Talib kabla kukubali suluhisho 
na Muawiyyah. 

Miongoni mwa viongozi wengine wa Al Muhakkimah alikuwemo pia yule aliekua 
akijulikana kama Abu Rashid Nafi’ Ibn A1 Azraq, ambae yeye baadae akabadilika 
na kua na utofauti wa mitizamo na A’bd Allah Ibn Ibadh, kwani Abu Rashid Nafi’ 
Ibn A1 Azraq, alikua ni miongoni mwa wenye msimamo mkali na hivyo akafikia 
kuwaita Waislam wote ambao waliokua hawako katika Al Muhakkimah kua ni 
Makafiri na kusema kua haifai kuishi pamoja nao. Kutokana na kua msimamo huo, 
A’bd Allah Ibn Ibadhi aliamua kupinga na A1 Azraq na hivyo kuamua kuweka wazi 
kutokubaliana kwake na msimamo huo wa Al Muhakkimah na kutangazia kwa 
kusema: 

‘Kwa jina la Allah, tunajitenga na Abu Rashid Nafi’ Ibn A1 Azraq na wafuasi 
wake, kwani walipojitenga walikua wapo katika njia ya Uislam lakini baadae 
waliuacha Uislam na kua Makafir. Sisi hatuwachukulii waislamu wenzetu 
tunao khitilitafiana ( mukhalifun) kama Makafir, kwani wao ni kama sisi 
wanaamini umoja wa Allah, kitabu chake na Mtume wake, ila wao ni '•Kuffar 
ni’ma’. Tunakubali kua ni halali kuwarithi, kuoana nao na pia kuishi pamoja 
miongoni mwao. Kwani Iman ya Uislamu inatuunganisha pamoja nao.’ 

Kuffar ni ’ma maana yake ni wale waliokua hawana shukran na hivyo kuzikufuru 
neema za Allah Subhanahu wa Ta ’ala juu yao, mtizamo wa Madhhab ya Ibadhi 
kuhusiana na Kuffar ni’ma ni kua haipatikani kwa baadhi ya Masahaba 
wasiokubaliana nao, au wale Waislam wasiokua wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi tu, 
bali hata kwa wale wafuasi wa Ibadhi waliokithiri katika kufanya madhambi, na 
hivyo hua wanatakiwa kufanyiwa Al Baraa, yaani kutengwa katika baadhi ya 
mambo. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








379 

Baadhi ya wafuasi wa Al Muhakkimah waliokua hawakumuunga mkono Abd Allah 
Ibn Ibadhi na badala yake wakamuunga mkono Abu Rashid Nafi’i Ibn A1 Azraq, 
wakawa wanaitwa Azraqi, ambao wakaendelea kua na msimamo mkali wa 
Khawarij, ndani ya kundi hili la Khawarij pia wakatoka wafuasi wengine ambao 
walikua wakiitwa Hurruriyah na Sufriyah. Hata hivyo katika miaka iliyofuatia 
Khawarij ambao ni wafuasi wa Azraqi, Hurruriyah na Sufriyah baadae walitoweka. 

Lakini hata hivyo hadi hii leo kuna baadhi ya makundi ya Kiislam ambayo mitzamo 
yao hua ni yenye kufanana na KhaM’arij kutokana na kutokukubali maafrkiano na 
Waislamu wenzao katika yale mambo ambayo hawakubaliani nayo. Na hivyo kua 
ni wenye mtizamo tofauti na Uislamu Halisi, mfano wa Makundi hayo ni pamoja na 
ISIS, Islamic State, A1 Nusra Front, Boko Haram n.k 

Tukirudi kwa upande wa Al Muhakkima basi tunaona kua miongoni mwa wafuasi 
waliokua hawana msimamo mkali na hivyo kumuunga mkono Abdallah Ibn Ibadh 
wakawa, wanajulikana kama wafuasi wa Madhhab ya Ibadh ingawa mwanzo 
walikua wakijiita ‘Al Muslimun ’ au pia ‘Jamaat Al Muslimun’, kwani jina la Ibadh 
lilianza kutumika baadae katika kipindi cha utawala wa Khalifah A1 Marwan. 

Hata hivyo A’bd Allah Ibn Ibadh hakuwa kiongozi halisi wa wafuasi wa Madhhab 
ya Ibadhi bali alikua ni kiongozi msemaji, au Imam wa kisiasa ambae alikua akifuata 
na kutekeleza amri za mwanzilishi halisi wa Madhhab ya Ibadh, na huyu hakua 
Imam mwengine bali alikua ni Imam Al kitmaan ambae ni Imam wa Kisirisiri 
aliekua akijulikana kwa jina halisi la Imam Jabir Ibn Zayd. 

Katika kipindi cha wakati huu viongozi na wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi walikua 
wakifanya mambo yao kisirisiri kutokana na kukhofia usalama wao, huku wakiwa 
na mikakati ya kulinda na kuendeleza Madhhab yao, ikiwemo kukimbia mapigano 
au vurugu za wazi na watawala, kuwa na ukaribu na watawala, kutojitenga na 
waislamu wengine, kuendeleza msimamo wao, hivyo ilikuwa salama na kutokana 
na maadui zao, iliwabidi kufanya mambo yao kisiri siri bila kujulikana na watawala 
na pia na watu wengine ambao watahatarisha usalama wao. 

Wafuasi wa Madhhab ya fbadhi wanamchukulia Imam Jabir Ibn Zayd A1 Azd kua 
ndio kiongozi na Imam wao wa mwanzo wa Madhhab hayo na kua ali ilivyokua 
katika wakati wa uongozi wake basi ni mfano ulio hai wa mfumo wa Uimamu wa 
kisiri au wa Al Kitman. 


Ingawa Imam Jabir Ibn Zayd A1 Azd alizaliwa mwaka 22 Al Hijr katika kijiji cha 
Farq, kilichopo baina ya mji wa Manna na mji wa Nizwa uliopo nchini Oman lakini 



AL MUSTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 












380 


asili ya Imam Jabir Ibn Zayd A1 Azd, inatokana na katika kabila la watu wenye asili 
ya Yemen linalojulikana kama A1 Azd. Katika kame ya 4 baada ya Nabii Isa A ’layhi 
Salaam kabila hilo lilikua likiongozwa na Malik Ibn Fahm ambae aliliongoza 
kuelekea Mashariki katika maeneo ya mwambao wa Bandar Sahar. Walipofika huko 
wakatawala maeneo hayo, na baadae wakutanua eneo la Mamlaka yao, na kuamua 
kulipa jina la ‘ Oman' . Jina la Oman linatokana na eneo la ardhi lililonyanyuka juu 
tofauti na maeneo mengine yaliyolizunguka eneo ambalo walikua wakiishi watu wa 
A1 Azd wa Ma ’rib. 

Wakati bado Jabir akiwa mtoto mdogo wazee wake walihama kutoka Oman na 
kuhamia Iraq katika mji wa Basrah. Na hivyo Jabir Ibn Zayd alihifadhi Qur ’an akiwa 
bado na umri mdogo kabla hata ya kujipatia elimu yake ya dini katika mji wa huo. 
Imam Jabir Ibn Zayd alikua katika Tabi’in, hivyo aliwahi kukutana na Masahaba 
zaidi ya 70 wakiwemo Masahaba wa mwanzo waliopigana katika vita vya Badr 
waliokua wakiishi Basra, Makkah na Madinah. 

Imam Jabir Ibn Zayd alisoma Hadith na I’lm ya dini kutoka kwa Masahaba hao na 
alikua akipenda sana kuenda Makka na Madinah wakati wa Hija, inasemekana 
alienda kuhiji zaid ya mara 40. Huko alikutana na mke wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam mama Aishah Ummul Mu’minin Radhi Allahu A ’nha 
ambae alimpa I’lm ya mambo mengi yanayohusu maisha ya Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam, kuhusiana na Dini na mambo uongozi wa Kiiislampia. 

Imam Jabir Ibn Zayd alisomeshwa pia na Masahaba wenye I’lm zaid ya Uislam 
akiwemo A’bd Allah Ibn Masoud, A’bd Allah Ibn Umar, Anas Ibn Malik na Abd 
Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu ambae ndie aliekua mwalimu wake mkuu. 
Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu ambae alikua ‘Bahr ul Ilm ‘ Bahari ya 
I’lm aliridhika na I’lm aliyokua nayo mwanafunzi wake Jabir Ibn Zayd na aliwahi 
kusema, ‘Kama watu wa Basrah watamsikiliza Jabir Ibn Zayd pekee, basi 
atawapa I’lm kubwa iliyomo katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta’ala 

Siku moja, Anasema A1 Rabi kua alipokua anaishi Basrah, alimuuliza Abd Allah 
Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu kuhusiana na mas-ala fulani ambapo, Abd Allah 
Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu akamjibu ‘Kwa nini unaniuliza mie wakati 
unaishi pamoja na Jabir Ibn Zaid’. 

Imam Jabir Ibn Zayd alikua Mwanazuoni mkubwa sana, Maimamu wote wa Hadith, 
wanamuamini Imam Jabir Ibn Zayd kua ni mtu ambae Hadith zake ni sahihi, 
wanaomjua wanasema kua alikua mwingi wa I’Im kuliko hata Mwanazuoni Hasan 
A1 Basr. Imam Jabir Ibn Zayd alikua Mufti Mkuu wa Basrah na alikua akitoa Fatwa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








381 

katika mambo mbali mbali magumu na mepesi yanayohusu dini, kwani alikua ni 
mmoja kati ya wenye I’lm kubwa ya kutoa Fatwa. 

Alijitolea maisha yake yote kusomesha dini na alikua na wanafunzi wengi na pia 
alikua mcha mungu mkubwa alieishi maisha ya kawaida, kwani alikua akisema kua 

‘Nimemuomba Allah mambo matatu na amenineemesha yote: Mke mzuri na 
mcha mungu, kipando kizuri (farasi) na kipato halali na kitakacho nitosheleza 
kila siku katika maisha yangu’ na pia alikua akisema ‘Hamna tajiri kuliko mie, 
kwani sina hata dirham moja mfukoni, lakini pia sina hata mtu mmoja ambae 
ananidai’. Mwanchuoni Muhammad Ibn Sirrin alisema, ‘Abu Shatha (Jabir Ibn 
Zayd) alikua ni mtu mwenye Taqwa.’ 

Imam Jabir Ibn Zayd alikua haandiki Fatwa zake, lakini wanafunzi wake walikua 
wakiziandika, na hivyo mwenyewe alikua akisema ‘Inna lilah, wanaandika 
ushauri ambao inawezekana kesho nikaubadilisha’. Lakini hata hivyo baadhi ya 
Wanazuoni wa Ibadhi wanasema kua Imam Jabir Ibn Zayd aliandika kitabu kikubwa 
cha Hadithi na Fatwa ambacho kilikua kinaitwa ‘Diwan Jabir Ibn Zayd'. 

Baadhi ya Wanazuoni wa Sunni wanasema kua Imam Jabir Ibn Zayd hakuwa na 
uhusiano na Maibadhi. Anasema Qatadah na Daud Hind kua amesema Azrah 
‘Nilimwambia Jabir kua Maibadhi wanasema wewe ni miongoni mwao’ naye 
akasema ‘Nnajitangazia mbele ya Allah kua sio miongoni mwao”. Vilevile 
inasemekana kua Hind bin A1 Muhallab amesema kua ijapokua Jabir alikua ni rafiki 
yake wa karibu na wa mama yake, alikua akiwaamrisha wafanye kila kitu ambacho 
kitawakaribisha kwa Allah lakini hakuwakaribisha katika Uibadhi. 

Imam Ibn Hajar Asqlani ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i anasema 
kua amepokea kutoka kwa A1 Dhuafa wa A1 Salji ambae amesema kua Jabir Ibn 
Zayd alikua ni Ibadhi. 

Imam Abu Hasan A1 Ashari katika kuzungumzia Iman ya Khawarij anasema ‘Ibadhi 
wanasema kua Imam Jabir Ibn Zayd ni kati ya Salafi (Watu wema 
waliotangulia)’ maneno ambayo Imam A1 Hadid ameyasema pia. 

Imam A1 Rabi’ Ibn Habib wa Madhhab ya Ibadhi (Mwanatunzi wa Imam Jabir Ibn 
Zayd), A1 Salimi na Maimamu wa Hadith wa Ahlu Sunnah wal Jamaa akiwemo 
Imam Bukhari, Imam Ahmad Ibn Hanbal na Ibn Hibban wanasema kua Imam Jabir 
Ibn Zayd alifariki katika mwaka 93 Al Hijr. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








382 


Haijulikani nani alimtangulia mwenzie kufariki baina ya Imam Jabir Ibn Zayd na 
A’bd Allah Ibn Ibadh, kwani baada ya Imam Jabir Ibn Zayd kufariki alirithiwa na 
mwanafunzi wake aliekua akiitwa Abu Ubaidah Muslim Ibn Abi Karimah A1 
Tamimi. Abu Ubaidah alisomeshwa pia na Masahaba kama Anas Ibn Malik, Abd 
Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A ’nhu na Abu Hurayra pia ingawa si kwa muda 
mrefu sana. Abu 'Ubaidah Muslim Ibn Abi Karimah alisema, ‘Amepotea kila 
Mwanahadith ambaye hana Imam wa Fiqlt, kwani kama Allah Subhanahu wa 
Ta’ala asingelitupendelea kwa kutupa Jabir Ibn Zayd basi nasi pia 
tungelipotea.’ 

Abu Ubaidah alifanya jitihada kubwa ya kuwasomesha watu wengi kisirisiri ambao 
baadae walieneza misimamo ya Kiibadhi katika sehemu za Yemen ambapo Imam 
wa kwanza wa Hadhramawt alikua ni Imam Abd Allah Yahya A1 Kindi ambae 
alichaguliwa kutoka Basra kwa Abu Ubaidah Muslim Ibn Abi Karimah na ilikua ni 
katika mwaka 129 A.H, na miaka mitano baadae katika mwaka 134 A.H 
akachaguliwa Imam wa pili ambae alikua ni Imam wa mwanzo wa Oman aliekua 
akiitwa Imam Julanda Ibn Masoud A1 Ma’awaly na mnamo mwaka 140 A.H Imam 
Abu A1 Khattab Abd A’la al Ma’afiri aliekua mwanafunzi wa Abu Ubaidah mwenye 
asili ya Yemen ambae alikua ni Imam wa tatu kuchaguliwa na kua Imam wa kwanza 
wa Afrika Kaskazini. Miongoni mwa wanafunzi wa Abu Ubaidah waliokua na I’lm 
ya juu alikuwa ni A1 Rabi Ibn Habib A1 Farahid mwenye asili ya Oman ambae alikua 
ndie kiongozi wa Jumuiya ya Ibadh katika mji wa Basra. 

A1 Rabi’ Ibn Habib alizikusanya Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam ambazo zinatumiwa na Madhhab ya Ibadhi katika kitabu kinachoitwa Al- 
Jami ’i Al Sahih ambacho pia hujulikana kama Musnad Rabi ’ Ibn Habib ambacho 
ndani yake mna Hadithi zilizopokelewa na Maimamu wa Ibadhi tu, ingawa kitabu 
cha Musnad Rabi’ Ibn Habib cha asili hakitumiki sana siku hizi kwani badala yake 
kinatumika kitabu cha Abu Yaqub Yusuf Ibrahim Al-Warijlani kinachoitwa Tartib 
Al Musnad chenye Hadith 1005 ambazo ni mkusanyiko wa Hadith zilizokusanywa 
na A1 Rabi’ Ibn Habib na Abu Yaqub Yusuf. 

Wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi wanategemea sana Hadith zilizotoka kwa Imam 
Jabir Ibn Zayd ambae amenukuu Hadith kutoka kwa Masahaba wengi wakiwemo 
pia wale ambao alikua hakubaliani nao katika mitizamo ya kisiasa. Anasema Dr. 
Amr Khalfan A1 Nami aliezaliwa katika eneo la Nalut liliopo Magharibi mwa nchi 
ya Libya ambae pia ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Ibadhi na Mtafiti na 
Muuandishi kua, ‘Kujitenga kwa Maibadhi, dhidi ya baadhi ya Masahaba 
kunahusiana na mambo ya Uongozi wa Kisiasa tu na hakukuhusiana juu ya 
I’lm yao ya Dini. Kwani hili linaonekana wazi pale tunapoona kua kuna 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









383 


kukubalika kwa Hiikmii na Mitizamo ya Ali Ibn Abi Talib, Uthman Ibn Affan 
na wengineo wengi na hata huyo Muawwiyah ambae Maibadhi 
hawakukubaliana nae, basi alikua ni miongoni mwa Masahaba ambao Jabir 
ibn Zayd alizinukuu Hadith za Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam kutoka 
kwake. ’ .(Studies in Ibadhism) 

Hadith nyingi zilizokusanywa na A1 Rabi’ Ibn Habib pia zinapatikana katika vitabu 
vya Hadith vya Madhhab vya Ahl Sunnah wal Jamaah. Lakini hata hivyo kuna 
baadhi ya Hadith za Madhhab ya Ibadhi ambazo wafuasi wa Ahlu Sunna wal Jamaah 
au Sunni hua hawakubaliani nazo na wanasema ni za kutungwa ( mawdhu’ ), kama 
ilivyokua kua kuna Hadith za Ahl Sunnah wa Jamaah ambazo wafuasi wa Madhhab 
ya Ibadhi hawakubaliani nazo kwa kusema kua ni za kuzusha ( bida ’a ). 

Ingawa wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi wana msimamo wa kua wao ndio Waislamu 
halisi na Fiqh yao ndio Fiqh halisi inayowakilisha dini ya Kiislam na Sunnah zao 
ndio Sunnah sahihi kuliko za Madhhab mengine ya kiislam kama vile alivyosema 
Iinam Muhammad Yusuf Atfayyish kua: ‘Madhhab yetu ni ukweli wenye 
uwezekano wa kukosea, na Madhhab ya wenzetu ni kukosea kwenye uwezekano 
wa kua kweli’. 

Lakini hata hivyo mtizamo huu hua ni moja kati ya sifa kuu inayochangiwa na 
wafuasi wa kila Madhhab yaliyomo katika Dini ya Kiislam - Kwani kila Wafuasi 
wa Madhhab husika iwe Ibadhi, Shia, Hanafi, Maliki, Shafi na Hanbal basi hua 
na mtizamo huo huo kua wao wana asilimia kubwa ya kua sahih na asilimia 
ndogo ya kutokua sahih, na wafuasi wa Madhhab mengineyo hua na asilimia 
kubwa ya kukosea na asilimia ndogo ya kua sahih. 

MAKUNDI YALIYOTOKA NDANI YA MADHHAB YA IBADHI. 

Kama ilivyo katika kugawanyika kwa wafuasi wa Madhhab mengine ya Kiislam 
miongoni mwa Ahlu Sunna wal Jamaa na Shia, basi ndivyo ilivyo vile vile kwa 
wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi, kwani wao pia wamegawika kutokana na utofauti 
wa mitizamo katika Ijtihad na hukmu za Kisharia ambazo zinapingana na mitizamo 
ya kiongozi mrithi wa Madhhab hayo baada ya kufariki Imam Jabir Ibn Zayd, ambae 
alikua ni Abu Ubaidah Muslim Ibn Abi Karimah na baada ya kufariki kwa Abu 
Ubaidah Muslim Ibn Abi Karima na kurithiwa majukumu yake ya uongozi na A1 
Rabi Ibn Habib ndio tofauti hizo zikaanza kuibuka. 

Katika kipindi hiki kulitokea mitihani mingi baina ya wafuasi wa Madhhab ya 
Ibadhi, kwani kuna baadhi ya Wanazuoni ambao walianza kupingana na Ijma’a ya 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








384 

vizazi vilivyotangulia na baadhi ya mitizamo ya Aqida ya Madhhab hayo na vile 
vile juu ya mambo ya uongozi kwani katika kipindi hiki cha wakati huo majukumu 
ya uongozi ya Uimamu yalikua hayakutenganishwa kisiasa na kidini hivyo kiongozi 
huyo huyo mmoja alikua na jukumu la kuongoza na kusimamia kidini na kisiasa kwa 
watu wake, tofauti na ilivyo sasa kua kuna uongozi wa Sultan kwa mfano Sultan 
Qabus wa Oman anasimamia majukumu yake kisiasa na pia kuna kiongozi Imam 
ambae ni Mufti Mkuu Shaykh Ahmad Hamad A1 Khalil anaesimamia majukumu 
yake katika jamii kuhusiana na dini. 

Hivyo tofauti zilizotokea baada ya kufariki Abu Ubaidah Muslim Ibn Abi Karima 
zilisababisha umoja wa Madhhab hayo kuvunjika na kuanza kutokea kwa 
mgawanyiko wa makundi yafuatayo:- 

1. Wafuasi wa Al-Walibiyali: Hawa ni Ibadhi wenye wafuasi wengi sana katika nchi 
za Oman, Zanzibar, Yemen na kidogo katika maeneo ya Afrika Kaskazini na wao 
ndio wanaojulikana kua ni Ibadhi Asilia kwa sababu Maibadhi waliobakia wote 
wametokana na kua na mitizamo tofauti na Wahbiyah, wanaitwa Wahbiyah kwa 
sababu ya jina la Abd A1 Wahab ambalo baadhi wanasema kua linatokana wale 
wafuasi waliokua wakimuunga mkono Imam Abd A1 Wahab Ibn Abd Rahman Ibn 
Rustam, na wengine ambao miongoni mwao ni pamoja na Imam A1 Atfayyish 
wanasema kua jina la Wahbiyah limetokana wale waliokua wakimfuata Abd Allah 
Ibn Wahbi A1 Rasibi, takriban wafuasi wote wa Al Wahbiya ni wenye asili ya Oman 
na Zanzibar. 

2. Wafuasi wa Al-Nukkar wa Afrika Kaskazini wanaofuata mitizamo ya 
Mwanazuoni wa Kufah, nchini Iraq, aliekua akiitwa Abd Allah Ibn Yazid A1 Fazar, 
pia mitizamo ya Abu A1 Ma’ruf Ibn Shuayb, Abu A1 Muarij Ibn Amr, na Hatim Ibn 
Mansur na walikua wakimpingana na mitizamo ya Abu Ubaidah na A1 Rabi Ibn 
Habib. Waliitwa Al Nukkar (Wenye kukataa) kwa sababu ya kupinga uchaguzi wa 
Imam wa pili wa Ibadhi kwa upande wa Afrika Kaskazini ambae alikua ni Abd A1 
Wahab Ibn Abd Rahman Ibn Rustam. 

3. Wafuasi wa Khalafiyah waliokua wafuasi wa Khalaf Ibn A1 Samh ambae ni 
mjukuu wa Imam Abu Khattab Abd A’la al Ma’afir, Imam wa kwanza wa Maibadhi 
wa Afrika Kaskazini, tofauti ya Khalafiyah na Wahbiya ni inayohusiana na mambo 
ya uongozi wa kisiasa tu katika jamii ya Kiibadhi ya Jabal Nufusa, na hivyo 
kuanzisha utawala ulio huru kutokana na Imam wa Wahbiyyah baada ya kumalizika 
kwa Uimam wa Imam Abd al Wahab na hivyo nguvu ya Uimamu wao ikawa 
inatawala pia katika maeneo ya Libya ikiwemo mji wa Tripoli. 



AL MISTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








385 


< 2 

& a 

d < 

2 53 

<! < 
^ s: 

3 £ 

E 5! 




c<3 

S| 

3^ 

H >< 

"h* 


I P 

§ £ 

d < 

II 
§1 
|g 

jg: 

£3 

-1 

II 

O 2 

& <; 

H M 

3- 
< ^ 
hJ ^ 

SS 

II 

C/3 



AL MllSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










































































































386 

4. Wafuasi vva A l-Naffathiyuh wa Jabal Nufusah, waliokua wafuasi wa Naffath Ibn 
Faraj Ibn Nasr hawa walikua pia wakiitwa Al Kitmaniyyah. Kwa sababu walikua 
wakiwachukulia Maimamu wa Wahbiya wa Afrika Kaskazini kua ni Maimamu wa 
kisirisiri na hawana nguvu ya utawala na hivyo hawana haja ya kufuatwa, wakaamua 
kua na Imam wao mwenye nguvu ya Utawala ambae ni Naffath Ibn Faraj, ambae 
mbali ya kua na mitizamo tofauti ya uongozi kisiasa lakini pia alikua akipinga baadhi 
ya mitizamo ya Fiqh ya Wahbiyah. 

5. Wafuasi wa Umairiyah waliokua wafuasi wa Isa Ibn Umair ambae yeye hua na 
mitizamo ya Tawhid na Fiqh iliyo tofauti kabisa katika baadhi ya mambo na ile 
mitizamo ya Madhhab ya Ibadhi, kiasi ya kua baadhi ya Wanazuoni wa Ibadh 
kusema kua ingawa Umairiyah wanajiita kua ni miongoni mwa Ibadhi lakini 
hawakua na hata chembe ya Uibadhi. 

6. Wafuasi wa Al-Husainiyah wa Libya waliokua wafuasi wa Ahmad Ibn Husain 
A1 Atrabulsi Ibn Ziyad mwenye asili ya Libya, arnbae yeye alikua akitumia sana 
Qiyas katika Fiqh yake na pia alikua akiwafuata Umayriyah katika Tawhid. 

7. Wafuasi wa Al-Sakakiyah waliokua wafuasi wa Abdullah A1 Sakkak wa kusini 
mwa Tunisia, ambae yeye alikua na tofauti ya mitizamo 7 ya Fiqh iliyotofautina 
kabisa katika baadhi ya mambo na ile mtizamo ya Imam Jabir Ibn Zayd na 
Wanazuoni wengine wa Madhhab ya Ibadhi. 

8. Wafuasi wa Al-Farthiyah waliokua wafuasi wa Abu Sulaiman Ya’qub Ibn 
Muhammad Ibn Aflah ambae yeye alisoma vitabu vya Ahmad Ibn Husayn na kisha 
akatoa fatwa zilizotofautina kabisa na kutoendana na mitizamo ya Al Wahbiyah wala 
Al Husainiyah. 

Mbali ya kua wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi wamegawika katika makundi hayo 
manane lakini ukweli ni kua mengi kati ya makundi hayo yameshatoweka na hivyo 
kumebakia makundi makuu mawili, ambao ni Al Nukkar ambao wao wana wafuasi 
wengi nchini Libya na katika kisiwa cha Jerba na hujulikana kama Maibadhi wa 
Magharibi na kundi la pili ni Al Wahbiyah ambao ndio wanaowakilisha jumla ya 
idadi yote ya Maibadhi wa Oman, Zanzibar na Afrika ya Mashariki na hujulikana 
kama Maibadhi wa Mashariki. 


VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA IBADHI. 


1. Qur’an. 

2. Sunnah au Hadith. 

3. Ijma’a au Shuraa. 

4. Rai au Qiyas. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









387 


5. Al Istiillul (kutafuta uthibitisho wa kile kilichokosekana katika makubaliano 
kutoka katika Qur’an au Sunnah) 

Ijma ’a ya Madhhab ya Ibadhi hua wanaangalia makubaliano ya Masahaba au 
Wanazuoni wa Kiislamu waliotangulia ikiwa yatatimiza masharti ya Ijma ’a. Na 
mtizamo wao kuhusiana na Ijma’a haukutofautiana na mtizamo wa Skuli ya 
Madlihab mengine yote, ambao ni kua: Kamwe hairuhusiki kupingana na 
makubaliano ya Ijma ’a. 

Vile vile moja kati ya kanuni za Fiqh za Skuli ya Madhhab ya Ibadhi inaweka wazi 
kua pale inapotokea masuala ambayo hayakuwahi kutokea katika vitabu vya Fiqh 
vya Skuli ya Madhhab hayo, na Mufti kutokua na vithibitisho vya kutosha vya kutoa 
hukmu juu ya jambo husika kulingana na vyanzo vya asili ya Fiqh ya Madhhab ya 
Ibadhi, basi inaruhusika kwa Mufti huyo kutumia vigezo na mitizamo ya Imam wa 
Madhhab mengine juu ya jambo husika. 

Kwani anasema Imam Nur Din A1 Salimi kua: ‘Sisi ni wenye kuufuata Ukweli 
kokote kule utakapopatikana, hata kama ikiwa ukweli huo unatoka kwa 
wapinzani wetu. Na ni wenye kuupinga hata kama uongo huo utasababisha 
chuki kwa yule anaeuficha’ 

Wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi wapo wengi nchini Oman ambao ni asilimia 75% 
ya watu wote nchini humo na pia wapo kwa asilimia ndogo nchini Yemen na katika 
Afrika Mashariki hususan Zanzibar na baadhi ya sehemu za Afrika Kaskazini katika 
maeneo ya Wad Mzab nchini Algeria, katika kisiwa cha Jerba nchini Tunisia na pia 
Jabal Nafusah na Zuwarah nchini Libya. 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YAIBADHI. 

• Shaykh Abu Mawdud Hajib A1 Ta’i 

• Shaykh Abu A1 Hurr Ali Ibn A1 Hisin 

• Shaykh Abu Sufyan Mahbub Ibn A1 Rahil 

• Shaykh Abu Ghanim A1 Khurasan 

• Shaykh Salim Ibn Dhakwan A1 Hilal 

• Shaykh Abu Tahir Isma‘il Ibn Musa A1 Jitali A1 Nafsi 

• Shaykh Thamini ‘Abd A1 ‘Aziz Ibn Ibrahim 

• Allamah Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish. 

• Shaykh‘Abd Allah Ibn Yahya A1 Baruni 

• Shaykh Mujahid Sulayman Ibn ‘Abd Allah Ibn Yahya A1 Baruni 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









388 


• Shaykh Nur A1 Din Salimi 

• Shaykh Abu lsh-aq Ibrahim A1 Atfayyish 

• Shaykh Ali Yahya Mu'ammar 

• Shaykh Ahmad Ibn Hamd Ibn Sulayman A1 Khalili. 

• Shaykh Abu AI'Abbas A1 Shamakhi 


IMAM JAFAR AS SIDDIQ NA MADHHAB YA SHIA (80-148 Al Hijr) 

Imam Jafar As Sadiq ambae jina lake halisi ni Jafar Ibn Muhammad Ibn Ali Zain ul 
Abidin Ibn A1 Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib. Alizaliwa Madinah kati ya mwaka 80 
na 83 Al Hijr. Alikua ametokea moja kwa moja katika ukoo wa Nabii Muhammad 
SalallahuA ’layhi wa Salam kupitia kwa Fatma bint Rasul na Ali Ibn Abi Talib Radhi 
Allahu A ’nhu, na mama yake alikua ni Farwah bint A1 Qassim Ibn Muhammad Ibn 
Abu Bakr Radhi Allahu A ’nhu. Hivyo Imam Jafar alikua na sifa za kipekee 
unapozungumzia Maimamu wenye I’lm, kwani baba yake alikua ni Mwanazuoni 
mkubwa katika mji wa Madinah, na mababu zake wote wawili wa upande wa baba 
na mama pia walikua ni Wanazuoni wakubwa. Kama A1 Qasim alikua ni mmoja kati 
ya Wanazuoni saba wanaotajika Madinah katika kizazi cha Tabi ’in. 

Wakati huo Madinah ilikua ndio kitovu cha I’lm, ndio sehemu ambayo Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alipoishi na Masahaba wengi pia walikua 
wakiishi kuliko sehemu nyengine. Jafar As Sadiq alikua na wingi wa I’lm ambao 
unaonekana pale unapoangalia majina ya wanafunzi wake aliowasomesha ambao 
wote ni Wanazuoni wakubwa wakubwa, ingawa wengine walikua na umri kama 
wake, wengine wadogo yake lakini pia walikuwapo ambao walimzidi umri, kati ya 
wanafunzi aliowasomesha ni pamoja na Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Sufyan 
Ath Thawri, Yahya Ibn Said, Abdul Malik Ibn Jurayj, Sufyan Ibn Uyaynah, 
Muhammad Ibn Ishaq, Shubah Ibn A1 Hajjaj na wengineo wengi. 

Hivyo Maimamu wa Madhhab yote ya kiislam wanakubali kua Imam Jafar As Sadiq 
ni mmoja kati ya Maimamu wakubwa wa Kiislamu na pia ni mwalimu wa Maimamu 
wakubwa na alikua hayuko katika upande wowote ule isipokua wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Masahaba zake. 

Imam Jafar aliitwa As Sadiq kwa sababu alikua muaminifu katika kila kitu katika 
maisha yake ikiwemo kutafuta na kutoa / ’lm ya dini na katika kukaa mbali na 
matamanio ya dunia. Imam Jafar Sadiq alikua akisomesha katika Msikiti wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam uliopo Madinah kama vile alivyokua 
akisomesha baba yake pia. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








389 


Anasema Imam Malik ‘Nilikua nikihudhuria darsa la Jafar Ibn Muhammad 
ahekua kila wakati anatabasamu, lakini pale anapotajwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam hua ni mtu asie na maskhara, kuna kipindi nilikua 
nikimtembelea sana na sikuwahi kumkuta akiwa hasali, au kama hasali basi 
hua anasoma Qur’an , na karibu mara zote hua yupo katika saumu, alikua 
hasomi wala hasomeshi Hadith yeyote ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
waSalam ila kwanza hutia udhu’. 


Imam Jafar As Sadiq alikua ni mcha mungu mkubwa, alikua hamna anaemuogopa 
isipokua Allah, hamuogopi mtu yeyote hata kiongozi awe mkatili kiasi gani. Alikua 
na ujasiri ambao ulitokana katika damu ya Sayyidna Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu 
A ’nhu lakini pia alikua mkarimu sana kwa watu kiasi kwamba hata kama mtu 
akimkosea basi humsamehe na kumuombea dua kwa Allah amsamehe. 

Siku moja Sufyan Ath Thawry alimuomba Imam Jafar As Sadiq amfundishe moja 
katika vitu vyenye manufaa. Imam Jafar As Sadiq akamwambia ‘Sufyan ukiwa una 
neema ambayo unaipenda na ungelipenda kufaidika nayo kwa mda mrefu, basi 
mshukuru na umtukuze Allah kwa neema hiyo, kwani Allah Subhanahu wa 
Ta’ala anasema: 




La-in shakartum laazeedannakum. (SuratIbrahim 14:7) 


Tafsir: ‘ Mtakaponishukuru nitakuongezeeni zaid’ 

Na ukiona rizki zako zinakuja kidogo kidogo basi fanya kuongeza Istighfar kila 
mara kwani Allah Subhanahu wa Ta’ala anasema: 


— \j\jju» J^Jj — \j\-A£' 

J^j J^J~j LaJj JI^L 


Istaghfiroo rabbakum innahu kana ghaffaran; Yursili alssamaa AAalaykum 
midraran; Wayumdidkum bi-amwalin wabaneena wayajAAal lakum jannatin 
wayajAAal lakum anharan (Surat Nuh 71:10-12) 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








390 


Tafsir: Muombe Mola wako akusamehe dhambi zako, Hakika yeye ni mwingi wa 
kusamehe, Atakuleteeni mvua kutoka mawinguni, na atakuzidishieni katika mali 
na watoto, na atakupeni bustani na mito. 

‘Sufyan ukiwa na tatizo linalokuzidi uwezo wako basi sema: 


awLj oji 


La hawla wala quwwata ila billah (Hakuna nguvu wala uwezo isipokua kwa 
Allah) huo ndio ufunguo wa kuondoa matatizo yako na kufungua mali za 
mbinguni’. 

Sufyan akajibu ‘Hakika leo umenifundisha I’lm kubwa sana’, Jafar As Sadiq 
akasema, ‘Sufyan ameyafahamu na Allah Inshaa Allah atamnufaisha na 
atamsaidia’. 

Imam Jafar As Sadiq alisema ‘Ikiwa kuna mtu yeyote miongoni mwa wana Fiqh 
ambae anaweza kuilinda Nafsi yake, kuilinda dini yake, kuyazuia matamanio 
yake na kua mtiifu kwa Mola wake, basi watu wanatakiwa wamfuate (Wafanye 
Taqlid kwa mtu huyo).’ 

Siku moja Imam Abu Hanifa aliulizwa ‘Jee ni Mwanafiqh gani mwenye Vlm zaid 
kati ya uliowahi kukutana nao?’ Imam Abu Hanifa akasema ‘Sikuwahi kuona 
Mwanafiqh mkubwa kuliko Jafar Ibn Muhammad (AI Sadiq )’ 

Anasema Imam Abu Hanifa: ‘Siku moja Khalifah Mansour, alimwita Jafar bin 
Muhammad, na kisha akaniambia kua watu wanavutiwa nae sana. Akaniomba 
nitayarishe maswali magumu kabisa ya Ki \fiqh. Nikachagua maswali 40 
magumu kabisa nnayoyajua. Nilipoingia kwenye ukumbi, nikamuona Jafar 
amekaaa upande wa kulia. Heshima na ukubwa wake ulinivaa na hapo sikuona 
ukubwa wa cheo wa Khalifah alie mbele yangu. Nikasalimiana nao kisha nikaa 
mbele yao. 

Khalifah Mansour akamtambulisha Jafar Ibn Muhammad kisha akamuuliza: 
‘Jee unamjua?’ Jafar Ibn Muhammad akajibu ‘Naam’. Khalifah Mansour 
akanigeukia mie na kuniambia: Haya uliza maswali yako. Nikaanza kuuliza 
maswali. Katika kila swali nililouliza, Imam Sadiq (A.S) alizungumzia 
mtazamo wa watu wa Madinah na mtizamo wa watu wetu wa Iraq, kisha 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








391 

akatoa mtazamo wake yeye. Baadhi ya wakati mtizamo wake unafanana na 
wetu, na wakati mwengine unafanana na watu wa Madinah na pia wakati 
mwengine hakubaliani na mitazamo yote. Nikamaliza maswali yangu na 
kusema yule anaejua yote kuhusu tofauti za Wanazuoni katika mambo ya Fiqh 
ndio mwenye I’lm zaid baina yetu.’ 

Imam Jafar Sadiq amenukuliwa katika vitabu vingi vya Historia vya Maimamu 
wakiwemo Imam A1 Tabari, A1 Yaqubi, A1 Masudi, A1 Dhahabi na A1 Numan. Imam 
A1 Shafi’i, An Nasai, Ibn Hiban wanasema kua Imam Jafar Sadiq ni Thiqa (Hadith 
zake ni Sahih). 

Ibn Shiham akasema ‘Watu watukufu wawili wamedhuriwa kwa sababu ya watu 
wabaya: Jafar Ibn Muhammad na Ahmad Ibn Hanbal’. Vile vile Ibn Salah 
alisema ‘Maimamu wawili wamedhuriwa kwa sababu ya wafuasi wao ingawa 
wao hawana makosa, Maimamu hao ni: Ahmad Ibn Hanbal na Jafar al Sadiq’. 

Salim bin Abi Hafsa alisema: ‘Nilimuuliza Abu Jafar na mtoto wake Jafar 
kuhusu Abu Bakr na Umar, nae akajibu: Ya Salim, kua marafiki wao na jitenge 
na maadui zao kwani wao ni Maimamu waongofu. Kisha Jafar akasema: Ya 
Salim! Jee ni nani anaemtukana babu yake? Abubakr ni babu yangu. Nisipate 
Shifaa ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam siku ya Kiama ikiwa 
siwapendi na sijitengi na maadui zao.’ 

Imam Jafar As Sadiq alifariki tarehe 25 Shawal 148 Al Hijr, miaka miwili kabla 
kufariki Imam Abu Hanifa na pia miaka miwili kabla kuzaliwa Imam A1 Shafi’i. 
Imam Jafar As Sadiq alinukuu takriban Hadith 2000 ambazo zote hizo hupatikana 
katika vitabu tisa vya Hadith vya Sunni, na Hadith 110 miongoni mwao zinapatikana 
katika Sihah al Sita (Vitabu sita vikubwa vya Hadith), kwani kwa wafuasi wa Ahlu 
Sunnah wal Jamaah, Imam Jafar As Sadiq alikua akijulikana kama Shaykh al Ulama 
na pia ni Imam Al Fuqaha. 

Imam Jafar As Sadiq hakuwahi kuwacha kumbukumbu yeyote ya maandishi. Lakini 
mwanafunzi wa Imam Jafar Sadiq anaeitwa Hishan bin al-Hakam, aliandika kitabu 
kinachoitwa Kitab-uI-AIfaz Wa Mabahithiha ingawa haijulikani katika kitabu hiki 
alizungumzia nini. Vitabu vya Fiqh ya Imam Jafar Sadiq viliandikwa katika miaka 
ya baadae na Ja’far bin Husain al-Qummi, Yunis Ibn Abdur Rahman, Ahmad Ibn 
Muhammad Ibn Khalid al-Barqi, Muhammad Ibn Muhammad Ibn an-Nu'man ( Al- 
Mufid), Muhammad bin Abdur-Rahman Ibn Qibbah Ar Razi, Muhammad Ibn Yaqub 
A1 Kulayni, Ibn Babawayh, Nasir Din A1 Tusi n.k 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








392 




AL MliSTAKSHIF ABL MAN'AL DAiNAH 































































































































393 

Madhhab yanayofuata Fiqh ya Imam Jafar Sadiq, yanaitwa Madhhab ya Fiqh ya Al 
Jafar. Neno Shia linatokana na neno la kiarabu ‘Shay ’ah’ lenye maana ya ‘Kupenda, 
kufuata na kusaidia’. Ulamaa Firuzabadi anasema katika Kamusi yake ’ Kamus 
Lughat’ kua maana ya neno Shia ambayo inayotumiwa zaidi ni ‘Kila mtu ambae ni 
rafiki wa Ali na watu wa Ahl ul Bait’ maana ambayo hata Ibn Athir katika 
Nihayatul Lughat ametafsiri hivyo pia. 

Imam Jafar As Sadiq ni Imam wa sita katika Madhhab ya Shia, ukianzia kwa 
Sayyidna Ali Ibn Abu Talib Radhi Allahu A ’nhu (Al Murtaza) kupitia kwa Hasan 
Ibn Ali (Al Mujtaba ) kupitia kwa Husein Ibn Ali (Sayid Ash Shuhahda), kupitia kwa 
Ali Ibn Husein (Zainul Al Abidin) ikapitia kwa Muhammad Ibn Ali (Abu Jafar al 
Baqir) na kumfikia Jafar Ibn Muhammad (As Sadiq). Maimamu wengine sita 
wanaofuatia ambao ni Musa fbn Jafar (Al Kazim), Ali Ibn Musa (Ar Reza), 
Muhammad Ibn Ali (Al Taqi), Ali Ibn Muhammad (Al Hadi), Hasan Ibn Ali (A1 
Askari) na wa mwisho ni Muhammad Ibn Hasan (Al Mahdi) ambaye inaaminika 
kuwa hadi sasa yupo lakini hajulikani mahali alipo hadi atakaporudi kueneza haki 
ulimwenguni. 

Wanahistoria wametofautiana kuhusu kuanza kwa Madhhab ya Shia kuna 
wanaosema kua Madhhab ya Shia yalianza wakati wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, wengine wanasema yameanza katika kipindi cha Utawala wa Ali 
Ibn Abi Talib Radhi Allahu A’nhu baada ya kuuliwa Uthman Ibn Affan Radhi 
Allahu A ’nhu na kuna wanaosema kua yalianza baada ya kuuliwa kwa Husein Ibn 
Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu huko Karbala, kutokana na kushikamana sana 
kwa wafuasi wa Madhhab hayo na Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu 
kuliko na Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu mwenyewe. Na kuna wanaosema 
kua hadi katika kipindi cha Imam Ja'far Sadiq, ilikua hakuna wafuasi wa Madhhab 
ya Shi’a na yalianza baadae ulipotokea mtazamo wa Maimamu 12, kua ndio msingi 
wa Madhhab ya Shi’a baada ya kutoweka kwa Imam wa 12 katika mwaka 878. 

Katika kame ya kumi na tisa, wafuasi wa Skuli ya Madhhab ya Fiqh ya Shia, 
walianzisha cheo cha Ayatollah. Neno la kiarabu Ayatu Allah maana yake ni ’lshara 
au Alama ya Allah', Ayatollah hua ni Mujitahid ambae huchaguliwa na jopo la 
WanaFhy/; wa Skuli ya Madhhab ya Shia, na huwa na sifa za kuwa na I’lm ya hali 
ya juu ya dini na Sharia ’h sifa bora ya uongozi bora na kua na uwezo wake 
mwenyewe wa kufanya Ijtihad katika mambo ya Fiqh ya Skuli ya Madhhab ya Imam 
Jafari, kwa imani ya Madhhab ya Shia Ayatollah Mkuu hua ni msaidizi 
anaemuwakilisha Imam wa Mashia wa kumi na mbili (Al Mahdi) aliefichika. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








394 

Ayatollah Mkuu hua ni Marja din, au mtu anaefaa kufuatwa kidini kwa kupitia 
Fatwa zake. Ayatollah Mkuu huchaguliwa mwengine pale anapofariki yule 
aliekuwepo, na kila Ayatollah hua na uwezo tofauti wa kufanya Ijtihad katika 
mambo ya dini tofauti na upande wa Sunni ambapo milango ya Ijtihad imefungwa. 
Na ndio maana utaona kua kuna utofauti katika baadhi ya misimamo kuhusu jarnbo 
fulani, ambalo inawezekana Ayatollah mmoja akasema jambo fulani linaruhusika na 
baada ya kufariki kwake akatokezea mwengine akapinga Fatwa ya yule aliepita 
kuhusu jambo hilo. Kila mfuasi wa Madhhab ya Shia anaruhusiwa kufuata kanuni 
za Fiqh na Fatwa za Ayatullah amtakae, ingawa wengi wao humfuata Ayatollah 
waliekua nao katika wakati wao. 

MAKUNDI YA WAFUASI WA MADHHAB YA SHIA. 

Ingawa wafuasi wa Madhhab ya Shia sio wengi kama vile walivyo wale wa Ahlu 
Sunna wa Jamaa lakini hata hivyo Madhhab hayo ni makubwa sana kwani 
yamegawika katika makundi makubwa matatu kutokana na kuwakubali ama 
kuwakataa baadhi ya Maimamu kumi na mbili wa Madhhab ya Shia, kuna Shia 
Ithnaashar, Shia Zaidiyah na Shia Ismai’liyah, na makundi mengine madogo 
madogo. 

SHIA ITHNAASHARA au JAFARIYA: Hawa ni wafuasi wa Madhhab ya Shia 
ambao wao wanawakubali Maimam wote kumi na mbili wa Madhhab ya Shia, na 
wao pia ndio wafuasi halisi wa Fiqh ya Imam Jafar tuliyoizungumzia hapo mwanzo, 
tofauti na Mashia wengine kwani wao hufanya Ijtihad na Taqlid pia. Shia 
Ithnaashari ndio Shia wenye wafuasi wengi zaid katika makundi yote ya Madhhab 
ya Shia, na kwa Idadi kubwa wapo katika maeneo ya Iran, Iraq, Lebanon na Bahrain. 

ZAIDIYA: Hawa ni wafuasi wa Madhhab ya Shia ambao wao hawamkubali Imam 
wa tano kati ya Maimamu kumi na mbili wa Madhhab ya Shia, yaani Imam 
Muhammad A1 Bakir, wanasema kua A1 Bakir hawezi kua Imam kwa sababu 
aliridhika na Uongozi wa dhulma uliokua ukiongoza wakati wa maisha yake kwani 
yule alietoka katika kizazi cha Hasan Ibn Ali au Husein Ibn Ali ambae alipinga 
uongozi wa dhulma ndio huweza kua Imam. Wafuasi wa Madhhab ya Shia Zaidiya 
hupatikana katika maeneo ya Yemen. 

Wafuasi wa Madhhab ya Shia ya Zaidiya ndio Wafuasi ambao wako karibu sana 
kiitikadi na hawakutofautiana sana na Wafuasi wa Madhhab ya Sunni kuliko 
Wafuasi wengine wote wa Madhhab ya Shia. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








395 



AL MliSTAKSHIF ABL MAN'AL DAiNAH 























































































































































396 


ISMAI’LIYA: Hawa ni wafuasi wa Madhhab ya Shia ambao vile vile hawamkubali 
Imam wa Saba kati ya Maimamu kumi na mbili wa Madhhab ya Shia, Imam Musa 
A1 Kazim, wakiwa na iman kua alierithi uimamu kutoka Imam Jafar As Sadiq si 
Musa A1 Kazim kama vile wasemavyo Shia wengine bali ni Ismai’l. 

MTAZAMO WA MADHHAB YA SHIA JAFARIKUHUSIANA NA SHUTMA 
JUU YA SHAHADA, TAHRIF, UCHANGANYAJI SALA, KUWATUSI 
MASAHABA, TURBAH, N.K 

Kuna ufahamu sio kuhusiana na baadhi ya mambo ambayo yanashutumiwa kua 
yanafanywa na wafuasi wa Madhhab ya Shia yanayofuata Fiqh ya Jafar, hivyo 
nitajaribu kutoa ufafanuzi juu ya mambo hayo, si kwa sababu ya kuwatetea bali ni 
kwa ajili ya kuweka wazi ukweli kulingana na kauli za wengi miongoni mwa 
Wanazuoni wa Madhhab ya Shia wenyewe ili wasiojua wapate kujua ukweli halisi 
juu ya baadhi ya mambo hayo, ambayo ni pamoja na:- 

1. Kuhusiana na Shahada : Tunapozungumzia suali la Shahada basi tunaona kua 
Shahada yao haina tofauti yeyote na Shahadatayn ya Waislamu wengine ambayo ni 
kusema kwa ulimi na moyo maneno yafuatayo Ashhadu an La Ilaha illa Allah wa 
Ashaddu ana Muhammadan Rasul Allah. Hii hua ni kuweka wazi kua wewe ni 
Muislam tayari. 

Lakini ili uwe ni mfuasi wa Madhhab ya Shia basi hukubidi kuthibitisha pia kua 
unakubaliana na mitizamo yao ya Aqida, hivyo basi hua inapendekezwa katika 
Madhhab yao kuongezea kushuhudia kua Ali Ibn Abi Talib ni Walii wa Allah na ni 
mrithi wa Uongozi wa Kiislamu baada ya kufariki Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salaam. 

Na ndio maana huonekana kua wanaongeza maneno yasemayo: Wa Ashhaduu Ana 
A ’liyun Waliyu Allah M’asiyu Allah n.k na kama tulivyoona katika kurasa 
zilizotangulia mwanzoni mwa Sura hii ya tano ya kitabu hiki ni kua kwa mitizamo 
ya Wanazuoni basi ni kua kuongeza maneno baada ya kuthibitisho kwa Ulimi na 
Moyo Shahada Tayn ili kukanusha au kuthibitisha baadhi ya mtizamo ya kiaqida 
hua kunakubalika na kamwe hakumfanyi mtu huyo alieongeza maneno hayo kua si 
Muislam. 

2. Kuhusiana na Tahrif: Neno Tahrif maana yake ni kuamini kua Qur’an 
imebadilishwa na kupunguzwa aya, hivyo hii tuliyokua nayo si Qur ’an ya asili kama 
ile ambayo alishushiwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, hivyo kuna 
baadhi ya watu wanafaham kua wafuasi wa wa Madhhab ya Shia wana Qur ’an yao 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








397 


tofauti kidogo na inayotumiwa na Waislamu wengine duniani, na hii ni kutokana na 
mtazamo wa mwanahadithi mmoja tu wa Shia, aitwae Husain Ibn Muhammad Taqi 
A1 Nuri A1 Tabrasi aliezaliwa mwaka 1838 katika mji wa Nur nchini Iran na kufariki 
mwaka 1902 nchini Iraq, kuandika katika kitabu chake kiitwacho Faslul Khitabi fi 
Ithbat Tahrifi Kitabi Rabbi Arbaab, kilichochapishwa mwaka 1860 kitabu ambacho 
hata hivyo kilipingwa sana na Wanazuoni wa Madhhab ya Shia Jafari. 

Ukweli ni kua Wanazuoni wote wakubwa wa Madhhab ya Shia, tangu wa enzi hizo 
hadi wa hii leo wanaamini kua Qur ’an tuliyokua nayo sasa hivi imehifadhika vile 
vile kama aliyoshushiwa mara ya kwanza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam na Malaika Jibril A ’layhi Salaam na haikuzidi wala haikupungua, kama 
anavyosema Shaykh As Saduq katika kitabu chake cha Kitabu’l Itiqadat al 
Imamiyah (Kitabu cha Aqida ya Madhhabya Shia) kua: ‘Ni Imani yetu kua Qur ’an 
ambayo Allah amemshushia Nabii wake Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam ndio ile ile iliyomo baina ya kava mbili ( dhaffatayn ). Na ndio ambayo 
imo mikononi mwa watu na hakuna nyengine isipokua hiyo..Na anaesema kua 
sisi tunamini kua iko nyengine zaidi ya hii inayotumiwa basi amesema 
uongo ’ .\As-Saduq, Kitabu’l-I‘tiqadat AlImamiyah (Tehran: 1370 AH)\ 

Miongoni mwa Wanazuoni wa Madhhab ya Shia wenye msimamo kama huo pia ni 
pamoja na: Shaikh Mufid, Sayyed Murtada, Shaikh Tusi, Allamah Hilli, Muqaddas 
Aridibili, Shaikh Bahai, Fayz Kashani, Shaikh Hurr Ameli, Mohaqiq Kurki, Sayyed 
Mehdi Bahr ul-Uloom, Sayyed Muhammad Mujahid Tabataba’i, Shaikh 
Muhammad Husayn Ashtiyani, Shaikh Abdullah Mamqani, Shaikh Javad Balaghi, 
Sayyed Hibbat al-Din Shahristani, Sharif Radi, Ibn Idris, Sayyed Mohsin Amin 
Ameli, Sayyed Abdul-Husayn Sharif al-Din, Sayyed Hadi Milani, Sayyed 
Muhammad Husayn Allamah Tabataba’i, Sayyed Abul-Ghasim Khoei, Sayyed 
Muhammad Rada Golbayegani, Sayyed Shahab al-Din Mar’ashi Najafi, Ruhullah 
Khomeini, n.k. 

Na uthibitisho huu pia unapatikana katika vitabu vyao vingi vikiwemo:- 

Kitabu ’1-Itiqadat al Imamiyyah, Tafsir ala el Rahman, Miraat ul Uqul, Tafseer al- 
Safi, Tafsir at-Tibyan, Tafsir Majma’a al Bayan, Muqaddima Tafsir, Tafsir Ayat ul 
Qursy, Bihar Al Anwar, Al Fasul al Muhimmah fi Talif al Ummah, Masadir al- 
Hadith ‘Indal Shi ’a al-Imamiyyah, Al Mujalla, Qawaneen al Usul, Kashf ul Ghita, 
Kalm ul Tayab, Shiite Encyclopedia, The Beliefs of Shiite School, n.k. 

3. Kuchanganya Sala: Wafuasi wa Madhhab ya Shi’a wanakubali kua kuna Sala 
tano za wajib za kila siku, lakini hata hivyo, wana mtizamo tofauti na ule wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








398 


Madhhab ya Ibadhi, Hanafi, Maliki, Shafi’i na Hanbal wa kuzisali kila moja kwa 
wakati wake maalum bila ya kuzichanganya isipokua inapotokea dharura maalum, 
kama vile Safarini, Mvua kubwa, vita n.k. Kwani wafuasi wa Madhhab ya Shia wao 
hua wanachanganya sala ya Adh Dhuhr na Al Asr kwa kuzisali pamoja moja baada 
ya nyengine baina ya mwanzo wa sala ya Adh Dhuhr na kabla ya mwisho wa wakati 
wa Al Asr, na pia wanasema kua inaruhusika kuchangaya Sala ya Maghrib pamoja 
na Isha kutokana Fiqh yao ambayo inasema kua wanaruhusika kusali hivyo bila ya 
dharura yeyote kutokana na ushahidi wa uliomo katika Qur ’an katika Surat al Israa 
isemayo: 


<j IJi <j IJJj JJUl (Ji t -LJJaJ ojCsJl pJI 


<^l^-i'Ja jl5" j^t-aJl 

Aqimi alssalata liduluuki alshshamsi ila ghasaqi allayli waqur-ana alfajri inna 
qur-ana alfajri kana mashhuudan (Surat AlIsraa 17:78) 

Tafsir: Simamisheni Sala katika wakati jua linapopindukia hadi kuingia kwa kiza 
cha usiku na kisomo cha asubuhi; kwani kwa hakika kisomo cha asubuhi hua 
kinashuhudiwa. 

Kutokana na ushahidi wa aya hiyo na pia ushahidi uliomo katika Hadith za Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kama vile Hadith isemayo kua, Abd Allah 
Ibn Abbas alisema: ‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam , alisali sala 
ya Dhuhr pamoja na Asr kwa pamoja alipokua Madina, bila ya kuwa katika 
hali ya woga au safari.’ Abu Zubayr akasema: ‘Nilimuuliza Said (mmoja kati ya 
waIionukuu //adith hii) kwa nini alifanya hivyo?, nae akasema: Nilimuuliza Ibn 
Abbas kama ulivyoniuliza mimi, na yeye akajibu kua yeye (Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam) hakutaka kusababisha ugumu kwa yeyote yule 
miongoni mwa Ummah wake’ ( Sahih Muslim, Kitab al Salat ) 


Hivyo mitizamo ya Fiqh ya Madhhab ya Shia inasema kua ni jambo lililowazi kua 
nyakati za sala za Fardhi ni nyakati tatu ambazo ni: Wakati wa Adh Dhuhr na Al 
Asr ambao hua unachangayika pamoja, Wakati wa Maghrib na Isha ambao 
unachanganyika pamoja na Wakati wa Sala ya Alfajir ambao uko peke yake. 


Huu ni msimamo arnbao umetofautiana na misimamo ya nyakati za Sala katika 
Madhhab ya Ibadhi na Madhhab ya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ambapo mbali ya 
wao kua na Ushahidi wa kutajwa kwa nyakati za Sala katika sehemu mbali mbali 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiNAL DAiNAH 








399 


katika Qur’an lakini pia kuna Hadith ambayo inathibitisha nyakati hizo. Sisemi 
hivyo kwa sababu ya kupinga mtizamo wa Madhhab ya Shia bali nasema hivyo kwa 
sababu ya wale wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi na Ahlu Sunnah wal Jamah wasiojua, 
wapate kujua na kufaham kwa sababu gani wanasali katika nyakati wanazosali. 

Kwa upande wa Qur’an tunaona kua Surat Hud inasema: 


olic-it 01 jiS' 'Jf liJjj j 1*1)1 SSlM Jji 



Waaqimi alssalata tarafayi alnnahari wazulafan mina allayli inna alhasanati 
yudhhibna alssayyi-ati dha lika thikra lil dhdha kireena (Surat Hud 11:114) 

Tafsir: Na simamisheni As-Salat (Iqamat-as-SaIcit),katika sehemu mbili za 
misho za siku na katika baadhi ya wakati wa usiku. Hakika ya mambo mema 
huondoa mabaya. Huo ni ni ukumbusho kwa wanye kukummbuka. 

Na vile vile katika Surat Ta-ha: 


jJ-i*J JJJ! j-Lj! Jr°3 


Faisbir AAala ma yaqooloona wasabbih bihamdi rabbika qabla tulooAAi 
alshshamsi waqabla ghuroobiha wamin ana-i allayli fasabbih waatrafa 
alnnahari laAAallaka tar dha ( Surah Ta-ha, 20: 130). 


Tafsir: Na kua mstahmilivu kwa wanayosema, na mtukuze Mola wako kwa sifa 
zake kabla ya kuchomoza jua (Alfajr), na kabla ya kuzama kwake (Al Asr) na 
katika baadhi ya wakati wa usiku (Isha) mtukuze Mola wako, na mwishoni ntwa 
siku, ili upate kuridhika na malipo yake juuyako. 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 









400 


oljLjjJl wL«LL-1 aJj — i[\j^r*./>“ ijy>~j i)jJLS jy>- Aill (jL>=-wvj'C 

y ^ y ? y ^S. yO 

<^j 0^3 W4^i 


Fasubhana Allahi heena tumsoona waheena tusbihoona; Walahu alhamdu fee 
alssamawati waal-ardhi waAAashiyyan waheena tm/Miiroona (Surah Ar-Room, 
30 : 17 - 18 ). 

Tafsir: Hivyo mtukuze Allalt unapoingia wakati wa Jioni (Maghrib), na 
inapoingia Asubuhi (Fajr). Na juu yake iti Sifa zote za Mbinguni na Ardhini, na 
umtukuze Alasiri (Al Asr) na siku inapoanza kushuka (Dhuhr). 

Katika kutafsiri aya hii, Wanazuoni wanasema kua Abd Allah Ibn Abbas alisema: 
‘Sala tano zimetajwa katika Qur’an\ na akaulizwa: ‘Wapi?’, Abd Allah Ibn 
Abbas akasema : ‘Allah anasema: ‘Mtukuze Allah unapoingia wakati wa jioni’, 
hii ni Isha na Maghrib ; na unapoingia unapoingia Asubuhi, ‘Ni Al Fajr' ; na 
Alasiri ni Al Asr na Siku inapoanza kushuka ni Dhuhur’ . Mtizamo huu pia ni wa 
wafasiri wengine wakiwemo A1 Dahhak na Said Ibn Jubayr. 

Aya hii imeelezea kwa ufupi kuhusiana na Ibada ya Sala ambayo ilifardhishwa 
katika wakati wa Safari ya Miraj. Imeamrishwa kua Sala ya mwanzo isaliwe kabla 
ya kutoka kwa jua yaani Alfajir, na nyengine zilizobakia zinafuatia katika nyakati za 
Adhuhuri, Alaasiri, Magharibi na wakati wa usiku ambayo ni Isha. 

Baadae Malaika Jibril A ’layhi Salaam alitumwa kwa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam kuja kumfahamisha mipaka ya wakati wa kila Sala kama 
ifafanuavyo hadith ifuatayo: 

Anasema Abd Allah Ibn Abbas kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kua : ‘Jibril aliniongoza mimi katika Sala tano, mara mbili katika Al 
Kaabalt. Siku ya mwanzo alinisalisha Salat Dhuhr, mara tu baada ya 
kupindukia kwa jua, wakati ambao kivuli cha kila kitu hua ni kifupi kabisa. Na 
kisha akanisalisha Salat Asr, wakati kivuli cha kila kitu kilipokua na urefu 
sawia na vitu hivyo. Kisha akanisalisha Maghrib wakati mtu anapofungua 
funga yake. Na Isha akanisalisha mara tu baada ya kutoweka mwangaza wa 
siku na kuingia usiku, na Alfajir akanisalisha inapokua hairuhusiki kula na 
kunywa kwa yule anaekusudia kufunga. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








401 


Siku ya pili akanisalisha Dhuhr wakati kivuli cha kila kitu kinapokua sawia na 
ukubwa wa kitu hicho, na Al Asr wakati kivuli cha kitu kinapokua na ukubwa 
wa mara mbili ya kitu hicho. Na Maghrib kama alivyonisalisha katika siku 
iliyopita, na akanisahsha Isha wakati ambao robo tatu ya usiku imeshapita. Na 
Al Fajr wakati mwangaza tayari umeshaenea. Baada ya hapo Jibril 
akanigeukia na kuniambia: ‘Ewe Muhammad! Hizi ndio nyakati za Sala za 
Mitume na nyakati sahih ni baina mipaka yake miwili’ '(Imam Abu Daud, Imam 


Tirmidh) 


4. Kuhusiana na Turbah: Turbah ni kipande cha udongo unaotoka Karbala nchini 
Iraq. Kutokana na Fiqh ya Madhhab ya Imam Jafar, Sijda lazima ifanywe juu ya kitu 
kisicholiwa ama kuvaliwa, hii inajumuisha udongo, mawe (lakini yasiwe ya madini 
ya aina yeyote), mchanga, majani n.k. Unaweza kujiuliza jee ni kwa nini lazima iwe 
juu ya Turbah? 

Ukweli ni kua, kwa mtizamo wao hua si lazima kusjudu juu ya Turbah, lakini hua 
wanatilia mkazo kusjudu juu ya Turbah ambayo ni kipande cha udongo kutoka 
Karbala, kwa sababu ya umuhimu uliopewa sehemu ya ardhi hiyo, kutokana na 
ushahidi waliokua nao ukiwemo usemao kua: Baada ya kuuawa Husayn Ibn Ali 
Ibn Abi Talib, mtoto wa Husayn ambae ni Imam Zayn A1 Abidin alichukua 
udongo wa sehemu aliyouawa baba yake na kusema kua huo ni udongo 
mtukufu na akauweka ndani ya begi lake. (lbn Shahrashub, al-Manaqib). 

Vile vile anasema Shaykh al Tusi kua ‘Maimamu waliofuatia walihimiza kusjudu 
juu ya udongo huo kila wanaposali na kuweka wazi kua kufanya hivyo si jambo 
la wajib lakini ukisjudu juu yake unapata malipo makubwa zaid na kutilia 
mkazo kua kusujudu mbele ya Allah ni lazima iwe katika sehemu iliyo safi na 
inapendekezwa zaid iwe juu ya ardhi ya Karbala \Al Tusi, Misbah al- 
Mutahajjad). 

5. Kuwatukana Masahaba. Miongoni mwa Shutma wanazoshutumiwa Wafuasi wa 
Madhhab ya Shia na baadhi ya watu ni kua Shia ni wenye kuwatukana Masahaba wa 
Rasul Allah Salallahu Alyahi wa Salam na pia na Wake zake, tatizo ni kua bado 
Waislam kwa kutojua kwao basi hua ni wenye kujumuisha vitendo au kauli za mtu 
mmoja au wachache na kuvijumuisha na jamii yote ya Mashia. 

Kwani ukweli ni kua kama tulivyoona kwa upande wa Mwanahadith Husain Ibn 
Muhammad Taqi A1 Nuri A1 Tabrasi wa Kisihia aliposema kua Mashia Quran yao, 
lakini akapingwa na Wanazuoni wa Shia basi vile vile tunaona Kauli za Kashfa dhidi 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








402 


ya Masahaba na Wake wa Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam zinazosambaa 
kwenye mitandao na simu za mikononi ni zenye kutoka kwa Yassir A1 Habbib 
aliezaliwa nchini Kuwait ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Shia waishio nchini 
Kuwait, ambae ana Shahada ya uongozi wa Kisiasa katika chuo Kikuu cha Kuwait. 

Mnamo mwaka 2003 Yasir Ibn Habib alifungwa Jela nchini Kuwait kwa miaka 35 
baada ya kuwakashifu Masahaba na Bibi Aisha Umni ul Muuminina katika mkutano 
wa hadhara. Kashfa ambazo hazikulaaniwa na Wanazuoni wa Sunni tu lakini pia 
zililaaniwa na Wanazuoni wote wa Shia Ulimwenguni. Lakini hata hivyo Utawala 
wa Kuwait ulimsamehe baadae na kumuachia huru ambapo nae akakimbiilia 
Uingereza na kuomba hifadhi na kuendelea na kutoa kashfa hizo. 

Yasir al Habib ni muanzilishi wa Taasisi ya Khoddam A1 Mahdi yenye Makao 
Makuu mjini Buckinghamshire, Uingereza yenye kumiliki Msikiti wa A1 Muhasin 
na kanali ya Fadak Tv ambayo ndio inayorikodi na kutawanya shutma, kashfa na 
ulaanifu huo. 

Taasisi hio ya Khoddam al Mahdi ina mtizamo kua: ‘Uwahabi ni kundi lenye 
mitizamo ya Kiuhalifu, lililoanzishwa na mwendawazimu aitwae Muhammad 
Ibn Abd al Wahhab karne 3 zilizopita. Ambao kanuni zake ni za kua Waislamu 
wote wenye kufanya Tawassul na kutembelea Makaburi kua ni Makafiri, 
Hivyo kuwanyang’anya Mali zao, wake zao, na Maisha yao ni sawa na za 
Makafiri hivyo ni halali kuzichukua. 

Sunni wote ni Bakri kwa sababu ni wenye kumfuata Abu Bakr as Siddiq na 
kuachana na Ali ibn Abi Talib na Ahl ul Bayt na kumfuata Muawwiyah. 

Shia Halisi ni wale ambao wasiokua na ukaribu wala kutaka umoja na Amani 
na Sunni, hivyo Shia wote wenye kua na ukaribu na kutaka umoja na Amani 
na Waislamu wengine Duniani hua si Shia bali hua ni Batris (Wenye 
kuwapenda watu wa Ahl ulBayt na pia wakati huo huo wanawapenda Maadui 
wa Ahl ul Bayt).' 

Ama kuhusiana na kauli za Wanazuoni wa Shia kupingana na kuwakashifu 
Masahaba na Wake na Rasul Allah basi ziko nyingi, kutoka kwa Ayatollah Ali 
Khamenei, Ayatollah Ali Sistant, Hasan Nasrallah, Naser Makarem Shirazi, Amar 
Nakshawani n,k. 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








403 

Lakini kwa kua wengi sana miongoni mwetu ni wenye kumjua na kumsikia 
Ayatollah Mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, basi na tuangalie Fatwa yake aliyoitoa 
katika Mkutano wa Sadaf Kawsar wa kuadhimisha siku ya Bibi Khadija tarehe 20-9-2016 
na kutoa onyo kwa kusema : 

‘Kuwavunjiia heshima wake watukufu wa Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam 
kunatakiwa kuepukwe. Wake wote wa Rasul Allah Salallahu Alayhi wa Salam ni 
Watukufu na mwenye kuwavunjiia heshima Wake hao hua ni sawa na Mwenye 
kumvunjiia Heshima Rasul Allah Salallahu A ’alyhi waSalam, Natangazia kwa sauti 
kua kufanya hivyo ni Haram, na ni jambo lisilokubalika kabisa. Kiongozi Muadilifu 
Imam Ali alimpa heshima kubwa sana Aisha, kwani alimjali na Aisha wakati akiwa 
amekuja kwa ajili ya kupigana dhidi yake, na hii ni kwa sababu Aisha ni mke wa 
Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam, kwani vyenginevyo basi Imam Ali 
asingesimama pamoja na Aisha katika sherehe, hivyo kuwavunjia huko heshima 
hakutakiwi kutokee. 

Haitakiwi kuzichokoza hisia za Ummah wa Sunni, kwa sababu kuna baadhi ya 
watu hua wanahisi kua ili wao wajulikane kua ni Shia basi lazima wawatukane wale 
watu wanaothaminiwa na Sunni. Jambo hili hua ni kuenda kinyume na Ahlaq za 
Maimamu. Ukweli uliopo kuhusiana na kua kuna kanali za TV zi l iz oanzishwa ili 
kuwatukana Sunni unadhihirisha kua kanali hizi zinadhaminiwa na Hazina ya 
Uingereza. Huu Ushia wa Uingereza, Huu mchezo wa Matusi una malengo ya 
kupotosha. Kwa sababu unapowatukana wengine, basi ukweli hautosikika na 
utafichika. Kuzichokoza hisia za Madhhab mengine kwa kutumia jina la Shia ni 
Ushia wa Uingereza wenye malengo ya kuibua vikundi vyenye mitizamo mikali na 
wapiganaji kutoka Marekani, na wanaotumiwa na Uingereza kama ISIS, Al-Nusra 
Front, na wengineo ambao wanaoondoa utulivu katika ardhi zetu”. 

Hivyo wafuasi wa Madhhab ya Shia sio kua wana Qur’an yao iliyozidi aya au juzuu 
n.k, bali wanatumia Qur’an ile ile wanayoitumia Waislam wote Duniani, vile vile 
wafuasi wake wanasali kama wanavyosali kwa kuchanganya vipindi vya sala, 
wanatumia Turbah, n.k si kwa sababu zozote wanazosisema wengine bali ni kwa 
sababu walizoziainisha Wanazuoni wao kutoka katika vitabu vyao mbali mbali kama 
zinavyojieleza hapo juu, na hali hii hutokana na kuwepo kwa utofauti wa mitizamo 
na pia vyanzo vya misingi ya Fiqh ya Skuli za Madhhab baina yao na Madhhab 
mengine. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








404 


Na ukweli ni kua kuwajumuisha Wafuasi wote wa Shia kwa sababu ya kauli za 
wachache bila ya kuangalia mitizamo ya Wanazuoni wao juu ya kauli hizo hua ni 
ujinga wa kutotumia neema ya ufahamu tuliyojaaliwa Ibn adam na Allah Subhanah 
wa Taala kwa ajili ya kufahamu na kutafakari na hivyo hua si jambo Sahih, kwani 
hii hua ni sawa na kuwafuata Makafiri wenye mtizamo wa kua Waislamu wote ni 
Magaidi. Hivyo jee ni kweli kua kila Muislamu ni Gaidi? 

VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA SHIA JAFARI. 

Wafuasi wa Madhhab ya Skuli ya Fiqh ya Shia ambao hutumia Fiqh ya Imam 
Jafar hutumia vyanzo vifuatavyo vya Fiqh\- 

1 -Qur’an. 

2- Sunnah , ambazo ni maneno na vitendo vya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam na Maimamu wa Shia. 

3- Aql, Ufahamu hukubalika pale inapotokea kua ufahamu utatoa uthibitisho au 
hukmu inayokubalika katika jambo fulani. (Mfano: Jua linatoa mwangaza: Hivyo 
huo hua ni uthibitisho kuwepo kwa jua - yaani ikiwa uko ufahamu wa kitu basi haina 
haja ya uthibitisho mwengine). 

4- Ijma’a , Makubaliano ya Wanazuoni wa wakati fulani kuhusu jambo fiilani, na 
makubaliano hayo lazima yafimgamane na Sunnah. 

Idadi kubwa ya Shia ipo katika nchi za Iran, Iraq, Azerbaijan, Bahrain na pia Kuwait, 
Lebanon, Saudi Arabia, India, Pakistan, Afganistan, Uturuki, Syria na Yemen na 
kwa idadi ndogo katika sehemu nyengine duniani. 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA SHIA 

• Ibn Abi ‘Aqil ‘Ummai, Hasan Ibn Ali. 

• Ibn Junayd Iskafi. 

• Shaykh Mufid, Muhammad Ibn Muhammad Na‘man. 

• Sayyid Murtada Ali Ibn Husein. 

• Shaykh Tusi, Muhammad Ibn Hasan. 

• Ibn Idris Hilli, Muhammad Ibn Ahmad. 

• Allamah Hilli, Hasan Ibn Yusuf. 

• Muqaddas Ardibili, Ahmad Ibn Muhammad. 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









405 


• Bahr A1 ‘Ulum, Muhammad Mahd Ibn Murtada. 

• Sayyid Ali Tabataba’i Sahib Riyad 

• Akhund Khurasani, Mulla Muhammad Kazim. 

• Muhammad Husein Gharavi Isfahani. 

• Sayyid Abu A1 Hasan Isfahani. 

• Sayyid Muhsin Hakim. 

• Sayyid Muhammad Baqir Sadr. 

• Imam Sayyid Ruhu Allah Khomeini. 

• Sayyid Abu A1 Qasim Khu’i. 

Baada ya kuangalia kwa juu juu kuhusiana na Madhhab ya Ibadh na Madhhab ya 
Shia, tumalizie kwa kuangalia Maimamu wa Ahlu Sunnah wal Jama ’ah ambao ndani 
yake kuna Madhhab ya Maimamu wanne tofauti, ambao ni Imam Abu Hanifa, Imam 
Malik, Imam A1 Shafi’i na Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maimamu wanne hawa wana 
umoja katika mtizamo wa mambo yanayohusiana na Imaan na Aqida, kwani Ahlu 
Sunna wal Jamaah wametofautiana kidogo na Madhhab mengine ya Ibadhi na Shia 
na tofauti hizo tutaziangalia baada ya kuangalia historia ya Maimamu wanne 
niliowataja pamoja na Madhhab yao. 


IMAM ABU HANIFA NA MADHHAB YA HANAFI (80-150 Al Hijr) 


Thabit Ibn Zuta alikua ni kijana mwenye Imani kubwa sana ya dini ya Kiislam. Siku 
moja alipokua akitembea karibu na mto, mara mda wa Sala ukaingia na hivyo 
ikambidi ayasogelee maji ya mto huo ili atie udhu kwa ajili ya kumuabudu Mola 
wake, wakati alipoanza kutia udhu, akaliona Tufaa ( Tufaha au Apple) linaelea juu 
ya maji ya mto huo yenye mwendo wa taratibu kuelekea kusiko julikana, Tufaa lile 
lilielea hadi karibu yake hivyo akalichukua na kulisogeza mdomoni mwake. 

Ghafla mara tu baada ya meno yake kuzama ndani ya nyama ya Tufaa hilo, zikamjia 
hisia za kua na makosa katika ufahamu wake, na kuanza kujiuliza inakuaje nnataka 
kutia ndani ya tumbo langu kile ambacho kisicho halali yangu? Hivyo, bila ya 
kulitupa Tufaa lile akageuka na kuanza kufuata yanakotokea maji ya mto ule, kwa 
kua na mtizamo wa kua huenda akaona lilikotokea Tufaa lile na hivyo kuweza 
kumjua mmiliki wa Tufaa hilo ili kuomba msamaha na pia kupata ridhaa yake. 

Baada ya muda si mrefu akakutana na Mtufaa ambao sehemu ya matawi yake 
yananing’inia kwa juu ya sehemu ya mto ule, akaona inawezekana ikawa lile Tufaa 
limetokana na Mtufaa huo, hivyo akajaribu kuangaza huku na kule kuona kama 
atakuwepo mtu ambae anamjua mmilikia wa Mtufaa huo, kwa bahati nzuri 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









406 

akamuona mkulima anapalilia sehemu ya ardhi ya shamba lililoota Mtufaa huo ndani 
yake. Akamkaribia na kumsalimia na kisha akamuuliza kama anamjua mmiliki wa 
Mtufaa ule, na kumpa sababu ya yeye kumtafuta kwake. 

Mkulima yule akajitambulisha kua yeye ndie mmilikia wa Shamba hilo, baada ya 
kuvutiwa kutokana na uaminifu wa Thabit akajitambulisha kua jina lake ni Salih, 
na kisha akamjaribu Thabit kama kweli alikua na nia ya kuornba msamaha kwa 
sababu ya kumuogopa Mola wake, baada ya Salih kuhakikisha kua kweli Thabit 
alikua ni miongoni mwa vijana wanaomcha Allah Subhanahu wa Ta’ala, 
akamshawishi Thabit na kumtaka awe msaidizi wa kumsaidia kazi katika shamba 
lake, na baada ya kukubali Thabit akafanya kazi kwa Salih kwa muda. 

Baada ya muda kupita Salih akapendekeza kua itakua vyema kama Thabit atakubali 
kumuoa mtoto wake wa kike aliekua akiitwa Abidat ul Azhar, hivyo wakakubaliana 
na kutayarihsa harusi hiyo, baada ya kuoana Thabit na Abidat ul Azhar wakajaaliwa 
kupata watoto wanne ambapo mmoja miongoni mwao alikua akiitwa Nu’man. 

Nu’man fbn Thabit arnbae pia alikua akijulikana kwa jina la Abu Hanifa alizaliwa 
katika mwaka 80 Al Hijr wakati ambao Thabit fbn Zuta akiwa na umri wa miaka 40. 
Abu Hanifa alikulia katika mazingira yaliyojaa iman kubwa sana ya dini sana hivyo 
alihifadhi Qur’an akiwa na umri mdogo na aliamua kujifunza Hadithi za Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ili aweze kuendesha biashara zake katika 
njia sahih na halali kama isemavyo dini ya kiislamu, biashara ambazo zilitokana na 
asili ya kazi ya wazee wake. 

Abu Hanifa alijaaliwa kua na kumbukumbu na ufahamu mzuri sana, alikua akipenda 
sana kuingia katika midahalo kitu ambacho kilimpa msingi mzuri katika kutafuta 
kwake I’lm ya dini. Siku moja Amir A1 Shaabi ambae alikua mrnoja kati ya Tabi ’in 
wenye I’lm katika mji wa Kufah alimwambia Abu Hanifa ‘Bora ungejishughulisha 
na rim ya dini kwa kusoma kutoka kwa Wanazuoni waliokuwepo, kwani 
unaonekana una akili na ufahamu mzuri’. 

Mchoro unaofuatia unaonesha jinsi uongozi wa Kiislam ulivyoanzia kwa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kupitia kwa Makhalifah wanne hadi kwa 
Maimamu wanne waliotoka katika Madhhab ya A hlu Sunna wal Jamaa, kulingana 
na mtizamo wa wafuasi wa Madhhab ya Ahlu Sunnah wa Jamaa ambao ndani yake 
pia wamegawika kutokana na Ijtihad za Maimamu wakuu wane ambao ni Imam Abu 
Hanifa Nu’man fbn Thabit, Imam Malik fbn Anas, Imam Muhammad fdris A1 
Shafi’i na Imam Ahmad fbn Hanbal. 



AL MISTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








407 


< % 
< £ 


p ^ 

S 1 

5« 




1 

£22 

< 

ffi 

s 

§ 


P ^ 

55 a 

i 1 

^ ^4 

s ^ 

< s 

sz; < 

■< 52 

is: £d 
< 

^ P 
O § 

| S 

5S 

§1 

hJ g 

5 < 

< & 

a r5 

55 >-5 

< 2 



AL MLSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









































































408 


Abu Hanifa aliamua kuyafanyia kazi maneno hayo kwa kuanza kusoma kwa undani 
njia za Fiqh za Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu inayoangalia manufaa ya 
jamii zaid, Fiqh ya Ali Ibn Abu Talib Radhi Allahu A ’nhu yenye msingi wa kuchuja 
na ufahamu zaid wa Sharia ’h za kiislam, Fiqh ya A’bd Allah Ibn Masud Radhi 
Allahu A ’nhu yenye msingi wa mantiki na Fiqh ya Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi 
Allahu A ’nhu kupitia katika Qur’an. Abu Hanifa alisoma kwa walimu tofauti wa 
wakati huo miongoni mwao akiwemo Hammad Ibn Abu Sulaiman mwanafunzi 
mkubwa wa Amir A1 Shaabi na Ibrahim An Na kh ai’i. 

Abu Hanifa alikua mrefii, mpana, mwenye macho makubwa na ndevu nyingi hadi 
kifuani lakini sharubu ndogo, Imam Abu Hanifa alikua akiongeza Flm yake kila 
alipokua akienda kuhiji Makkah na Madinah, kwani huko alikua akipata Flm kutoka 
kwa walimu wa sehemu tofauti wakiwemo Imam Jafar As Sadiq ambae alikua nae 
sawa kiumri na pia Imam Malik ambae alikua mdogo kuliko Imam Abu Hanifa kwa 
miaka kumi na tatu. 

Mwalimu wake Hammad Ibn Abu Sulaiman alifariki mwaka 120 Al Hijr, hivyo Abu 
Hanifa akarithi nafasi yake ya kutoa Flm badala yake. Hapo ndipo alipoanza kupata 
umaarufu wa I’lm yake akiwa na uwezo mkubwa wa kupambanua mambo ya dini 
huku akiendelea na biashara zake za nguo katika misingi ya kiislamu pia na 
kuendelea kutafiita I’lm ya Fiqh na Hadith kwani alikua akisema ‘Yeyote yule 
anaejifunza Hadith bila kujifunza Fiqh hua ni sawa na mfamasia anaejua dawa 
aina zote lakini hajui jinsi ya kuzitumia hadi pale atakapokuja daktari na 
kumfahamisha, hivyo hivyo mwanafunzi wa Hadith humbidi kumsubiri 
mwalimu wa Fiqhd 

Abu Hanifa alikua akiwapenda sana wanafunzi wake kama vile ambavyo baba 
awapendavyo watoto wake, alikua akiwasaidia katika kutafuta I’lm na pia katika 
kuendeleza maisha yao, kama ikitokea mwanafunzi wake anataka kuoa na hana 
uwezo wa kifedha kusimamia harusi yake basi Abu Hanifa husimamia kila kitu, 
hivyo wanafunzi wake walikua wakimpenda pia. Moja katika njia zake za 
kusomesha ilikua ni kuwatengenezea tatizo na njia zinazotakiwa kufuatwa ili kutatua 
tatizo hilo, halafu kukaa nao kulijadili tatizo hilo ambapo kila rnmoja baina yao 
huchangia jinsi ya kulipatia ufumbuzi tatizo hilo kwa jinsi anavyojua hadi pale 
watakapopata ufumbuzi wote kwa pamoja. 

Imam Abu Hanifa alikua ni mtu mwenye mawazo huru, alikua hakubaliani na kitu, 
hatoi Fatwa au kutatua tatizo bila kulifikiria kwa umakini kupitia njia na kanuni zote 
zinazohitajika katika kitu hicho. Abu Yusuf alisema: ‘Imam Abu Hanifa alikua na 
umbo zuri na muonekano mzuri, alikua na kauli nzuri na sauti ya kuvutia na 
alikua muwazi katika kuelezea hisia zake’. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








409 

Na mtoto wa Imam Abu Hanifa aitwae Hamad Ibn Abi Hanifa alisema: ‘Baba yangu 
alikua ana sura ya kuvutia, ananukia mafuta mazuri kila wakati, mrefu, hasemi 
isipokua kujibu kile alichoulizwa na alikua haingilii kile kisichomhusu’ 

Imam Abu Hanifa alikua ni mwenye subira na ustahamilivu, alikua hapokei pesa 
wala zawadi kutoka kwa viongozi au watawala, katika jambo hili alikua sawasawa 
na Imam Ahmad Ibn Hanbal ambae alikua akiishi kwa kujitegemea mwenyewe japo 
kwa umasikini, tofauti na Imam Malik ambae alikua akichukua malipo kutoka kwa 
watawala kama mshahara wake ambayo alikua akiyatumia kuwasaidia wanafunzi 
wake na Imam A1 Shafi’i ambae alikua akipata malipo aliyokua akilipwa na Khalifah 
wa wakati huo kwa sababu ya kutoka katika kizazi cha ukoo wa Quraysh na kua na 
ujamaa na Mtume Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Katika biashara zake Imam Abu Hanifa alikua ni mfano wa kuigwa kwa uaminifu, 
kwa huruma na kufanya bishara kiuadilifu. Wanaomjua wanasema alikua kama 
Sayyidna Abu Bakr katika kuendesha biashara zake. Siku moja mwanamke mmoja 
alikua anauza kitambaa cha sufi kwa dirham 100, lakini Abu Hanifa alikataa 
kukichukua kwa sababu bei yake ilikua chini sana, na kumwambia yule mwanamke 
kua kitambaa hicho thamani yake ni kubwa zaid, hivyo bora aongeze bei, yule 
mwanamke akapandisha, Abu Hanifa akamwambia bado, akapandisha hadi ikafikia 
dirham 400, Abu Hanifa akamwambia bado si bei yake, yule mwanamke 
akakasirika, Abu Hanifa akamwambia amwite mtu mwengine anaeuza vitambaa 
amuulize bei yake, alipoitwa yule muuzaji mwengine akasema kitambaa kile kina 
thamani ya dirham 500, na hapo Abu Hanifa akakinunua kwa bei hiyo. 

Imam Abu Hanifa aliishi wakati wa utawala wa Ummayad, lakini alijua kua utawala 
huo hauna haki ya kutawala. Gavana wa utawala wa Umayyad aliekua akitawala 
Kufah wakati huo alikua akiitwa Ibn Hubairah, alikua akitaka Abu Hanifa awe 
pamoja nae, hivyo akataka kumpa muhuri wa Gavana ili ikitokea kesi Abu Hanifa 
atie muhuri na hukmu ya kesi hiyo ipitishwe, lakini Abu Hanifa alikataa na kusema 
‘Hata kama akiniambia nimuhisabie milango ya msikiti mkuu tu basi 
sitomhisabia, itakuaje ikitokea nipige muhuri wa kesi ya mtu anaehukumiwa 
kukatwa kichwa? Sitofanya kazi yake hata siku moja’, 

Ibn Hubairah alijaribu kuwatumia watu wengine wazungumze na Abu Hanifa lakini 
Abu Hanifa aligoma, hivyo ikabidi awekwe ndani kwa kukataa kutii amri ya Gavana. 
Abu Hanifa aliwekwa ndani lakini baadae Ibn Hubairah akaona jambo hilo litaleta 
sura mbaya zaid kwa utawala wake, hivyo akamtoa jela na kumuachia huru. Baada 
ya kuachiwa huru Abu Hanifa alihama Kufah na kuhamia Makkah pamoja na familia 
yake yote mwaka 130 Al Hijr. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








410 


Ulipotawala utawala wa A1 Abbas, Abu Hanifa alikua na uhusiano mzuri na 
watawala wake, lakini ghafla watu wa Mosul wakamuasi Khalifah A1 Mansour. Na 
waasi kukamatwa na kuwekwa ndani, hapo A1 Mansour akawaita Wanazuoni 
kuwauliza awafanye nini wale waasi na kutaka kujua Jee inaweza kutumika Adhabu 
kifo kama alivyosema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salaml 

Kila mmoja akatoa rai yake ilipofika zamu ya Abu Hanifa akasema ‘Wameomba 
kile kisichokua chao, na we wewe pia umewaflkisha katika hali ambayo 
hukutakiwa kuwaflkisha. Adhabu ya kifo haiwezi kutekeiezwa juu ya Waisiam 
isipokua kwa kesi za aina tatu tu, ambazo ni: Damu kwa damu (afieua auliwe), 
mzinifu afieoa au kuoiewa na afieiacha dini yake na kujitenga na Ummah. Aiiah 
Subhanahu wa Ta’ala ameruhusu adhabu hiyo kwa mambo hayo, haii ambayo 
wewe unatakiwa uiheshimu, ukifanya unavyotaka wewe, utakua unawaua watu 
hawa bila ya kuwafanyia haki’. 

Baada ya kusikia haya, A1 Mansour aliwatoa Wanazuoni wote na kumbakisha Abu 
Hanifa na kumwambia ‘Abu Hanifa umesema kweli nenda zako nyumbani lakini 
mara nyengine usitoe mbele ya watu Fatwa ambazo zitamtenga Khalifah wako 
kwani unaweza ukawapa nguvu waasi’ 

Siku moja Khalifah Mansour na mkewe anaeitwa Hurran Khatun waligombana pale 
Khalifah Mansour alipotaka kuongeza mke mwengine, hivyo Hurra Khatun akataka 
ugomvi huo uje kutatuliwa na Imam Abu Hanifa, Khalifah Mansour akamwita Imam 
Abu Hanifa na kuanza kujadiliana nae huku Hurran Khatun akiwa amekaa baina ya 
pazia lililozuia kuonekana kwake huku akiwasikiliza, Khalifah Mansour akamuuliza 
Imam Abu Hanifa ‘Jee Mwanamme wa Kiislam anaruhusiwa kuoa wake 
wangapi kwa wakati mmoja?’. 

Imam Abu Hanifa akajibu ‘Wanne’. 

Khalifah Mansour akamwambia Hurra Khatun ‘Jee umesikia alivyosema Imam?’ 

Hapo Imam Abu Hanifa akaingilia kati na kusema ‘Lakini ruhusa hii hutokana na 
sharti la kua, mwanamme huyo anao uwezo wa kutekeleza haki zote kwa usawa 
miongoni mwa wake zake hao, jibu ambalo lilikuwa limepingana na hoja ya 
Khalifah Mansour alipokua akibishana na Hurran Khatun. 

Imam Abu Hanifa akaondoka na kurudi kwake, alipofika nyumbani akakutana na 
mfanyakazi wa Hurran Khatun akiwa na zawadi na barua ya kumshukuru Imam Abu 
Hanifa, hapo Imam Abu Hanifa akamrudisha yule mfanyakazi na umwambia 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








411 


akamwambie Hurran Khatun kua ni wajib wa Imam Abu Hanifa kusema ukweli bila 
ya woga wala kupendelea. 

Imarn Abu Hanifa alikua Mwanazuoni mkubwa katika historia ya Fiqh na katika 
historia ya maisha ya Uislam. Anasema Imam A1 Shafi’i ‘Katika Fiqh watu wote 
wanamtegemea Imam Abu Hanifa’, na Ibn Mubarak anasema ‘Imam Abu Hanifa 
ni shina la /7/m’ nae Imam Malik anasema ‘Abu Hanifa ni Mwanazuoni wa kweli 
wa Fiqh\ 

Katika kuweka wazi njia alizokua akitumia katika masuala ya Fiqh, Imam Abu 
Hanifa alikua akisema ‘Hua nnategemea kitabu cha Allah, na nisipopata jawabu 
ndani yake hua nnangalia Hadith za Mtume wake, na ninapokosa humo hua 
nnachukua walivyosema Masahaba wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, siwachi kile walichokisema au walichokifanya kwa kuchukua kutoka 
kwa watu wengine kama Al-Ashabi au Hasan A1 Basr, kwani wao ni kama mimi 
hivyo ni bora kufanya Ijtihad yangu mwenyewe’. 

Imam Sufyan Ibn Uyayna anasema, Imam Abu Hanifa na Imam Awzai walikutana 
katika Mji wa Makkah, Imam Awzai akamwambia Imam Abu Hanifa ‘Ya Abu 

Hanifa kwa nini katika Sala hamnyanyui mikono mnapotaka kurukuu \raf al 
yadain ] na pia mnaponyanyuka kutoka katika rukuu?’ Imam Abu Hanifa 
akajibu ‘Hatunyanyui mikono kwa sababu Mtume Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam hakufanya hivyo’ Imam Awzai akaanukuu Hadith na kusema: 
‘A1 Zuhri amesema kutoka kwa Salim na yeye amesikia kutoka kwa Ibn Umar 
kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua akinyanyua mikono 
kabla ya kurukuu na baada ya kuruu’. 

Imam Abu Hanifa akajibu ‘Hamad amenukuu kutoka kwa Ibrahim A1 Nakhay 
na yeye amenukuu kutoka kwa Alqama na A1 Aswad ambao wamemsikia A’bd 
Allah Ibn Masud kua Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam, 
hanyanyui mikono katika Sala isipokua mwanzoni wa Sala kwenye takbir ya 
kwanza [tahrima]’. 

Hapo Imam Awzai akasema ‘Katika Hadith yangu kuna maunganisho matatu ya 
walionukuu baina yangu na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
lakini kuna maunganisho manne katika Hadith yako’. Hapa akiwa na maana ya 
kua Hadith yake inaweza kua Sahih zaid kuliko ya Abu Hanifa. 

Hivyo Imam Abu Hanifa akajibu: ‘Hammad yuko juu zaid katika Fiqh kuliko A1 
Zuhri, Ibrahim Nakhai yuko juu pia kuliko Salim, na Alqama hayuko chini 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








412 

ki fiqh kuliko Ibn Umar, Ikiwa Ibn Umar ana sifa za kuwa Sahaba, basi Alqama 
ana sifa zenye uhakika zaid, na kwa kiunganisho cha mwisho cha wanukuaji 
wangu, basi haina hata haja ya kutaja sifa za Abd Allah Ibn Masud’. Hapo 
Imam Awzai ikambidi anyamaze kimya. 

Imam Abubakr Ibn A1 Arabi ameandika katika maelezo ya kisa hiki cha Imam Abu 
Hanifa na Imam Awzai katika Sunan A1 Tirmidh kua ‘Ikiwa kuna migongano 
katika maoni ya A’bd Allah Ibn Umar na A’bd Allah Ibn Masud basi wa 
kufuatwa ni A’bd Allah IbnMasoud’. 

Safari moja wakati Imam Abu Hanifa anasomesha Darsa, alikuja mtu na kusema kua 
hajui kama jirani yake ni Muislam ama la, hivyo alikua anataka kujua Jee kama jirani 
huyo akifariki anayo haki ya kumkosha na kumzika Kiislam ama la? 

Imam Abu Hanifa akamuuliza mtu huyo : ‘Jee ni kitu gani kilichokufanya wewe 
ufikirie kua si Muislam?’. 

Yule Bwana akajibu: ‘Jirani yangu ana mambo saba ambayo yamenifanya niwe 
na wasi wasi juu ya Uislam wake. Kwanza anasema hana Imani na dalili za 
Allah anazoziona, Pili anasema kua hamuogopi Allah. Tatu anasema kua Hana 
matumaini na Pepo. Nne anasema kua Hauogopi Moto. Tano ni kua 
nimemuona kila anapokua akisali alikua akisali bila ya Kurukuu au Kusjudu. 
Sita anasema kua anakula nyama ambayo tayari imeshakufa. Saba ni kua 
anasema haipendi Haki na anaifurahia Fitna!’. 

Imam Abu Hanifa akatabasamu kisha akawatazama wanafunzi wake akiwemo 
Qadhi Abu Yusuf na Ash Shaybani na kuuliza : ‘Jee mnasemaje kuhusiana na 
Jirani huyu baada ya kuelezewa mambo yake?’. Wanafunzi wote wakaona kua 
kila kitu kiko wazi kua Jirani huyo hana dalili za kua na Uislam. Hivyo Imam Abu 
Hanifa akawauliza tena wanafunzi wake kuhusiana na mtizamo wao huo. Wanafunzi 
wakajibu hivyo hivyo. 

Hapo Imam Abu Hanifa akakaa kimya na kutafakkari kisha akatabasamu na kusema: 

‘Jee hamkuwahi kuisikia Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam isemayo - Dhunnu bi’l-mu’minma khayran - Wadhanieni Waumini 
wenzeni katika hali ya kheri? ’, kisha akaendelea : ‘Hivyo, kama ikiwa Imani ya 
mtu inaweza kugaiwa katika makundi 100, na ikiwa sehemu 99 ya Imani mtu 
huyo ni ziro, na sehemu 1 tu ya Imani yake ni Sahih, basi hua tunachana na ile 
asilimia 99 yote, na tunaichukua ile asilimia 1, na hivyo tunamhesabu mtu huyo 
kua ni Muumini.’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








413 

Imam Abu Hanifa akaendelea kwa kusema: ‘Hata hivyo, hali hua kaiko rahisi 
kama hivyo, lakini baada ya kusikia muonekano wa mtu huyu ambae ni jirani 
yake huyu bwana, basi mimi nimefurahia habari hiyo na ningependa kua kila 
mtu miongoni mwetu awe na Aqida kama ya jirani wa huyu bwana’ 

Watu wote waliokuwepo hapo wakashangaa na kuanza kutizamana, huku kila 
mmoja akijiuliza moyoni mwake inakuaje leo hii mtu mwenye mambo kama haya 
awe ni mfano wa kuigwa?. 

Imam Abu Hanifa akaendelea: ‘Nitakuambieni ni kwa sababu gani mimi 
nikafurahia Aqida ya huyo bwana na kwa nini nikataka awe ni mfano wa 
kuigwa miongoni mwetu 

‘Ama kuhusiana jambo la Kwanza juu ya kauli ya kusema kua : ‘Hana Imani 
na Dalili za Allah’ basi jee hamkusoma nyie katika Qur’an pale Nabii Musa 
A’layhi Salaam alipomuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala kujionesha mbele 
yake kama inavyoelezewa ndani ya Qur’an: 


JlS JlaJl 'Ojl Jli 4A!5 ji LJLa^J LL>- LUj<|i> 
L-JLs jJLt^l <jL* JLJJ-I Ji jiaj! 

LSJ Ji>tiJ lJlLS tJv JlJ (jlJl UL Lajll? 

Jjl ^lj 


Walamma jaa moosa limeeqatina wakallamahu rabbuhu qala rabbi arinee 
aiu//fur ilayka qala lan taranee walakini onrf/mr ila aljabali fa-ini istaqarra 
makanahu fasawfa taranee falamma tajalla rabbuhu liljabali jaAAalahu 
dakkan wakharra moosa saAAiqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu 
ilayka waana awwalu almu/mineena (SuratAl A ’raf 7:143) 


Tafsir: Na ulipomfikia Musa wakati tuliomuwekea na Mola wake akazungumza 
nae, nae akasema ‘Ya Rabbi! Nioneshe ili nipate kukuona. ’ Nae (Allah) akasema: 
‘Huwezi kustahmili kuniona mimi, lakini uangalie Mlima kama ikiwa utabakia 
katika sehemu yake, basi utaweza kuniona. Lakini Mola wake alipouonesha 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiNAL DAiSAH 








414 

Utukufu wake kwa Mlima huo, basi uliufanya Mlima huo kuporomoka na Musa 
akaanguka kwa kuzimia. Na alipopata ufahamu akasema : Utukufu ni wako 
pekee, nakuelekea na kua ni miongoni mwa Waumini wa mwanzo. 


Hivyo Musa hakuziona dalili za Allah alizoziomba kuoneshwa, lakini aliamini. 
Tofauti na Firawn, ambae wakati wa kuzama kwake aliziona dalili za Allah na 
akasema kua ameamini. 


\jx> Aj (jjS\ 'S/l ii! Xj\ SjJ>\ jll (3yS\ !il 

\i)\j jyj 1^1*4 


Hatta i dha adrakahu algharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhee 
amanat bihi banoo isra-eela waana mina almuslimeena (Surat Yunus 10:90) 


Tafsir : Hadi pale alipokua akizama, akasema : Nnaamini kua hakuna Mola 
isipokua yule ambae Bani Israel wanamuamini na mimi ni miongoni mwa 
walioamini. 


Na Allah Subhanahu wa Ta ’ala akamwambia: 



Al-ana waqad AAasayta qablu wakunta mina almufsideena (Surat Yunus 10:91) 


Tafsir : Sasa hivi tena! Wakati uliniasi hapo kabla na ulikua iti miongoni mwa 
wenye kufanya ufisadi 


Hivyo hapa Fir’awn aliziona alama za Allah, lakini alikua tayari 
ameshachelewa kwani iliikubali Iman pale tu alipoiona. Hivyo inawezekana 
kua huyu Jirani anasema kua hana Imani na zile aina za alama za Allah, 
ambazo hazitomfaa baada ya kuziona kwake. ’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









415 


‘Ama kuhusiana jambo la Pili juu ya kauli ya kusema kua : ‘Hamuogopi Allah, 
basi kila mtu hua anajua kua katika Siku ya Malipo. Allah atakua na amri juu 
ya kila kitu na hakuna mtu akaeweza kumhoji kutokana na hukmu na 
maamuzi yake. Anayo haki ya kuhukumu atakavyo kwa Haki na Uadilifu au 
kuhukumu bila mambo hayo. Lakini, anasema kua atahukumu kwa Haki na 
Uadilifu: 



Wagudhiya baynahum bialhaqqi wahum la yudhlamoonafSurat Az Zumar 
39:69) 


Tafsir: ..Na watahukumiwa bainayao kwa Haki na wala hawata dhulumiwa. 
Na pale aliposema katika sehemu nyengine: 



Waqudhiya baynahum bialqisti wahum la vurf/damoona (Surat Yunus 10:54) 

Tafsir: ..na watahukumiwa bainayao kwa uadilifu na wala hawata dhulumiwa. 

Hivyo inawezekana kua huyu bwana anasema kua haogopi kua Allah 
atahukumu bila ya Haki na Uadilifu, kwani ana uhakika kua Allah atahukumu 
kwa Haki na Uadilifu.’ 

‘Ama kuhusiana jambo la Tatu na la Nne juu ya kauli ya kusema kua Hana 
Matumaini ya Pepo na Haogopi Moto wa Jahanam. Basi sote tunajua kua 
mambo yote haya ni miongoni mwa Viumbe vya Allah, na hivyo havina 
mamlaka ya kuamua ni nani atakaeingia ndani yake na ni nani ambae 
hatoingia ndani yake. Ni yule alieviumba tu ndie mwenye Mamlaka ya kujaalia 
ni nani ataingia Peponi na ni nani ataingia Motoni. Hivyo inawezekana ikawa 
huyu bwana anasema hakhofii kuingia Motoni wala hana matumaini ya 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 










416 

kuingia Peponi, kwa sababu anajua kua ni Allah ndie atakaeamua anakostahiki 
kuelekea.’ 


‘Ama kuhusiana na jambo la Tano juu ya kauli ya kusema kua kila 
unapomuona anasali, alikua akisali bila ya kurukuu wala kusjudu. Basi fahamu 
kua Nabii Salallahu A’layhi wa Salam amesema kua: Muumini ana haki sita 
juu ya Muumini mwenzake, Anapokutana nae basi Aamkiane nae, 
Anapoumwa basi amtembelee, Anapomualika basi akubali mualiko, 
Anapoenda chafya basi amuombee Rehma, Atakapokuwepo au atakapokua 
hayupo basi anatakiwa amfikire mema, na Atakapokufa basi amsalie Sala ya 
maiti juu yake. Hivyo inawezekana kua wakati ulipomuona mtu huyu alipokua 
akisali bila ya kurukuu au kusjudu basi labda alikua akisali sala ya Maiti 
ambae alikua hayupo na hivyo inawezekana kua katika wakati huo kuna 
maziko katika sehemu yeyote za ardhi za Kiislam. 


Sote tunajua kua sio lazima kwa Maiti kuwepo mbele yako ili kusali Sala ya 
Maiti, kwani Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam alisali ya Maiti kwa ajili 
ya Najash aliefariki Uhabeshi wakati Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam 
alikua yuko Madina. Hivyo inawezekana kua kila wakati unapomuona anasali 
hua anasalia Sala ya Maiti kwa ajili ya Muumini yeyote aliefariki Ulimwenguni 
na hivyo hua anatekeleza Jukumu lake juu ya Muumini mwenzake.’ 


‘Ama kuhusiana jambo la Sita juu ya kauli ya kusema kua anakula Nyama 
ambayo tayari imeshakufa ( al-maytah ).’ Basi fahamu kua Rasul Allah 
Salallahu A ’layhi wa Salam amesema kua - Uhillat lana al-daman wa ’l-maytatan 
- Tumehalalishiwa damu aina mbili na Maiti aina mbili [yaani aina mbili za 
Damu tulizohalalishiwa ni ziiizomo ndani ya figo na Maini ya Mnyama aliekua 
Halali na Maiti wawili ni Samaki na Nzige..Muislam yuko huru kula vitu hivi 
kama ikiwa anaweza.]’. Hivyo faham kua inawezekana akawa anazungumzia 
Samaki waliokufa na Nzige waliokufa ambao hua anapenda kula. Hivyo basi 
kauli yake hii inakua ni Sahihi na isiyokua na shaka.’ 


‘Ama kuhusiana jambo la Saba juu ya kauli ya kusema kua anapenda Fitnah 
na anachukia Haki. Basi hua hana tofauti na mtu yeyote yule miongoni mwenu, 
kwani anaposema kua anachukia Haki, basi jee hamkumbuki kua katika 
Quran Allah Subhana wa Ta’ala anasema kua: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








417 



Wajaat sakratu almawti bialhaqqi dha Uka ma kunta minhu taheedu (Surat 
Qaf 50:19) 


Tafsir: Na yatakuja Sakarat al Mauti (Hali ya hisia za Mauti) kwa Haki. Hicho 
ni kile mlichokua mkikimbia. 

Naam..hakuna mtu yeyote yule miongoni mwetu anaependa Sakarat ulMaut na 
pia hakuna ambae hayachukii. Kwa sababu Hakuna mtu mwenye akili zake 
timamu kua ni mwenye kupenda Sakarat ul Maut. Hivyo inawezekana kua 
wakati anasema kua anaichukia Haki basi hua anamaanisha jambo hili. 

Kwa upande mwengine vile vile Quran inasema kua: 



Innama amwalukum waawladukum fitnatun (Surat At Taghabun 64:15) 

Tafsir: Hakika ya Mali zenu na Watoto wenu ni Fitnah 

Hivyo hakuna mtu miongoni mwetu asiependa Mali na Watoto wake, sasa jee 
kuna tofauti gani baina yetu sisi na jirani yake huyu bwana? Inawezekana kua 
anaposema kua anapenda Fitnah basi hua anakusudia Mali na Watoto. 

Kamwe hamjawahi kukutana na jirani wa huyu bwana wala hamjawahi 
kuzungumza nae, lakini hata hivyo nyote mmekubaliana kua huyo bwana si 
Muislam. Na hii ni kwa sababu hamkufikiria wema bwana huyo baada ya 
kuyasikia mambo saba aliyokua nayo. Hivyo baada ya kusikia mtizamo wangu 
juu yake basi labda mtafahamu kwa nini A qida yake ni Sahih. Na mtajua kwa 
nini kila Muislam anatakiwa awe na Aqida hiyo.’ 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








418 


Wale wote waliokuwepo katika Darsa hiyo wakashangazwa na Mtizamo wa kina, 
I’lm, Hikma na Busara alizokua nazo Imam Abu Hanifa. 

VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA HANAFI 

Imam Abu Hanifa alifariki mwaka 150 Al Hijr akiwa na miaka 70 na kuwacha skuli 
ya Fiqh wa Madhhab ya Hanafi ambayo inatumia vyanzo saba vifuatavyo katika 
mfumo wa kuchambua Sharia ’h za Fiqh: 

1. Qur ’an ambayo ndio msingi wa Sharia ’h na Hukmu zote za dini ya kiislam. 

2. Sunnah au Hadith ambazo hutumika kuelezea Qur’an na pia kuwakilisha 
jitihada za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kueneza ujumbe 
wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala . 

3. Kauli za Masahaba, ambao walikuwepo wakati Qur’an inashuka na pia 
waliona jinsi Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alivyokua 
akizifanyia kazi na wao kugawa ujuzi wa kwa vizazi vilivyofuata. Imam 
Abu Hanifa alikua akikubali kauli za Masahaba wa Iraq akiwemo Umar, 
A’bd Allah Ibn Masud na Ali Ibn Abi Talib. 

4. Qiyas au Rai ambayo hua ni makisio yalio wazi ya kitu kimoja kutokana 
na kitu chengine kutokana na mfanano wa vitu, waliilitumia sana njia hii 
kiasi ya kufikia kua wafuasi wa Imam Abu Hanifa wanaitwa Ahl A1 Ray au 
watu wa Rai. 

5. Istihsan ambayo ni kuwacha ushahidi dhaifu ulio wazi, na kuchukua 
ushahidi wenye nguvu uliofichika 

6. Ijma’a au makubaliano ya Wanazuoni. 

7. Utamaduni wa jamii ambao huangalia mazoea ya jamii kutokana na vile vitu 
ambavyo haviko wazi katika Qur'an, Hadith au kauli za Masahaba. 

Imam Abu Hanifa hakuacha kumbukumbu ya maandishi yeyote isipokua 
mwanafunzi wake mkubwa anaeitwa Abu Yussuf aliandika yale aliyosomeshwa na 
Abu Hanifa. Lakini mwanafunzi wake mwengine anaeitwa Muhammad Ibn A1 
Hasan ndie aliekua Mwanazuoni ambae aliziandika na kuzichapisha Fatwa na 
hukmu za Abu Hanifa katika vitabu sita kila kitabu kikiwa na mkusanyiko wa aina 
moja pekee ya masuala ya Fiqh, ingawa Muhammad Ibn A1 Hasan alikua na miaka 
18 tu alipofariki Abu Hanifa, hivyo Muhammad Ibn A1 Hasan aliendelea kusoma 
kwa Abu Yussuf. 

Madhhab ya Hanafi yameenea katika nchi tofauti duniani hususan katika sehemu za 
katikati ya bara la Asia nchini Pakistan, India, Bangladesh, Aghanistan, Uturuki, 
Iraq, Syria, Jordan, Palestina na Afrika ya Kusini. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









419 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA HANAFI 

• 

Abu Yusuf 

• 

Muhamniad A1 Shaybani 

• 

Ahmad Ibn Muhammad A1 Tahawi 

• 

Yahya Ibn Ma'in 

• 

A1 Marghinani 

• 

A1 Maydani 

• 

Abu Mansur Muhammad A1 Maturidi 

• 

Ali A1 Qari 

• 

Ali Hujwiri 

• 

Jalal Ad Din Muhammad Rumi 

• 

Farid A1 Din Attar 

• 

Ibn Abidin 

• 

Baha Ud Din Naqshband Bukhari 

• 

Abd A1 Ghani A1 Nabulsi 

• 

Shah Waliullah 

• 

Ahmed Raza Khan Barelvi 

• 

Hamid Raza Khan 

• 

Mustafa Raza Khan 

• 

Abdul Ghafoor Hazarvi 

• 

Muhammad Muslehuddin Siddiq Radhi Allahu A ’nhu ui 

• 

Shah lsmai’1 Shaheed 

• 

Syed Ahmad Shaheed 

• 

Sir Syed Ahmad Khan 

• 

Stephen Suleyman Schwartz 

• 

Maulana Ashraf Ali Thanvi 

• 

Muhammad Qasim Nanotvi 

• 

Maulana Mehmud Hasan 

• 

Shabbir Ahmad Usmani 

• 

Maulana Anwar Shah Kashmiri 

• 

Maulana Sarfaraz Khan Safdar 

• 

Y ousuf Ludhianvi 

• 

Fazl-e-Haq Khairabadi 

• 

Muhammad Abdul Qadeer Siddiqi Qadri 

• 

Khayr A1 Din A1 Ramli 

• 

Allama lqbal 

• 

Muhammad llyas Qadri 

• 

Turab U1 Haq Qadri 

• 

Tahir U1 Qadri 


~*' 




AL MISTAKSHIF ABU VIANAI. DAiNAH 










420 


• Ahmad Saeed Kazmi 

• Syed Shujaat Ali Qadri 

• Badr A1 Din A1 Ayni 

• Muhammad Taqi Usman 

• Muhammad Ibn Adam A1 Kawthari 

IMAM MALIK NA MADHHAB YA MALIK (93-179 Al Hijr) 

Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amr A1 Asbahi alizaliwa katika mji wa Madinah 
mwaka 93 Al Hijr. Wazee wake ni watu wa Yemen wanaotoka katika kabila la 
Asbah. Babu yake Malik Ibn Anas ambae ni mzee Malik Ibn Amr, alienda Madinah 
kuwasilisha malamiko yake kwa Khalifah wa Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu 
A ’nhu kuhusu gavana wa Yemen, lakini alipofika Madinah alivutiwa na mazingira 
yal’lm ya dini aliyaona huko, kwani alikutana na Masahaba wengi wakiwemo Umar 
Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu, Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu, 
Sayyida Aishah Umm ul Mu ’minina Radhi Allahu A ’nha, Talha na wengineo. Hivyo 
alitafuta I’lm na alipoipata akaanza pia kusomesha, kitu ambacho kiliirahisishia 
familia yake kujua mambo mengi kuhusu dini. 

Baba yake Malik ambae alikua akiitwa Anas alikua na watoto wawili, An Nadhir 
Ibn Anas na Malik Ibn Anas. An Nadhr alikua ni mwingi wal’lm kiasi ya kua wakati 
Malik anatafuta I’lm, basi watu walikua wakimwita Malik kwa jina la ‘Ndugu yake 
An Nadhr’ jina ambalo lilibadilika baada ya Malik kujulikana zaid kutokana na 
uwezo wake wal’lm, na hivyo watu wakaanza kumwita An Nadhr mwenyewe kwa 
jina la, ‘Ndugu yake Malik’. 

Malik alihifadhi Qur ’an akiwa bado na umri mdogo baada ya hapo akawa anatafuta 
I’lm ya Hadith na Fiqh. Mama yake Malik alimsimamia mtoto wake katika kutafuta 
I’lm kwa kumchagulia aende kwa nani na nani ndio anatakiwa akasome. Kwani 
alimpeleka akasome kwa Rabiah Ibn Abd A1 Rahman na kumwambia kua ‘Jifunze 
tabia zake kwanza kabla ya kujifunza lolote lile kutoka kwake’. 

Halafu akampeleka kwa Sayyib Ibn A1 Musayib, kisha kwa A1 Zuhri, kwa Imam 
Jafar As Sadiq, kwa Abu Az Zinad, kwa Yahya Ibn Said A1 Ansari na Abdurahman 
Ibn Hurmuz. Wakati Amir ul Mu ’minin Umar Ibn Abd al ‘Aziz anatawala Imam 
Malik alikua na umri wa miaka kumi. Imam Malik hakusoma Qur ’an na Hadith tu 
bali pia alisomea hukmu zilizowahi kutolewa na Masahaba na Tabi ’ina na 
waliofuatia baada yao, alisomea mitizamo ya fikra na iman za walim wa skuli tofauti 
wakiwemo Shia na Khawarij. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








421 

Imam Malik alipokua tayari ameshafikia kiwango cha kusomesha, aliwauliza 
Wanazuoni wa Madinah wapatao 70 kama kiwango cha kusomesha ameshakifikia 
au la, kama anavyosema mwenyewe, ‘Sikuanza kusomesha hadi pale nilipopata 
ridhaa ya Wanazuoni wafikao 70 kua sasa hivi ninao uwezo wa kusomesha.’ 
Alipoanza kusomesha alikua akipenda kukaa alipokua akikaa Sayyidna Umar Ibn A1 
Khattab Radhi Allahu A ’nhu katika Masjid Nabai na pia aliishi katika nyumba 
aliyokua akiishi A’bd Allah Ibn Masud Radhi Allahu A ’nhu, hivyo alikua 
amezungukwa na mazingira ya Masahaba katika kuishi kwake, kusomesha kwake 
na hata makazi pia. Imam Malik alikua hatoi Fatwa wala hatoi jibu kwa kitu 
ambacho hakijui au hana uhakina nacho, na alikua akisema ‘Hamna kitu rahisi 
katika kua Mwanazuoni, kila kitu ni kigumu hususan ukiangalia kua kuna 
maswali ya kujibu mbele ya Mola wako kesho Akhera’ 

Kiasi ya kua safari moja kulitokea mtu wa Morroco ambae alikuja Madinah kwa 
Imam Malik na kumwambia ‘Nimetumwa na watu wangu nije nikuulize suali, 
mimi natoka Morroco na imenichukua miezi sita hadi kufika kwako’. Imam 
Malik alimsikiliza yule mtu na swali lake kisha akamwambia ‘Mwambie 
aliekutuma kua sina ujuzi na I’lm ya kutosha ya kukujibu swali hili’. 

Yule mtu akamuuliza ‘Sasa jee ni nani atakaeweza kulijibu? Kwani huko 
nilikotoka watu wanasema hamna mwenye I’lm zaid yako’ Imam Malik akajibu 
‘Yule aliepewa I’lm ya kulijibu, mimi sina uwezo wa kulijibu swali hili’. 

Imam Malik alikua na kumbukumbu nzuri sana, kama alivyo msifu mwalimu wake 
A1 Zuhri kwa kusema:‘Malik ni chombo kikubwa cha I’lm’ na mwanafunzi wake 
Imam A1 Shafi’i pia alisema ‘Unapozungumzia masuali ya Hadith Imam Malik 
hua ni nyota kali inayong’ara sana.’ 

Imam Malik aliandika na kuchapisha kitabu cha Fiqh na Hadith kinachoitwa Al 
Muwwata. Kabla kuandikwa kitabu hiki, Wanazuoni walikua hawaandiki vitabu bali 
walikua wanategemea akili zao, na hujiandikia wakati mwengine ili wasiyasahahu 
waliyoyahifadhi hivyo hawaandiki kwa ajili ya watu wengine. Hivyo Imam Malik 
aliandika na kuchapisha Al Muwwata ndani yake mkiwa na mpangilio wa masuali 
tofauti ya Fiqh, zikiwemo Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
kauli za Masahaba na pia makubaliano ya Wanazuoni na mawazo yake yeye katika 
masuala ya Fiqh ili watu mbalimbali wanaojua na wasiojua waweze kukitumia 
katika masuali ya k \Fiqh. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








422 

Ama kuhusiana na muonekano wake, basi Isa bin 'Umar alisema: ‘Sikuwahi kuona 
kitu chochote cheupe au chekundu ambacho ni kizuri zaid kuliko uso wa Malik, 
na sikuwahi kuona nguo nyeupe kuliko zake.’ 

Watu wengine pia walisema Malik alikua mrefu, mkakamavu, mwenye nywele, 
sharubu na ndevu nyeupe. Muhammad Ibn Dahhak A1 Hizami alisema: ‘Nguo za 
Malik zilikua safi na laini’. Ashhab akasema: ‘Malik alikua akivaa kilemba 
alichokua akikipitisha chini ya kidevu chake na upande mmoja huuachia 
mgongoni kwake, hua ananukia harufu ya kuvutia ya mafuta mazuri’ 

Imam Malik alikua akiitwa Dar Al Hijr kwa sababu hajawahi kuhama Madinah, 
alizaliwa Madinah, alikulia Madinah na alifariki katika mji wa Madinah, hajawahi 
kutoka nje ya mji wa Madinah ila kwa kuenda Makkah wakati wa Hija, mwenyewe 
alikua akisema kua anaupenda sana mji wa Madinah. Imam Malik aliishi kimasikini, 
alikua akifanya biashara yenye mtaji rndogo na alipoanza kujulikana kwa / ’lm yake 
alianza kupata malipo yake kutoka kwa Khalifah, alikua akitumia chote kile 
anachokipata sio kwa familia yake tu bali kwa wanafunzi wake pia. Imam Malik 
alikua na msimamo kua Khalifah lazima achaguliwe kupitia kwa Ijma ’a, na hata 
kama hakuchaguliwa kisheria inabidi atiiwe ikiwa atatawala kwa haki na Sharia ’h, 
na akiwa ni dhalim basi haikubaliki kuanzisha uasi dhidi yake kwani uasi huo 
utasababisha maafa na dhulma kubwa zaidi kwa watu wake. Hivyo mtizamo wake 
ni kua dhalim anatakiwa ashauriwe kwa dhati pale itakapopatikana nafasi. 

Baadhi ya watu walikua wakimuuliza Imam Malik, kuhusu mambo ambayo 
hayajawahi kutokea, na ahkua hapendi kuulizwa maswali hayo na kusema kua haina 
haja ya kuuliza mambo ambayo hayajatokea bado. Imam Malik na Imam Abu 
Hanifa, walikua wakikutana wakati wa Hija. Kabla ya kukutana Imam Malik alikua 
akisema ‘Kaa mbali na watu wa Rai’. 

Skuli ya Imam Abu Hanifa ilikua inaitwa Skuli ya Rai kwa sababu ya kutumia Rai 
sana katika Fiqh yao. Mwaka mmoja katika Hija wakakutana Imam Malik, Imam 
Abu Hanifa na Imam A1 Layth, hivyo wakaamua kuzungumzia masuala matatu 
waliyotofautiana kati ya Fiqh za Madinah na Iraq. Jambo la kwanza ilikua ni kuhusu 
mambo ya kesi ambazo hazijawahi kutokea. Jambo ambalo ingawa katika Fiqh ya 
Imam Malik hawafuatilii masuala hayo lakini kwa Abu Hanifa walikua wakifuatilia 
na kuyafanyia uchunguzi. 

Imam Malik alikua akisema hatuwezi kukaa tukafrkiria kesi ambazo hazijawahi 
kutokea, kwanza hazina maana na pia kufanya hivyo kutawaondoa watu katika 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








423 


kufikiria jinsi ya kutatua mambo waliyokua nayo hivyo kutatokea mifarakano. Imam 
Malik alitoa ushahidi wake kutoka katika Qur’an 2:189 isemayo: 




Yas-aloonaka AAani al-ahillati qul hiya mawaqeetu lilnnasi (Surat Al Baqara 
2:189) 

Tafsir: ‘Wanakuuliza kuhusu miezi mpya Sema, hiyo alama ni alama kwa ajiliya 
kuweka nyakati kwa Bani Adam. 

Akatoa ushahidi kutoka kwa Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu aliwaambia 
wale waliokua wakiuliza maswali hayo kwa kuwaambia ‘Msiulize mambo ambayo 
hayajatokea, na badala yake fanyeni yale mambo yabyopo ’ 

Imam Abu Hanifa alikua akibuni masuala ambayo hayajawahi kutokea. Alibuni kesi 
karibu 60,000. Hivyo alipokutana na Imam Malik, Imam Abu Hanifa akamwambia 
Imam Malik kua maisha na mazingira ya Iraq ni tofauti na yale ya Madinah. Iraq ni 
makao makuu ya JJkhalifa hivyo kila siku hutokea kesi za aina mpya arnbazo 
hazijawahi kutokea kabla yake, hivyo inabidi kila wakati wawe tayari kujua nini 
wafanye inapotokea kesi aina fiilani. Lakini Madinah hamna matatizo kama hayo. 

Abu Hanifa akatoa mfano alipokaa na kujadiliana na wanafunzi wake kuhusu 
mwanamke arnbaye mumewe amesafiri na akachelewa kurudi kwa mda mrefu na 
hamna mawasiliano yeyote baina yao, kiasi ya kua mwanamke akafikiria mumewe 
amefariki, hivyo akaamua kuolewa na mtu mwengine. Halafu ghafla mume aliesafiri 
akarudi. Jee itakuaje? Imam Abu Hanifa akasema Madinah kesi hizi zinaweza 
zisitokee lakini Iraq zinaweza kutokea kwa sababu askari hua wanaenda vitani na 
mambo kama hayo huweza kutokea. Hivyo inabidi wajitayarishe kuyatatua. Hapo 
Imam Malik akakaa kimya. 

Imam Abu Hanifa akamkumbusha alivyosema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam wakati alipokuja mtu kwake na na kumuuliza ‘Fikiria ikiwa atakuja mtu 
na akataka kunipokonya pesa zangu, jee nifanyeje?’ Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam akamwambia usimpe. 


Yule mtu akauliza ‘Fikiria, na ikiwa atapigana nami?’ Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia pigana nae, yule mtu akauliza tena 
‘Fikiria kama akiniuwa?’, Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam 
akamwambia utakua umekufa Shahidi, yule mtu akauliza tena ‘Na nikimuua 
mimi?’ Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akamwambia mtu huyo : 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








424 


‘Atakua ni mwenye kuingia Motoni’. Abu Hanifa akasema Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam ameulizwa maswali ambayo hayajatokea mara nne!. 

Imam Malik akajibu lakini ilikua ni kwa sababu maalum, Imam Abu Hanifa akajibu 
nasi tunafanya hivyo kwa sababu maalum. Hapo Imam A1 Layth akasema ‘Subhana 
Allah! Unastawisha Uislam’. Hivyo Maimam wote wakakubaliana kua kila rnmoja 
afanye anavyofanya kuhusu hilo lakini kwa manufaa ya Uislam. 

Jambo la pili walilozungumzia lilikua kuhusu Ijma ’a au makubaliano. Kiislam ili 
kupata ufumbuzi wa kitu chochote kile, unaangalia kwenye Qur’an, kama hamna 
unaangalia katika Hadith na kama hamna unaumia Sharia ’h waliokubaliana Ijma ’a 
ya Wanazuoni. Imam Malik anaamini kua Ijma ’a iwe ya watu wa Madinah tu kwa 
sababu Madinah, ndio mji wa wa Masahaba na wake wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam waliishi na kufia hapo pia, wao ndio ambao waliona mambo mengi 
ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. Madinah kulikua na takriban 
Masahaba 10000. 

Kuna mtu alikuja kumuuliza Imam Malik kuhusu mambo fulani fulani, Imam Malik 
akamwambia ‘Angalia walivyofanya watu wa Madinah. Na ukiikuta jua kua 
huo ndio uhakika’ kisha akamwambia mwengine ‘Unaweza kupata I’lm 
Madinah kwani Qur’an haijashushwa katika mto wa Euphrates (Iraq)’. 

Ingawa Imam Abu Hanifa alikua mkubwa kuliko Imam Malik, lakini alikua 
akimheshimu sana Imam Malik. Hivyo akamjibu Imam Malik, ‘Malik, wakati wa 
utawala wa Umar Ibn Al-Khattab Radhi Allahu A’nhu aliwatawanya 
Masahaba kila sehemu. Unasema kua Madinah kulikua na Masahaba 10000. 
Katika vita vya mwisho alivyopigana Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam kulikua na Masahaba karibu 120,000 jee hao wengine waliobakia 
wameenda wapi? Huwezi kukataa kua Umar Ibn Al-Khattab Radhi Allahu 
A ’nhu aliwatawanya Masahaba ili kuwapa I’lm watu wengine. ’ 

Imam Abu Hanifa akaanza kuwatathmini Masahaba akiwemo Mua’dh Ibn Jabal 
ambae Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alisema kua ni mwcnyc / ’lm 
zaid na akampeleka Yemen. A’bd Allah Ibn Masud ambae usomaji wake wa Qur’an 
ulipendekezwa kwa watu, akamtaja Abu Dhar, Zubair Ibn A1 Awam, na Saad Ibn A1 
Waqas waliokwenda Misri. Hudhayfah Ibn Yaman, A’bd Allah Ibn Masoud, Ali 
Ibn Abu Talib waliokwenda Iraq. Abu Ubaydah Ibn Jarah, Bilal na Abu Darda 
waliokwenda Syria n.k. 

Kisha akasimulia Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam pale 
aliposema Masahaba wake ni kama nyota ambazo huwaongoza watu. Akasema 
ustadi wa Umar Ibn A1 Khattab Radhi Allahu A ’nhu ndio uliowatawanya Masahaba 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








425 


wengine sehemu tofauti duniani, na akawaacha wengine Madinah ili kuweka usawa. 
Hivyo kutawanywa huko kwa Masahaba ilikua ni kwa ajili ya manufaa ya 
kuushikamanisha Ummah wa kiislam. Al-Layth akasema, ‘Ya Allah, Hii pia ni kwa 

ajili ya Kuushikamanisha Ummah.’ 

Jambo la tatu walilolizungumzia likua ni kuhusu mawazo juu ya tafsir ya Hadith. 
Imam Abu Hanifa hutanua tafsir ya maana ya Hadith hadi kufikia kutoa mafunzo 
100 katika Hadith moja. Imam Malik alikua akiona jambo hili ni la kutoa maana 100 
katika hadith ni kukuzisha mno kitu ambacho hakifai. Imam Abu Hanifa Akajibu 
kua katika maeneo ya Iraq, Ugiriki, Rumi na Uajemi, I’lm za Falsafa na Sayansi 
zinawavamia na kuwashambulia watu kiakili hivyo inabidi atafute njia ya kuwaweka 
watu katika njia ihyonyooka ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 
Lakini Madinah hamna watu wengine isipokua Masahaba na wafuasi wao. Hivyo 
kwa Madinah haina haja ya kuitanua tafsir na maana ya Hadith. Al-Layth akasema, 
‘Hii pia ni kwa ajili ya Mshikamano wa Kiislam’. Hivyo Maimamu wote 
wakapongezana. Baada ya Maimam wote kuagana Imam A1 layth akamfuata Imam 
Malik arnbae alisema ‘Ya Allah! Abu Hanifa kanitoa jasho, Hakika yeye ni 
Mwanafiqh wa kweli, sikuwahi kumuona mtu ambaye anajadiliana kama vile, 
kwani akikuambia chuma hiki kimetengenezwa kwa dhahabu basi 
atakuthibitishia’, na Imam Abu Hanifa alimwamhia Imam A1 Layth walipokutana 
baadae kua, ‘Nimefanya mjadala na watu zaid ya mia, lakini sikuwahi kukutana 
na mtu anaekubali ukweli haraka kama Malik’ 

Kilichotokea baada ya hapo Imam Abu Hanifa alimpeleka mtoto wake Hammad, 
Madinah ili akajifunze Fiqh ya Imam Malik na kitabu chake cha A1 Muwwata na 
Imam Malik akataka apelekewe vitabu vya Fiqh ya Imam Abu Hanifa ili anufaike 
navyo. 

Siku moja Imam Malik aliulizwa ‘Jee Allah ataonekana katika siku ya Kiama?’ 
Imam Malik akajibu ‘Naam kwani Allah anasema: 



Wujoohun yawma-idhin n adh iratun (SuratAl Qiyama 75:22)" 

Tafsir: ‘Na baadhi ya uso zitang ’ara katika siku hiyo (kwa kumuona Mola wao) . 

IbnNaafina Ash-hab wakauliza ‘Watamuangalia Mola wao?’ ImamMalik akajibu 
‘Naam, kwa macho yao mawili’, hapo mmoja wao akasema ‘Kuna watu 
wanasema kua Allah hawezi kuangaliwa, na kua maana ya kumuangaha ni 
kutegemea malipo’, Imam Malik akasema ‘Wamesema uongo, kwani Allah 
ataonekana!’ 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








426 

Imam Malik alisomesha wanafunzi wengi wakiwemo Imam A1 Shafi’i, Muhammad 
Ibn Hasan Ash Shaibani ambae pia alikua mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa, Abdu 
Rahman Ibn Qasim A1 Misri. Imam Malik alifariki mwaka 179 Al Hijr akiwa na 
miaka 86. Akiwacha watoto watatu wa kiume ambao ni Yayha, Muhammad na 
Hammad. 

VYANZO VYA MSINGI WA FIQH YA MALIK 

Madhhab ya skuli ya Fiqh wa Madhhab ya Malik yanatumia njia zifuatazo katika 
mfumo wa kuchambua Sharia ’h za Fiqh\ 

1 - Qur ’an ndio chanzo cha kwanza cha kupatikana ushahidi katika Sharia ’h na kua 
chochote kile kitakachokua kiko wazi katika Qur’an basi hakina upinzani na kipewe 
kipaumbele zaid. Hivyo alikua akiikataa Hadith hata kama ikiwa ni sahihi. 

2 - Sunnalt, tofauti na Abu Hanifa Imam Malik anasema Qur’an na Sunna ziko 
katika daraja moja katika kutoa hukmu 

3 - Ijma ’a ya watu wa Madinah, kwani anaamini kua vitendo vyao vimepitia katika 
kila kizazi tangu kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na masahaba 
zake. Imam Malik alikua ndie Imam pekee anaekubali Ijma ’a ya watu wa Madinah 
katika kutoa Fatwa. I.a ki ni hata hivyo Wanazuoni wa baadae wa Madhhab ya Imam 
Malik walianza kukubali Ijma ’a ya Wanazuoni pia. 

4 - Ijtihad ya Masahaba, kwani anaamini kua Masahaba walikua hawatoi Fatwa 
isipokua wamesikia kutoka kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
hivyo alikua akikubali Fatwa zao kama Hadith pia. 

5 - Qiyas walitumia mara chache sana na walikua hawatumii sana Rai. 

6 - Istilah au manufaa ya jamii. 

Wafuasi wa Imam Malik wapo wengi katika nchi za Afrika Kaskazini na hii ni kwa 
sababu ya uhamiaji mkubwa wa watu waliotoka Hijaz kuelekea Afrika Kaskazini na 
vile vile pia kwa sababu ya kua mazingira ya maisha ya Madinah na Afrika 
Magharibi yanafana. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









427 


WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YA MAUIK. 

• Yahya A1 Layth 

• Sahnun Ibn Abi Zayd 

• Yusuf Ibn Abd A1 Barr 

• IbnTashfm 

• Ibn Rushd (Averroes) 

• A1 Qurtubi 

• Shihab A1 Din A1 Qarafi 

• Khalil Ibn lshaq A1 Jundi 

• Ibn Battuta 

• A’ lama Ibn Khaldun 

• Usman Dan Fodio 

• Omar Mukhtar 

• Ahmad A1 Alawi 

• Abu lshaq A1 Shatibi 

• Qadhilyad 

• Muhammad Ash Shanqeeti 

• Abdelkader E1 Djezairi 

• A’bd Allah Ibn Bayyah 

• Timothy Winter 

• Muhammad Ibn Abd A1 Karim A1 Khattab 

• Sherman Jackson 

• Hamza Yusuf Hanson 


IMAM MUHAMMAD IDRIS AL SHAFI’I NA MADHHAB YA AL SHAFI’I 
(150-204 AlHijr) 

Katika mwaka 163 Al Hijr, mjini Makkah, kijana mdogo wa Quraysh mwenye umri 
wa miaka kumi na tatu aliondoka na furaha baada ya kupata barua kutoka kwa 
Gavana wa Makkah iliyotakiwa kupelekwa kwa Gavana wa Madinah, kwani barua 
hiyo ilikua ni zana yake ya pili anayoitegemea katika kutekeleza ndoto ya maisha 
yake ya kupata I’lm ya dini baada ya zana muhimu aliyokua nayo ambayo ni kipaji 
alichojaaliwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 

Kabla ya kuondoka nyumbani kwao, Mama wa kijana huyo alimuombea dua mtoto 
wake kwa Allah Subhanah wa Ta ’ala kwa kusema ‘ Ya Allah, Mola wa ulimwengu 
wote, mtoto wangu huyu anafunga safari ndefu, kutafuta rehma zako, nami 
nimemuachia ili aweze kutafuta I’lm zaid, ambayo ndivyo alivyoamrisha 



AL MliSTAKSHIF ABl MANAL DANAH 











428 


Mtume wako. Hivyo nnaomba msaada wako, ya Allah, umlinde na 
kumuongoza, na umpe umri mrefu ili niweze kushuhudia moyo wake ukiwa 
umejaa/Y/ii yenye manufaa..Aamin’ 

Na kisha akamkumbatia mtoto wake huku machozi yakimtoka na kumuambia ‘Allah 
Ma ’ak! (Allah yuko pamoja nawe) In shaa Allah, utakua ni mwenye I’lm kubwa 
na kunga’risha maisha yako, Nenda kwa sababu nimeamua kukuachia, na 
kumbuka kua hakuna sehemu bora ya kuomba msaada na kujilinda na 
chochote isipokua kwa Allah’, akambusu mtoto wake na wakaagana. 

Baadae kijana huyu alielezea hali aliyokua nayo baada ya kuagana na mama yake 
kwa kusema: ‘Kila mara nilikua nikigeuka nyuma kumpungia mama yangu 
mkono, alikua amesimama tuli, nje ya nyumba yetu, bila ya macho yake kuacha 
kuniangalia, hatimae muonekano wake kwangu mie ukawa unafifia na kufifia 
katika hewa iliyojaa ukungu wa alfajiri, Niliondoka katika mji mtakatifu wa 
Makkah, bila ya kuwa na hata pesa za matumizi mfukoni mwangu, matumizi 
pekee niliyokua nayo ilikua ni Imani thabit, Moyo uliojaa uaminifu kwa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, na Dua aliyoniombea mama yangu, nilijitolea na 
kumtegemea Allah pekee, Mola wa Ulimwengu’. 

Baada ya kufika Madinah, Gavana wa Madinah alisita kufanya kama vile 
inavyoamrisha ile barua kwani ilimtaka amchukue kijana yule mdogo na ampeleke 
kwa Imam Malik ambae alikua ni mtu wa dini anaeheshimiwa na kuogopewa na 
watu wa chini hadi viongozi wakubwa kwa I’Im yake. Lakini kutokana na kipaji na 
akili za kijana alieileta barua ile, ilimbidi Gavana wa Madinah kwanza kutafakkar 
kwani anajua kua Imam Malik hapendi watu kujipendekeza kwa wenye Mamlaka ili 
kupata wanachokitaka, hivyo basi Gavana huyo bila ya kutaka, akamchukua kijana 
yule na kuenda nae moja kwa kwa moja hadi nyumbani kwa Imam Malik. 

Baada ya Gavana wa Madinah na yule kijana kufika kwa Imam Malik, wakakutana 
na mfanyakazi wake ambae nae akaipokea barua ile na kisha akampelekea Imam 
Malik, ambae nae akaisoma barua hio, baada ya kuisoma akawakaribia walioleta 
barua hio huku akiwa Imam Malik amekunja uso, kuonesha kua hajafurahikia 
ujumbe uliomo ndani ya barua hio akuitupa chini na kisha akahoji: ‘Inakuaje! 
Tunashuka chini kiasi hiki? hadi kufikia kua watu kutafuta I’lm ya Hadith za 
Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam basi huwabidi wapitie kwa 
wenye Mamlaka na vyeo vikubwa, vikubwa! ’ 

Hapo Gavana wa Madinah akanywea na kukaa kimya bila kujua aseme nini. Hivyo 
yule kijana mdogo aliekuja nae ikabidi atumie silaha yake ya pili kwa kujitambulisha 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








429 


na kusema ‘Allah akupe rehma zake, mimi ninatoka katika ukoo wa Ibn A1 
Muttalib katika kabila la Quraysh na hadi sasa hapa nilipofikia nimeshafanya 
kadha w kadha w kadha’. 

Imam Malik akamsikiliza kijana huyo huku akiwa ni mwenye kupigwa na butwaa, 
kwani yalikua ni maelezo ambayo yana mambo ambayo hakuyatarajia kua yanaweza 
kufanywa na kijana mdogo kama huyo, maelezo ambayo yalimtuliza na yakamvaa 
na kumuingia akilini, yakamuonesha ukubwa wa ufahamu wa kijana aliekuwepo 
mbele yake, ufahamu ambao ulibadilisha monekano wa uso wake kutoka katika kua 
ni wenye kukunjana na kua wenye kung’ara kwa kujaa katabasam. 

Hivyo akamuuliza kijana jina huyo lake, ambapo kijana nae akajibu: ‘Mimi naitwa 
Muhammad Idris A1 Shafii’. 

Imam Malik akasema ‘Muhammad, kua mcha Mungu na uzikimbie dhambi 
kwani una sifa za kipekee zinazokupeleka kuanda kwenye ngazi za juu. Allah 
ametia mwangaza ndani ya moyo wako. Hivyo usisababishe kuzimika kwa 
mwangaza huo kwa sababu ya kufanya dhambi...Njoo kesho usome’. 

Huo ulikua ndio mwanzo wa kukutana na kujuana baina ya Mwanazuoni mkubwa 
Imam wa Madhhab ya Malik ambae alikua anakaribia miaka 70 na Imam 
Muhammad Idris A1 Shafi’i aliekua kwenye miaka 13 akielekea kwenye maisha 
ambayo Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimjaalia awe Mwanazuoni mkubwa katika 
historia ya Kiislanma muanzilishi wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i 

Amesema Abdur Rabman Ibn Mahdi Ibn Hasan A1 Ambari ambae alikua pia 
mwanafunzi wa Imam Malik kua nimemsikia Imam Malik akisema: ‘Hamna 
Quraysh ambae amekuja na ufahamu mkubwa kuliko kijana huyu’, 
akimaanisha Imam Shafi'i. 

Muhammad Ibn Idris A1 ‘Abbas Ibn Uthman Ibn A1 Shafi’i Ibn A1 Saib Ibn Ubayd 
Ibn Abd Yazid Ibn Hashim A1 Muttalib Ibn Abd Manaf Ibn Qusay bin Kilaab bin 
Murrah, au alijulika kama Imam A1 Shafi’i, Abu A’bd Allah A1 Shafi’i A1 Hijazi A1 
Makki A1 Azdi A1 Quraysh A1 Hashimi A1 Muttalib Ibn Abd Manaf Ibn Qusay Ibn 
Kilaab Ibn Murrah alizaliwa mwaka 150 Al Hijr katika maeneo ya Asqalan katika 
mji wa Gaza uliopo nchini Palestina. Mwaka ambao Imam Abu Hanifa anafariki 
dunia ndio mwaka huo huo ambao alizaliwa Imam Idris A1 Shafi’i. 

Ukurasa unaofuatia unaonesha asili ya Imam Muhammad Idris A1 Shafii kuanzia 
kwa muanzilishi wa Kabila la Quraysh. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









430 







AL MUSTAKSHIF ABL MANAL DANAH 






















































































































































































431 


Imam A1 Shafi’i ametoka katika kabila la Quraish, hivyo familia ya Imam A1 Shafi’i 
imeungana na familia ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kupitia kwa 
babu yake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam A1 Mutalib Ibn Abd Manaf 
ambae ni babu wa tisa wa bnam A1 Shafi’i. Mama yake Imam A1 Shafi’i anaitwa 
Fatimah bint A’bd Allah Ibn A1 Hasan Ibn al Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib hivyo 
ameungana na Ali Ibn Abi Talib kwa Upande wa Mama. 

Kuna habari ambayo inanasabishwa na Ibn Abd A1 Hakam kua Fatimah, mama yake 
Imam A1 Shafi’i alipokua ana mimba ya Muhammad Idris Shafi’i, siku moja alilala 
akaota kua kuna nyota inayong’ara imetoka ndani ya fuko lake la uzazi na kupaa 
angani na kutua katika maeneo ya Misri, lakini mishare ya mwangaza wa nyota hiyo 
ilitapakaa dunia nzima. Alipoamka asubuhi na kuulizia maana ya ndoto hiyo 
aliambiwa kua atapata mtoto ambae I’lm yake ya Dini itaenea Misri na katika 
sehemu nyengine watu watanufaika na I’lm hiyo. 

Baba yake Imam A1 Shafi’i alifariki wakati yeye akiwa bado mdogo, alipotimia umri 
wa miaka 2 mama yake alimchukua na kumhamishia katika Mji wa Makkah ambako 
aliishi na kujifunza marnbo mbalimbali, ikiwemo kujifunza ufasaha wa lugha na 
mashairi ya kiarabu katika kabila la A1 Huzail, pia alijifunza kutumia silaha ya 
upinde na kua mtaalamu wa hali ya juu wa silaha hiyo, kiasi ya kua ilikua kama 
akitunga shabaha mara kumi hakosi hata mara moja. 

Imam A1 Shafi’i alikua na uwezo mkubwa wa kiakili, kumbukumbu, ufahamu na 
utaalamu wa hali ya juu wa lugha ya kiarabu na historia, alihifadhi Qur ’an yote na 
hukmu zake akiwa na miaka minane tu na kuhifadhi kitabu cha Hadith Malik 
Muwata cha Imam Malik wakati akiwa na umri wa miaka 10. 

Anasema A1 Shafi’i ‘Baada ya kusoma Qur’ait nilikua nikienda msikitini, huko 
hukaa na Wanazuoni wa Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam na I’lm ya dini. Nilikua nikiishi na watu wanaoishi katika mahema 
nikiwa katika hali duni na ya umasikini sikua na uwezo hata wa kununua 
karatasi kwa ajili ya kuandikia nilikua nikiandikia kwenye mifupa’. 

A1 Shafi’i alisomeshwa na Imam Muslim Ibn Khalid Az Zanj ambae alikua Shaykh 
na Mufti wa Makkah kwa wakati huo arnbae alisomeshwa na Ibn Jurayj aliesoma 
kutoka kwa A’ta Ibn Rabah ambae alisomeshwa na Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi 
Allahu A’nhu na A’bd Allah Ibn Zubayr. A1 Shafi’i pia alisomeshwa na Imam 
Muslim Ibn Khalid A1 Zanj na baada ya kuona uwezo wa A1 Shafi’i katika yale 
aliyomsomesha Imam Muslim Ibn Khalid A1 Zanj alimuambia A1 Shafi’i, ‘Ya Abu 
A’bd Allah toa Fatwa kwani tayari umeshafikia wakati wa kutoa Fatwa!’. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








432 


Imam A1 Shafi’i pia alisoma kwa Imam Sufyan Ibn Uyaynah A1 Hilal ambaye alikua 
ni lnmoja kati ya Wanazuoni watatu wakubwa wa / ’lm ya Hadith katika mji wa 
Makkah, Sufyan Ibn Uyaynah alisomeshwa na Amr Ibn Dinar ambae amesomeshwa 
na Abd Allah Ibn ‘ Abbas Radhi Allahu A ’nhu na A’bd Allah Ibn Umar. Anasema 
Ahmad Ibn Muhammad Ibn Bintush Shafi’i kua ‘Hakika nimemsikia baba yangu 
na mjomba wangu wakisema ‘Kila anapokuja mtu kwa Sufyna Ibn Uyaynah, 
kutaka kujua kuhusu Tafsir au Fatwa, Sufyan alikua akimuachia A1 Shafi’i 
kutafsir au kutoa Fatwa hiyo.” 

Imam Ahmad Ibn Hanbal anaelezea umuhimu wa Imam A1 Shafi’i pale aliposema 
kua, ‘Imam A1 Shafi’i alikua kama Jua kwa Dunia, na Afya njema kwa Bani 
Adam , Jee vitu viwili hivi vinavyo mbadala wake?’ (Ibn Abdul Barr katika AI- 
Intiqa ’125). 

Imam Nawawi aliandika sifa tatu alizokua nazo Imam A1 Shafi’i kua: Ametokana 
na ukoo wa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam wa Abd Manaf; 
Amezaliwa katika ardhi takatifu ya Palestina na amekulia katika ardhi takatifu 
ya Makkah. 

Imam Ibn Hajar nae akasema, ‘Alisema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam ‘Ya Allah, waongoe Maquraish kwani sayansi ya I’lm ya wanazuoni 
itakayokuja kutoka kwao, itaifunika dunia, Ya Allah! Umewaonjesha uchungu 
waliotangulia, hivyo wajaalie watakao wafuatia waonje utamu wake’ na pia 
akasema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ‘Hakika Allah atatuma 
kwa Ummah wangu, kila baada ya miaka mia, mtu ambae atakuja kuiweka 
sawa dini ya Uislam kwa ajili yao’. 

Wanazuoni wanakubaliana miongoni mwao akiwemo Abu Qilaba na Imam Ahmad 
Ibn Hanbal kua Hadith ya mwanzo ilikua inambashiria Imam A1 Shafi’i na Hadith 
ya pili inabashiri mtu wa miaka mia ya mwanzo ambae ni Umar Ibn Abd A1 ‘Aziz 
na wa miaka mia ya pili kua ni Imam A1 Shafi’i. 

Hakika A1 Shafi’i alikua na sifa za mtu aliejaaliwa kipaji cha pekee na aliekua akijua 
jinsi ya kikutumia, sifa ambao zilimvutia Gavana wa Makkah baada ya kumuona A1 
Shafi’i na akapendekeza apelekwe kusoma katika mji wa Madinah kwa Imam Malik. 
Hivyo A1 Shafi’i akaanza kusoma Madinah kwa Imam Malik. 

Siku moja wakati A1 Shafi’i alikua amekaa chini ya miguu ya Imam Malik 
akisomeshwa, alikuja mtu na kumwambia Imam Malik, hakika mimi 
nimeshamuacha mke wangu jee nifanye nini?. ImamMalik akamuuliza jee ilikuaje? 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








433 

Yule mtu akajibu: ‘Mimi kazi yangu ni kuuza ndege, hivyo dukani kwangu 
alikuja mnunuzi akataka kumnunua ndege aina ya kanga, alipofika akaniuliza 
kama yule kanga analia ama la, nikamuapia kua kama halii basi mke wangu 
awe ameachika, kwani yule kanga alikua akilia, yule mnunuzi akamnunua yule 
kanga lakini baada ya siku kadhaa alimrudisha na kusema kua yule kanga 
halii.’ 

Imam Malik akajibu, ‘Hakika umeshamuacha mke wako, hivyo usimkaribie’. A1 
Shafi’i akaingilia kati na kusema: ‘Subiri kwanza nikuulize. ‘Jee, baina ya kulia 
na kunyamaza kwa kanga wako kupi ni kukubwa zaidi?” 

Yule muuzaji akajibu, ‘Kulia kwake ni kukubwa zaidi kuliko kunyamaza 
kwake’. 

A1 Shafi’i akajibu ‘Basi mkeo hajaachika’. 

Hapo Imam Malik akaingilia kwa kusema ‘Ya A1 Shafi’i unajuaje?’. 

A1 Shafi’i akajibu ‘Kwa sababu ulinidadithia kua kutoka kwa A1 Zuhri, kutoka 
kwa Abu Salam Ibn Abd al Rahman, kutoka kwa Umm Salama ambae 
amesema kua Fatima bint Qayis alisema ‘Ya Rasul Allah! Abu Jahm na 
Muawiyah wote wawili wameniposa’ Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salaam 
akajibu ‘Muawiyah hana pesa, na Abu Jahm hatui mzigo chini kutoka kwenye 
bega lake (kwa Safari), akiwa na maana: Hali ya kila mara; Kwa Waarabu 
hutumia hali ya kila mara kutokana na utokeaji wa mara kwa mara kwa kitu 
au jambo. Hivyo kwa kua kanga wake alikua akilia sana kuliko kunyamaza. 
Hivyo inamaanisha kanga wake analia’. 

Imam Malik akaridhika na kumwambia A1 Shafi’i ‘Naam uko Sahih!’. 

Tukiangalia tutaona kua hapa A1 Shafi’i alitumia hali ya kulia na kunyamaza kwa 
ndege kutokana na kufananisha ukubwa wa muda ambao yule kanga alikaa dukani 
akilia kabla ya kuuzwa na udogo wa muda ambao yule kanga hakulia kwa yule mtu 
aliemnunua. 

Wakati A1 Shafi’i anasoma Madinah kwa Imam Malik, mwanafunzi wa Imam Abu 
Hanifa Muhammad Ibn Hasan alikua akitembelea mji Madinah na alikua akienda 
kwa Imam Malik kusoma, hivyo alikua akisomeshwa pamoja na A1 Shafi’i. Imam 
A1 Shafi’i alitumia mda wake wote kusoma na alikua akienda Makkah mara moja 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








434 

moja kumtembelea mama yake na wakati mwengine hutoka nje ya mji wa Madinah 
na kukaa na Mabedui. 


Safari moja A1 Shafi’i alirudi Makkah na kumkuta mama yake anaumwa na 
anakaribia kufariki. Fatima aliuchukua mkono wa mtoto wake na kusema ‘Mtoto 
wangu mpenzi, Allah amekujaalia kipaji na nuru ya I’lm, hivyo sitaki nuru hii 
itoweke kutokana na raha za kidunia, Unakumbuka wakati unaondoka 
kuelekea Madinah nilipokuaga, nilimuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
akufanye uwe nuru kama jua linavyoangaza mbingu ya/7/«, ewe mtoto wangu 
sitaki mawingu ya raha na utajiri wa dunia upunguze nuru ya jua hilo. 
Namuomba Allah aiangaze njia ya uongofu kwa Ummah kupitia katika I’lm 
yako, na aijaalie nuru hii iwanufaishe pia Waumini siku ya malipo, Aamiin’. 
Wakati Fatimah anataka kufariki, A1 Shafi’i alijawa na huzuni na kusema ‘Mama 
yangu mpendwa, unaondoka wakati mimi sikuwahi kupata nafasi ya 
kukutumikia’, na hapo Fatima akajibu ‘Mtoto wangu, kamwe sikukulea ili 
unitumikie mimi’. 

Baada ya kufariki mama yake, Idris A1 Shafi’i alirudi tena Madinah na akakaa huko 
hadi mwaka 179 Al Hijr alipofariki Imam Malik, kisha akaondoka Madinah na 
kurejea katika mji wa Makkah, alipokua katika mji wa Makkah alikutana na Gavana 
wa Yemen aliekua akitembelea Makkah, baada ya Gavana huyo kumuona kutokana 
na I’lm yake akuamua kumchukua na kumpatia kazi ya Qadhi katika mji wa Najran 
ambako alikaa kwa muda wa rniaka mitano, huku akitoa hukmu, akielimisha watu 
na pia akisoma kwa undani Fiqh ya Wanazuoni wa Yemen akiwemo Mutraf Ibn 
Mazzin, Hisham Ibn Yusuf aliekua Qadhi wa Sana’a, Amr Ibn Abi Salama na Yahya 
Ibn Hasan. 

MAISHA YAIMAM AL SHAFI’I NCHINI YEMEN (179-184 Al Hijr) 

Imam A1 Shafi’i alikaa Yemen kwa miaka mitano na baada ya kuingia mwaka 184 
Al Hijr haikuchukua mda mji wa Najran ukapata Gavana mpya ambae alikua si mtu 
muadilifu, na Imam A1 Shafi’i alikua mara kwa mara akimkosoa kwa kutofanya 
uadilifu, kwa bahati mbaya au nzuri ikatokea migogoro ya kisiasa baina ya Yahya 
Ibn Abdulla ambae alikua Mwanazuoni wa Shia na Gavana huyo mpya wa Najran. 


Hivyo Gavana wa Najran akatumia nafasi hiyo ili kumuondoa Imam A1 Shafi’i 
karibu yake na hapo akamtuhumu Imam A1 Shafi’i kushirikiana na Yahya Ibn 
Abdullah, hivyo Gavana huyo akaandika barua kwa Khalifah Harun Rashid na 
kumuelezea kua ‘Sina nguvu juu ya mtu huyu kwani ni mwenye uwezo wa 
kushinda kwa ukali wa ulimi wake kuliko mpiganaji anavyoeza kushinda 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









435 

kutokana na kutumia upanga wake’. Barua ambayo ilisababisha Imam A1 Shafi’i 
akamatwe, pamoja na watuhumuiwa wengine na kupelekwa Iraq chini ya ulinzi kwa 
ajili ya kuhukumiwa. 

MAISHA YAIMAM AL SHAFI’I NCHINIIRAQ (184-186 Al Hijr) 

Baada ya Imam A1 Shafi’i kufikishwa katika mji wa A1 Raqqa, Iraq. Khalifah Harun 
Rashid aliitisha jopo la washauri ili kuhukumu kesi hiyo, na mmoja kati ya washauri 
hao alikuwemo Muhammad Ibn Hasan mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa ambae 
pia alisoma kwa Imam Malik. Wakati huo Muhammad Ibn Hasan alikua Mwanafiqh 
Mkuu wa Khalifah, hivyo akamtetea na kusema kua Imam A1 Shafi’i ni mtu mwenye 
I’lm ya hali ya juu na muadilifu kwani walisoma pamoja kwa Imam Malik na 
haiwezekani kua ni miongoni mwa waasi, hivyo jopo hilo likajadiliana na baadae 
Imam A1 Shafi’i akaitwa na akajitetea hadi Harun A1 Rashid akaridhika na 
kumwachia huru na pia akampa pesa kama fidia kutokana na kutuhumiwa bila ya 
kufanya makosa, na watuhumiwa wengine walionekana na makosa na wakapewa 
adhabu ya kifo. Baada ya kuachiwa huru Imam A1 Shafi’i alizichukua zile pesa zote 
akazigawa na kuzitolea sadaqa kwa maskini bila kubakisha hata dinar moja mfukoni 
mwake. 

Imam A1 Shafi’i akabakia Baghdad na akawa anaishi kwa Muhammad Ibn Hasan 
jambo ambalo lilimsaidia sana Imam A1 Shafi’i kwani kwa wakati huu alipata nafasi 
ya kuisoma kwa undani zaid Fiqh ya Imam Abu Hanifa kupitia kwa vitabu na I ’lm 
ya Muhammad Ibn Hasan na Muhammad Ibn Shayban ambao walikua ni Mujtahid 
wa Madhhab ya Hanafi na pia akasoma kwa Waki Ibn Jarrah, Hammad Ibn Usama 
na Abd A1 Wahab Ibn Abd al Majid. Alikua akifanya nao mijadala mbalimbali ya 
kidini na kuhojiana katika kuelimishana na kutatua maswali mbalimbali ya ki Fiqh 
yatokanayo na utofauti baina ya Fiqh ya Imam Malik na Imam Abu Hanifa. Al- 
Shafi'i aliukubali ubora wa misingi ya Fiqh ya Imam Abu Hanifa kwa kauli yake 
maarufu isemayo: ‘Watu wote ni watoto wa Abu Hanifa katika Fiqh.’ 

Imam A1 Shafi’i alisema ‘Sikuwahi kufanya mahojiano na mtu yeyote bila ya 
kuomba Dua: Ya Allah! uoneshe ukweli moyo wake na ulimi wake, ili ikiwa 
mimi ni mkweli anifuate na ikiwa yeye ni mkweli basi nimfuate’. Maisha 
aliyoishi katika maeneo mengi yenye wataalamu tofauti wa Flm yalimfanya, Imam 
A1 Shafi’i kua mtaalamu wa Hadith ambazo hazijulikani Makkah, Madinah wala 
Yemen na pia kua mtaalamu wa Fiqh, Mantiq, Firasa na Tofauti za Wanazuoni wa 
Madinah kwa Imam Malik, Wanazuoni wa Iraq kwa Imam Abu Hanifa na pia Fiqh 
ya Wanazuoni wa Yemen. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








436 


MAISHA YAIMAM AL SHAFI’I ALIPORUDI MAKKAH (186-195 Al Hijr) 


Imam A1 Shafi’i alikaa Iraq hadi mwaka 186 Al Hijr, kisha akaamua kuondoka na 
kuelekea Harran, Syria na kisha Makkah ambako alikaa hadi mwaka 195 Al Hijr, 
katika kipindi hiki Imam A1 Shafi’i alikua akitoa I’lm katika msikiti wa Makkah, 
lakini safari hii akiwa na msimamo tofauti K \Fiqh na ule aliokua nao mwanzo baada 
ya kutoka Madinah kwa Imam Malik. Kwani alikua amepata muangaza ambao 
ulimuonesha baadhi ya kasoro zilikowepo katika Fiqh ya Imam Malik na pia katika 
Fiqh ya Imam Abu Hanifa, kitu ambacho kiliwavutiwa wafuasi wengi akiwemo 
Ahmad Ibn Hanbal ambae wakati huo alitembelea mji wa Makkah katika moja ya 
harakati za kuhiji na kutafuta I’lm akiwa na rafiki yake aitwae Is-haq Ibn Rahaweh 
ambaye baada ya kumsikiliza Imam A1 Shafi’i bila ya kumjua aliuliza ‘Jee tuache 
knmsi ki liza Sufyan Ibn Uyaynah na badala yake tumsikilize kijana huyu?’ 
ambapo Ahmad Ibn Hanbal akajibu ‘Ukiukosa uwezo wa kufikiri wa kijana huyu 
wa Ki Quraysh, basi huwezi kuupata sehemu nyengine yeyote ile, lakini ukiikosa 
Hadith kutoka kwa Mwanazuoni wa hali ya juu unaweza ukaipata Hadith hiyo 
hiyo kwa Mwanazuoni wa chini.’ Huo ulikua ndio mwanzo wa kijana Ahmad Ibn 
Hanbal kuona na kuvutiwa na uwezo mkubwa wa I’lm aliokua nao kijana ambae 
Allah Suhhanahu wa Ta ’ala alikwisha muandikia kua baadae atakua ni rafiki yake 
mkubwa na pia ni mwalimu wake mkuu. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal anasema, ‘A1 Shafi’i ni Hujjat (uthibitisho) wa lugha ya 
kiarabu’ na akasema Mwanazuoni mkubwa A1 Karabisi aliewahi kuishi wakati wa 
Imam A1 Shafi’i kua ‘Sikuwahi kuona darsa nzuri na yenye busara kama ya A1 
Shafi’i, katika darsa yake walikua wakihudhuria watu wenye I’lm ya Hadith , 
Fiqh na Mashairi pia, na walikua wakimtembelea na wakisikiliza darsa zake 
katika fani zote’. 

Abu Ubayd A1 Qasim Ibn Salam alisema ‘Ikiwa ufaham wa Taifa zima uwekwe 
pamoja, basi ufaham wa Imam A1 Shafi’i ungeliufunika ufaham huo’. Anasema 
Imam Bayhaqi, kutoka kwa Ibn Hisham kua: ‘Nilikua nimekaa na Imam A1 Shafi’i 
mda mrefu na kamwe sikuwahi kumsikia akizungumza bila kutumia maneno 
ambayo yana umakini na ufasaha wa lugha ya kiarabu’. 


Anasema Imam Bayhaqi kua amesema A1 Hasan Ibn Muhammad A1 Zafarani kua: 

‘Kuna kundi la Mabedui ambalo lilikua likija hujitenga na kukaa pembeni 
kusikiliza darsa za Imam A1 Shafi’i. Siku moja nilimwambia kiongozi wao ‘Ah! 
Nyinyi hamvutiwi na mambo ya I’lm ya dini lakini inashangaza kuona kua 
mnakuja na kukaa pamoja nasi, Jee hua mnafuata nini?”, Bedui huyo Akanijibu 
‘Tunafuata utamu wa lugha anayoitumia A1 Imam A1 Shafi’i’. 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








437 


Imam A1 Shafi’i alikua ni mtu ambae anaeshikamana na Qur’an na Hadith katika 
maisha yake. Anasema Ahmad Ibn Hanbal kua ‘Sikuwahi kumuona yeyote yule 
ambae anashikamana na Hadith kama Imam A1 Shafi’i, hamna aliempita 
katika kuandika Hadith katika kitabu’. Hii inamaanisha kua Al-Shafi'i alikua ana 
ufahamu mkubwa wa Hadith ambao pia Ah mad Ibn Hanbal alikua akiutafuta. 
Ahmad Ibn Hanbal anasema ‘Fiqli ni chachc sana miongoni mwa Wanazuoni wa 
Haditii. Yaani inawezekana mtu akawa na ufahamu wa Fiqh bila ya kua na mwana 
Fiqh kwani Sufyan Ibn Uyayna mwenyewe alikuwa akiwaelekeza watu kwa A1 
Shafi'i katika mambo ya Tafsir na Fatwa. 

Abu Na'im A1 Haafidh anasema ‘Nimemsikia Suleiman Ibn Ahmad akisema: 
‘Nimemsikia Ahmad Ibn Muhammad bint Shafi'i akisema: ‘Ilikuwa vikao vya 
Fatwa kwenye Msikiti wa Makka, kwanza vilifanyika chini ya Abd Allah Ibn 
‘Abbas, kisha vikawa chini ya Ataa Ibn Rabaah, kisha Abdulla Ibn Jarah, kisha 
vikawa chini ya Muslim Ibn Khalid, kisha Said Ibn Salim, na baada yake vikao 
hivyo vikawa chini ya kijana Muhammad Ibn Idris A1 Shafi'i.’ 

Siku moja mtu mmoja alimuuliza Imam A1 Shafi’i swali, na Imam A1 Shafi’i 
akaanza kulijibu kutokana na Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam inayotoa hukmu na jawabu la swali hilo, yule mtu akamwambia Imam A1 
Shafi’i ‘Mimi nataka nijue mtazamo wako wewe unaonaje kuhusu jambo hili’. 
Pale pale Imam A1 Shafi’i alibadilika rangi ya uso wake na kusema ‘Jee ni sehemu 
gani ya ardhi au mbigu itakayokubali kunisitiri mimi ikiwa nitashauri kitu 
ambacho Nabii Muhammad Salallahu A ’laylii wa Saiam ahshauri na mimi 
nikashauri vyenginevyo?’. 

Mmoja katika wanafunzi wa Imam A1 Shafi’i anasema ‘Kila Mwanazuoni hukupa 
Flm zaid pale unaposoma vitabu vyake kuliko anapokusomesha uso kwa uso, 
isipokua A1 Shafi’i ambae ukikaa nae uso kwa uso unapata zaid kuliko 
unaposoma vitabu vyake’. 

Unapoangalia na kusoma vitabu vya Imam A1 Shafi’i utauona ukubwa wa I’lm na 
uwezo aliokua nao katika kufafanua kwa kina na kuweka wazi mambo mbalimbali 
na hapo utajiuliza ikiwa kwa maandishi tu anakupa ufahamu wa kina kiasi hiki jee 
hiyo uso kwa uso ambayo wanafunzi wake hufaham zaid kusoma vitabu vyake 


itakuaje? 



AL MliSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








438 


TOFAUTI BAINA YA IMAM AL SHAFI’I NA MAIMAM 

WALIOMTANGULIA. 

Imam A1 Shafi aliona utofauti uliokuwepo baina ya Maimamu waliomtangulia. 

Kama inavyoonekana katika utambulisho wa kitabu chake A1 Umm kua: 

1. Skuli za Madhhab ya hnam Malik na hnam Abu Hanifa wanazikubali na 
kuzitumia baadhi ya Hadith Mursal na Hadith Munkati ambazo japo hua hazina 
misingi na zinagongana na Sunnah. Kwa hivyo Imam A1 Shafi’i alikataa 
kuzikubali Mursal Hadith. 

2. Aligundua kua Wanazuoni waliopita, hawakuweka kanuni yeyote yenye 
msimamo katika kutafuta uthibitisho wa ushahidi pale inapotokea upingano wa 
ushahidi wa aina mbili ambao huenda ukailinda Ijtihad kutoka katika kukosea. 
Hivyo Imam A1 Shafi’i akalipa kipaumbele jambo hili katika kazi yake. 

3. Aligundua kua baadhi ya Hadith Sahih zilikua hazijulikani na wana Fiqh wa 
Tabi’ina, hivyo mara nyingi Ijtihad, ilikua ikipingana na Hadith Sahih, hata 
hivyo pale arnbapo Wanazuoni waliopita walipojua kuhusu Hadith Sahih 
ambayo ilikua inapingana na Fatwa za Wanazuoni wa mwanzo, basi walikua 
hawaziachi Fatwa za wale waliopita. Wakisema kua Hadith hizo zilikua 
zikienda kinyume na Madhhab yao, hivyo lazima kutakua kuna makosa kwani 
zilikataliwa na waliotangulia, kutokana na hili Imam A1 Shafi’i alitoa hoja ya 
kua, tufuate kanuni za walioptia, lakini sio kwa kuwaiga wao tu, Kwani kanuni 
zao zilikua, inapotokea tatizo jipya linalotaka ufumbuzi, walikua huangalia 
Hadith kuhusu jambo hilo, na kama hawakulikuta basi watatumia mantiki na 
njia nyengine. Lakini hawakufunga milango ya Ijtihad yao ya kukubali Hadith, 
bali wakipata Hadith inayopinga Ijtihad yao ya rai, huiacha Ijtihad yao na 
kufuata Hadith. Hivyo, Imam A1 Shafi’i anatoa hoja ya kua kama ikiwa wao 
walikua wakielezea wazi kasoro ya Hadith, haitokua haki kuchukulia kua 
hawakulikubali hilo kutokana na kosa la Hadith hiyo. 

4. Wakati wa Imam A1 Shafi’i kauli zote za Masahaba ( Athari ) zilikua 
zimekusanywa. Akaona nyingi kati ya kauli hizo zinapingana zenyewe kwa 
zenyewe, akafanya utafiti na kuona kua kauli nyingi pia zilikua zikipingana na 
Hadith Sahih. Sababu kubwa ni kua walikua hawazijui Hadith hizo Sahih, 
Akagundua kua katika hali kama hiyo Wanazuoni waliopita waliamua kuziacha 
Athari na kufuata Hadith Sahih. Hivyo Imam A1 Shafi’i akaamua kufuata njia 
hiyo hiyo akisema kua Masahaba ni Bani Adam kama sisi. 

5. Aligundua kua baadhi ya Wanafi'g/z walikua wakichanganya Rai na Qiyas, 
ambapo Sharia ’h inapinga Rai na imeruhusu Qiyas, Akimaanisha kua, kwa Rai 
huzingatia uchunguzi potovu au mantiki au dhana kama ni msingi wa kanuni ya 
Sharia ’h, na kwake yeye Qiyas ni kutumia akili katika hukmu ya kitu ambacho 



AL MllSTAKSHlF ABI, MAiNAL DAiNAH 









439 

kimo katika vitabu na katika msingi wa kutoa hukmu ya kitu chengine. Aliipinga 
Rai kabisa na akasema kuhusu htihsan kua yule anaefanya Istihsan anataka kua 
ni muweka Sharia ’h. 

Imam A1 Shafi’i aliandika kitabu kinachoitwa Khilaf Al Malik, kinachozungumzia 
khitilafu za ki Fiqh zilizomo katika Madhhab ya Imam Malik na kisha akaandika 
chengine kiitwacho Khilaf Al Iraqiyin, kinachozungumzia khitilafu za ki Fiqh 
zilizomo katika Madhhab ya Imam Abu Hanifa. Jambo ambalo lilimfanya awe 
mwanzilishi wa Skuli ya tatu katika Madhhab ya Ahlu Sunnah wal Jamaa na kuweka 
wazi Sharia ’h na misingi ya kufuata katika kutafuta ufiimbuzi wa maswali ya Fiqhi 
unaoitwa Usul ul Fiqh. Imam A1 Shafi’i alikaa kwa mda mrefu katika mji wa 
Makkah na baadae akaamua kurudi tena Iraq. 

WANAFUNZI WAKUBWA WA IMAM AL SHAFI’I ALIOWAACHA 
MAKKAH. 

1. Abu Bakr Al-Hamidi, Ibn A’bd Allah A1 Zubair Al-Makki. 

2. Abu Wahid Musa Ibn 'Ali al-Jarud Al-Makki. 

3. Abu Is-hak Ibrahim Ibn Muhammad Ibn al 'Abbas Ibn' Uthman Ibn Shafi 'Al- 
Muttalibi 

4. Abu Bakr Muhammad Ibn Idris. 


MAISHA 

YAIMAM AL SHAFI 

’I ALIPORUDI BAGHDAD (195-199 Al Hijr) 

Alipofika Iraq ilikua mwaka 195 Al Hijr, safari hii akiwa na upeo mkubwa zaid 


katika I’lm ambapo Wanazuoni wote walimkubali na kuwa chini ya mwamvuli wa 
I’lm yake. Katika kipindi hiki ndio Ahmad Ibn Hanbal na Is-haq Ibn Rawaeh ambae 
ndie mwalimu wake Imam Bukhari wakajiunga nae ili kupata I’lm zaid kutoka 
kwake. Siku moja Yahya Ibn Ma’in alishangaa baada ya kumuona Ahmad Ibn 
Hanbal amesimama chini ya Imam A1 Shafi’i akiwa amezuia vikanyagio vya farasi 
wakati Imam A1 Shafi’i akiwa amekaa juu ya farasi, hapo Ahmad Ibn Hanbal 
akamwambia Yahya ‘Ukiwa unataka kusoma Fiqh, njoo umzuilie kikanyagio 
chengine’ (Ibn Abdul Barr katika Al-Intiqa r ) 

Siku moja pia Ahmad Ibn Hanbal alimkataza Yahya Ibn Mai’n ambae alikua 
akimkosoa Imam A1 Shafi’i na kumwambia ‘Macho yako hayajawahi kuona mtu 
kama A1 Shafi’i, na hujui wala hufaham, Ewe Abu Zakaria maana ya maneno 
ya A1 Shafi’i, na yule asiekifaham kitu, hukipinga! ’(Jbn Abdul Barr katika Al- 
Intiqa). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









440 

A1 Za'farani anasema, Imam A1 Shafi’i alipokua Baghdad mwaka 195 AlHijr alikua 
akipaka hina ndevu zake. Kila baada ya Salat Al Fajr hnam Shafi'i alikua 
akisomesha wanafunzi wake Qur’an na Tafsir na Wanazuoni wengine walikua 
wakikaa na kusoma kutoka kwake. Mara tu baada kuchomoza jua wanafunzi wa 
Hadith huingia na wa Tafsir huondoka baada ya hapo huingia wanafunzi wa Tafsir 
na ufanunuzi wa Hadith, ambao hufuatiwa na utafiti wa kifalsafa (kalam) na halafu 
hufuatia wanafunzi wa Fiqh kabla ya adhuhuri. Hivyo Imam A1 Shafi’i hukaa zaid 
ya masaa sita akisomesha na kutoa Flm tofauti alizokua nazo kwa wanafunzi 
mbalimbali. 

Imam A1 Shafi’i na Ahmad Ibn Hanbal walikua mwalimu na mwanafunzi wake na 
pia walikua ni marafiki wakubwa sana. Ahmad Ibn Hanbal alikua akimpenda na 
kumsifu sana Imam A1 Shafi’i kutokana na utukufu wake na Flm ya hali ya juu na 
Taqwa aliyokua nayo. Siku moja Ahmad Ibn Hanbal alimualika Imam A1 Shafi’i 
nyumbani kwake, wakala chakula cha usiku na Imam A1 Shafi’i akala hadi akashiba 
halafu akaenda kupumzika katika chumba cha wageni. 

Siku ya pili asubuhi mke wa Ahmad Ibn Hanbal akauliza ‘Ya Ahmad! Kweli huyu 
ndie yule A1 Shafi’i ambae kila siku unanisifia?’ Ahmad Ibn Hanbal akajibu 
‘Naam, ndie mwenyewe!’ Mke wa Ahmad Ibn Hanbal akajibu Mmeona mambo 
matatu ambayo yanatia madoa katika sifa zake unazompa! Kwanza, 
tulipomkaribisha chakula alikula sana! Pili alipoenda kulala chumba cha 
wageni alilala bila kusali Tahajud! Tatu aliposali pamoja nasi sala ya alfajiri, 
ahsali bila ya kutia udhu! Sasa jee kweli huyu ndio yule umsifiae? Mbona 
anaonekana ana kasoro kasoro’. Hivyo Ahmad Ibn Hanbal ikambidi amfuate 
Imam A1 Shafi’i amuulize kuhusu hayo mambo matatu imekuaje? 

Imam A1 Shafi’i akamuelezea Ahmad Ibn Hanbal kama vile baba 
anavyomfahamisha mtoto wake na kumwambia ‘Ya Ahmad! Nimekula hadi 
nikashiba kwa sababu nilijua kua chakula chako ni cha halah, na wewe ni mtu 
mwema na mkarimu, chakula cha mtu alie karimu ni Dawa na chakula cha mtu 
bakhili hudhuru kwani kina maradhi, hivyo nilikula sana si kwa sababu nishibe 
bali nilikula sana ili niondoe maradhi mwilini mwangu. 

Na sikusah sala ya Tahajud kwa sababu nilipoingia chumbani nilikuta Qur’an 
na vitabu vya Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam vimejaa 
tele mbele yangu, hivyo sikupata wakati wa kusali wala kulala kwani nilisoma 
na kupata majibu ya Fatwa 72 ambazo zitawanufaisha Waislam. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








441 

Na kuhusu Salat Alfajir, sikutia udhu kwa sababu sikuwahi kulala hivyo 
haikuwa na haja ya kutia udhu, nilisali na udhu wangu niliosalia jana Salat al 

Isha. ’ Majibu haya yalimridhisha na kumtosheleza Ahmad Ibn Hanbal.. 

Anasema Imam Ahmad Ibn Hanbal, ‘Sikuweza kufaham Al Nasikh wal Mansukh 
hadi pale niliposomeshwa na Imam A1 Shafi’i’. 

Al Nasikh wa Mansukh maana yake kitu kimoja kukibatilisha chengine kama vile 
aya moja ya Qur’an kuibatilisha aya au Hadith moja kuibatilisha Hadith nyengine. 
Ibn Dunya anasema ‘Nimemsikia, Abu Bakr A1 Khallad akisema ‘Nimemsikia 
Ibn Mahdi akisema ninaomba katika kila mwishoni mwa sala yangu 
kumuombea A1 Shafi’i ”. 

Katika kipindi fulani mji wa Iraq kulitokezea na majadiliano na malumbano 
makubwa baina ya wafuasi wa Madhhab Abu Hanifa na wafuasi wa Imam Malik, 
hivyo Imam A1 Shafi’i akajikuta yuko katikati ya mabishano hayo baada ya 
kuombwa na Abdul Rahman Ibn Mahdi Ibn Hasan A1 Ambari aandike kitabu 
kinachoelezea kuhusu Sharia’h ya Kiislam au Fiqh, hivyo Imam A1 Shafi’i 
akamuandikia ktabu kiitwacho Al Risala na kumpelekea. 

AL RISALA MIN USUL UL FIQH YAIMAM AL SHAFI’I 

Neno Ar Risalah maana yake ni ‘Barua au Ujumbe’ kitabu hiki kinaelezea masuala 
mbalimbali ya ki Fiqh. Ar Risala kilikua kitabu cha kwanza cha Usul ul Fiqh - Asili 
au Chanzo cha Fiqh kuandikwa na Mwanafiqh wakati wa uhai wake, kwani ilikua 
hamna kitabu kilichokua kikizungumzia kuhusu Usul ul Fiqh, kitabu hiki kilimpatia 
Imam A1 Shafi’i jina la ‘Baba wa Usul ul Fiqh ’ 

Imam A1 Shafi’i alikiandika kitabu hiki katika njia ya kuelimisha, njia ya mahojiano 
na kwa maswali na majibu kikielezea Asili ya Fiqh; Ni nini Sharia’hl Sharia’h 
inatokana na vyanzo gani vya msingi? Vipi unaweza kuipata Sharia ’hl vipi 
inawezekana kusuluhisha tofauti zilizomo ndani ya vyanzo vya msingi wa Sharia ’hl 
Inawezekana vipi kuweka Shar’iah mpya? Vipi inawezekana kuibatilisha Sharia’h 
ya zamani? Ar Risala ya Imam A1 Shafi’i inayajibu maswali hayo na mengineyo na 
kuelezea kwa mifano, na kwa Sharia ’h za lugha ya kiarabu, kwa kupata faida zaidi 
tuangalie kwa juu juu jinsi Imam A1 Shafi’i alivyoipanga Al Risala. 



AL MIISTAKS HI F ABIJ MANAL DANAH 








442 


MPANGILIO WA A L RISALA YAIMAM AL SHAFI’I. 


A1 Imam al Shafi'i alikianza kitabua chake cha A1 Risalah kwa kuelezea hali 
waliyokua nayo Bani Adam kabla ya kuja Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, kua walikua wamegawika katika makundi mawili: 


1. Ahl al Kitab ‘Watu wa Kitabu’; au wafuasi walioteremshiwa vitabu na 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala na wakayabadilisha maandiko yake. Watu 
hawa wametumbukia kwenye kufuru na pia wakajaribu kuchanganya 
upotovu wao na ukweli walioshushiwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 

2. Mushrikun na Kafirun, wale ambao wanaabudu masanamu badala ya 
kumuabudu Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 


Kisha hnam al Shafi'i akaendelea kwa kusema kua Allah amewaokoa Bani Adam 
kwa kuwatumia Mtume wa mwisho, na kumshushia kitabu chake, ili kiwaokoe 
kutoka katika upofu uliojaa kuifu na kuingia katika nuru ya uongofu: 




>Jl^ 






Wa-innahu lakitabun AAazeezun; La ya/teehi albatilu min bayni yadayhi wala 
min khalfihi tanzeelun min hakeemin hameedin (Surat Fusilat 41:41-42). 


Tafsir: Na kwa kwa hakika, (hiki) ni kitabu kitakatifu, hakuna uongo unaoweza 
kuingia iwe kwa uwazi au kwa kificho. (kwani) kimeshushwa na kutoka kwa 
mwenye wingi wa hikma na mwenye kustahiki sifa zote njema. 


Kisha, Imam al Shafi'i akaelezea cheo cha Qur’an katika Uislam na uzito wa kauli 
zake kuhusu nini Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameamrisha na nini amekataza, ni vipi 
Bani Adarn anatakiwa amuabudu Mola wake, Malipo ya wale watakaomtii, Adhabu 
za wale watakaomuasi na jinsi alivyowaonya kwa kuwatolea mifano ya Fladith za 
watu waliotangulia. 


Kisha, Imam al Shafi'i akawaelezea wale wanaotafuta 1 ’lm ya Kiislam, kua wasome 
lugha ya kiarabu hususan sayansi ya utaalamu wa lugha iliotumika katika Qur ’an na 
Sunnah, kwani ili kufahamu Qur ’an na Sunnah unatakiwa ujue zaid ya kuzungumza 
kwa kiarabu, katika sehemu hii Imam al Shafi'i anazungumzia vyanzo vya tofauti 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








443 


katika mitazamo tofauti ambayo inatokana na lugha. Na akagusia maumbile ya lugha 
ya kiarabu ya Qur’an na Sunnah ambayo ni maumbile ya kiarabu ya dini ya Kiislam. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala anaelezea maumbile ya Qur’an kama ‘Qur’an ya 
kiarabu’ kama alivyosema: 



Waka dha lika anzalnahu hukman AAarabiyyan (Surat Ar Rad 13: 37) 

Tafsir Na kadhalika tukaishusha Qur’an iwe Hukmu (yenye mamlaka kwa 
Kiarabu). 

Hivyo, ufahamu wa Qur’an na dini yote ya Kiislam unahitaji ufahamu wa lugha ya 
kiarabu. Imam A1 Imam Shafi'i anatilia mkazo hili pale aliposema: ‘Kila Muislam 
anawajibu wa kujifunza lugha ya kiarabu kwa juhudi zake zote, ili aweze 
kutamka shahada kwa lugha hiyo’ Hamna Mola anaestahiki kuabudiwa 
isipokua Allah, na Muhammad ni mtume wake’, na pia kutamka yale yalio 
wajibu juu yake kama takbir, yale aliyoamrishwa, tasbih, tashahhud na 
mengineyo’(Ar Risala ukurasa wa 93). 

Hebu tujiulize kwa nini Imam A1 Shafi’i akatilia mkazo kujifunza lugha ya kiarabu? 
Jawabu liko wazi pale tunapoangalia maneno ya Qur’an kua maumbile ya lugha ya 
kiarabu hayawezi kutenganishwa na dini, lugha ya kiarabu inatumika katika kila 
kitendo cha Ibada na sehemu zote zinazoweza kufikirika za dini ya kiislamu. Hivyo 
Muislam anatakiwa ajifunze kiarabu sio tu kwa ajili ya kufanya Ibada bali pia 
kuifahamu dini yake kwa undani zaidi, kwani haiwezekani kuufahamu Uislam vizuri 
zaid bila ya kufahamu lugha ya kiarabu. Hivyo Waislam tunatakiwa tutilie mkazo 
kujifunza lugha ya kiarabu. 

Mwishoni wa utangulizi wa A1 Risalah Imam A1 Shafi'i akasema: ‘Hamna tatizo 
ambalo litakalomtokezea mfuasi yeyote yule wa Dini ya Allah Subhanah wa 
Ta’ala, isipokua kutakua na muongozo ndani ya kitabu cha Allah Subhanahu 
wa Ta’ala kumuelekeza katika njia iliyo sahih, kwani Allah Subhanahu wa 
Ta’ala amaesema: 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








444 


jJb jj-Jl (J,} oLsJJaJl ^ ^jLJI ^>tx5 dJjJj 

-00 ^ 

jjj-*Jl J^ljo (iJi 



Alif-lam-ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija alnnasa mina alrfMAulumati 
ila alnnoori bi-idhni rabbihim ila sirati alAAazeezi alhameedi (,Surat Ibrahim 
14:1). 


Tafsir Alif-lam-ra (Hiki ni) Kitabu tumekuteremshia wewe, iii uwaongoze Bani 
Adam kutoka katika dhulma (kiza) kuwaingiza katika nuru, kwa ruhusa ya Mola 
wao, katika njia ya ntwenye wingi wa utukufu, na mstahiki wa sifa zote njema. 

Na kisha akasema: 

(^i jjr* L /'Ldl LTrfl j^JJl D4i 

Waanzalna ilayka al dhdh ikra litubayyina lilnnasi ma nuzzila ilayhim 
walaAAallahum yatafakkaroona (Surat An Nahl 16:44). 

Tafsir: Na tumekushuhia ukumbusho, ili uwaelezee wazi Bani Adam kile tulicho 
washushia, ili wawe ni wenye kutafakkar. 

Na pia: 


ljl-jj ob^Jl iji-JLP LJjJJi 


Wanazzalna AAalayka alkitaba tibyanan likulli shay-in wahudan warahmatan 
wabushra lilmuslimeena. (Surat An Nahl 16:89). 

Tafsir : Na tumekuteremshia kitabu kama ufafanuo wa kila kitu, na kama 
muongozo, na rehma na kuwabashiria wema Waislamu. 

Na pia: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










445 




Waka dha lika awhayna ilayka roohan min amrina ma kunta tadree ma alkitabu 
wala al-eemanu walakin jaAAalnahu nooran nahdee bihi man nashao min 
AAibadina wa-innaka latahdee ila siratin mustaqeemin. (Surat Ash Shuraa 
42:52). 

Tafsir. Na kadhalika, tumekushushia (wewe Muhammad) muongozo wa amri 
yetu. Hukujua wewe ni nini kitabu wala ni nini Iman, Lakini tumeijaalia (Qur ’an) 
iwe nuru ambayo humuongoza tumtakae katika waja wetu, na Hakika 
utaongozwa katika njia iliyonyooka. 

Baada ya Utangulizi ikafiiatia Sura inayoclczca 4/ Bayan au Ubainisho wa Sharia ’h, 
kisha ukagaiwa katika Sura zinazoelezea dhumuni la Qur’an kuonesha mambo 
yenye umuhimu kisharia. Sura hizo zimegawika mara tano: 

1. Zile ambazo Allah Subhanahu wa Ta’ala amezielezea kua ni hukmu 
maalum zilizotolewa ambazo hazihitaji ufafanuzi zaid ya maana 
iliokusudiwa. Aina hii ya Al Bayan haihitaji kuwekwa wazi na chochote 
isipokua na Qur’an yenyewe. 

2. Zile ambazo Qur’an imetaja katika maandishi ambayo yanaweza 
kutafsiriwa kwa njia tofauti; na ambazo Sunnah inatoa ufafanuzi 
uliokusudiwa. 

3. Zile ambazo zimeelezwa wazi kua ni wajib, na ambazo Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kaelezea vipi, kwanini,wapi,kwa nani na wakati 
gani zitumike na wakati gani zisitumike. 

4. Zile ambazo zimelezewa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
lakini hazikutajwa katika Qur’an. Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameamrisha 
katika Qur’an kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi Wasalam atiiwe na 
hukmu zake zikubaliwe. Hivyo yale ambayo ameyasema Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam ameyasema kutokana na amri ya Allah 
Subhanah wa Ta ’ala. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








446 

5. Zile ambazo Allah Subhanahu wa Ta ’ala anataka viumbe wake wajaribu 
kufanya Ijtihad. Kutokana na ufahamu wa Imam A1 Shafi’i hii ni Qiyas, 
ambayo ni njia ya kupata hukmu kisheria kutokana na msingi wenye 
ushahidi ambao ufahamu na ufanisi unaotakiwa hutumika. 

Kisha Imam al Shafi'i akaendelea kufafanua aina tano hizo kila moja katika Sura 
yake, akatoa mifano na ushahidi katika kila aina anayoizungumzia. Al Risalah 
inazungumzia Sura zifuatazo pia: 

• Sura ya dhumuni kuu linalobainishwa ndani ya Qur ’an limekusudiwa kuwa 
ni la Ujumla ( Amm-Kwa watu wote), lakini lina Upekee Maalum {Khass- 
Kwa watu Maalurn). 

• Sura ya dhumuni kuu la dhahir la Qur ’an ambalo ndani yake ni la Ujumla 
na la Kipekee. 

• Sura ya dhumuni kuu la dhahir la Qur’an ambalo linaonekana kua ni la 
Ujumla lakini limekusudiwa maalum liwe la Kipekee. 

• Sura ya Al Bayan katika Qur’an, kwa njia ambayo imefafanuliwa kwa 
upana. 

• Sura ya Al Bayan katika Qur’an kwa maneno ambayo yanaoneshea maana 
iliyojificha al Batin kuliko iliokua dhahir al Dhahir. 

• Sura ya Qur’an, kua imeshushwa kama kwa Ujumla lakini Sunnah 
inaonesha imekusudiwa maalum kwa Upekee. 

Katika Sura zilizotajwa juu Imam al Shafi'i anafafanua kukubalika kwa Sunnah 
kama ushahidi na mamlaka yake katika dini. Kwa sababu hiyo akazungumzia Sura 
zifuatazo pia: 

• Wajibu uliowekwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala kufuata Sunnah za 
Mtume wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

• Amri za Allah Subhanahu wa Ta ’ala zinazotuamrisha kumtii Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam zinajumlisha na utiifu kwa Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala na zimcamrishwa kwa kujitegemea. 

• Mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta ’ala ametuamrisha kuyatii kwa 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

• Vipi Allah Subhanahu wa Ta’ala ameweka wazi kua Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam aliwajibika kufuata kile alichoshushiwa na kutii 
amri alizoamrishwa. Na kua Allah Subhanahu wa Ta ’ala atamuongoza 
yeyote yule atakaemfuata. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








447 


Katika Sura hii, Imam A1 Shafi'i anathibitisha kua sehemu ya Sunnah ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam inasimamia na inahusiana na Qur ’an, lakini 
sehemu nyengine zimeelezea mambo ambayo hayana uhusiano wa maandiko katika 
Qur’an. 

Imam A1 Shafi'i alionesha pia kua Sunnah inajitegemea na haitegemei Qur’an, na 
akanukuu ushahidi kuwadhihirishia wale wasiokubaliana nae katika jambo hilo kwa 
kusema: ‘Nitaelezea kuhusu kile ambacho nimeshasema kuhusu Sunnah, kama 
ikiwa inaihusisha Qur’an au inatupa maelekezo zaidi katika kutoa hukmu za 
mambo ambayo hayakutajwa ndani yake; na hili htaelezea kile nilichokwisha 
zungumzia hapo juu, Inshaallah, kwanza nitazungumzia kuhusu Sunnah kwa 
kutegemeana na kitabu cha Allah, kwa kuangalia njia za kupunguza hoja, 
katika mada inayohusiana na Sumtah na ubatilishwaji Al Nasikh na 
kilichobatilishwa Al Mansukh katika aya za Qur’an. 

Baada ya hapo, nitataja; Mambo ya Fardh yaliyoainishwa ndani ya Qur’an na 
Sunnah, kuhusu mambo hayo; Mambo yaliyofardhishwa kwa Ujumla ambayo 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salant ameyafanya ya kipekee 
kutokana na uainisho wa maelezo yake, kuhusu kipekee kivipi na wakati gani; 
Maandiko ya Ujumla ambayo yamekusudiwa kua ya Ujumla, na maandiko ya 
Ujumla ambayo yamekusudiwa kua ya Upekee; na mwisho, Sunnah za Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salant ambazo hazina mamlaka ya 
kimaandiko kutoka katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta’ala.’ 

Baadae inafuata Sura inayozungumzia Asili ya Al Nasikh wal Mansukh ambayo 
inaelezea kua Allah Suhhanahu wa Ta ’ala ametumia ubatilisho ili kurahisisha 
Sharia ’h iwe nyepesi. Ukiangalia sura hii, itaingia akilini kwako tofauti baina ya 
vitabu vya dini vilivyotangulia na Qur’an. Ndani ya Qur’an na Sunnah kuna sehemu 
ambazo maneno ya zamani yamebatilishwa na maneno mapya. Qur ’an iliteremshwa 
kwa kipindi cha miaka 23, hivyo baadhi ya amri zilishuka mwanzo kuliko nyengine, 
na hivyo zilibatilishwa na amri zilizoshuka baadae katika kushukua kwa Qur’an. 
Mmoja kati ya mifano aliyoigusia Imam A1 Shafi’i ni kuhusu Qiblah. Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala anasema: 




AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








448 


Sayaqoolu alssufahao mina alnnasi ma wallahum AAan Qiblahtihimu allatee 
kanoo AAalayha qul lillahi almashriqu waalmaghribu yahdee man yashao ila 
siratin mustaqeemin. (, SuratAl Baqara 2:142 ) 

Tafsir : ‘ Watasema wajinga (Makafir, Wanafiq, Mayahudi) miongoni mwa watu 
‘Ni kipi kilichowageuza kutoka katika Qiblah chao walichokua wakikielekea 
walipokua wakisali ’ Sema ewe Muhammad! ‘Allah ndie mmiliki wa Mashariki na 
Magharibi. Humuongoza amtakae katika njia iliyonyooka” 

Ayah hii inamanisha kua Waislam wakati wa kusali walikua wanaelekea Qiblah 
chengine na baadae muelekeo ukabadilishwa kuelekea Qiblah chengine ambacho 
kimetajwa katika aya inayofuatia: 




Qad nara taqalluba wajhika fee alssama-i falanuwalliyannaka Qiblatan 
tar dha ha fawalli wajhaka shatra almasjidi alharami ( Al-Baqarah 2: 144 ) 

Tafsir : ‘Kwa hakika! Tumeona muelekeo wa nyuso zenu kuelekea, Hakika 
tutakuelekezeni katika Qiblah ambacho kitakupendezesheni. Hivyo geuzeni nyuso 
zenu kuelekea Al Masjid Al Haram ’ 

Ayah hii imewafardhishia Waislam kusali na kuielekea Al Kabah, hivyo 
imeibatilisha amri iliyopita. 

hnam A1 Shafi’i ameonesha umuhimu wa kuwa na ushahidi unaonesha hukmu 
iliopita kubatilishwa na hukmu iliyofuata, na kwa kuangalia aya tu basi haitoshelezi 
kukuwekea wazi na kumfanya mtu aamue kua kuna batilisho. 

Imam A1 Shafi’i akaonesha katika Ar Risala kua ni aya ya Qur’an pekee ndio yenye 
uwezo wa kuibatilisha aya nyengine ya Qur’an, akitoa mifano mingi ikiwemo: 



AL MliSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








449 


otjjL d-oi ij 5. LaJ c^jJi JLs jjLlj LljIjT ^Lsj 

U« Sh £_jl ij| ^^JL) g. Laju aJJjI Ol ~i, jjSo LJ Ji aJJj jl Tjjsi jlP 

G& d£ 3i cli 


Wa-i dha tutla AAalayhim ayatuna bayyinatin qala alla dhi na la yarjoona 
liqaana i/ti biqur-anin ghayri h adha aw baddilhu qul ma yakoonu lee an 
obaddilahu min tilqa-i nafsee in attabiAAu illa ma yooha ilayya innee akhafu 
in AAasaytu rabbee AAa dha ba yawmin AAarf/nmin. ( Surat Yunus 10:15 ) 

Tafsir: ‘Na wanaposomewa aya zetu zilizowazi, wale ambao wasiotarajia kukutana 
nasi husema ‘Tuleteeni Qur’an nyengine badala ya hii au ibadilisheni’. Ewe 
Muliammad, sema: ‘Sio juu yangu kuibadilisha jinsi nitakavyo; mimi nnafuata 
kile nilichoteremshiwa, Hakika mimi nnakhofia ikiwa nitamuasi Mola wangu, 
adhabu ya siku ya kufufuliwa” 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala hakumpa uwezo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kuibadilisha Qur ’an kama anavyotaka yeye, bali amemuamrisha kufuata 
kile alichoteremshiwa, katika aya hiyo hapo juu, maneno yasemayo ‘Sio juu yangu 
kuibadilisha jinsi nitakavyo’, yanathibitisha kua ni Qur’an pekee ndio iwezayo 
kuibatilisha Qur’an. Hamna katika viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala awezae 
kukibatilisha kitabu chake. 

Uthibitisho wa hayo ni katika aya zifuatazo: 



Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na/ti bikhayrin minha aw mithliha alam 
taAAlam anna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun (Surat A Baqara 2:106 ) 


Tafsir : ‘Kwa kila aya tuliyoibatilisha ama kuisababisha isahaulike, basi tunaleta 
aya bora zaid yake au mithili yake. Jee hamjui kua Allah ni mwenye uwezo wa 
kila kitu? ’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









Na vile vile akasema: 


450 



Yamhoo Allahu ma yashao wayuthbitu waAAindahu ommu alkitabi ( Surat Ar 
Rad 13:39) 

Tafsir : Allah hubadilisha kile akitakacho, na huthibitisha; Yeye ndie mmiliki wa 
Ummu ul Kitab ’ 

Hata Hadith Mutawatir {Hadith ambayo imenukuliwa na idadi kubwa ya watu kiasi 
ya kua kutokana na idadi hiyo ya walionukuu haiwezekani kua wamekubaliana 
wadanganye wote kwa pamoja) haiwezi kuibatilisha aya ya Qur’an, na hii ni moja 
kati ya mahitimisho mengi yanayojifafanua ya Imam A1 Shafi’i. 

Imam A1 Shafi’i pia akatoa hukmu nyengine kua ni Sunnah tu ndio inaweza 
kuibatilisha Sunnah nyengine. Sunnah ni tofauti na vitu vyengine vinavyotokana na 
Bani Adam kwani yule anaefuata Sunnah, hufuata kutokana na kuamrishwa na 
Qur’an. Hivyo hakuna kitu chengine kinachotokana na Bani Adam kinachoweza 
kuibatilisha Sunnah. Ikiwa aya fulani ya Qur’an imeibatilisha Sunnah fulani, basi ni 
lazima iwepo Sunnah nyengine ambayo inathibitisha kubatilishwa kwa hiyo Sunnah 
nyengine. 

Anasema Imam A1 Shafi’i kua kuhusu kubatilishwa kuko wazi: ‘Ikiwa Allah 
Subhanah wa Ta’ala, alimshushia Mtume wake Salallahu A’layhi wa Salam, 
hukmu ambayo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ameitoa katika 
Sunnah tofauti na vile ilivyosema Qur’an, basi Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam bila ya kukawia angelitoa Sunnah nyengine ili kuthibitisha 
hukmu yeyote ile aliyotumiwa na Allah Subhanahu wa Ta’ala ’. ( AI-Risala ) 

Imam A1 Shafi’i kisha akaelezea inawezekana mtu akauliza swali; Jee kuna Sunnah 
ambayo imebatilishwa na Sunnah nyengine ambayo haijatufikia sisi?, ambapo 
akafafanua kua jambo hilo haliwezekani kutokea kwa sababu, ikiwa mtu 
atakua na mtizamo huo basi mtu huyo anaweza kuikataa Sunnah yote, kwa 
kudai kua imebatihshwa na pia hiyo iliyobatilisha bado haijatufikia sisi. Na kua 
pia si sahihi kudai kua Sunnah iliyobatilishwa imeshatufikia wakati 
iliyobatilisha haipo. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








451 


Baada ya hapo akaelezea Fardhi za Sala na ufafanuzi katika Qur’an na Sunnah 
kuhusu wale ambao wameruhusiwa kutosali, na wale ambao Sala zao hazikubaliwi 
kutokana na baadhi ya maasi ambayo huenda waliyafanya. 

Kisha Imam A1 Shafi'i akaandika yale yaliyobatilisha na yaliyobatilishwa ambayo 
yameoneshwa na Sunnah na Ijma 'a; 

• Ya Wajib ambayo Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameyaweka katika maandishi ya 
Qur’an, 

• Ya Wajib yaliyowekwa ndani ya maandishi ya Qur’an ambayo pia Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam ameyazungumzia ndani ya Sunnah. 

• Ya Wajib yaliyowekwa ndani ya maandishi ya Qur’an ambayo Sunnah 
imeyaonesha kua yamekususidwa kwa kitu maalum. 

• Ya Wajib kwa ujumla ambayo yako wazi kua ni wajib na ambayo Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ameelezea yafanywe vipi kama Sala, 
Hija, Zakah, idadi ya wake, wanawake ambao mwanamme haruhusiwi kuwaoa 
na vyakula vilivyoharamishwa. 

Katika Sura iliyofuata Imam A1 Shafi’i akazungumzia kasoro za Hadith na kuelezea 
kua kupingana kwa Hadith kunatokana na sababu mbali mbali. Akazielezea baadhi 
ya sababu hizo, kwa mfano kupingana kunaweza kutokea kwa sababu Hadith moja 
ilibatilishwa na Hadith nyengine au kwa sababu yalitokea makosa katika kunukuu 
Hadith. Akaelezea makosa ambayo yaliweza kusababisha kupingana kwa Hadith, 
na sababu nyengine zaid za kusababisha kupingana huko. Kisha akazungumzia 
mambo tofauti yaliyokatazwa na akaelezea kua baadhi ya Hadith zinazifafanua 
Hadith nyengine Imam A1 Shafi’i pia aliingiza Sura inayozungumzia I’lm, na 
kuelezea kua kuna aina mbili za I’Im. 

Ya kwanza ni ile I’lm ambayo ya kawaida ambayo kila mtu mzima mwenye akili 
anakua nayo. Aina yote ya I’Im hii inaweza kuonekena imetajwa katika maandishi 
ya Qur’an, na kila Muislam anajua kila kitu kuhusu I’lm hiyo kwa sababu 
imeshapitishwa kwa Mitume kwa kila kizazi kilichofuatia. Hamna kupingana 
kuhusu uhalisi wa I’lm hii, na kila mtu anakubaliana nayo. Hakika, maumbile ya 
I’Im hii ni kua haiwezi kua na makosa katika kuisambaza au kutafsir. 

Aina ya pili ya I’lm ni ile ambayo ina maelezo ya shina la majukumu, na sheria 
maalum zinazohusiana nayo. Hizi hazijatajwa katika maandishi ya Qur ’an, na nyingi 
zao hazikutajwa katika maandishi ya Sunnah, mbali na Hadith ambazo 
zimehadithiwa na mtu mmoja mmoja, Ahad. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








452 

Hivyo Imam A1 Shafi’i akatambulisha somo jipya, Hadith ya mtu mmoja, Khabar 
al Wahid. Imam al Shafi'i akaelezea nini maana ya neno hili, na masharti ambayo 
huonesha kua kama kweli Hadith au si kweli Hadith ni ya mhadithiaji mmoja. 
Tofauti baina ya ushahidi na kuHadithia (Shahadah na Riwaya), akayaelezea yale 
mambo ambayo yanaweza kukubalika kupitia kwa Hadith ya mtu mmoja na yale 
mambo ambayo hayakubaliki kwa Hadith ya mtu mmoja. 

Kisha Imam A1 Shafi’i akazungumzia mamlaka ya Khabr al Wahid, na kama Hadith 
hizo zinaweza kuchukuliwa kama ushahidi. Hitimisho lake, likiungwa mkono na kila 
hoja madhubuti, ni kua zinaweza kuchukuliwa. Miongoni mwa mifano hiyo ni 
pamoja na mfano wa Abd Allah Ibn Umar aliposema ‘Tulikua tukifanya 
mukhabara (kukodisha ardhi ya kilimo kutokana na makubaliano maalum an 
kugawana mavuno), tukiona hamna madhara ndani yake hadi pale [Rafii Ibn 
Khadij] aliposema kua Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam 
amekataza. Hivyo tukawacha kufanya hivyo kutokana na alivyosema [Rafii]’. 
Ingawa Ibn Umar alikua akipata faida kutokana na mukhabara, lakini hakuendelea 
tena kufanya hivyo baada ya kupata habari ya mtu anaeaminika kuhusiana na 
kukatazwa kwake na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Mfano mwengine muhimu ni kuhusiana na amri ya kubadilisha muelekeo wa Qiblah 
kutoka Jerusalem kuelekea Makkah. Amri iliwafikia watu wa Quba (Waislam wa 
mwanzo walioko katika mji wa Quba karibu na Madinah) na kutokana na Khabr al 
Wahid, habari ya mtu mmoja tu, basi bila kusita wakabadilisha muelekeo wa Qiblah 
na kuilekea Al Kaabah. Hivyo Imam A1 Shafi’i akafanikiwa katika kushinda hoja 
zote za waliokua wakimpinga kuhusu jambo hili. 

Kisha zikafuatia Sura Zifuatazo:- 

• Kuhusu al Ijma ’a: Maana yake na Mamlaka yake Kisharia. 

• Kuhusu al Qiyas: Maana yake na Maumbile yake, kuhitajika kwake, aina zake, 
na nani anaweza na asieweza kutumia Qiyas. 

• Kuhusu Ijtihad : Kwa nini kwanza ikategemea katika Qur’an, kisha katika 
Sunnah; na nini kinachangia Ijtihad kuwa sahih na kutokua sahih. 

• Kuhusu al Istihsan, Mapendekezo ya Mwana Sharia ’h ya kuwacha ushahidi 
dhaifu ulio wazi, na kuchukua ushahidi wenye nguvu uliofichika: Imam al 
Shafi'i alikua muangalifu katika kuelezea kua Muislam yeyote haruhusiwi 
kutumia al Istihsan ili kuenda kinyume na Hadith, au kutoa Fatwa ambayo 
haijategemea katika Qur’an, Sunnah, al Ijma’a au al Qiyas. Na pia akaelezea 
tofauti ya al Qiyas na al Istihsan. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








453 

• Kuhusu kutofautiana baina ya Wanazuoni: Imam A1 Shafi'i akaelezea kua tofauti 
hizi ziko aina mbili; Aina ya tofauti ambayo imekatazwa na aina ya tofauti 
ambayo imeruhusiwa. Aina ya tofauti ambayo zimekatazwa ni zile zinazohusu 
mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameyaweka wazi katika ushahidi 
wa Qur’an na Sunnah. Na tofauti ambayo inaruhusiwa ni kuhusu marnbo 
ambayo yanaweza kutafsiriwa katika njia tofauti na ambayo kila Mwanazuoni 
akatafsir kutokana na ufahamu wake. A1 Imam al Shafi'i akatoa mifano ambayo 
Masahaba walitofautiana, kama vile kuhusu ‘ Iddah, kiapo na urithi. Katika Sura 
hii, Imam A1 Shafi'i akaelezea njia zake anazotumia katika kupendelea maoni ya 
Sahaba pale walipo khitilafiana. 

Al Risalah ikahitimisha kwa kuelezea maoni ya Imam A1 Shafi'i juu ya ‘Makundi 
ya ushahidi au vithibitisho’ aliyoyataja hapo juu: 

‘Tunasimamisha Hukmu zetu, kwanza kwenye Qur’an na Sunnah 
inayokubalika na wote ambayo hakuna khitilafu kuhusu hilo na tunasema: 'Hii 
ndiyo hukmu yetu baada ya kuyaangalia yaliyowazi na yaliyojificha katika 
maana ya maandiko haya.' Halafu. Ikibidi kuangalia Hadith ambayo 
imehadithiwa na baadhi ya watu na hamna makubaliano, tunasema, 
tunaikubali Hadith kama ilivyo, lakini tunajua kua inaweza ikawa ina makosa 
yaliyojificha katika walioihadithia’. Baadae tutaangalia katika ‘ Ijma’a , halafu 
utaangalia A1 Qiyas. Al Qiyas ni dhaifu kuliko Ijnta’a na hutumika tu pale 
itakapobidi kwa sababu si halali kutumia al Qiyas wakati kuna Hadith 
inavyozungumzia jambo husika.’ 

Imam al Zarkashi anasema katika Al Bahr al Muhit kua, Imam A1 Shafi'i ni mtu wa 
mwanzo kuandika kuhusu Usul ul Fiqh. Aliandika Risalah, Ahkam al Qur’an 
(Hukmu za kutafsir Qur’an ), Ikhtilaf al Hadith (Hadithi zinazopingana), Ibtal al 
Istihsan (Mapendekezo yasiyokubalika kisheria), Jima' al 'Ilm, na al Qiyas (Kiyasi) 
- Na kitabu alichozungumzia kuhusu kundi la Mu'tazilah, na kubadilisha mawazo 
yake kuhusu kukubali ushahidi wao. Baada ya hapo na wengine wakamfuatia 
kuandika vitabu vya Usul. Imam A1 Shafi’i pia alikua ni mwanamashairi mkubwa. 
Mashairi yake mengi yamekusanywa na kuchapishwa katika kitabu kinachoitwa ‘Al 
Diwan Imam Al Shafi ’i ’. 

Imam A1 Muzani alisema ‘Nimeiangalia Ar Risala ya Imam A1 Shafi’i kwa miaka 
khamsini, lakini sikumbuki hata mara moja ambapo niliiangalia nikakosa 
kupata manufaa mapya zaid.’ Ibn Rahuyah anaelezea alivyomuona Imam A1 
Shafi’i Makkah kua alikua amevaa nguo nyeupee akiwa na ndevu nyeusii. Ibrahim 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








454 


Ibn Buranah alisema: ‘Ash-Shafi'i alikua si mtu wa maskhara, mrefu na mwenye 
busara’. 


Yunus Ibn Abi Ya'la anasema: ‘Kila wakati ambao al-Shafi'i akitoa tafsir ya 
Qur’an, alikua kama mtu aliekuwepo na kushuhudia iliposhushwa aya hiyo 
anayoitafsiri. ’ Ahmad Ibn Hanbal pia alisema: ‘Hamna Mwanazuoni wa Hadith 
ambae anagusa wino au kalamu isipokua anadaiwa deni kubwa na A1 Shafi'i.’ 

Anasema Imam Bayhaqi kua amesoma kutoka kwa Muhammad Ibn Al-Husayn As- 
Sulami aliemsikia Muhammad Ibn A’bd Allah Ibn Shaadhaan ambae amesema 
alimsikia Abil Qaasim Ibn Mani' akisema kua Ahmad Ibn Hanbal amesema, ‘Fiqh 

ilikua nzito, ngumu (Thaqeela) juu ya watu hadi pale Allah alipoifungua kupitia 
kwa AI Shafi'i.’ Alisema tena Ahmad Ibn Hanbal ‘Kama si AI Shafi'i, 
tusingeliijua Fiqh ya Hadith'. 

Alipoondoka Baghdad Imam A1 Shafi’i alisema ‘Nimeondoka Baghdad na 
sikiwacha mtu mwenye utukufu (Afdal), aliesoma (Alim) na mwenye I’lm ya 
Fiqh (Afqah) kuliko Ahmad Ibn Hanbal’. 

WANAFUNZI WAKUBWA WA IMAM AL SHAFI’I ALIOWAACHA IRAQ 
(NGUZO ZA AL QAWLAL QADIM) 

1. Abu A’bd Allah Ahmad Ibn Hanbal. 

2. Abu Ali al-Hasan Ibn Muhammad A1 Zafarani ambae alikua ni mfiiasi 
wa Madhhab ya Abu Hanifa lakini baada ya kukutana na Imam A1 Shafi’i 
akawa ni mfuasi wa A1 Shafii. Huyu ndio nguzo ya Qawl Al Qadim katika 
Madhhab ya A1 Imam A1 Shafii. 

Siku moja Imam A1 Shafii wakati akiwa amekaa yeye na Ahmad Ibn Hanbal, 
Abu Thawr na A1 Zafarani. Imam A1 Shafi’i alimpa A1 Zafarani kitabu cha A1 
Risala akisome, na baada ya kukisoma, Imam A1 Shafii akamuuliza A1 
Zafarani ‘Jee wewe unatokana na kabila la Waarabu gani?’. A1 Zafarani 
akajibu : ‘Mimi si Muarabu. Mimi natoka katika kijiji cha Zafaraniyyah’. 
Imam A1 Shafi’i ‘Basi wewe ndie Kiongozi wa Kijiji hicho.’ 


3. Abu Thawr Ibrahim Ibn Khalid A1 Kalbi ambae alikua ni mfuasi wa 
Madhhab ya Abu Hanifa lakini baada ya kukutana na Imam A1 Shafi’i akawa 
ni mfuasi wa Imam A1 Shafi’i. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 










455 

4. Al-Harith Ibn A1 Naqqal Suraij. 

5. Abu Ali A1 Husayn Ibn Ali A1 Karabisi ambae alikua ni mfuasi wa 
Madhhab ya Abu Hanifa lakini baada ya kukutana na Imam A1 Shafi’i akawa 
ni mfuasi wa Imam A1 Shafi’i 

6. Abu Abd RahmanAhmad Ibn Yahya A1 Mutakallim. 

7. Abu Zayd Abd A1 Hamid Ibn A1 Walid A1 Misri. 

8. A1 Husayn A1 Qallas. 

9. Abd al ‘Aziz Ibn Yahya A1 Kannani. 

10. Ali Ibn A’bd Allah A1 Mudaiyini. 


MAISHA YAIMAM AL SHAFI’I ALIPOHAMIA MISRI (199-204 AlHijr) 

‘Kamwe sikuwahi kuuogopa umasikini, Kutafuta zaidi ya kile unachokihitaji 
katika Dunia ni adhabu ambayo Allah Subhanahu wa Ta’ala anayowaadhibia 
Ahlu Tawhid (Watu wanomuamini Mungu mmoja)’ Alisema A1 Imam A1 Shafi’i. 

Mwaka 199 Al Hijr Imam A1 Shafi’i alipewa wadhifa wa Qadhi wa Baghdad na 
Khalifah A1 Ma’mun lakini akaukataa na kuamua kuhama Baghdad, na kurudi 
Makkah na kisha kuelekea Misri. Katika maisha yake yote Imam A1 Shafi’i alikua 
mtu wa kutafuta na kutoa l’lm. Hivyo kuhama kwake Iraq na kuhamia kwake Misri 
ilikua ni kwa ajili ya I’lm, kwani Misri kulikua na baadhi ya wanafunzi wa Imam 
Malik na pia walikuwepo wanafunzi wa Imam A1 Layth Ibn Saad ambae Imam A1 
Shafi’i alikua hajapata I’lm iliyotoka kwake, Imam ambae alikua yuko juu katika 
I’lm ya Hadith kuliko Imam Malik. 

Imam A1 Layth Ibn Saad Ibn Abdul Rahman A1 Fahmi alizaliwa katika mwaka 94 
Al Hijr katika maeneo ya Qarqashanda, eneo ambalo liko umbali wa kilomita 22 
kutoka katika mji wa Fustat nchini Misri. Imam A1 Layth alisoma kwa mwanafunzi 
wa Sahaba A’bd Allah Ibn Umar, ambae ni Muhammad Ibn Muslim Ibn 
Ubaydullah, Ibn Shihab Al-Zuhri, Ibn Ajlan, Ata Ibn Rabah, Ibn Abi Malika, Naafi’, 
Ad Daylami na wengineo wengi. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








456 

Alisema Imam A1 Shafi’i, ‘A1 Layth alikua na I’lm kubwa ya Hadith kuliko 
Imam Malik, lakini wanafunzi wake waliitupa I’lm yake’. Imam A1 Layth alikua 
anaitwa Imam Mkuu wa Misri. Watu wa Misri walikua wakiacha kutii amri za 
Khalifah Mansour, lakini wakawa wanatii amri za Imam A1 Layth, kiasi ya kwamba 
Khalifah Mansour alitaka kumteua awe Gavana wa Misri lakini A1 Layth akakataa. 

Imaam A1 Layth alisifika kutokana na Wanazuoni wenzake kua alikua mjuzi wa 
Hadith na anaeaminika katika Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam. Alianza darsa yake kwa kuwasomesha watu msikitini. Na mara akawa 
maarufu sana na wanafunzi wake walikuja kutoka sehemu tofauti za dunia kuja 
kwake kusoma. Alikua akiigawa siku yake katika sehemu nne:- 

• Kipindi cha kuzungumzia mambo na vitendo vya Viongozi wa Misri. Imam 
A1 Layth alikua akiheshimika na kuaminika kwa Khalifah kiasi ya kua kama 
Sultan au Hakim wa Misri atafanya kosa kisha Imam A1 Layth akamtaarifu 
Khalifah kuhusu kosa hilo basi kiongozi huyo husimamishwa kazi. 

• Darsa ya kusomesha Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam. 

• Darsa ya kujibu maswali ya Dini. 

• Kipindi cha kuwahudumia matatizo ya maskini na wenye shida. Imam A1 
Layth alikua hakatai kutoa msaada. 

Imam A1 Layth Ibn Saad alikua pia ni miongoni mwa walimu wa Imam A1 Shafi’i 
kupitia kwa wanafunzi wake. ‘ I’lm ipo chini ya misingi mitatu. Imam Malik, 
Imam A1 Layth na Imam Sufyan Ibn Uyaynah’ alisema Imam A1 Shafi’i. ‘A1 
Layth ana kiasi kikubwa cha I’lm (Kathir Al I’lm) na Hadith zake ni Sahihi’, 
alisema Imam Ahmad Ibn Hanbal, na A1 'Alaa Ibn Kathir alisema; ‘Al-Layth Ibn 
Sa'd ni kiongozi wetu, Imaam wetu na Mwanazuoni wetu.’ Imam Al-Layth 
alifariki siku ya Ijumaa katikati ya mwezi wa Shaban mnamo mwaka 175 Al Hijr na 
alizikiwa Cairo. 

Baada ya kuhamia Misri, Imam Shafi'i alikua amechanganya sifa za kipekee za 
Mujtahid mkubwa katika historia ya Ahlu Sunnah Wal Jamaah kwa sababu ya 
kupata 1 ’lm ya skuli mbali mbali za Fiqh na kujua tofauti na pia uimara na udhaifu 
wa skuli hizo. Akawa anasomesha katika Masjid Amr Ibn A1 Aas, ambapo alitoa 
Wanazuoni wakubwa na wenye kutajika. Alipokua Misri akapata changamoto 
ambazo zilimfanya abadilishe mitazamo katika baadhi ya Fatwa ambazo alizitoa 
kabla kuhamia Misri. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








457 




AL MliSTAKSHIF ABL MAN'AL DAiNAH 





























































































































458 


Fatwa hizi mpya zinajulikana kama Al Qawl al Jadid (Kauli au Mitizamo mipya), 
miongoni mwa wanafimzi wa Imam A1 Shafi’i waliopokea Al Qawl Al Jadid ni Al- 
Buwayti, Al-Muzani, A1 Rabi' A1 Maradi, na A1 Bulqini katika kitabu cha Kitab al- 
Umm (Kitabu Mama). Na miongoni mwa wanalunzi wake waliopokea Fatwa za 
zamani ni Ahmad Ibn Flanbal, A1 Karabisi, A1 Za'farani na Abu Thawr, katika 
kinachoitwa Kitab al-Hujja (‘Kitabu cha Uthibitisho’). 


Imam Al-Shafi'i alikua ni mwenye kupita katika njia za Salaf, hivyo alikua akikataa 
kutafsiri aya yeyote au Hadith ambayo ilikua inagusia Sifat wal Asma ul Husna au 
sifa na Majina ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala alikua akifanya Tafwid al-mi 'na 
(kuacha kuelezea maana ya kitu) kama inavyojieleza katika kauli yake pale 
aliposema kua: ‘Ninawacha Tafsir ya maana za aya zenye Sifa za Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala kwa Allah mwenyewe, na ninawacha tafsir ya maana za 
Hadith zenye Sifa za Allah kwa Mtume wake’. Flata hivyo, mara chache sana 
unaweza kupata tafsir za ina hiyo kutoka kwake, kama vile anavyosema Imam Al- 
Bayhaqi, amesema Imam Al-Muzani kua Imam A1 Shafi'i amesema kuhusu aya ya 
Surat al Baqara (2:115) kua: 

^lj ajill aU! 4j>-j 

Walillahi almashriqu waalmaghribu faaynama tuwalloo fathamma wajhu 
Allahi inna Allaha wasiAAun Aaaleemun (Surat al Baqara 2:115) 

Tafsir: Na Hakika Allah ni mmiliki wa Mashariki na Magluiribi na upande 
wowote ule mtakaoelekea, kuna Wajh (muonekano) wa Allah. Hakika Allah ni 
mwenye kujitosheleza kutokana na mwenye kujua kila kitu ’ 

‘Maana yake ni kua Allahu Aa’alam (Allah anajua zaid) - Huu, ndio upande 
ambao Allah amekuelekezeni.’, AlHakkari anasema katika kitabu chake cha Aqida 
al Shafi’i kua amesema Imam A1 Shafi’i kua ‘Tunazikubali Sifa hizo, na 
tunazikanusha kutokana na kufananishwa baina yake na viumbe wake (al 
tashbih), kama alivyozikanusha mwenyewe kwa kusema katika Surat Ash 
Shuara : 


0 f / f/ ^ 0 * 0 jjj ^ 

\j)jj UJli UyUJ Ij (jjUUJI 4ilj<i 



Laysa kamithlihi shay-un (SuratAs Shuara 42:11) 


Tafsir: Hakuna chochote chenye mithli itaye. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








459 


Rabi’ Ibn Sulayman ambae ni mwanafunzi wa Imam A1 Shafi’i wakati akiwa Misri, 
anasema: ‘Siku moja tulikua tumekaa na Imam A1 Shafi’i, akatokea mzee 
mmoja aliekua anatembelea mkongojo akiwa amevaa nguo za Sufi akaja hadi 
mbele yetu. Imam A1 Shafi’i akanyanyuka akaweka nguo yake vizuri halafu 
akamsalimia yule mzee huku akimuangalia kwa jicho la kuvutiwa naye. 

Yule mzee akasema: Jee Nikuulize? 

Al-Shafi’i akajibu: Naam! uliza. 

Mzee akauliza: Jee ni nini Hujjah (Uthibitisho) katika dini ya Allah? 

Al-Shafi’i: Kitabu cha Allah. 

Mzee akauliza: Na nini? 

Al-Shafi’i: Na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Mzee akauliza: Na nini? 

Al-Shafi’i: Ijma ’a. 

Mzee akauliza: Jee umeitoa wapi' 'Ijma’al 

A1 Shafi’i akatafakkar kwa mda ambapo yule mzee akasema: Nakuachia siku tatu. 
Ukipata jibu katika kitabu cha Allah, sawa kama hujapata basi fanya istighfar 
kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala, na kuondoka kuelekea alikotokea. 

Uso wa Imam A1 Shafi’i ulibadilika rangi halafu na yeye hakukaa tena akaondoka. 
Imam A1 Shafi’i alikaa ndani na hakutoka hadi siku ya tatu baina ya adh Dhuhr na 
al Asr. Uso wake, mikono yake na miguu yake ilikua imevimba, ilikua wazi kua 
yuko taabani na anaumwa. Akakaa kitako lakini hakukaa sana mara yule mzee 
akatokezea. Imam A1 Shafi’i akasimama na kumsalimia na kisha yule mzee akakaa 
kitako na Imam A1 Shafi’i nae akakaa kitako. 

Mzee akauliza: Jee umepata nilicho kuuliza? 

Al-Shafi’i: Naam ..Au’dhubillahi minna shaitani rajiim, Allah, Subhanah wa Taala 
amesema: 

aJ (jUo 


Waman yushaqiqi alrrasoola min baAAdi ma tabayyana lahu 
alhuda wavattabiAA ghayra sabeeli almu/mineena nuwallihi ma tawalla 
wanuslihi jahannama wasaat maseeran (Surat An-Nisa 4:115 ) 


Tafsir : Na yeyote yule akayebisha na kumpinga Mtume, baada ya kua 
ameoneshwa wazi njia iliyonyooka, na akafuata njia nyensine isivokua ya 
walioamini, Tutamuelekeza katika njia aliyochagua, na tutamchoma motoni - na 
huo hua iti mwisho mbaya sana ’ 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 












460 


Al-Shafi’i akamalizia kwa kufafanua :Na yeye (Allah Subhanahu wa Ta’ala ) 
hatomchoma mtu motoni kwa kuwapinga walioamini katika kitu, isipokua kwa 
sababu ya kua kitu hicho ni cha Wajib. 

Yule Mzee akasema: Umesema ukweli. 

Kisha akanyanyuka na kuondoka. 

Imam Al-Shafi’i akawaambia wale waliokuwepo pamoja nae: Niliisoma Qur’an 
yote mara tatu kila siku kwa siku tatu, hadi nilipoipata ayah hii. (, SiyarA’lam 
al-Nubala) 

Yunus Ibn Abi Ya'la anasema kua al Shafi’i amezielezea ‘Kanuni’ Kua: ‘ Qur’an 
, Sunna, Al-Qiyas na Al Ijma’a’; na akaielezea Ijma ’a kua : ‘Ni kushikamana na 
jamaa ya Waislam katika kupata hitimisho la kisharia katika kile 
kilichoamrishwa na kilichokatazwa baada ya kufariki kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam.’ 

Siku Moja Imam A1 Shafi’i alisema ‘Katika Qur’an kuna aya ambayo inauma 
kama mkuki ndani ya moyo wa mtu anaedhulumu lakini hapo hapo ni kama 
faraja ndani ya moyo wa yule aliedhulumiwa’. Watu waliokua wakimsikiliza 
wakauliza ‘Jee ni aya gani hiyo? Ya AI Shafi’i’, Imam A1 Shafi’i akajibu: 



Wama kana rabbuka nasiyyan (Surat Maryam 19:64)’. 

Tafsir: Na kamwe hakuwa Mola wako ni mwenye kusahau. 

Anasema Ibrahim A1 Muzani kua, nilimsikia Imam A1 Shafi’i akiielezea kuhusu aya 
ya SuratAl Mutafffm isemayo: 



‘Kalla innahum AAan rabbihim yawma-idhin lamahjooboona (Surat Al 
Mutaffifin 83:15) 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








461 

Tafsir: Na hakika wao (waliokufuru) watakua katika siku hiyo, wamezibiwa pazia 
(ili wasimuone Mola wao) ’ 

Imam A1 Shafi’i anasema kua, ‘Katika aya hii kuna ushahidi kua Awliyah Allah 
(Vipenzi vyake wanaomtiii na wanaomuabudu) watamuona Mola wao katika 
siku ya Kiama’. Ar Rabii Ibn Sulayman anasema ‘Nilikua nipo na Imam A1 
Shafi’i, na mara ukaja ujumbe kutoka Kaskazini mwa Misri ambao ulikua 
ukiuliza, Jee unasemaje kuhusu kauli ya Allah Subhanahu wa Ta’ala isemayo: 
Na hakika wao watakua katika siku hiyo, wamezibiwa pazia wasimuone Mola 
wao’ Imam A1 Shafi’i anasema kua ‘Kwa vile baadhi ya watu watakua 
hawamuoni, huu ni uthibitisho kua wengine watamuona’.’ Hapo Ar Rabii 
akauliza ‘Ya A1 Shafi’i. Jee huu ndio msimamo wao?’ Imam A1 Shafi’i akajibu 
‘Naam, hivi ndivyo nnavyoichukulia dini yangu mbele ya Allah’. 

Adh Dhahabi anamuelezea A1 Muzani kua alisema: Ikiwa kuna mtu ambae anaweza 
kuituliza akili yangu kuhusu Tawhid, basi atakua Imam A1 Shafi’i. Hivyo nikasubiri 
wakati alipoingia msikitini Misri alipokaa nikampigia magoti mbele yake na 
kumwambia, ‘Kuna jambo linalohusu Tawhid, halinipi utulivu. Na nnajua 
hamna aejua kama wewe, Jee unasemaje?’ 


Imam A1 Shafi’i alikasirika na kuniuliza ‘Jee unajua uko wapi?’ 


Nikamjibu 

‘Naam’. 















ImamAl Shafi’i akasema ‘Hii ni sehemu ambayo Allah ahmuangamiza Firauni, 
Jee umewahi kisikia kua Rasul Allah, aliamrishwa kuuliza kuhusu jambo 
hilo?’. 

Nikajibu ‘La’ 

Imam A1 Shafi’i akasema ‘Jee umeshawahi kusikia Masahaba wakizungumza 
kuhusu jambo hilo?’ 

Nikajibu ‘La’ 

Imam A1 Shafi’i akasema ’Jee unajua katika mbingu kuna nyota ngapi?’ 

Nikajibu ‘La’ 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 










462 


Imam A1 Shafi’i akasema ‘Hivyo, hujui kuhusu hata sayari moja iko vipi, wakati 
gani inaonekana na wakati gani haionekani’, 


Nikajibu ‘La’ 

Imam A1 Shafi’i akasema ‘Hivyo kuna kitu fulani katika vilivyoumbwa ambacho 
unakiona kwa macho yako, lakini hujui chochote kuhusu kitu hicho, Halafu 
unazungumzia kuhusu I’lm ya Alieumba?’. 


Halafu akaniuliza kuhusu kutia udhu, na nikakosea katika kujibu kwangu, hapo 
akanielezea kuhusu udhu katika mitazamo minne tofauti na akaniuliza maswali 
ndani ya mitazamo hiyo na mara zote nikakosea kujibu. Imam A1 Shafi’i akasema 

‘Hivyo unaacha I’lm ambayo unaihitaji mara tano kwa siku, na badala yake 
unaibebesha akili yako mzigo wa kutafuta I’lm ya Muumbaji? kila swali hilo 
litakapokujia akilini basi kumbuka kauli ya Allah Subhanahu wa Ta’ala 
isemayo: 

oijUiJi Jj- j Si ji S/i a!i y l>-ij a5i 

j (S j^l jS' (jJjS/Ij 

cjj Jjtj (jJj*^/l li 5. U S.UUJI I (Jjjl "Uj (jjlJl 

sUUJl jU J>OjJl i»_jl>tUJlj jjj» 1^3 

JjIajcj ^jJsJ O Ij'J Ij 


Wa-ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa alrrahmanu alrraheemu; Inna 
fee khalqi alssamawati waal-ardhi waikhtilafi allayli waalnnahari waalfulki 
allatee tajree fee albahri bima yanfaAAu alnnasa wama anzala Allahu mina 
alssama-i min ma-in faahya bihi al-ardha baAAda mawtiha wabaththa feeha 
min kulli dabbatin watasreefi alrriyahi waalssahabi almusakhkhari bayna 
alssama-i waal-ardhi laayatin liqawmin yaAAqiloona (Al Bagarah 2:163-164). 


Tafsir: Na Mola wako ni mmoja; Hamna Mola isipokua yeye, Yeye ni mwingi wa 
Rehma kubwa kubwa na ndogondogo. Hakika katika kuumba mbingu na ardhi, 
na kutofautiana baina ya Usiku na Mchana, na kuzifanya Meli kuelea juu ya 


AL MllSTAKSHlF ABU MAiNAL DANAH 








463 


bahari kwa ajili ya manufaa ya watu, na kuteremsha kwake Allah maji kutoka 
katika mbingu kuihusiha ardhi baada ya kufa kwake, na viumbe aina tofauti 
vilivyotawanyika kwenye ardhi, na kubadilika mwendo wa upepo na mawingu 
ambavyo vimewekwa bainaya mbingu na ardhi. Hakika ni ishara kwa wenye akili. 

Hivyo tumia viumbe kama ushahidi kwako wa ukubwa wa alieviumba, na wala 
usijibebeshe mzigo wa kile kilicho kikubwa kuliko ufaham wako’ ( Siyar 
A ’laamin-Nubalaa(10/31)) 

Imam Bayhaqi anasema katika Isnad hadi kwa Muhammad Ibn Awf ambae 
aliemsikia Ahmad Ibn Hanbal aliesema, ‘AI Shafi'i ni mtaalamu mkubwa katika 
mambo manne: Lugha, Al-Khilaf (Tofauti baina ya Wanazuoni), Al-Ma'aani 
(Maana) na Al-Fiqh\ 

Ibn Abi Haatim anasimulia A1 Hasan Ibn Muhammad As-Sabbaah amesema kua 
Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan amesema: ‘Nnamuombea dua Ash-Shafi'i katika kila 
Salah!’ Na alisema pia, ‘Sijawahi kumuona mtu mwenye akili ('Aql) na ufahamu 
mkubwa wa Dini na Fiqh kuliko Imam A1 Shafi’i’. 

A1 Muzani anasema: ‘Sijawahi kuona mwanamme mwenye sura ya kuvutia 
kama Imam A1 Shafi’i, na alikua akizikamata ndevu zake zilikua hazitoki nje 
zaidi ya mkono wake. Ibn Abd al-Salam alisema kua ‘Hamna hata Hadith moja 
ambayo iliyokua haikumfikia Al-Shafi’i kwa njia moja ama nyengine, iwe 

Musnad, Mursal, au Munqati\ (fbn Kathir katika Bidayah 10:276). 

Imam Al-Bayhaqi anasema katika ‘ Manaqib Al-Shafi ’ (2:154) kua Imam 
Ahmad: Hamad Ibn Ahmad A1 Basri alisema: ‘Nilikua na Ahmad Ibn Hanbal na 
tulikua tukizungumzia hukmu fulani, hivyo kuna mtu miongoni mwetu 
akasema kumwambia Ahmad Ibn Hanbal: ‘Ya Abu Abd Allah, lakini hakuna 
ushahidi wa Hadith kuhusiana na hukmu hiyo’. 

Hivyo Ahmad Ibn Hanbal akasema : ‘Hata kama ikiwa hakuna ushahidi wa 
Hadith sahih kuhusiana na jambo hili lakini fahamu kua kuna ushahidi wa 
mtizamo wa A1 Shafi’i na uthibitisho wake unatosheleza kuhusiana na Hukmn 
ya jambo hili. ’ 


Anasema Ibrahim Ibn Muhammad A1 Shafii kua: ‘Sijawahi kumuona mtu yeyote 
anaesali vizuri kama A1 Shafii, nah ii ni kwa sababu yeye amechukua namna 
alivyosali Mulim Ibn Khalid A1 Zanj, na Muslim amechukua namna alivyosali 
Ibn Jurayj, na Ibn Jurayj amechukua kutoka kwa Ata’a na Ataa amechkukua 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 








464 


kutoka kwa Ibn Az Zubayr, na Ibn Az Zubayr amechukua kutoka kwa Abu 
Baqr As Siddiq, ambae nae amechukua kutoka kwa Rasul Allah Salallahu 
A ’layhi wa Salam’ 

IMAM AL SHAFI’I NA SAYYIDA NAFISA (NAFISATAL I’LM) 

Sayyida Nafisa Bint Hasan A1 Anwar Ibn Zaid A1 Ablaj Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi 
Talib alizaliwa katika mji wa Makkah mwezi 11 Rabi al Awwal mwaka 145 Al Hijr, 
hivyo alimzidi kiumri kwa miaka mitano Imam A1 Shafi’i, lakini kama Imam A1 
Shafi’i, nae alitoka katika familia ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 
Baada ya kuzaliwa Sayyida Nafisa aliishi katika mji wa Makkab kwa mda wa miaka 
mitano ambapo baadae wazee wake walihama na kuhamia katika mji wa Madinah, 
ambako aliishi na kujipatia I’Im yake kutoka kwa Wanazuoni mbali mbali na baadae 
kuolewa na mtoto wa Imam Jafar As Saddiq aitwae Is-haq Ibn Ja‘far Ibn Muhammad 
As-Sadiq, katika ndoa ambayo ilitoa watoto wawili ambao ni A1 Qasim na Umm 
Kulthoum. 

Kutokana na kua ni miongoni mwa wanawake wenye I’lm kubwa sana ya Tafsir, 
Fiqh na Hadith katika historia ya dini ya Kiislam basi alikua akijulikana pia kama 
Nafisat Al I’lm. Sayyida Nafisa na familia yake walihamia nchini Misri miaka 
mitano kabla ya Imam A1 Shafi’i nae kuhamia Misri, kwani Sayyida Nafisa aliwasili 
Al Arish ambao ni mji ulioko kaskazini mashariki mwa Misri katika siku ya 
Jumamosi mwezi 26 wa Ramadhan ya mwaka 193 Al Hijr na akakaribishwa na 
kukaa kwa muda katika nyumba ya mfanyabiashara mkuu wa mji huo ajulikanae 
kwa jina la Jamal Ad Din Abd Allah A1 Jassas, na kisha baadae wakahamia mjini Al 
Qakhira (Cairo). 

Katika mji wa Al Qakhira walifikia nyumbani kwa Urnm Han ambae alikua ni 
mwenye nyumba kubwa sana hivyo aliitoa sehemu ya nyumba hiyo kwa ajili ya watu 
wenye kutafuta I’lm, lakini hata hivyo baada ya Sayyida Nafisa kuhamia katika 
nyumba hiyo, ikawa ndogo haraka sana kwani watu walijazana katika nyumba hiyo 
kiasi ya kua kwa sababu Sayyida Nafisa alikua hana sehemu nyengine ya kufanyia 
Ibada kama ilivyokawaida yake anapokua peke yake, akaamua kutaka kuhama 
katika mji huo na kurudi tena katika mji wa Madinah, lakini hata hivyo umati aliokua 
akiusomesha uligoma na hivyo kuzuka mgogoro mkubwa sana, arnbao uliingiliwa 
kati na kutatuliwa na As-Siry Ibn A1 Hakam aliekua ni Gavana wa Al Qakhira kwa 
wakati huo, ambae alimnasihi na kumtaka Sayyida Nafisa kubakia Al Qakhira na 
kumuahidi kumpatia nyumba kubwa zaidi ili aendeleze kutoa I’lm ya dini ya 
Kiislam, na hivyo wakakubaliana kua atasomesha kwa siku mbili kwa kila wiki na 
siku zilizobakia atakua akifanya Ibada zake mwenyewe za kawaida. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









465 


Waandishi wa A1 Qaramani ambao ni wandishi wa vitabu sahih vya historia vya Al 
Gharar na Al Mustatraf wanasema kua: 'Wakati wa Utawala wa Ibn Tulun watu 
walikua wakilalamika kutokana na kutokua na uadilifu katika uongozi wake, 
hivyo siku moja, Sayyida Nafisa alipata habari kua kiongozi huyo atapita 
karibu na nyumba yake, hivyo Sayyida Nafisa akaandika barua, na Ibn Tulun 
alipopita na kumuona Sayyida Nafisa, akashuka kwenye farasi wake na 
kumsalimia Sayyida Nafisa ambapo nae akampa barua yake iliyokua ikisema: 
'Unatawala bila ya uadilifu na kuyatumia sivyo madaraka yako kwa 
kuwadhalilisha walio chini yako, unawadhulumu na kuwabania mapato yao, 
Jee unajua kua dua za waliodhulumiwa hua zinakubaliwa wakati wa Usiku?. 
Kila mtu atafikia mwisho wake. Hivyo wewe fanya unavyotaka kufanya, sisi 
tunamlalamikia Allah, na karibuni tu wale wasiofanya uadilifu watayaona 
matokeo yatakavyokua'. Tangu kuazia siku hiyo udhalimu uliomo katika 
utawala huo wote ulitoweka. (Tarikh Al Qaramani) 

Imam A1 Shafi'i alipohamia Misri alikua akimtembelea Sayyida Nafisa na 
kusomeshwa Hadith wakati alipokua akienda akirudi kusomesha katika Masjid Amr 
Ibn al'Aas, na mwezi wa Ramadhan Imam Shafi'i alikua akisalisha Salat Taraweeh 
katika Masjid Sayyida Nafisa na Sayyida Nafisa alikuani miongoni mwa Ma ’amuma 
wake, katika mwezi mzima wa Ramadhan. 

Kila mara Imam A1 Shafi' i alipokua akiumwa alikua akimtuma mwanafunzi wake 
aende akasome kwa Sayyida Nafisa, ambae humwambia Sayyida Nafisa, ‘Binam 
yako AI Shafi’i anaumwa na anaomba dua zako’. Kisha Sayyida Nafisa 
humuombea dua A1 Imam A1 Shafi’i. Mwishoni mwa uhai wake Imam A1 Shafi'i 
alikua akiumwa sana na akaandika wasia wa kuomba atakapofariki basi Sayyida 
Nafisa amsalie sala yake ya maiti ( Salat al Janaza). 

Anasema Imam Al-Muzani kua: ‘Nilimtembelea Imam A1 Shafi'i alipokua 
akiumwa kabla ya kifo chake, na nikamuuliza: 'Vipi Hali yako?' 

Imam A1 Shafi'i akajibu: ‘Nnasafiri kutoka dunia hii, na nnaondoka kutoka kwa 
ndugu zangu, nikinywa kutoka katika kikombe cha mauti, na juu ya Allah - 
Zimetukuka kumbukumbu zake - zinawasili-Na, la! Ya Allah, Sijui kama roho 
yangu inasafiri kuelekea Peponi au Motoni!’ 

Akaanza kulia na kusema: ‘ Juu yako ewe Muumba, nnanyanyua maombi yangu, 
hata kama nikiwa mwenye dhambi na muasi, Ewe mwingi wa upole na 
Huruma. Wakati moyo wangu umebanwa na njia imekua nyembamba, 
Nnatumainia msamaha wako kama upenyo na uokozi. 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiNAL DAiNAH 








466 


Dhambi zangu ni kubwa kwangu, lakini nikizilinganisha na msamaha wako, 
Nnaona msamaha wako ni mkuhwa zaid, Kwani wewe ni pekee uwezae 
kusamehe madhambi, Unatoa msamaha na kusamehe madhambi kutokana na 
ukarimu wako. 

Labda yule ambae ni chanzo cha kila jema atanisamehe na hatoyaangalia 
makosa yangu, Na atayaficha madhambi na mizigo ambayo nimeikusanya, 
Dhambi zangu ni kubwa sana kwangu, hivyo nnakugeukia wewe kwa 
unyenyekevu, Kama si, kutosheka kwangu kwako, basi Ya Rabb 
nisingeridhika, Kwani ukinisamehe, itakua umemsamehe mwenye madhambi, 
alieasi, aliedhulumu na bado akiwa na madhambi. 

Kwani makosa yangu ni makubwa sana, yaliyopita na ya sasa, lakini msamaha 
wako ambao unamkumbatia mja wako ni wa hali ya juu na mkubwa sana. 
Kwani yeyote yule alieshikamana na Allah katika Bani Adam basi kwa hakika 
ameokoka, nayeyote yule mwenye kumtegemea Allah, ataondokewa na majuto 
yote.’ 

KUFARIKI KWA IMAM AL SHAFI’I 

Mwezi 30 Rajab mwaka 204 AlHijr, Imam A1 Shafi’i alifariki dunia akiwa na miaka 
54 baada ya kuishi Misri kwa miaka mitano. Baada ya kufariki, mwili wake 
ukatolewa katika nyumba yake na kupelekwa katika Masjid Sayyida Nafisa na hapo 
Sayyida Nafisa akamsalia Salat al Janaza katika upande wa wanawake wa msikiti 
akimfuata Imam A1 Buwaiti aliekua akisalisha sala hiyo na akazikwa katika Mtaa 
wa Imam A1 Shafi’i, uwanja wa A1 Shafi’i katika A1 Qarafa A1 Sughra, mjini Al 
Qakhira, Misri. Ambapo miaka minne baadae Sayyida Nafisa nae akafariki ukiwa 
ni mwaka 208 Al Hijr. 

Imam A1 Shafi’i ni Imam pekee ambae ameacha kumbukumbu ya maandishi ya Usul 
ul Fiqh ambayo alikua akiitumia katika Fiqh yake wakati wa uhai wake. Usul ul 
Fiqh ambao umetumika kwa kame na kame na bado unaendelea kutumika hadi leo. 

Imam A1 Shafi’i aliacha watoto watatu: Abu Uthman, Muhammad (Ambae alikulia 
Syria na baadae akawa Qadhi wa Madinah); Fatimah na Zainab. 

Hivyo Imam Shafi’i amenukuu kutoka kwa: Imam Malik, ambae amenukuu kutoka 
kwa Safwan ibn Sulaym, ambae amenukuu kutoka kwa Sa’id bin Salamah ambae 
amenukuu kutoka kwa familia ya A1 Azraq, ambao wamenukuu kutoka kwa A1 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








467 


Mughirah Ibn Abi Burdah Ibn ‘Abd A1 Dar, ambae amenukuu kutoka kwa Abu 
Hurayrah Radhi Allahu A ’nhu. 

Imam Shafi’i amenukuu kutoka kwa: Ibrahim Ibn Muhammad, ambae amenukuu 
kutoka kwa ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Umar, ambae amenukuu kutoka kwa Sa’id Ibn 
Thauban, ambae amenukuu kutoka kwa Abu Hind al-Fisarasi, ambae amenukuu 
kutoka kwa Abu Hurayrah Radhi Allahu A ’nhu. 

Imam Shafi’i pia amenukuu kutoka kwa: Ibrahim Ibn Muhammad, ambae amenukuu 
kutoka kwa Zayd bin Aslam, ambae amenukuu kutoka kwa baba yake, ambae 
amenukuu kutoka kwa ‘Umar Ibn Al-Khattab Radhi Allahu A ’nhu. 

Imam Shafi’i pia amenukuu kutoka kwa: Ibrahim Ibn Muhammad, ambae amenukuu 
kutoka kwa Sadaqah Ibn ‘Abdullah, ambae amenukuu kutoka kwa Abi A1 Zubayr, 
ambae amenukuu kutoka kwa Jabir Ibn ‘Abdullah Radhi Allahu A ’nhu. 

Imam Shafi’i pia amenukuu kutoka kwa: Sufyan Ibn ‘Uyaynah, ambae amenukuu 
kutoka kwa ‘Asim, ambae amenukuu kutoka kwa Mu’adhah al-‘Adawiyya, ambae 
amenukuu kutoka kwa ‘A’ishah Radhi Allahu A ’nha 

Imam Shafi’i pia amenukuu kutoka kwa: Imam Malik, ambae amenukuu kutoka kwa 
Ibn Shihab, ambae amenukuu kutoka kwa ‘Ubaydullah bin ‘Abdullah, ambae 
amenukuu kutoka kwa Abd Allah Ibn Abbas Radhi Allahu A ’nhu. 

YANZO VYA MSINGI WA FIQH YA AL IMAM AL SHAFI’I 

1. Qur’an : Imam A1 Shafi'i hakutofautiana na Maimamu waliotangulia, kuhusu 
nafasi ya umuhimu wa Qur’an katika vyanzo vya msingi wa Sharia ’h ya Kiislam. 
Anaitegemea sana kama wale waliomtangulia, isipokua ameongezea mambo mapya 
zaidi yale yaliyotokana na kuisoma na kuitafakkar maana yake kiundani zaid. 

2. Sunnah : Imam A1 Shafi’i ameweka sharti moja la kuikubali Hadith. Ambalo ni 
Hadith Sahih. Hakutumia masharti mengine yote yaliyotumiwa na Imam Abu 
Hanifah na Imam Malik. Imam A1 Shafi’i anajulikana sana katika mchango wake 
mkubwa aliotoa katika I’lm ya kukosoa Hadith. 

3. Ijma’a ya Masahabah na Wanazuoni: Ingawa Imam A1 Shafi’i ana wasiwasi na 
uwezo wa Ijma ’a katika baadhi ya marnbo lakini anakubaliana nayo katika baadhi 
ya marnbo. Kwani Ijma ’a ni chanzo cha tatu muhimu cha Sharia ’h za Kiislam. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









468 


Imam A1 Shafi’i anaamini kua Masahaba wanapokubaliana basi hua ni ushahidi wa 
kukubaliana, na pale wanapotofautiana inabidi mtu afate kauli ambayo inakaribianOa 
na Sunnah au inayokubaliana na Qiyas. Imam A1 Shafi’i anasema ‘Maoni ya 
Masahaba juu yetu, ni bora kuliko maoni yetu juu yetu’. Hakuchukulia kauli za 
Masahaba kua ni Sunnah, bali kwa msingi wa kua kuwafuata wao ni bora kuliko 
kuwafuata wengine kwa sababu wao wapo katika njia salam zaid. 

4. Maoni ya Sahabah Mmoja mmoja: Imam A1 Shafi'i anatoa umuhimu kwa 
mawazo ya Sahaba mmoja pale wanapokua hawajatofautiana wenyewe kwa 
wenyewe. Ikiwa kuna tofauti baina ya Masahaba katika Sharia ’h, alikua kama Imam 
Abu Hanifa huchagua kile kilichokuwa na ukaribu na asili na akakiwacha kile 
kilicho mbali. 

5. Qiyas: Qiyas kwa mtazamo wa Imam A1 Shafi’i ni njia inayokubalika kutoa au 
kupata Sharia’h zaid kutoka katika chanzo kilichopita. Na ameipa umuhimu wa 
mwishoni kutokana na mawazo yake kua hayana umuhimu kuliko ushahidi 
unaopatikana na mawazo ya Masahaba. 

6. Istis-hab (Kuendelea kutumia ushahidi uliopatikana katika hukmu za 
waliotangulia na kupinga ushahidi uliokua haupo): Kanuni zote za Istihsan 
zinazotumiwa na Imam Abu Hanifah na Istislah zinazotumiwa na Imam Malik 
hazikutumiwa na Imam A1 Shafi'i, kwa sababu, zimeegemea katika hoja 
zinazotokana na ufahamu wa Bani Adam katika hali ambazo Sharia ’h tayari 
imeshawekwa. Hata hivyo inapotokea mambo kama hayo Imam A1 Shafi'i hutumia 
kanuni zinazofana na Istihsan na Istislah, ambayo huitwa Istis-hab kwa kutumia njia 
ya kutoa hukmu za Sharia ’h za Fiqh kwa kuunganisha sehemu ya jambo jipya 
kutokana na sehemu ya jambo la zamani. Istis-hab inatokana na msingi wa kua 
Sharia ’h za Fiqh (zinazotumika katika hali fulani kuendelea kutumika hivyo ikiwa 
hamna uhakika kua hali hizo zimebadilika). 

Kwa mfano katika hali ya mtu aliekuwa hayupo kwa muda mrefu, na ikawa harnna 
uhakika kua amefariki ama yuko hai, basi kwa kutumia Istishab, Sharia ’h zote 
huendelea kufanya kazi, jambo ambalo kwa wengine hukubalika pale inapokua kuna 
uhakika wa kua bado alikua hai. 



AL MUSTAKSHIF ABl \IA\AL DANAH 









469 



AL MIISTAKSHIF ABL MANAL DANAIl 






































































































































































470 


WANAFUNZIWAKUBWA WAIMAM AL SHAFI’I ALIOWAACHA MISRI 
(NGUZO ZA AL QA WL AL JADID). 

1. Al-Muzani - Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya Al-Muzani alikua ni mwanafiinzi 
na rafiki yake wa karibu Imam A1 Shafii kwa miaka yote minne aliyokaa Misri. Al- 
Muzani alijulikana kwa kuandika vitabu vya Fiqh ya Imam A1 Shafii kwa kina. 
Akaziandika katika Mukhtasar al-Muzani, kitabu ambacho kinasomwa sana katika 
Madhhah ya Imam A1 Shafi’i. 

2. Abu Muhammad Ar Rabii' Ibn Sulaiman Al-Maraadi - Ar Rabii alikua 
msimulizi mkuu wa vitabu vya Imam A1 Shafi’i - 'Al-Umm', Al Risalah na 
vyenginevyo aliviandika katika uhai wa Imam A1 Shafi’i. Anasema Imam Ibn A1 
Athir katika Musnad Imam Al Shafii kua: ‘A1 Shafi'i alikaa Misri kwa miaka 
minne, katika kipindi hiki Ar Rabii aliandika zaidi ya kurasa 1500. Kurasa 
1000 zikiwa ni kutoka katika kitabu cha Al Umm na zilizobakia zilikua kutoka 
katika 41 Sunan n.k. Kurasa zote hizo ziliandikwa katika kipindi cha miaka 
minne’ 

3. Abu Yusuf Yaqub Ibn Yahyaa A1 Misri A1 Buwayti - Mrithi wa Imam A1 
Shafi'i alikua mwalimu mkuu wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i. 

4. Harmalah Najib Abu Yahya Ibn A1 Tajibi. 

5. Abu Musa Yunus Ibn Abdul A'la A1 Sadaghi. 

6. Abu A’bd Allah Muhammad Ibn A’bd Allah Ibn Abdul Hakam Al-Misri. 

7. A1 Rabi Ibn Sulaiman Al-Jiziri. 

AL QA WL AL QADIM NA AL QAUL AL JADID KATIKA FIQH YA IMAM 
AL SHAFI’I. 

Al Qawl Al Qadim au Kauli ya Zamani ni zile kauli alizoziiandika zenye mitazamo 
ya Fiqh aliyoitoa wakati akiwa Iraq hususan katika kitabu cha Al Risala kabla 
kuhamia kwake Misri na A1 Qawl Al Jadid au Kauli Mpya ni zile kauli alizoziandika 
zenye mitazamo aliyoitoa baada ya kuhamia Misri ikiwemo ile ambayo aliitoa Iraq 
lakini akawa hakuiandika hadi alipohamia Misri. Kauli hizi zinapatikana katika 
kitabu chake cha Al Umm. 


Kuna mitazamo tofauti kuhusiana na kauli mbili hizi za za Imam A1 Shafi’i, yaani 
kauli ya zamani na kauli mpya, kuna mtazamo wa wale ambao wanasema kua sababu 
zilizompelekea Imam A1 Shafi’i kubadilisha kauli, ni pamoja na:- 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








471 


Iraq - Utamaduni wa lraq ulikua uko wazi kwa mitihani, maadili na Madhhab 
mbalimbali. 

Misri - Utamaduni wao ulikua una athari za umagharibi hivyo akaamua kuandika 
Fiqh mpya kwa jamii ya watu wa aina hiyo katika cha A1 Umm au kitabu Mama 
ambacho ndio kitabu ambacho cha mwisho kuandikwa kwa mikono yake. 

Na mtizamo mwengine ni kua Imam A1 Shafi’i hakubadilisha kauli zake kutokana 
na sababu zilizotajwa na wale wenye mtizamo nilioutaja hapo juu, kwa sababu 
kubadilika kwa njia za Fiqh hakuhusiani na mambo hayo, bali huhusiana na 
kubadilika kwa mtizamo mwengine kifikra, na hii ndio iliokua sababu kuu kwa 
Imam A1 Shafi’i kubadilisha mtizamo. 


Kwani Imam A1 Shafi’i kwanza aliandika Usul ul Fiqh, asili ya Fiqh katika Ar 
Risala, wakati akiwa lraq kabla ya kuhamia Misri, na wakati huo alikua bado ni 
kijana mdogo, mwenye Flm kubwa sana, lakini hata hivyo alikua hajafikia kileleni 
mwa Flm yake na hajawiva vizuri, hivyo alikua akiipitia na kuirekebisha Ar Risala 
hapa na pale, na alipohamia Misri na kuongeza Flm zaid, na hivyo kupevuka zaid ki 
Flm na kifikra, na hapo akaandika pitio la pili la Ar Risala. 

Anasema Dr. Muhammad Baltaaji katika kitabu chake Manahij ul Tashri al Islaami 
fil Qam al Thani Al Hijri (Njia za Sharia ’h za Kiislam katika Kame ya pili ya Hijra), 

kua 'Al Shafi'i alikua akilaumiwa kutokana na kubadilika badilika. Lakini, 
alikua akijibu lawama hizo. Ibn Abi Hatim anasema kua Imam A1 Shafi'i 
alimuuliza Amr Bin Sawad A1 Serhi: ‘Kwa nini hukopii vitabu vyangu?’. 

Amr Ibn Sawad hakujibu na badala yake akakaa kimya. Lakini mwanafunzi 
mwengine akamwambia Imam A1 Shafi'i: ‘Anasema kua unaandika, halafu 
unabadilisha, halafu unaandika tena, halafu unabadilisha tena’. 


Hapo Imam A1 Shafi’i akajibu : ‘Sasa hivi tayari vimeshawiva” 

Vile vile, Imam Ahmad Ibn Hanbal aliulizwa siku moja na Muhammad Ibn Muslim 
A1 Razi ‘Nichague vitabu vipi vya A1 Shafi'i?’. Imam Ahmad Ibn Hanbal akajibu: 

‘Chagua vile alivyoviandika Misri. Vitabu alivyoviandika Iraq aliviandika kwa 
utaalamu, lakini alipohamia Misri aliviandika kwa utaalamu wa kina zaid’. 


Utamaduni mpya katika sehemu mpya, unaweza kumfanya Mujtahid, atoe Fatwa 
tofauti katika jambo fulani, hata hivyo, hukmu ya kitu inayowakabili watu wa 
Baghdad na hukmu wanayohukumiwa watu wa Baghdad inatakiwa iwe sawia na 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








472 


hukmu ya watu wa Misri au Hijaz au Indonesia kwani mabadiliko ya mazingira au 
wakati hayafanyi Zinaa kua haramu katika sehemu moja na halali katika sehemu 
nyengine. 

Kwa wakati huo Baghdad na Misri zilikua ni taifa moja, na ilikua hamna tofauti 
iliyokua wazi baina ya miji hiyo kwa wakati huo, bali tofauti iliyokuwepo ni kuwepo 
kwa Skuli ya Imam A1 Layth katika maeneo ya Misri, na Imam A1 Shafi’i alikua 
hajapitia bado I’lm ya skuli hiyo, hivyo alipofika Misri alipata nafasi ya kuisoma na 
kuijua kwa undani zaid, jambo ambalo lilimfanya Imam A1 Shafi’i awive na kua na 
upeo mkubwa zaid katika I’lm. 

Tuchukulie mfano wa mwanamke aliesilimu lakini mumewe akakataa kusilimu, hili 
si jambo jipya, kwani jambo hili lilitokea katika wakati wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, wakati binti yake Zaynab Radhi A ’llahu Anha 
alipoingia katika Uislam na mumewe akakataa kusilimu, hivyo ili kutatua kesi kama 
hii katika wakati tuliokua nao, inatubidi turudi katika maandiko, kuyasoma na 
kuyachunguza ili kupata hukmu yake Kiislamu. Na njia hii hii inabidi itumike 
kutatua mambo mengine vile vile. 

Dr Muhammad A1 Zuhayly ambae ni Mkuu wa Kitengo cha Idara ya Sharia ’h, 
katika Chuo Kikuu cha Sharjah anaelezea mambo ambayo hukmu zake hazibadiliki 
kutokana na wakati, sehemu au jamii fulani, nazo ni: 

1. Hukmu za msingi ambazo zimetajwa ndani ya Qur’an na Sunnah ambazo 
piazimethibitishwa na maandiko ya Sharia’h: Maamrisho naMakatazo, kama 
makatazo ya Kudhulumu, Zina, Ribba, Ulevi na Wizi. Mfano mwengine wa 
llukimi za msingi ni pamoja na wajibu wa makubaliano katika kufunga 
mkataba na wajibu wa kupiga vita uhalifu na kugombania haki. Hukmu hizo 
haziwezi kubadilishwa kutokana na wakati kwa sababu zimewekwa ki Sharia ’h 
zinazofaa kwa wakati wa vizazi vyote lakini njia zake huweza kubadilika. 

2. Nguzo za Uislam na ule ukweli uliothibitishwa na Sharia’h hua haviwezi 
kubadilishwa wala kupanguliwa. Zitabakia vile vile kama zilivyokua katika 
kizazi cha mwanzo kwa sababu haziwezi kubadilishwa. 

3. Hnkmn zote zinazohusiana na Ibada hazitegemeani na mtizamo wala Ijtihad 
ya mtu. Hivyo hazibadiliki kutokana na wakati, eneo, sehemu au jamii. 

4. Mambo yanayohusiana na Aqidah pia yamekamilika na msimamo wake ni 
Imara, hivyo hayahitaji kufanyiwa mabadiliko au Ijtihad. Yamekamilika tangu 



AL MLSTAKSHIF ABl MANAI. DANAH 








473 

yalipoteremshwa tangu katika nyakati za Mitume waliotangulia hadi 
kitakapokuja kiama. Hayawezi kubadilika kutokana na wakati. (A/ Qawa 'id Al 
Fighiyyah 'Ala Al Madhhab Al Flanafy wa Al Shafi'y). 

Kuna kutofahamu katika maumbile ya Uislam, na mienendo ya Fiqh, kwani kuna 
mambo ambayo hukmu yake haibadiliki, kweli kuna mambo mapya ambayo 
yanatokea na kutaka kufanyiwa Ijtihad kutoka katika vyanzo vya Sharia ’h lakini 
hayategemeani na sababu ya kua mambo haya yametokea Mashariki au Magharibi. 
Hivyo kubadilisha hukmu za Kiislam kutegemeana na utofauti wa sehemu moja ama 
nyengine au kutegemeana na wakati mmoja ama mwengine kwa kuchukulia mfano 
wa A1 Imam Idris A1 Shafi’i, Hua haikubaliki. 

lli kufahamu zaidi kuhusiana na Al Qawl Al Qadim na Al Qawl Al Jadid basi bora 
tuangalie mambo yafuatayo: 

1. Ikiwa tunazungumzia kutoa Fatwa zinazoendana na mazingira tofauti, basi Imam 
A1 Shafi’i asingeliwaamrisha wanafunzi wake kutoendelea kukopia kutoka katika 
vitabu vyake alivyoviandika lraq, kwani Imam Az Zarkashi anasema katika kitabu 
chake Al Bahri al Muhit kua Imam A1 Shafi’i alikua akisema ‘Hakusamehewa yule 
anaeninukuu mimi kutokana na Skuli ya Madhhab ya zamani’, na badala yake 
angelizitenga Fatwa zinazoendana na mazingira ya lraq peke yake na zinazo endana 
na mazingira ya Misri peke yake. 

2. Ikiwa Fatwa zinabadilika kulingana na mazingira, basi wanafunzi wake wa Iraq 
wangelitumia vitabu vya Al Qawl Al Qadim vya Iraq, wakati hiyo ni kinyume chake 
kama tulivyoona mfano wa Imam Hanbal alimwambia Mohammad Ibn Muslim Ar 
Razi kua achague vitabu alivyoviandika Misri. 

3. Hakuna hata mwanafunzi au Mwanazuoni mmoja wa Madhhab ya Imam A1 
Shafi’i, ambao wamefanya Ijtihad na wanajua na kufahamu njia alizokua akizitumia 
Imam A1 Shafi’i katika kufanya Ijtihad aliesema kua hnam A1 Shafi’i alibadilisha 
mitizamo yake kwa sababu ya kubadilika kwa mazingira au wakati. Hata wale walio 
walioona kua Al Qawl Al Qadim ina nguvu katika baadhi ya mambo machache, 
wamesema kua wanafuata mitizamo hiyo kwa sababu ya kua ina ushahidi wenye 
nguvu zaid kutokana na mitizamo yao. 

4. Wanazuoni wakubwa wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i wameweka wazi kua 
hairuhusiwi kufuata Al Qawl Al Qadim ya Iinam A1 Shafi’i, hata kama ikiwa mfuasi 
huyo ni mtu wa Iraq. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








474 

5. Ikiwa ni kweli Imam A1 Shafi’i alibadilisha mtizamo wa Madhhab yake kutokana 
na kubadilika kwa mazingira au kwa wakati, basi wafuasi wake waliokua nje ya 
Misri wangelikataa kumfuata, ni jambo lililo wazi kua Wanazuoni wa Madhhab ya 
Imam A1 Shafi’i iwe wa Iraq, Malaysia, Afrika Mashariki n.k wanafuata Al Qawl Al 
Jadid, yenye hukmu mpya za Misri, anasema Imam A1 Nawawi katika Al Majmu ’a 
kua ‘Kila swali la dini ambalo lenye mitizamo miwili ya Imam A1 Shafi’i, 
mtizamo mpya na mtizamo wa zamani, basi mtizamo mpya ndio mtizamo Sahih 
na ndio unaotakiwa kufuatwa’, na pia akasema ’Si juu ya Mufti au kwa mfuasi 
wa kawaida anaefuata Madhhab ya Imam AI Shafi’i, panapokua na swali 
ambalo lenye mitizamo miwili, kufuata analolipenda yeye, bali anatakiwa 
afuate mtizamo mpya kati ya mitizamo hiyo’. Angalia, Imam A1 Nawawi 
hakutofautisha baina ya Mufti wa Iraq au Misri au Mufti wa popote pale. 

Wale wanaosema kua Imam A1 Shafi’i, alibadilisha mitazamo ya Fatwa zake 
kutokana na kubadilika kwa mazingira, wakati na utamaduni, wanamaanisha kua 
Imam A1 Shafi’i alitoa Fatwa hizo ili kuwarahisishia watu wa Misri, hivyo 
inaruhusika kutoa Fatwa ili kurahisisha mambo hata kama ikiwa Fatwa hizo 
zinaenda kinyume na ushahidi uliomo katika vyanzo vikuu vya Fiqh. Hawajui kua 
mitizamo ya Fatwa za Al Qawl Al Jadid za Imam A1 Shafi’i alizozitoa Misri ni mkali 
zaid kuliko za kuliko mitizamo ya Fatwa za Al Qawl Al Qadim alizozitoa Iraq. 

Kwani katika Fatwa za Misri aliacha kutumia kanuni za Masail Mursala 
(Kupendelea mapendekezo ya watu wanapotokezewa na jambo jipya, ambalo 
vyanzo havikusema kitu kuhusu jambo hilo), hakutilia maanani utamaduni wala 
desturi, na akatilia maanani maandiko zaid na kufuata maana ya kina zaid ya 
maandiko. Na ukiangalia kwa undani utaona kua hakuna hata jambo moja la Fiqh 
ambalo amelibadilisha kutokana na utofauti wa mazingira baina ya Iraq na Misri. 

Baadhi ya Fatwa za Imam A1 Shafi’i alizozitoa zenye mtizamo Al Qawl Al Qadim 
za Iraq na mtizamo Qawl Al Al Jadid za Misri ni pamoja na:- 

1. Kutumia vyombo vya dhahabu au fedha wakati wa kula, katika mtizamo wa 
Al Qawl Al Qadim ni makruh (haipendekezwi) lakini katika mtazamo Al Qawl 
Al Jadid hairuhusiwi na ni haram. 

2. Kugusana ngozi baina ya mwanamke na mwaname ambao ni Mahram baina 
yao (hawawezi kuoana) katika mtizamo wa Al Qawl Al Qadim: Hakubatilishi 
udhu lakini katika mtizamo wa Al Qawl Al Jadid: Udhu unabatilika. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








475 

3. Kupangusa khuff (Soksi za ngozi) zilizo toboka. Inakubalika kwa mtizamo 
wa Al Qawl Al Qadim: ikiwa tobo hilo sio kubwa kuzuia mvaaji kutembea, 
lakini kwa mtizamo wa Al Qawl Al Jadid haikubaliki hata kwa kitundu kidogo 
kitachoonesha sehemu ya mguu. 

4. Kusahau kusoma Surat Al Fatiha katika sala, kutokana na mtizamo wa Al 
Qawl Al Qadim si wajib ikiwa umesahahu, lakini kwa mtizamo wa Al Qawl Al 
Jadid ni wajib hata kama umesahau. 

5. Kukosha chombo kilichorambwa na mbwa, kutokana na mtizamo wa Al 
Qawl Al Qadim, si wajib kukikosha, lakini kwa mtizamo wa Al Qawl Al Jadid ni 
lazima kikoshwe mara sita. 

6. Kusahau na kusababisha kupanguka kwa mpangilio wa sehemu ya kiungo 
kinachotakiwa kukoshwa wakati wa kutia udhu, Kutokana na mtizamo wa Al 
Qawl Al Qadim, udhu unakua haujatenguka lakini mtizamo wa Al Qawl Al 
Jadid udhu huo haufai. 

7. Kulala wakati wa kusali. Katika mtizamo wa AI Qawl AI Qadim udhu 
hautenguki lakini katika mtizamo wa Al Qawl Al Jadid, udhu huo unatenguka. 

8. Mke wa mume aliepotea. Katika mtizamo wa Al Qawl Al Qadim, inambidi 
mke asubiri kwa miaka minne kuanzia siku aliyopotea mumewe, na kisha ndio 
aingie katika kipindi cha eda ambacho ni kipindi cha miezi minne na siku kumi, 
ambao huu ni mtizamo wa Abd Allah Ibn Abbas Radhi Allahu A ’nhu, lakini 
mtizamo wa AI Qawl Al Jadid ni kua hakai eda wala haolewi tena hadi pale 
atakapokua na uhakika kua mumewe amefariki ambao ni mtizamo wa 
Sayyidna Ali Ibn Abi Talib Radhi Allahu A ’nhu. 

Al Qawl Al Jadid ndio inayofuatwa na wafiiasi wa Imam A1 Shafi’i isipokua katika 
baadhi ya masuala kama ishimi na kitu hivi, kama anavyosema Imam A1 Nawawi 

‘Kila jambo ambalo lina mitizamo miwili katika Fiqh ya Imam A1 ShafTi, Al 
QawlAl Jadid na Al Qawl Al Qadim, basi Al Qawl Al Jadid ndio msimamo wake 
na ndio la kulitegemea, kwa sababu ameuondoa msimamo wa Al Qawl AI 
Qadim katika jambo hilo. As hab (Mujtahid) wa Madhhab yetu wameyachagua 
mambo kama ishirini na kitu, ambayo wamesema kuhusiana na mambo hayo 
kua, Fatwa zake zifuatwe kutokana na upande wa Al Qawl Al Qadim ’. (Sharh 
al-Muhadhdhab). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








476 


SILSILA YA VITABU VIKUU MUHIMU VYAILM YA FIOH KATIKA MADHHAB YA IMAM AL SHAFII 



UFAFANUZl I 

AL R1S.-IL.XH - Milicimo ja Aw.ill >a Fiqh y.i Im.ini al Slialli - Al (Jutt/ :U Kutni. 

K/L IB AL I MMna JOTABAL JML-l -Mitizamo Mipya >a Fiqh yn Imam AlShafii - AJQan/aUadd 

vtASLHABAL Wl Jl'll #• Maiutimu w.ilioiku'cinya na kuitoa Ilm laianzia kwa Imain Al Shafli hadi kwa AS-IIAli Al. TARJJJ. Miongoni mwa As-IIab al I 
Wujuh ni pamoj na Imam A1 Muzani. Innm VI BuwaytL Imam al Hanimayn, linam .VI Ghazali n.k. 

j.-lV- I/.IB.AI. T.ARJI/\ -Imam Al Ralii na Imam VI Nawawi. Maimamu walioikusanya pamoja mili/amo yote ya Maimamu wa Madhhab ya .VI Inum VI I 
Shafii kupitia kwa AS-H.AB.AL WVJVH na kuipitia upya. MilBamoyao ni yenye kutegeniewa lcilika Madhhab. 

4 S//AR/J BORA ZA MJNHAJ T.AL/BJN*- Karn ;t/ Rngl'i/Un Sharb M/bafi Tallbin, Tnh/ah AJ MnbtaJ Sharh a/M/uhaJ, AJ Mughu/ AJ MuhtaJ Ha Maarifat I 
Mjiim' Alfti/. niin Miuhajnu \ihayut a/MuhtijShurh ul Minhaj. 

HASHJYAH BOJtA - Hashirah Mharata/ MuhtaJ I 

_-_J 




AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DASAH 































































































































































477 

As-hab al Madhhab au As-hab al Wujuh anaowazungumzia Imam A1 Nawawi hapa, 
ni wale Mujtahid ambao waliiendeleza na kuisambaza Fiqh ya Madhhab ya Imam 
A1 Shafi’i kuanzia kwa wanafunzi wa A1 Imam A1 Shafi’i katika mwaka 200 Al Hijr 
kwa miaka mia tatu kupitia kwa Maimamu mbalimbali wakiwemo Al-Buwayti, Abu 
Thawr, A1 Rabbi, A1 Muzani, A1 Zafarani, A1 Darimi, A1 Mundhir, A1 Qaffal, Al- 
Marwazi, Imam Abu Hamid Al-Isfarayeeni, At Tabari, Imam Al-Haramayn Al- 
Juwayni, Imam Ibn Al-Sabbagh, Imam A1 Ruyani hadi kufikia kwa Mlinzi wa 
Uislam Imam Abu Hamid A1 Ghazali katika mwaka 500 Al Hijr. 

Katika kipindi hiki Madhhab ya Imam A1 Shafi’i yalienea kuanzia Misri, Makkah 
hadi Iraq na Khurasan yote kwa kasi kubwa sana, ambapo baada ya hapo ikawa kuna 
haja kubwa ya kusimamisha kuiendeleza na hivyo kuiboresha na kuikusanya katika 
mfumo mmoja, kazi ambayo ilifanywa na Imam Abu Qasim Muhammad A1 Rafi’i, 
ambae alifanya Ijtihad kubwa kupitia katika vitabu vya Imam A1 Ghazali na 
Maimamu waliomtangulia kabla yake. 

Hivyo Imam Abu Qasim Muhammad A1 Rafi’i alizikusanya Fatwa zao na 
kuchunguza vyanzo vyao walivyopitia vidogo na vikubwa, ushahidi wao na 
vithibitisho vyao inavyotakiwa kwa pamoja. 

Baadae akafuatia Imam Abu Zakariya Yahya A1 Nawawi, ambae nae pia alivipitia 
vitabu vya Imam A1 Rafi’i na Maimamu waliomtangulia kabla yake, akavifanyia 
Ijtihad na kuvichunguza kwa kina zaid ili kupata msimamo mmoja katika kila jambo 
unaokubalika baina ya Mujtahid wote wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, na kisha 
akaandika mukhtasar wakc Al-Sharh Al-Kabeer katika Al-Rawdah na akaelezea zaid 
katika Al-Muhadhdhab na katika Al-Majmu'. 

Imam A1 Kurdi anasema ‘Ikiwa Shaykhan (A1 Nawawi na A1 Rafi’i) 
hawakuzungumzia kuhusu kitu fulani, na Mufti ni miongoni mwa AhlAl Tarjih 
(Mwenye kujua mapendekezo Madhhab), basi anaweza kujibu kutokana na 
mtizamo ambao Maimamu wa Madhhab wanautegemea. Hairuhusiwi kwa 
Mufti kutoa Fatwa kutokana na mtizamo ambao ni dhaifu kutokana Maimamu 
wa Madhhab, hata kama ikiwa huo ni msimamo ambao yeye anauona kua ni 
bora. Kwa sababu yeye anaulizwa kutokana na msimamo wa Madhhab ya 
Imam A1 Shafi’i na hauliziwi kuhusu msimamo wake, isipokua pale 
atakapoweka wazi kua huo ni mtizamo dhaifu. Inaruhusiwa kufuata msimamo 
dhaifu pale ambapo inapokua tayari ameshweka wazi kua huo ni msimamo 
dhaifu, ikiwa si miongoni mwa Ahl Al Tarjih, na hawa ni miongoni mwa 
wahokuwepo katika wakati wetu, basi hiyo hua ni kesi nyengine.’ 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 








478 

Miongoni mwa Maimamu wakubwa baada ya Shaykhan A1 Madhhab A1 Shafi’i ni 
pamoja Shaykh A1 Islam Zakariyya A1 Ansari, Imam A1 Shihab A1 Ramli, Imam A1 
Khatib A1 Shirbini, Imam Ibn Hajar na Imam A1 Shams A1 Ramli. 

AL QA WL AL MASHHUR NA AL QA WL ALA AL MUTAMAD KATIKA 
MADHHAB YA IMAM AL SHAFI’I 

Katika Madhhab ya Imam kuna kauli aina mbili, ambazo ni Qawl al Mashhur na 
Qawl Ala Al Mutamad. 

Al Qawl Al Mashhur (Kauli Mashhur) ni kauli ambayo inajulikana sana katika 
Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, inaweza kua inatokana na tofauti baina ya Al Qawl Al 
Qadim na Al Qawl Al Jadid za Imam A1 Shafi’i mwenyewe au ikatoka katika 
mtizamo wa Mujtahid wengine aliefuatia baada yake, lakini baada ya kufanyiwa 
Ijtihad zaid baadae na Mujtahid waliofuatia ikaonekana kua ni 7/;a// ku I i ngan is hwa 
na ushahidi uliokuwemo katika kauli nyengine, wakati mwengine Al Qawl Al 
Mashhur inaweza kua Al Qawl Ala Al Mutamad pia. 

Al Qawl Ala Al Mutamad (Kauli ya mwisho inayokubalika) ni kauli ambayo 
inakubalika, kauli ya mwisho na ndio msimamo wa Madhhab, Al Qawl Al Mutamad 
ndio kauli ambayo inayofuatwa na wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i. 

Qawl Ala Al Mutamad inahusishwa maalum na Imam Ibn Hajar A1 Haytami, kwa 
sababu Imam Ibn Hajar alikua akilitumia neno hilo wakati akizungumzia 
mapendekezo ya mitizamo ya Wanazuoni wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kuhusu 
jambo analolizungumzia katika kitabu chake kinachoitwa Tuhfah al Muhtaj bi Sharh 
Al Minhaj. Imam Ibn Hajar alianza kuandika Tuhfah mwezi 12 Muharram mwaka 
958 Al Hijr na kukimaliza mwezi 27 Dhul Qaadah, na Imam Ramli alianza kuandika 
Nihayat Al Muhtaj ila Sharh Al Minhaj katika mwaka 963 Al Hijr na kukimaliza 
tarehe 19 Jamada Al Akhir mwaka 973 Al Hijr. 

Mufti yeyote wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i hutegemea na kufuata Manhaj (Njia) 
zinazotokana na vitabu viwili, kitabu cha Tuhfah al Muhtaj bi Sharh Al Minhaj cha 
Imam Ibn Hajar A1 Haytam au kitabu cha Nihayat Al Muhtaj ila Sharh Al Minhaj 
cha Imam Shams Din A1 Ramli. 


Vitabu viwili hivi vya Tuhfah na Nihayat ni ufafanuzi wa kitabu cha Imam A1 
Nawawi kinachoitwa Minhaj Al Talibin, ambacho ni mukhtasar wa kitabu cha Imam 
Rafi’i kinachoitwa Muharrar, ambacho ni mukhtasar wa kitabu cha Imam A1 
Ghazali kinachoitwa Wajiz, ambacho pia ni mukhtasar wa kitabu chengine cha 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









479 


Imam A1 Ghazali kinachoitwa Basit, ambacho ni mukhtasar wa kitabu cha Imam A1 
Haramayn kinachoitwa Nihayat Al Matlab ambacho pia ni ufafanuzi wa kitabu cha 
Imam A1 Muzani ambae ni mwanafunzi wa Imam A1 Shafi’i, kinachoitwa 
Mukhtasar Al Muzani. 

Ingawa Imam A1 Shafi’i ni Mujtahid mkuu wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i na 
mitizamo yake ina kauli katika Madhhab na pia aliondoa baadhi ya mitazamo yake 
katika Al Qawl Al Qadim wakati alipokua akitayarisha Al Qawl Al Jadid, Lakini kwa 
kua mtizamo wa Madhhab hutokana na Ijtihad za Mujtahid wengi, hivyo Mujtahid 
wengine waliomfuatia wakiwemo Mujtahid Al Tarijih wa Madhhab, waliirejesha 
baadhi ya mitizamo hiyo, baada ya kuifanyia Ijtihad zaid ya kina na kuona kua 
baadhi ya mitizamo ya Qawl Qadim ina ushahidi wenye nguvu zaid kuliko ushahidi 
wa mitizamo ya Qawl Jadid. 

Mabadiliko haya yalifanyika kutokana na kuwepo kwa ugumu sana au mashaka 
(Mashaqqa ) katika utekelezaji wake [ta'assur al-'amal]. Na miongoni mmifano ya 
wa hukmu hizo ni pamoja na kua walii (msimamizi wa mwanammke anaetaka 
kuolewa) anatakiwa asiwe na sifa ya fasiq (mtu asiemtii Allah Subhanah wa Ta ’ala ) 
hukmu hii ilibadilishwa na Wanazuoni waliofuata baadae na wakawa wanaruhusu 
(unaweza kuiona habari inayohusiana na jambo hili katika Bughya ya Ba’Alawi), na 
vile vile mfano mwengine ni kutosheleza kwa niyyah (nia) ya mwanzoni mwa Sala 
kulingana na Takbirat al Ihram (Takbir ya mwanzo ya Sala) kama ikiwa 
inawezekana kulingana na kujua [ muqarana 'urjiyyah] badala ya kulingana na 
uhakika [muqarana liaqiqiyah\, ambapo inatakiwa kuwepo kuanzia mwanzoni mwa 
neno la mwanzo la Allahu Akbar hadi mwishoni mwake. 

Miongoni mwa baadhi ya Al Qawl Al Qadim ambazo Mujtahid waliofuatia wa 
Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i walikubaliana nayo na kuzifanya kua Al Qawl Ala 
Al Mutamad za Skuli ya Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i ni pamoja na:- 

1. Kufanya Tathwib [Kusema, ‘Sala ni bora kuliko usingizi’] iwe katika adhana 
ya kwanza au ya pili ya Sala ya Asubuhi; Al Qawl Al Qadim: Mandub 
(inapendekezwa); Al Qawl Al Jadid: Makruh (Inachukiza). 

2. Kujitenga na uchafu katika maji yanayozidi qullatayn |lita 216]; Al Qawl Al 
Qadim: Haina haja; A1 Qawl Al Jadid: Inayo Haja. 

3. Kusoma Sura katika rakaa mbili za mwisho za Sala; Al Qawl Al Qadim: 
Makruh (inachukiza); Al Qawl Al Jadid: Mandub (Inapendekezwa). 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiNAL DAiNAH 








480 


4. Kugusana baina ya ngozi ya mwanamme na mwanamke ambao ni mahvam 
(hawawezi kuoana) baina yao; Al Qawl Al Qadim : Hakubatilishi udhu; Al Qawl 
Al Jadid: Udhu unabatilika. 

5. Maji yanayotembea yakigusana na uchafu; Al Qawl Al Qadim: Hayawi 
machafu, ila maji hayo yatakapo badilika; Al Qawl Al Jadid: Yanakua machafu 
ikiwa maji hayo yatabadilika ama la. 

6. Kusali 'Isha' mapema; Al QawlAl Qadim: Mandub (Inapendekezwa); Al Qawl 
Al Jadid: Mandub kuchelewa kusali 'Isha'. 

7. Wakati wa Sala ya Maghrib; Al QawlAl Qadim: humalizika hadi wakati wa 
'Isha'; Al Qawl Al Jadid: Humalizika hadi pale mtu atakapomaliza kutia 
udhu,kuhifadhi awra (uchi) yake, kuadhini, na kusalia ukubwa wa rakaa tano 
zisizo za haraka (yaani kusali sala ya Maghrib na sunna yake). 

8. Kutia nia ya kufuata Sala ya jamaa katikati ya sala baada ya Takbirat A1 
Ihram ya Ma'mum; Al Qawl Al Qadim: Inaruhusiwa; Al Qawl Al Jadid; 
Hairuhusiwi. 

9. Kula ngozi ya mnyama aliechinjwa kiislam iliokwa moto (kama vile ngozi ya 
kondoo); Al Qawl Al Qadim: Haram; Al Qawl Al Jadid: Halal. 

10. Kumkata kucha maiti; Al QawIAI Qadim: Makrult (Inachukiza); Al QawlAl 
Jadid: Mandub (Inapendekezwa), isipokua kwa wale walifariki wakiwa katika 
hali ya Ihram wakati wa Hija. 

11. Muhrim (Alie katika hali ya Ihram katika Hija) ana hiari ya Tahallul 
[kutoka katika hali ya Ihram] anapokua anaumwa; Al Qawl Al Qadim: 
Anaruhusika (lakini lazima achinje kafara [dam]); Al Qawl Al Jadid: 
Haruhusiki. 

12. Kuhesabia Nisah [Kiwango cha chini] kwa ZakatRikaz [Zakatya kugundua 
mali iliyofichwa kabla ya wakati wa kuja Uislam; Al Qawl Al Qadim: Haina 
kiwango cha chini; Al Qawl Al Jadid: Inayo kiwango cha chini. 

13. Ma'muma kuitikia 'Amiin' kwa sauti, wakati Imam anapofanya hivyo 
katika sala ya kusoma kwa sauti; Al QawlAI Qadim: Mandub (Inapendekezwa); 
Al Qawl Al Jadid: Makruh (Inachukiza). 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








481 


14. Ikiwa mtu atafariki bila kumalizia kufunga saum; mtu anaehusika (Walii) 
katika familia yake anaweza kumfungia badala yake: Al Qaul Al Qadim: 
Inaruhusika; Al Qawl Al Jadid: Hairuhusiki. 

15. Kuchora mstari mbele yake kwa mtu anaetaka kusali, ikiwa hakuna Sajjada 
[msalaj au Sutra [kizuizi]; Al Qawl Al Qadim: Mandub (Inapendekezwa); Al 
Qawl Al Jadid: Haipendekezwi. 

16. Washirika wawili wanapokua katika 'Aqd Sharika [Mkataba wa 
kushirikianaj mmoja akakataa kutumia pesa zake kwa ajili ya mradi wao, 
ikiwa hawakuweka wazi majukumu yao katika mkataba wa makubaliano yao; 
Al Qawl Al Qadim: mwenzake anaweza kumpuuza na kutoa mtaji; Al Qawl Al 
Jadid: mwenzake hatakiwi kumpuuza yule aliekataa, lakini hutosheleza kulipa 
iidia kwa kutoa katika faida itakayopatikana. 

17. Fidia ya Mahari ya kulipwa bwana harusi; Al Qawl Al Qadim: Daman Yad 
[kulipwa fidia kamili]; Al Qawl Jadid: Daman 'Aqd [kulipwa fidia kwa 
makubafianoj. 

Imam al-Shafi’i alisema: ‘Ni bora kwangu mie kuzungumzia kitu kisha 
nikaambiwa ‘umekosea’ kufiko nikazungumzia kitu kisha nikaambiwa 
‘umekufuru”. 

KUENEA KWA MADHHAB YAIMAM AL SHAFI’I 

Imam A1 Shafi’i alisema: ‘Nnatamani watu wangelijifunza kile nilichokua nacho, 
bila kunitaja mimi, ili nipate malipo kutoka kwa Allah, bila kusifiwa na watu’. 

Kutokana na I’lm, akili na uwezo aliokua nao, haishangazi kuona kua Wanazuoni 
wamemuweka Imam Muhammad Idris A1 Shafi’i katika daraja ya kwanza ya 
Maimamu walio katika daraja moja lisilo na upinzani. 

Madhhab ya hnam A1 Shafi’i yalienea kuanzia nyumbani na asili ya Madhhab ya 
Imam A1 Shafi’i ambako ni Misri, alipotawala Sultan Salahudin Ayoub aliekua 
ameshikamana na dini na ni rnfuasi wa Imam A1 Shafi’i alieneza / ’lm na utawala 
wake hadi Syria hivyo na Madhahhab ya Imam A1 Shafi’i yakaenea Palestina, Jordan 
hadi Syria, na wanazuoni na wafanyabiashara wakayaeneza Madhhab ya Imam A1 
Shafi’i kutoka Misri, Sudan, Chad, kuelekea Afrika Magharibi katika nchi za 
Nigeria, Senegal, Guinea Bissau, Mali, Sierra Leone, Gambia, Burkina Faso. Na 
Somalia na Yemen kuelekea Ethiopia, Kenya, Tanzania, ukanda wa Afrika 
Mashariki wote hadi Afrika Kusini. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








482 


Kutokana na mijadala na mahojiano, Madhhab ya Imam A1 Shafi’i yalienea kutoka 
makao makuu ya pili ya Madhhab, Baghdad yakaenea Dagestan, Azerbaijanna watu 
wa Yemen wakayaeneza Afrika Kaskazini hadi kusini mwa bara la Asia, Indonesia, 
Sri Lanka, Malaysia ambayo ni nchi nambari moja duniani kua na Waislam wengi 
na pia asilimia 99% kati yao ni wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i. Wafuasi 
wa Dawah A1 Ghaznawi waliyaeneza Madhhab ya A1 Shafi’i katika maeneo ya 
Hijaz, Iran na katikati mwa bara la Asia. Wafuasi wa Imam A1 Shafi’i pia wanapatika 
katika upande wa Mashariki, Magharibi na kusini mwa nchi ya Saudi Arabia katika 
miji ya A1 Ahsa, Tihama na Asir na pia katika nchi ya Oman. 

Skuli ya Fiql\ ya Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, ilikua ikitumika pia kitaifa wakati 
wa Ukhalifa wal A1 ‘ Abbas, wakati wa Dola la Seljuk,wakati wa Utawala wa Zengid, 
wakati wa Utawala wa Ayyub wa Misri, wakati wa utawala Mamluk wa Misri, 
Masharif wa Makkah na Hijaz kwa ujumla na pia Taifa la Kathir lililokua mjini 
Hadramawt. 

Wanahistoria wa kizungu wanasema kua watu wa kabila la T’ung-kan (Waislam wa 
kiichina ambao huitwa watu wa Hui) ambao wanapatikana katika mji wa Xinjiang 
kua wanatokana na Khorezmianambao walipelekwa nchini China na Wamongolia 
na inasemekana wanatoka katika vizazi mchanganyiko vya watu wa China, Iran na 
Uturuki kua ni wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i. 

UMAARUFU WA WANAZUONI WA MADHHAB YA IMAM AL SHAFI’I 

Umaarufu wa Madhhab ya Imam Al-Shafi'i unatokana na uthabiti na jitihada za 
kweli za Imam A1 Shafi'i mwenyewe na wa Wanazuoni wanaofuata Madhhab hayo, 
vilevile Maimamu wengi wa Hadith ni aidha wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 
Shafi’i au wanaegemea upande wa Imam A1 Shafi’i. Mwanazuoni lnkubwa Qutbud 
Din Ahmad Ibn Abdul Rahim maarufu kama Shah Waliullah, ambae ni mfuasi wa 
Madhhab ya Imam Abu Hanifa anasema ‘Madhhab ya Imam A1 Shafi’i ni 
Madlihab pekee ambayo yametoa Wanazuoni bora zaid katika fani zote za Dini 
ya Kiislam katika historia ya Madhhab ya Ahlu Sunna Wal Jammah .’ 

Historia ya chuo kikuu cha kiislamu cha A1 Azhar cha Misri, chuo ambacho ni 
kikubwa kuliko vyote duniani kwa umri na kwa darja ya juu ya utolewaji wa I’lm ya 
dini ya Kiislam, inaonesha kua Shaykh mkuu wa chuo kikuu cha Kiislamu cha Misri 
A1 Azhar, ilikua ni lazima atokee katika Madhhab ya Imam A1 Shafi’i hadi mwaka 
1287 Al Hijr. Hii inathibitsha ule usemi maarufu katika somo la Fiqh usemao kua 
‘Mashafi’i ndio nguzo ya Flm ya dini ya Kiislam’. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








483 


Katika ukurasa unaofuatia kuna baadhi ya majina ya Wanazuoni maarufu wa 
Madhhab ya A1 linam A1 Shafi’i kulingana fani za / ’lm rnbali rnbali: 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA I’LM 
MCHANGANYIKO. 


• Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazali 

• Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf A1 Nawawi 

• Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Jalal al-Dini A1 Suyuti 

• Muhammad Ibn Umar Ibn A1 Husayn At Tabaristani Fakhr Ad Din Ar Razi 

• Ala A1 din Abu A1 Hasan Ali Ibn Abi Hazm A1 Qarashi A1 Dimashqi Ibn 
AnNafis. 

• Isma'il Ibn Umar bin Kathir Ibn Daw' Ibn Kathir Ibn Dir A1 Busrawi. 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
HADITH. 

• Ibn Majah A1 Rab‘i A1 Qazwini 

• At Tamimi Ad Darimi As Samarqandi 

• Abu Bakr Ahmad A1 Bayhaqi 

• AlNishaburi 


A1 

Bashawi 





A1 

Daraqutni 










Ibn Khuzaymah 


Abu Nu'aym 
Ibn A1 Salah, 

Yahya Ibn Sharaf An Nawawi 
Yusuf Ibn Abd Rahman A1 Mizzi 
Adh Dhahabi 


Zayd A1 Din Abd A1 Rahman A1 Iraqi 
Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban 
Ibn Hajar A1 Asqalani 
A1 Sakhawi 

Ali Ibn Abu Bakr Ibn Haajar al-Haythami 

A1 Khatib A1 Baghdadi Abd A1 Rahim Ibn Al-Husain al-'Iraqi 

Ahmad Ibn Muhammad A1 Qastallani 

Muhammad A1 Sumali 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DASAH 










484 


WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
TAFSIR. 

• Fakhr Ad Din A1 Razi. 

• Ibn Kathir 

• Jalaludin Suyuti 

• A1 Baghawi 

• Ahmad Ibn Muhammad A1 Tha'labi 

• Said Nursi 

• Hamka 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA FIQH. 

• A1 Mawardi 

• A1 Juwayni 

• A1 Ghazali 

• A1 Baghawi 

• Baidawi 

• Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi 

• Zakariyya A1 Ansari 

• Ibn Hajar A1 Haytami 

• Sayf A1 Din A1 Amidi 

• Ahmad Ibn Naqib A1 Misri 

• Zainuddin Ma kh doom 

• Ibn Nuhaas 

• A’bd Allah A1 Qutbi 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
UTAALAM WA LUGHA YA KIARABU. 

• Ibn Malik 

• Ibn Hisham 

• Ibn Aqil 

• Fairuzabadi 

• Murtada A1 Zabidi 

• Yusuf Ibn Ahmad A1 Kawneyn 

• Imam Ibn Manzur 



AL MIISTAKSHIF ABL MANAL DANAH 












485 


WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
AQIDAH. 

• Abu A1 Hasan A1 Ashari 

• Taftazani 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
TASAWWUF. 

• Harith A1 Muhasibi 

• Abd A1 Karim Ibn Hawazin Qushayri 

• Abu Talib A1 Makki 

• AbuNu'aym 

• Imam A1 Haddad 

• Ahmad Ghazali 

• Ayn A1 Quzat Hamadani 

• Abu A1 Najib Suhrawardi 

• Shahab A1 Din Suhrawardi 

• YusufHamdani 

• Ah med Ar-Rifa’i 

• Shams Tabrizi 

• Safi-Ad-din Ardabili 

• Kamal Khujandi 

• Yusuf An-Nabhani 

• Shaykh Sufi 

• Abd Rahman Ibn Ahmad A1 Zayla'i 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
HISTORIA. 

• Ali Ibn al-Athir 

• A1 Dhahabi 

• Ibn Asakir 

• Ibn Khallikan 

• Abadir Umar Ar Rida 

• Abd A1 Rahman A1 Jabarti 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KATIKA FANI YA 
UTAWALA. 



AL MUSTAKSHIF ABL MAKAL DANAH 











486 


• Salah ad Din Ayyub 

• Nizam A1 Mulk 

WANAZUONI WA MADHHAB YA AL SHAFI’I WALIO KATIKA KARNE 
YETU. 

• Shaykh Ahmad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad 
Ibn Hussaina A1 Dawghan A1 Ahsai A1 Khalidi A1 Shafi’i - Mujaddid 
Shaykh wa Saudi Arabia ambae amesomshwa na Shaykh Mohammad 
Husein A1 Arfaj aliekua mwanafunzi wa Mufti Ahmad Zayn Ad Dahlan. 

• Wahba Zuhayli - Profesa wa Fiqh katika Chuo Kikuu cha Damascus. 

• Ali Jumuah - Alekua Mufti Mkuu wa Misri na A1 Azhar. 

• Habib Umar bin Hafiz - Mwanazuoni mkubwa wa Yemen na muanzilishi 
wa Taasisi ya F.limu ya Dini ya Kiislamu ya Dar A1 Mustasfa 

• Habib Ali Zayn Abidin A1 Jifri - Mwanazuoni wa Yemen na muanzilishi 
wa Tabar Foundation 

• A’bd Allah Ibn Muhammad Ibn Yusuf A1 Harari - Mwanafiqh kutoka 
Ethiopia aliehamia Lebanon na Mwanzilishi wa Taasisi ya F.limu ya Dini ya 
Kiislam Ahbash. 

• Afifi A1 Akiti - Mwanafiqh wa Malaysia anaesomesha Chuo Kikuuu Cha 
Oxford. 

• Ahmad Hashim Muzadi-Mwenyekiti wa Wanazuoni wa Maulamaa wa 
Indonesia 

• Abu Bakr Ahmad Mwenyekiti wa Maulamaa wa Sunni wa nchini India. 

• Muhammad Salim Al-Awa Mwanazuoni wa Misri. 

• Ahmed Kuftaro 

• Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti - Mkuu wa Kitengo cha Ilm Ya Tawhid 
katika Chuo Kikuu cha at Damascus. 

• Sayyid Yusuf Ibn Sayyid Hashim A1 Rifai - Mwanazuoni wa Kuwait. 

• Taha Karan - Mwanazuoni wa Afrika Kusini ambae anajulikana pia kama 
ash-Shafi T as-SagTr 

• Hasyim Muzadi - Aliekua Katibu Mkuu wa Nahdlatul Ulama, Umoja wa 
Kiislam wa Indonesia. 

• Nuh Ha Mim Keller - Mwanafiqh na Mwanatafsir wa kitabu cha Al Maqasid 
cha Imam Nawawi na Umdat al Salikh cha Ahmad Ibn Naqib A1 Misri 
anaeishi nchini Jordan. 

• Ahmed Kuftaro - Mufti Mkuu wa zamani wa Syria. 

• Ahmad Shafi’i Maarif- Mwanazuoni maarufii wa Indonesia. 

• Syed Muhammad Naquib al-Attas - Mwanazuoni maarufu wa Malysia. 

• Taha Jabir A1 Alwani - Mwanazuoni mkubwa wa Marekani. 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 











487 


• Zaid Shakir - Mwanazuoni mkubwa wa Marekani. 

• Mufti Halil Gucen wa Uturuki. 

• Shaykh Jibril Fuad Haddad mwanazuoni mkubwa wa Brunei. 

IMAM AHMAD IBN HANBAL NA MADHHAB YA HANBAL (164-241 Al 


Hijr ) 


Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal A1 Shaibani alizaliwa mwaka 164 Al Hijr, miaka 
kumi na nne baada ya kufariki Imam Abu Hanifa, miaka kumi na nne baada ya 
kuzaliwa Imam A1 Shafi’i na pia miaka kumi na tano kabla ya kufariki Imam Malik. 
Babu yake Ahmad ambaye ni mzee Hanbal alikuwa ni Gavana wa Khurasan, 
ambayo leo inajulikana kama Asia ya kati, eneo la Kaskazini ya Afghanistan, India 
na Pakistan ingawa alikua si mtu wa Khurasan bali alikua ni mwarabu wa Iraq. 
Ahmad Ibn Hanbal hakuwahi kumuona baba yake kwani alifariki wakati Ahmad 
akiwa mdogo sana. 

Baada ya mda familia yao ikarudi Baghdad mji arnbao kwa wakati huo ulikua 
umenawiri na kuwiva katika al’lm ya dini. Ahmad na mama yake wakawa wanaishi 
kwa mjornba wake Ahmad ambae alishughulikia upatikanaji wa / ’hn ya Ahmad, 
lakini aliemsaidia zaid alikua ni mama yake ambae alikua ni mtu mwenye Imani 
kubwa ya dini. Imam Ahmad Ibn Hanbal alihifadhi Qur’an akiwa bado na umri 
mdogo, baada ya kumaliza kuhifadhi Qur’an alienda moja kwa moja kwa Abu 
Yusuf, mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa na akawa anajifunza somo la Fiqh. Lakini 
baada ya kufikia miaka kumi na mitano akawacha baada ya kuona bora kwanza 
aende katika bahari ya I’lm ya Hadith ambayo aliiogelea ndani yake kwa miaka saba. 

Katika kipindi hiki cha miaka saba Ahmad Ibn Hanbal alihifadhi Hadith milioni 
moja, ingawa sio zote zilizokua tofauti, bali zilikua zinatofautiana wapokeaji. Alikua 
akihudhuria darsa za Hadith kwa Mwanahadith mkubwa katika mji wa Baghdad 
alieitwa Imam Hasheem Ibn Basheer As-Sulamy, vilevile alikua kila akisikia kuna 
Mwanazuoni amekuja Baghdad, alikua lazima afanye kila njia hadi aonane nae ili 
kupata darsa zake. Kwa njia hii pia alisoma kwa Nuaim Ibn Harnmad, Abdul- 
Rahman Ibn Mahdi na 'Umayr Ibn A’bd Allah Ibn Khalid. 

Ahmad Ibn Hanbal alitembea kila sehemu ambayo husikia kuna Hadith za Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kama vile Iran, Khurasan, Hijaz, Yemen, 
Syria, Iraq. Ambako alisoma Hadith kwa Wanazuoni wakubwa wakubwa miongoni 
mwao Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan, Abu Daud At Tayalisi, Waki' Ibn Al-Jarraah, Abu 
Mu'awiyah Ad-Darir, Sufyan Ibn 'Uyainah, na Imam A1 Shafi’i. Inasemakana kua 
kuna kipindi Ahmad Ibn Hanbal alisikia kua Yemen kuna mwanahadith anaeitwa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








488 

Abdul Razaq A1 Sanaani, hivyo akaamua kusafiri kutoka lraq hadi Yemen kuenda 
kupata Hadith ambazo yeye Ahmad alikua hana, lakini alipofika Makkah akasikia 
kua Abdul Razaq A1 Sanaani ameshafariki dunia. Hivyo ikambidi aakhirishe safari 
safari yake hiyo. 

Abu Zurah anasema ‘Imam Ahmad alihifadhi Hadith milioni, kati yao zikiwemo 
Hadith Musnad 30000. Ukiangalia Hadith milioni moja ni nyingi lakini hazikua 
Hadith zote ni tofauti, bali ilikua nyingi kati ya hizo zinafana, kwa kua Hadith moja 
ikaHadithma na wapokeaji tofauti, hivyo ugumu wake unakuja pale inapobidi 
kuwatofautisha wapokeaji wa Hadith hizo. Miongoni mwa Hadith hizo pia kulikua 
na Hadith sahih na Hadith dhaif. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal alikusanya Hadith Musnad kutoka kwa walimu 280, 
alikulia na kuishi ndani ya sunna kwani alisema ‘Sikuwahi kuandika Hadith 
ambayo sikuwahi kuifanyia kazi’, hata watoto wake pia aliwalea katika maisha 
aliyokua akiishi, anasema mtoto wake anaeitwa A’bd Allah Ibn Ahmad Ibn Hanbal 
kua Imam Hanbal alikua akicheza nae kwa kumwambia ‘Fungua sehemu yeyote 
ya Musanaf Waki, halafu niulize Hadith yeyote, nami nitakuambia msururu wa 
wahoipokea, au nitajie msururu wa wapokeaji nami nitakutajia Hadith 
yenyewe. ’ 

Alipokutana na Imam A1 Shafi’i, Ahmad Ibn Hanbal alijitolea kila kitu ili aweze 
kusoma kwa Mwanazuoni huyo mkubwa kwa wakati huo, ambapo alisoma Fiqh na 
Kanuni zake. Ahmad Ibn Hanbal pia hakuanza kusomesha wala kutoa Fatwa hadi 
mwaka 204 Al Hijr baada ya kufariki Imam A1 Shafi’i. Hivyo Ahmad Ibn Hanbal 
akawa mrithi mkubwa wa Imam mkubwa alietangulia. Imam Ahmad Ibn Habal 
alikua akisomesha mara mbili, ya kwanza ilikua nyumbani kwake kwa wanafunzi 
wake wenye hamu kubwa ya I ’lm na ya pili ilikua baada ya Salat al Asr msikitini 
kwa watu wa kawaida wenye kutafiita Flm. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal alikua na wanafunzi wengi na waliokua juu katika Flm 
ambao baadae waliieneza Fiqh yake sehemu mbalimbali, mwanafunzi wake 
mkubwa na ambae alikua nae karibu sana alikua akiitwa Abu Bakr Al-Maruzy, 
Imam Ahmad Ibn Hanbal alisema kuhusu A1 Maruzy kua ‘Chochote kile Al- 
Maruzy akisema nimesema mimi basi mjue kua ni kweli nimesema mimi.’, 
wanafunzi wake wengine ni pamoja na Abu Bakr Al-Athram, Ishaq Ibn Mansur At- 
Tamimi, Ibrahim Ibn Ishaq Al-Harbi, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud na Baqi Ibn 
Makhlad. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








489 


Imam Adh Dhahabi anamuelezea Imam Ahmad Ibn Hanbal kua ni ‘Ni Shaykh wa 
kweli na ni kiongozi wa Waislam katika wakati wa Uhai wake, mwanahadith 
mkubwa na ni Uthibitisho wa Dini’. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal aliandika kitabu cha Hadith kinachoitwa Al Musnad na Az- 
Zuhd, As-Sunnah, Al-Wara' wa Al-Iman, na Fada'il As-Sahabah, lakini hakuwahi 
kuandika Fatwa zake, kitabu cha Fiqh yake, wala hakumpa mwanalunzi wake kazi 
ya kufanya hivyo, na alikua akisema ‘Usifuate ushauri wangu, wala ushauri wa 
Malik wala ushauri wa A1 Shafi’i, wala wa Awzal wala wa Ath Thauri, lakini 
chukua tulipochukua sisi’, Imam Ahmad Ibn Hanbal alikua ni mtu ambae hapendi 
Fatwa zake ziandikwe, na ilikua hivyo hadi alipofariki na Abu Bakr Al-Khallal 
ambae ni mwanafunzi wa Al-Maruzy alipokusanya na kuiandika Fiqh ya Madhhab 
ya Hanbal. A1 Khallal alisafiri sehemu tofauti kutafuta na Fatwa arnbazo 
ziliandikwa na Imam Hanbal na kuzikusanya katika kitabu chenye matoleo 20 
kinachoitwa Al-Jami' Al-Kabir. 

Abu Al-Qasim Al-Khiraqi arnbae alikua mwanafimzi wa A1 Khallal aliandika 
mukhtasari wa kitabu kilichoandikwa na A1 Khallal ambacho kiliitwa Mukhtasar Al- 
Khiraqi. Kitabu ambacho kilipendwa sana na wana Fiqh wa Madhhab ya Hanbal 
ambao nao baadae waliandika vitabu zaidi ya 300 wakiielezea Mukhtasar Al 
Khiraqi, na miongoni kati ya vitabu hivyo ni pamoja na Al Mughni kilichoandikwa 
na Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Baadae, Imam Abdus-Salam Ibn Abdullah, babu yake 


Imam Ibn Taymiyah, alizihariri upya 

. 

Fatwa za Imam Ahmad na kuandika kitabu 

cha Fiqh kinachoitwa Al-Muharir. 








Kabla ya kufariki Khalifah Harun Rashid ambae alikua ni mfuasi wa Ahlu Sunah wa 
Jamaah, aliwachagua watoto wake ambao walikua Wanazuoni wakubwa Al-Amin 
na Al-Mamun waongoze, A1 Amin alikua Mutazilah lakini hakulazimisha al Itizal, 
lakini ndugu yake A1 Maamun ndie alieufanya Mutazilah kua ni jambo la kimataifa. 
Mutazilah ni kundi la mwanzo katika historia ya Kiislam ambalo hutumia fikra na 
ufahamu wa Bani Adam kutafsir mambo ya dini. 

Wakati wa utawala wa Kikhalifah wa A1 Maamun akida za Mutazilah zilichipukia 
na kuongezeka. Mutazilah waliingiza Falsafa za Mashariki katika dini na uhuru wa 
kifikra. Khalifah Ma’mun akaanzisha ‘Halaqat Tarjuma ’ au huduma za kutafsiri, 
katika kipindi hiki kila kitabu kilitafsiriwa vikiwemo vya mambo ya uchawi na 
uganga wa kienyeji pia, jambo ambalo lilileta sura rnbaya kwa watawaliwa. 

Mwaka 218 Al Hijr, alipokua akitawala Khalifah A1 Ma’amun, Imam Ahmad Ibn 
Hanbal alikamatwa kufungwa jela kwa kosa la kukataa kukubali kua Qur’an 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








490 

imeumbwa. Wanazuoni wengi waliadhibiwa kwa kutokubaliana na hilo, na Imam 
Ahmad Ibn Hanbal alikuwa miongoni mwao, alifimgwa jela kwa zaid ya miaka 
miwili. Alipotawala Khalifah A1 Wathiq alimwachia Imam Hanbal lakini akamfunga 
kifungo cha nyumbani, hana ruhusa ya kuenda msikitini kusali wa kusomesha. Hali 
ilibadilika baada ya kutawala A1 Mutawakil ambae alifuta muonekano wa kuwa 
Qur ’an imeumbwa na akamruhusu Imam Hanbal kuendelea kusalisha na kusomesha 
msikitini. 

Baada ya Imam Hanbal kua huru na kifungo cha nyumbani, Khalifah A1 Mutawakil 
alimpelekea zawadi nyingi kumliwaza. Baada ya kuona zawadi hizo Imam Hanbal, 
alilia sana na kusema 

‘Inni akhafu min fitnatil ni’ma akthar ntin fitnatil Mihna,’ 

Tafsir, ‘Hakika nnaikholla iitna ya neema hii zaidi kuliko iitna ya kukaa jela’. 

Na akaamua kuzigawa zawadi hizo kwa watu wengine. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal aliulizwa Jee Allah ataonekana siku ya kiama. Akajibu 

‘Hii imethibitishwa na Hadith Sahih, tunazoziamini na kuzikubali, nasi 
tunakubali kila kitu alichokisema Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa 
Salam kikiwa na usahihi wa waliokipokea. Tunaamini na kuthibitisha’. 

Ibn Dharih al-'Ukbari alisema: ‘Nilitaka kumuona Ahmad bin Hanbal. Hivyo 
nilionana nae, alikua mtu mzima aliepaka hina nywele zake, alikua mrefu na si 
mweupe sana.’ 

Muhammad Ibn Abbas An Nahwi alisema: ‘Nilimuona Ahmad bin Hanbal akiwa 
na uso mzuri na wa kuvutia, alipaka hina nywele zake ambazo zilikua si nyueusi 
sana. Alikua na ndevu nyeusi na nguo nyeupe. Alivaa kilemba na izar’ 

Abd al-Malik al-Maymuni amesema: ‘Sijui kama nimewahi kumuona mtu 
ahevaa nguo safi na nyeupe, anayejishughulikia na kupunguza sharubu zake 
na kuchana nywele zake vizuri na ndevu zake vizuri kama Ahmad Ibn Hanbal. ’ 

Al-Fadl Ibn Ziyad alisema: ‘Nilimuona Abi Abdillah wakati wa kipupwe alivaa 
shati mbili na fulana ya rangi, na pia huvaa sweta nzito. Na pia nilimuona 
akivaa kilemba na nguo nzito, nikamsikia Aba 'Imran al-Warkani 
akimwambia: ‘Ya Aba Abdillah Nguo zote hizo?’ Abi Abd Allah alicheka na 
kusema: ‘Baridi mimi siiwezi.’ 



AL MIISTAKS HI F ABIJ MANAL DANAH 








491 


Imam Ahmad Ibn Hanbal alikua ni mtu mwenye kuwapenda sana watoto wake na 
alikua akiwausia kuhusiana na mambo ya Akhera na vile vile juu ya mambo ya 
kidunia, miongoni mwa wasia alimuusia mtoto wake alipokua akijitayarisha kuoa 
kumwambia kua: Ewe mtoto wangu hutokua na furaha ndani ya nyumba yako 
hadi pale utakapokua na sifa 10 ambazo unatakiwa kumuonesha mke wako, 
hivyo zikumbuke, zisimamie na uzitekeleze kwa dhati. 

Ama kwa sifa mbili za mwanzo ni kua: Wanawake huhitaji uangalifu na 
kuwajali na hupenda kutamkiwa wazi kua wanapendwa. Hivyo usiwe mchoyo 
katika kuweka wazi mapenzi yako kwa mkeo. Ukiweka mpaka katika kuelezea 
mapenzi yako, utajenga ukuta baina yako na yake yeye, na hivyo kupunguza 
hisia za mapenzi baina yenu. 

Wanawake hua wanachukia wanaume wakali, lakini huwatafuta wale wenye 
ulaini, hivyo zitumie sifa mbili hizi itakiwavyo. Jambo hili litaleta mapenzi zaidi 
na kukuletea utulivu akilini mwako. 

Wanawake hupenda kutoka kwa waume zao kile ambacho wanaume hupenda 
kupata kutoka kwa wake zao, kama vile manenolaini, kupendeza,usafi na 
harufu nzuri. Hivyo daima dumu katika hali kama hiyo. 

Kwa hakika, nyumba hua iko chini ya mamlaka ya mwanamke, hivyo anapoka 
ndani yake hua anajihisi amekalia taji lake la kimalkia, na kua yeye ndio 
kiongozi wa nyumba. Hivyo kaa mbali na kutaka kuyaangamiza Mamlaka 
hayo na kamwe usijaribu kufanya hivyo. Kwani mfalme hua na hasira sana 
kwa yule anaetaka kumvua madaraka yake, hata kama ikiwa alikua anajaribu 
kuonesha kitu chengine kilicho bora zaid. 

Mwanamke hua anampenda mumewe, lakini wakati huo huo hua hataki 
kuwapoteza watu wa familia yake, hivyo usijaribu kujiweka katika darja moja 
na wazee wake, kwa sababu utamuweka katika kukuchagua wewe au familia 
yake. Na hata kama akikuchagua wewe na kuiwacha familia yake basi atakua 
katika hali ya wasi wasi, jambo ambalo alitapelekea kujenga chuki katika 
maisha yenu. 

Kwa hakika mwanamke ameumbwa kutokana na mfupa wa mbavu iliopinda, 
na hii ndio siri ya kuvutia kwake. Na wala sio kasoro yake, kwa sababu ‘Nyusi 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








492 


hua zinavutia kutokana na kua zimepinda’. Hivyo akikosea, usimkaripie katika 
hali ambayo itakua haina upole ndani yake, kwa kutaka kumnyoosha, 
vyenginevyo utakua ni mwenye kumvunja, na kumvunja kwake ndio Talaka 
yake. Vile vile usimuachie bila ya kumkosoa makosa yake, kwani vyenginevyo 
ubaya wake utazidi na atakua na kibri na Nafsi yake. Baada ya hapo 
hatolainika tena wala hatokusikiliza tena hivyo kua ni mtu wa kati na kati. 

Ni maumbile ya mwanammke kutokua na shukrani na mume wake na kukataa 
neema zake. Hivyo ukiwa mkarimu kwa kwa miaka yote na ukawa mgumu kwa 
mara moja tu basi atasema, ‘Sijawahi kuona wema wowote kutoka kwako’. 
Hivyo usiiruhusu tabia yake hii ikakufanya kua humpendi au kujitenga nae. 
Kwani ikiwa huipendi tabia yake hii basi utakuta tabia nyengine 
zinazokupendezea, hivyo tengeneneza uwiano katika hayo. 

Kwa hakika kuna wakati ambao mwanamke hua anapitia kipindi cha 
mabadiliko ya udhaifu na uchovu wa kia ki ii. Kiasi ya kua Allah amemruhusu 
na kumuachia kutofanya mambo ya fardhi ya Ibada katika wakati huo; Allah 
amemsamehe katika kusali, na akamuaghairishia siku za kufunga katika 
kipindi hiki hadi kipite na awe katika hali ya kawaida. Hivyo katika kipindi 
hiki kua nae pia katika hali kama ile alivyofanyiwa na Mola wake, kama vile 
Allah alivyomsamehe na kumrahisishia baadhi ya mambo basi nawe pia 
mpunguzie majukumu yake kwako katika siku kama hizo. 

Mwishoni, fahamu kua mwanamke ni mtumwa wako hivyo kua ni mwenye 
ukarimu na rehma juu yake. 

Imam Hanbal aliwasomesha watoto wake I’lm ya dini hadi nao wakawa pia ni 
miongoni mwa wenye I’lm kubwa kwani watoto wake A’bd Allah na Salih walikua 
walikua ni wana/h//? pia. Imam Ahmad Ibn Hanbal alifariki katika mwezi wa Rabi' 
Thani 12, AH 241 akiwa na umri wa miaka 77. Inasemakana maziko yake 
yalihudhuriwa na mji mzima wa Baghdad, kwani walihudhuria wanaume 100,000 
na wanawake 60,000. 

Moja kati ya sifa waliyokua nayo baadhi ya wafuasi wa Madhhab ya Imam Hanbal 
ni kutokua na ustahmilivu dhidi ya mitizamo ya wafuasi wa Madhhab mengine ya 
Kiislam, jambo ambalo mara nyingi huwapelekea kuonekana kua ni wakaidi sana, 
baadhi ya sifa hizi bado pia bado ziko hadi leo miongoni mwa wafuasi wa Madhhab 
hayo, jambo ambalo limepelekea upunguaji wa kupendwa kwao, na kukirihisha kwa 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









493 


baadhi ya mitizamo ya Mashaykh wao kama vile mitizamo ya Shaykh Ahmad Ibn 
Taymiyyah na Shaykh Abdul Wahab. 

SHAYKH AHMAD IBN TAYMIYYAH NA AHLU SUNNA WAL JAMAAH 


Historia ya Kiislamu inatuonesha kua, mwaka 1258 mji wa Baghdad ulivamiwa na 
Wamongolia na kutekezwa wote, na huo ndio ukawa mwisho wa Ukhalifa wa 
‘Abbasid, na baada ya hapo ukanyanyuka utawala mwengine mpya wa kiislamu 
uliokua ukifuata Fiqh ya Madhhab ya Imam Abu Hanifa. Huu ulikua ni utawala wa 
Kikhalifah wa Kituruki ambao ulikua ukiitwa Daulat Otmaniyyah (Ottoman 
Empire ) ambao baadae utawala wao uliewalitawala kuanzia India, Mashariki ya kati 
yote hadi Morroco na pia nusu nzima ya bara la Ulaya kwa mda wa miaka mia saba, 
na pia kusimamia Miskiti miwili mitakatifu ya Makkah na Madinah. 

Mnarno tarehe 29-1-1263 katika mji wa Harran, ambalo sasa ni Altinbasak nchini 
Uturuki katika familia ya Mwanazuoni wa Madhhab ya Hanbal aitwae Abu Mahasin 
Shihab Din Ibn Taymiyyah alizaliwa mtoto alipewa jina la Taqi Din Ibn Ahmad ibn 
Abd Salam ibn Abd Allah Ibn Taymiyyah. Miaka sita baada ya kuzaliwa kwake basi 
mji wa Harran ukavamiwa na watu wa kabila la Tatar wenye asili ya Urusi, hivyo 
familia nzima ya Abu Mahasin ikaamua kukimbilia nchini Syria katika mji wa 
Damascus ambapo Abu Mahasin kutokana na ITm yake akapewa wadhifa wa 
kusomesha katika chuo cha Dar al Hadith Sakkariyyah. 


Abu Mahasin alisomesha katika chuo hicho kwa muda wa miaka 15 huku 
akimsomesha pia mtoto wake. Mtoto wake huyo alipotimia umri wa miaka 21 Abu 
Mahasin akafariki Dunia na hivyo kumuacha mtoto wake akikulia na kua 
Mwanazuoni mkubwa ajulikanae kwa umaarufu kama Shaykh Ibn Taymiyyah. 
Kama alivyokua mzee wake Shaykh Ibn Taymiyyah basi yeye pia alikua ni mfuasi 
wa Madhhab ya Imam Hanbal. 


Shaykh Ibn Taymiyyah alikua ni mwenye ITm ya Hadhith, Lugha na Tawhid na 
ufahamu siosahau kirahisi, hivyo alikua na uwezo wa kuota fatwa mbali mbali. 
Tatizo ni kua baadhi ya Fatwa hizo ni zenye kupingana na mitizamo ya Madhhab 
ya Imam Hanbal na pia alipinga baadhi ya mitazamo ya Madhhab mengine ya Ahlu 
Sunna Wal Jamaa na Makubaliano ya Ijmaa pia. Hususan tunapozungumzia kuhusu 
Ijmaa, kwani miongoni mwa mitizamo ya fatwa zake ni kua, Talaka tatu kwa mpigo 
hua inahesabika ni talaka moja, Talaka inayotolewa wakati mtu yuko katika hali ya 
ulevi, hua haisihi, Talaka inayotolewa wakati mwanamke yuko katika siku zake hua 
haisihi, Talaka inayotolewa katika hali ya hasira hua haisihi, Talaka ya kiapo hua 
haishi, na kadhalika. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








494 


Wanazuoni wameyagawa makosa 98 aliyoyafanya Ibn Taymiyyah katika hali nne 
tofauti zifuatazo:- 

1 - Alipingana na Mitizamo ya Madhhab yake ya Imam Ahmad Ibn Hanbal 
katika Fatwa 26. 

2 - Alifuata mitizamo ya Madhhab mengine tofauti ikiwemo ikiwemo ya Imam 
Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Shafii 16. 

3 - Ahpingana na Mitizamo ya Madhhab yote mara 17. 

4- Alipingana na Mitizamo ya Makubaliano ya Jamhuri na Ijmaa mara 39, 
ambapo mara 10 kati ya hizi ni katika fatwa zinazohusiana na Talaka. 

Vile vile Ibn Taymiyyah alikua na mitizamo ya kipingana na mfumo wa kufuata 
Madhhab, kwani yeye alikua akiona kua kila mtu mwenye uwezo kidogo wa I’lrn 
basi anaruhuska kufuata mitizamo ya Madhhab kama akitaka lakini pia anaruhusika 
kufuatilia mwenye kwenye vyanzo vya Fiqh ili kupata mtizamo anaouona unafaa, 
na pia likua akitafsiri ayat Mutashabihat za Quran katika hali ya kawaida. Kutokana 
na mitizamo hii basi wanazuoni wengi wa Kiislam waliotangulia na wa kame yetu 
wanamheshimu sana Shaykh Ibn Taymiyyah na kukubali jitihada zake katika Uislam 
lakini, hawakubaliani nae katika baadhi ya mambo ya Iman, Aqida na Fiqh. 

Mnamo mwaka 726 Al Hijr, Wanazuoni kutoka katika Skuli nne za Madhhab ya 
Ahlu Sunna wa Wal Jamaa ambao ni Qadhi Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Jama’ah, 
wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, Qadhi Muhammad Ibn al-Hariri, al-'Ansari, wa 
Madhhab ya Imam al-Hanafi, Qadhi Muhammad Ibn Abi Bakr, wa Madhhab ya 
Imam Maliki, na Qadhi Ahmad Ibn 'Umar A1 Maqdisi, wa Madhhab ya Imam 
Ahmad Ibn Hanbali, waliamua kutoa Fatwa ya kumpinga Shaykh Ibn Taymiyyah 
baada ya kuona kua anapinga na pia anafundisha kuenda kinyume na mafundisho ya 
Aqida, Iman na Fiqh ya Ahlu Sunnah wa al Jamaah. 

Baadhi ya Wanazuoni wa baadae ambao waliompinga Shaykh Ibn Taymiyya ni 
pamoja na: Taqi-ud-Din as-Subki, Faqih Muhammad Ibn 'Umar Ibn Makkiy, Hafiz 
Salah-ud-Din al-'Ala’i, Qadhi, Mufassir Badr-ud-Din Ibn Jama’ah, Shaykh Ahmad 
Ibn Yahya Al-Kilabi A1 Halabi, Hafiz Ibn Daqiq Al'Id, Qadhi Kamal ul Din Az 
Zamalkani, Qadhi Safi-ud-Din A1 Hindi, Faqih na Muhaddith 'Ali Ibn Muhammad 
A1 Baji A1 Shafi’i, Mwanahistoria A1 Fakhr Ibn A1 Mu'allim A1 Qurashi, Hafiz 
Dhahabi, Mufassir Abu Hayyan A1 Andalusi, Faqih na Msafiri ‘Abd al-Lah 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








495 

Muhamniad Ibn Abd Allah Ibn Battutah, Shaykh ul Islami Ahmad Ibn Zayni Ad 
Dahlani na wengineo. 

Imam Dhahabi, Imam Ibn Hajar A1 Asqalani na Maimamu wengineo wanasema kua 

‘Kwa kumfuata Shaykh Ibn Taymiyya mtu anaweza kunufaika na mambo 
mengi lakini ni lazima ajihadhari na baadhi ya mambo yanayohusu Iman, 

Aqida na Fiqh ’.(Malfiuzat Muhaddith Kashmiri, Uk 413-414) 

Kwani mingi kati ya mitizamo yake ni ya kupingana na makubaliano ya Ijma ’a mbali 
mbali ikiwemo kwa kusema kua talaka tatu mara moja huhesabika ni moja tu, talaka 
iliyotolewa wakati mwanamke akiwa katika siku zake hua haisihi na pia kiapo cha 
kutoa talaka kinaweza kubatilishwa kwa kulipia kafara ambapo kutokana na kauli za 
Wanazuoni ni kua mambo yote haya matatu ni kuenda kinyume na Ijma’a ya 
Maimamu wa Madhhah yote manne na pia Ijma ’a ya Wanazuoni waliotangulia 
kabla yao. 

Shaykh al Islam Taqi Din A1 Subki anasema: ‘Ibn Taymiyya ameeneza uzushi 
katika kuthibitisha kutofautiana kwa mambo, jambo ambalo si sahihi na ni 
Kibr dhidi ya Uislam...kwani imethibitishwa na Wanazuoni kua yule anaepinga 
Makubaliano ya Wanazuoni ( Ijnta’a ) basi hua hakuamini.’ 

Shaykh Ibn Taymiyah alikamatwa na kufungwa tena mara ya pili baada ya 
kutangazia kua yeyote yule atakaetembelea Kaburi la Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam basi atakua amefanya jambo ambalo lililoharamishwa, amefanya 
dhambi kubwa ( ma’asi ) na amefanya Bida’a pia, Imam Ibn Taymiyyah alifariki 
wakati akitumikia kifungo chake katika jela ya Damascus katika siku ya Jumatatu 
ya mwezi 20 Dhul-Qa'dah 728 A.H./26-27 Septemba 1328 C.E. akiwa na umri wa 
miaka 67, na akazikwa katika makaburi ya Sufiyyah yaliyopo Damascus, nchini 
Syria. 

Wanazuoni wa Ahlu Sunnah wal Jamaah wanasema kuhusiana na Shaykh Ibn 
Taymiyah kua ‘Anakubalika kutokana na mchango wake wote alioutoa kwa 
ujumla ambao unaoendana na mitizamo ya Ahlu Sunnah wa Jamaah lakini 
hakubaliki katika mambo yanayopingana na wengi miongoni mwa Wanazuoni 
wa Ummah wa Kiislam, anaheshimiwa kua kama ni Mwanazuoni hivyo 
haitakiwi kumlaani lakini hakubaliki kua ni miongoni mwa wenye Mamlaka 
ya kutoa Fatwa na haitakiwi kumfuata katika mambo ya Iman, Aqida na Fiqh, 
na hivyo anaachiwa na mitizamo yake yenye migogoro inayohusiana na nguzo 
za Iman kwa Allah Subhanah wa Ta’ala. Na huu ndio msimamo sahih ambao 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








496 


hufuatwa na Wanazuoni kuhusiana na watu wenye sifa hizi za migogoro 
migogoro’. 

Imam Ibn ‘Asakir anasema katika Tabyin kutoka kwa Imam Ibn Shahin Al- 
Hanbali ambae amesema ‘Watu wawili waadilifu wamedhuriwa kutokana na 
ubaya wa watu: Ja‘far ibn Muhammad na Ahmad Ibn Hanbal.’ 

Hata hivyo tukiangalia kwa upande wa wale wanaomfuata na Shaykh Ibn Taymiyah 
hususan wafuasi wa Madhhab ya Imam Hanbal walioko katika nchi ya Saudia wao 
wana mtizamo tofauti kwani wanasema kua: 

‘Shaykh ul Islam Ahmad Ibn Abdallah Ibn Taymiyyah ni mmoja kati ya 
Mujaddid, ikiwa matunda ya Mujaddid yanaonekana katika wakati wake 
ahokua hai, basi matunda ya Shaykh Ibn Taymiyyah yahanza kuonekana 
katika wakati wa uhai wake na bado yanaendelea kuonekana hadi leo, ambapo 
Wanazuoni wa Ahlu Sunnah wal Jamaah, na wale wanaotafua I’lm wanarejea 
katika vitabu vyake katika kuwashinda maadui wa Uislam, miongoni mwao 
wakiwemo Makafiri na Mayahudi na makundi mengine yanayojiita kua ni ya 
Kiislam kama vile Raafidi, Hululi na Jahamis na pia makundi ya Bida ’a kama 
vile ya Ashari na Murjii. Mafanikio yake katika maeneo ya Fiqh, Hadith, Tafsir 
na Suluk (njia za kua na ukaribu na Allah) yanajulikana sana bilaya hata kutoa 
mifano, hahitaji mtu yeyote kumsifu bali I’lm yake inatoa ushahidi ulio wazi na 
hakuna anaeweza kukataa hayo isipokua yule aliekua mjinga na mkaidi.’ 

Katika kipindi kirefu Madhhab ya Imam Ahmad Ibn Hanbal yalikua yapo katika 
baadhi ya sehemu za Hijaz na Magharibi mwa Iraq na hayakua na wafuasi wengi 
hadi yalipotokea mabadiliko katika karne ya 18 alipokuja Shaykh Muhammad Ibn 
Abdul Wahaab, ambae alizaliwa mwaka 1703 katika kijiji cha Dir'iyyah, katika mji 
wa Najd, Saudi Arabia. Shaykh Muhammad Ibn Abdul Wahaab alipata mafunzo 
yake kwa kusoma vitabu vya Shaykh Ibn Taymiyah na kuvifanyia kazi kwa vitendo 
vitabu hivyo na kwa ufahamu wake kutafsir neno Bida’a katika maana ambayo 
haijawahi kusikika kabla yake. ( Tarikh Al Madhahib Al Islamiyah). 

Baada ya kuja juu kwa Shaykh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Madhhab ya Imarn 
Hanbal yakaanza kuenea zaid kwani mnamo mwaka 1744, Shaykh Muhammad Ibn 
Abdul Wahaab alianzisha kampeni za kutaka kuusafisha Uislam kutokana na 
mtazamo wao kua Uislam wa wakati huo ulikua hauko katika njia inayotakiwa. 
Hivyo Muhammad Ibn Abdul Wahaab akishirikiana pamoja na Muhammad Ibn 
Saud ambae ni mwanzilishi wa Ufalme wa Saudi Arabia kutoka kabila la A1 Saudi, 
kabila ambalo lilikua kubwa katika eneo la Diriyya, na Shaykh Muhammad Ibn 



AL MUSTAKSHIF ABL MAKAL DANAH 










497 


Abdul Wahaab akatoa fatwa isemayo kila Muislam ambae anapingana na familia ya 
Ibn Saudi basi ni Kafiri kupitia katika Bida ’a. Hivyo kwa pamoja Shaykh 
Muhammad Ibn Abdul Wahaab na Muhammad Ibn A1 Saud wakawa wanapigana 
vita na Waislam wenzao waliomo katika ardhi ya Najd na baadae kufuatia 
wanaopakana na maeneo hayo. Katika kipindi hiki eneo la Hijaz ambayo lilikua lipo 
chini ya uangalizi wa Utawala wa Dola la Kiislam la Ottoman. 

UTAWALA WA DOLA LA OTTOMAN. 

Dola la Kiislamu la Sultan wa Kituruki wa Ottoman ( Ottoman Empire au Daulat 
Otmaniyyah ) lilianzishwa takriban miaka arubaini (1299) baada ya wa Mongolia 
kuuangusha utawala wa Kikhalifah wa A1 ‘Abbas. Mwanzilishi wa Dola la Kiislam 
la Kituruki ni Uthman ambae alikua ni mtu wa Uzbekistan alietoka katika kabila la 
Ottoman, Utawala wa Dola la Kiislam la Ottoman ulikua ni utawala uliotawala kwa 
njia na Sharia ’h za Kiislam kwa kutumia Fiqh ya Madhhab ya Imam Abu Hanifa. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliposema katika Hadithi yake kua: 

‘Hakika, Constantinople itatekwa, kiongozi atakaeiteka atakua ni kiongozi 
bora na jeshi lake litakua ni jeshi bora’. ( Imam Ahmad, Al Hakim, Imam Bukhari, 
Imam Tabarani). 

Constantinople ni mji uliokuwepo katika upande wa pili wa bahari ya Mediterrenean 
iunganishayo na bahari Nyeusi, na ndio unaounganisha baina ya bara la Asia na bara 
la Ulaya, na ulikua unatawaliwa na utawala wa Roman Empire, kutokana na 
umuhimu wake huo, Waislamu walijaribu kwa miaka 800 kuthibitisha maneno ya 
Hadith hiyo ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, ikiwa ni pamoja na 
kua ni miongoni mwa kiongozi bora na jeshi bora, lniongoni mwa majaribio hayo ni 
pamoja na la Khalifah Uthaman Ibn Affan Radhi Allahu A ’nhu, Muawwiyah Ibn 
Abi Sufyan, Suleiman Ibn Abdul Malik na Khalifah Harun Rashid. 

UTAWALA WA OTTOMAN-SULTAN MUHAMMAD AL FATIH. 

Katika mwaka 1453 akiwa na umri wa miaka 21 tu Sultan Mehmet (Muhammad 
Fatih) Sultan wa Dola ya Ottoman aliuteka mji wa Constantinople ( Istanbul, 
Uturuki), hivyo kutimiza kama alivyobashiri Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam. Sultan Muhammad A1 Fatih alipoulizwa ‘Wengi wamejaribu kuiteka 
Istanbul lakini walishindwa, jee ni nini kilichokufanya wewe ufanikwe?’ Sultan 
Muhammad A1 Fatih alijibu ‘Mimi nna vitu viwili, kwanza nna Moyo mgumu 
kama jiwe ambao hauvunjiki juu ya kile ninachokitumainia, Pili, nna Jicho 
ambalo linalia kwa kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta’aala, Jee itakuwaje 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








498 

nisifanikiwe?’, Sultan Muhammad A1 Fatih alikua na / ’lm kubwa ya dini ikiwemo 
Hifdh ya Qur’an, Hadith, Fiqh, Hesabu, Sayari kwa Kisharia, Mambo ya kijeshi, 
Lugha ya Kiarabu, Kiajemi, Kilatin na Kigiriki. 

Baada ya kuiteka Constantinople, Sultan A1 Fatih alienda moja kwa moja hadi 
katika kanisa kubwa la mji huo linaloitwa Hagia Sophia, ambao watu wa nchi hiyo 
walikimbilia na kujificha ndani yake, watu hao ambao walikua si waislam 
walipomuona Sultan amewasili walilia na kumsujudia ili awaokolee maisha yao. 
Sultan Muhammad A1 Fatih, alipowakaribia alishuka chini kutoka katika farasi wake 
na kisha akasali rak’aa mbili za kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta ’ala na kisha 
akawaambia wale watu waliokua wakimsujudia na kulia kwa kusema: ‘Simameni 
haraka! Mimi ni Sultan Muhammad, na ningependa kukuambieni nyie, na 
ndugu zenu, na jamaa zenu kua uhai wenu na uhuru wenu uko chini ya ulinzi 
wangu. ’ 

Sultan Muhammad A1 Fatih, akaamrisha kanisa libadilishwe na liwe Masjid Hagia 
Sophia, kwa mara ya mwanzo Adhana ikasikika katika mji huo na kisha akaligeuza 
jina la mji huo kutoka Constantinople na kua Islambul (Nyumba ya Uislam) ambapo 
baadae watu wakazoea kuuita Istanbul. Sultan Muhammad A1 Fatih alijenga Miskiti 
zaid ya 300 na miskiti 192 kati yao aliijenga katika mji wa Istanbul, ukiwemo Masjid 
Muhammad, Masjid Abu Ayyoub Ansari na Masjid Sarai, na alijenga pia vyuo 57. 

Sultan Muhammad A1 Fatih alifariki katika mwaka 1481 akiwa na umri wa miaka 
49. Na aliwacha wasia ufuatao kwa mtoto wake aitwae Sultan Bayezid wa pili ambae 
aliendeleza utawala huo kwa kumwambia: ‘Sasa hivi nnakaribia kufa, lakini sijuti 
kutokana na kitu chochote, kwa sababu ninawacha mtu muhimu kama wewe, 
kua muadilifu, na mwenye huruma. Kua mkarimu kwa walio chini yako, 
wasaidie na walinde ipasavyo bila ya ubaguzi miongoni mwao. Eneza Uislam, 
kwani hilo ni jambo la wajibu miongoni kwa viongozi wanaotawala 
Ulimwenguni, kamwe usichoke kuiweka mbele dini yako zaid ya kitu chengine 
chochote kile. Usimchague mtu asieijali dini au asiejitenga na dhambi kubwa 
kubwa wala yule mtu ahezamia katika mambo ya kizushi katika dini kua 
kiongozi. Tanua mipaka ya ardhi ya Taifa letu kwa kupitia njia za Jihad na kua 
makini na Bayt ul Maal kwa kuhakikisha kua haitumiwi ovyo ovyo. Kamwe 
usinyooshe mkono katika mali ya mtu mwengine isiokua yako isipokua pale 
ilipohalishwa na Sharia’h za Kiislam. Wahakikishie wanyonge haki zao na toa 
kwa ukarimu kwa wale wanaostahiki kupewa kutoka kwako.’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 





















500 


Sultan wa Dola la Ottoman alikua ni mlinzi juu ya anaowatawala iwe Waislam au si 
Waislam kuanzia Afrika ya Kaskazini, Mashariki ya Kati na sehemu zote alizokua 
zilizokua chini ya mamlaka yake, na pia aliekua Msimamizi wa misikiti miwili 
mitakatifu ya Makkah na Madinah, ingawa Sharia ’h ya Fiqh na Hukmu za Utawala 
zilikua ni za Madhhah ya Imam Abu Hanifa lakini kila sehemu ilikua ikifuata 
Sharia ’h zinazotokana na hukmu za Skuli za Madhhah ya Fiqh ya sehemu husika. 

U’lamaa wa Dola Ottoman walikua wakisafiri kuelekea Misri na maeneo mengine 
ya waislam ili kutafuta Flm, baada ya kutekwa kwa mji wa Istanbul, Sultan wa 
Ottoman aliwateua U’lamaa kuanza kusomesha katika vyuo hivyo. U’lamaa walikua 
na kazi aina mbili, ambazo ni kua Mufti anaetafsiri Sharia ’h kutoka katika vyanzo 
vyake au Qadhi anayeisimiamia Sharia ’h kufanya kazi yake. Mufti Mkuu ambae 
alikua akiteuliwa na jopo la U’lamaa wakubwa wa miji iliyokuwemo katika Dola la 
Ottoman alikua akiitwa Shaykh ul Islam. Kazi ya Shaykh ul Islam ilikua ni kutoa 
Fatwa na pia hua na haki ya kumthibitisha Sultan kama anafaa ama la, ingawa 
Sultan alikua na cheo kikubwa kuliko Shaykh ul Islam. 

UTAWALA WA OTTOMAN-SULTAN SULAIMAN SALIM (AL QANUN). 

Utawala wa Dola la Kiislamu la Ottoman ulitawala sehemu kubwa na kwa muda 
mrefu katika historia ya Dunia. Kwani utawala huo ulitawala kuanzia Afrika 
Magharibi, Mashariki ya kati hadi India, na kusini kuanzia Hijaz kuelekea kaskazini 
na ulienea zaid wakati wa utawala wa Sultan Sulaiman Salim Al Qanun (ambae 
wanahistoria wa Magharibi humuita kama Sultan Sulaiman The Magnificent ) ambae 
alikua akimhusudisha sana Nabii Sulaiman A ’layhi Salaam, Sultan Sulaiman A1 
Qanun alikua kweli ni ‘ Sultan Sulaiman the Magnificenf au ‘Sultan Sulaiman 
Mkuu’ kwani yeye alikua na uwezo mkubwa sana kiutawala na alitawala eneo 
kubwa zaid na kwa muda mkubwa zaid wa miaka 46 (kuanzia mwaka 1520 hadi 
1566), Sultan Sulaiman ndie aliejenga msikiti mkubwa kuliko yote kati ya miskiti 
82,693 iliyoko nchini Uturuki, msikiti huu unaitwa Masjid Sulaimaniyah ujenzi wa 
msikiti huu hadi leo bado unawashangaza wataalamu wengi wa ujenzi wa nchi za 
Magharibi. 

Eneo la ndani la kusalia la Masjid Sulaimaniyah lina urefu wa mita 59 na upana wa 
mita 58, juu limezibwa na kuba moja kubwa lenye upana wa duara wa mita 27.5, na 
makuba mengine madogo madogo, kwa kua ndani ya msikiti huo hakuna nguzo hata 
moja na hivyo kufanya eneo la ndani la kusalia kutoa muonekano wa eneo kubwa 
sana bila ya kua na nguzo yeyote katikati yake. Mtaalama wa ujenzi wa Msikiti huo 
ambae ni mturuki aitwae Mimar Sinan alitumia makuba mengine madogo madogo 
yenye kutegemeana na hivyo ili kulizuia kuba kubwa la kati kati lisianguke. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








501 


Kwa ujumla eneo la Masjid Sulaimniyah linajumuisha majengo ambayo hutumika 
kwa ajili ya dini na utamaduni pia pia, kwani mbali ya eneo la kusalia lakini pia 
jengo la msikiti huo lina hospitali, skuli moja, madrasa nne za Qur’an, madrasa 
maalum ya Hadith, na chuo cha afya, sehemu ya kukogea (hamam) na sehemu ya 
jiko maalum kwa ajili ya kuwapikia chakula maskini wa maeneo hayo. Majengo 
hayo yote yapo hadi hii leo. 

Sultan Sulaiman alikua ni kiongozi muadilifu, asievunja ahadi au amri yake na 
mkarimu sana, alikua akiwaamrisha watu kufanya kazi kutokana na uwezo wao na 
ndio maana akapata jina la Al Qanun (Kanuni). Sultan Sulaiman aliuingiza Uislam 
kwa ndani zaid katika bara la Ulaya kwa kutawala nusu ya Bara la Ulaya. 

Safari moja Sultan Sulaiman aligundua kua mapato ya kodi yanayolipwa na watu wa 
Misri yameongezeka maradufu, ikabidi aanze kufanya utafiti kujua imekuaje? 
Hivyo akagundua kua watu wa Misri wamepandishiwa kodi na Gavana wa wake 
Misri alikua akiwabana watu wake na hawafanyii uadilifu, na hapo hapo bila ya 
kusita Sultan Sulaiman alimwachisha kazi Gavana wake huyo na kuwachagulia watu 
wa Misri, Gavana mwengine alie muadilifu. 

Katika Uongozi wake Sultan Sulaiman pia aliutanua na kuufanyia matengenezo 
Msikiti wa Madinah ( Masjid Nabawi), na pia msikiti wa Makkah ( Masjid Haram), 
na pia alilitengeneza eneo lote la Ardhi takatifu ya Al Quds liliopo mjni Jerusalem 
kwa kutumia wataalamu wa hali ya juu na kutumia maru maru 40000 katika 
kulipamba jengo Al Sahrah nakuiandika Surat Yasin, nahivyo kulifanya Jengo hilo 
kua ni moja kati ya majengo maarufu yanayojulikana na wafuasi wa dini mbali 
mbali duniani. 

Alipotawala Sultan Mahmud II akaufanyia tena matengenezo Msikiti wa Madinah, 
na akalipaka rangi ya kijani kuba liliokuwepo katika Hujra al-Saadah na tangu 
siku hiyo msikiti huo ukawa unajulikana pia kama Kuba la Kijani, mnamo mwaka 
1039 A.H, ilitokea mvua kubwa sana na hivyo yakatokea mafuriko yaliyosababisha 
sehemu ya Al Kaabah kubomoka, hivyo Sultan Murad wa nne akalitengeneza upya 
jengo la Al Kaabah. 

Mwaka 1266 A.H Sultan Abdulmecid (Abdul Majid) akaanzisha kazi ya kuutanua 
Msikiti wa Madinah na ukafikia kua na eneo la mita za mraba 10,939, ambapo 
sakafu ya Masjid Nabawi ikan’garishwa kwa vigae vya marumaru, sehemu ya juu 
ya kila nguzo ikawa imepakwa dhahabu, na Qiblah kikawa kimewekewa vigae vya 
kituruki, na Mihrab, ikapambwa kwa maandishi yenye ustadi mkubwa wa baadhi 
ya aya za Qur ’an na Hadithi za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kazi 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








502 


ambayo ilifanywa na mtaalamu wa kituruki aitwae Abdullah Zuhdu na ilimchukua 
miaka mitatu hadi kuimaliza kazi hiyo. 

UTAWALA WA OTTOMAN-SULTAN ABDULHAMID II (1842-1918) 

Katika mwaka ya 1876, Sultan Abdiilhamid 11 alipanda madarakani katika 
kuuongoza utawala wa Dola la Ottoman, Sultan huyu alikua ni Sultan wa 34 na pia 
alikua ni Sultan wa mwisho wa Utawala wa Dola hilo. 

Katika kipindi hiki utawala wa Dola la Ottoman ulikua unajumuisha watu wa aina 
mbali mbali wakiwemo Waturuki, Waarabu, Waalbania, Wabosnia, Waarmeni, 
Wakurdi, Waafrika, Wahindi, Wagiriki n.k. Hivyo Sultan Abdiilhamid 11 akajaribu 
kuujenga umoja wa Waislam na pia umoja wa kuendeleza Uislam, kwa waislam 
waliomo ndani ya utawala wake na pia kwa wale waliopo nje ya mipaka ya utawala 
wake, kama tutakapoona zaid tutakapo zungumzia historia ya Uislam katika Afrika 
Mashariki. 

Mnamo mwaka 1889 Utawala wa Dola la Ottoman ulifunga mkataba na benki ya 
Ujeruman Deustche Bank kuanzisha ujuenzi wa njia ya treni kutoka Anatolia hadi 
Constantinople, na miaka kumi baadae 1899 walifunga mkataba mwengine wa 
kumalizia barabara hiyo kutoka Berlin Ujerumani hadi Baghdad. 

Mnamo mwaka 1900 Sultan Abdiilhamid 11 alianzisha ujenzi wa Treni (Reli) ya 
Hijaz, ambayo ilianzia katika mji wa Istanbul kupitia Syria, Palestina hadi katika mji 
wa Madina, na hii haikua tu ni kwa sababu ya kuiunganisha miji Mitukufu kua karibu 
na utawala bali kua karibu kiusalama na Utawala na pia kurahisisha usafiri wa 
Mahujaj kutoka katika sehemu mbali mbali za Uarabuni wakati wa kuhiji. Sultan 
Abdiilhamid 11 aliamua kuifanya njia ya treni hiyo kua nyembemba na ile 
inayotumika na kuunganisha mji wa Istanbul na Berlin kwa sababu ya kuogopa kua 
ikiwa mji wa Istanbul utavamiwa na Crusaders kutoka Ulaya kwa kutumia usafiri 
wa treni basi wasiweze kutumia njia ya treni hiyo kuelekea katika miji Mitakatifu ya 
Makkah na Madina. 

Mnamo mwaka 1902 kwa mara ya kwanza katika maeneo ya Mashariki ya Kati, 
maeneo ya Mesopotamia yaliyokua chini ya Doa la Ottoman ambayo 
yanayojumuisha ardhi za nchi ya lraq na Kuwait yaligundulika kua na malighafi ya 
petrol, lakini bila ya kujulikana ni kiasi cha wingi wake. Ugunduzi huu ulisababisha 
utawala wa nchi ya Uingereza kuamua kutafuta njia ya kuzidhibiti malighafi hiyo ya 
petroli kutoka kwa Utawala wa Dola la Ottoman na pia kuidhibiti malighafi hiyo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








503 


isiangukie ndani ya mikono ya kampuni za Ujerumani ambazo utawala wao ulikua 
na ukaribu na Dola la Ottoman. 

Historia inaonesha kua kwa mara ya kwanza kabisa sehemu ya Bara Arabu ilianza 
kutumia umeme katika mwaka 1909, ambao uliingizwa na Sultan Abdiilhamid 11, 
na sehemu ya mwanzo kuwaka umeme huo ni katika Masjid Nabawi, ambapo kwa 
miaka, baadae ndio Kasri la Kifalme la Dola la Ottoman mjini Istanbul nalo likatiwa 
umeme. 

Kwa upande wa Waislamu ambao walikua hawako ndani ya mipaka ya utawala wa 
Dola la Ottoman, utawala wa Dola la Ottoman ulijaribu, kuwasaidia kila inapotokea 
kuhitajika kwa msaada wao, na hii haikuanzia kwa Sultan Abdiilhamid 11 tu bali 
ilianzia tangu ulipoanzishwa utawala wa Dola la Ottoman na watawala wote 
waliotangulia katika kutawala utawala huo walikua na jukumu hilo, Kwa mfano 
katika kame ya 15, jeshi la majini la Dola la Ottoman, lilikua ndio jeshi kubwa 
lililokua likifanya doria katika maeneo ya bahari ya Hindi, na kuwasaidia Waislam 
wa maeneo hayo kupigana vita na Crusaders wa Kireno, kuanzia Indonesia hadi 
Afrika Mashariki. 

Hivyo Sultan Abdiilhamid 11 pia alitekeleza jukumu hilo kwa kutuma wawakilishi 
katika maeneo hayo mbali mbali ya mwambao wa Bahari ya Hindi, ikiwemo kwa 
Utawala wa Sultan wa Zanzibar arnbao ulikua ukitawala Afrika Mashariki yote, na 
kuwaambia kua atakua pamoja nao ikitokea watahitaji msaada wake katika kupigana 
na Crusaders hao. Sultan Abdiilhamid alituma pia ujumbe kwa Waislamu waliopo 
katika maeneo yaliyopakana na nchi za Urusi na China kwa wakati huo. 

Katika kipindi hiki cha utawala wa Sultan Abdiilhamid II, mwanaharakati wa 
uanzilishi wa taifa la Kizayuni la Israel aitwae Theodor Herzl, alimuandikia barua 
Sultan Abdiilhamid kumuambia kua yuko tayari kumlipa paundi Milioni 150 za 
dhahabu ili Wayahudi waruhusiwe kuishi kwa kupewa sehemu ya ardhi katika eneo 
la Palestina chini ya utawala wa Dola la Ottoman, hata hivyo Sultan Abdiilhamid II 
alimjibu Theodor Herlz kwa maneno yasemayo: 

‘Wachilia mbali kunipa paundi milioni 150 za dhahabu, lakini hata kama 
utanipa dhahabu ya dunia nzima, sitokubali kufanya hivyo, nimelitumikia 
Taifa la Kiislamu na Ummah wa Muhammad kwa miaka 30, na kamwe 
sikuwahi kuzipaka matope kurasa za Uislam, za Mababa zangu na za Wazee 
wangu, za Masultanni na Makhalfa wa Dola la Ottoman, hivyo kamwe 
sitokubali kufanya unavyotaka nifanye.’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









504 


Baada ya hapo Sultan Abdiilhamid II akapiga marufuku kwa Wazayuni kuruhusiwa 
kuuziwa sehemu za Ardhi za Wapelestina. Sultan Abdulhamid II alifariki katika mji 
wa Istanbul mnamo mwaka 1918. 

Utawala wa Dola la Ottoman ulidumisha kanuni za Uislam za ustahamilivu baina ya 
watu wa dini tofauti na wa mataifa tofauti muda wa miaka mia saba uliokua 
ukitawala. Ingawa Masultani wa mwishoni mwa wakati wa utawala wa Dola ya 
Ottoman walijaribu kuisimamisha dini ya Uislam kwa kufuata njia ya Sultani 
waliotangulia katika Dola lao lakini baadae walishindwa kutokana fitna mbali mbali 
zilizoanzishwa ndani ya nchi zote walizokua wakizitawala na maadui wa utawala 
huo ambazo zilisababisha kuanguka kwa Dola hilo mwishoni mwa vita vya kwanza 
vya dunia. 

Nchi za Ulaya, ziliamua kuanzisha vita vya chini kwa chini kupinga sehemu kubwa 
ya bara la Ulaya kutawaliwa na Dola la Kiislam la Ottoman, ili kujikwamua ilibidi 
kuudhoofisha na kisha kuuangusha utawala huo kwa kuanzisha fitna ya utaifa kama 
vile kwa nini Waaraabu, Wa Albania, Wa Armenia, Wa Giriki, Wa Serbia n.k. wawe 
na Sultan wa Kituruki, mfano hai ni Mapinduzi ya Uhuru wa Ugiriki ya mwaka 
1821-1832 ambayo yalichochewa na nchi za Ulaya ingawa baadhi ya Wagiriki 
wenyewe walikataa kujitenga na Dola hilo. 

Njia nyengine zilizotumiwa ni pamoja na kuvunja mfumo wa kielimu wa Dola la 
Ottoman. Kitabu cha historia ya Uturuki kinasema kua: Utafiti wa kupima 
ufahamu kwa kutumia njia tofauti, kwa mara ya kwanza katika historia, 
ulianzishwa na Utawala wa Dola Ottoman, kama vinavyosema vitabu vya 
historia vya nchi za Magharibi kua viongozi wa Ulaya walichanganyikiwa 
baada ya jeshi la Dola la Ottoman kuuteka mji wa Vienna, Austria, waliingiwa 
na khofu kua Uislam unaenea na utatawala Barani Ulaya, waiitumia mda 
mrefu sana kutafuta utatuzi wa kusimamisha mashambulizi ya Dola la 
Ottoman. 

Usiku mmoja mwanadiplomasia wa Kiingereza katika amji wa Istanbul, 
alituma ujumbe wa kibalozi wa siri ambayo haikuweza kusubiriwa hadi 
asubuhi kutokana na hamu na umuhimu wa ujumbe huo, uliokua ukielekea 
kwa viongozi wa Ulaya usemao: ‘Nimeigundua, sababu ambayo inalifanyaDola 
la Ottoman kupata ushindi baada ya ushindi’ kisha akaelezea kwa kusema: 
‘Watawala wa Ottoman, hawawatesi wafungwa wao wa kivita, bali hukaa nao 
kama ndugu zao. Huwapima ufaham watoto wote, wanaowatawala bila kujali 
utaifa wao au dini zao, watoto wenye ufahamu zaid huchaguliwa, halafu 
husomeshwa na walimu wenye ujuzi wa hali ya juu katika skuli ziitwazo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








505 

'•Enderun’’ katika majumbaya kifahari, wanawafundisha diniya uislamu, tabia 
za kiislam, elimu ya sayansi na utamaduni, hivyo hukulia katika mazingira ya 
nguvu za kiislamu, na kua viongozi wazuri ambao huupa uongozi wa utawala 
wa Ottoman ushindi baada ya ushindi, n wenye ufahamu wa hali ya juu 
miongozni mwao hupewa vyeo vikubwa, vya uongozi serikalini, (Kama 
mawaziri wawili) Sokullu na Kopriilii wamekulia katika mazingira hayo pia. 
Ili kusimamisha ushindi wa Dola la Ottoman ni lazima kuzihujumu skuli za 
Enderun na matawi yake, madrasa na kuwafanya Waislamu waanguke kielimu 
na kisayansi.’(/.v/a/7? ’s Refonners History ofTurkey, Istanbul, 1967). 

Ingawa Waturuki na Waarabu walikua na uhusiano mkubwa wa kidini, kihistoria na 
kiutamaduni jambo ambalo linaonekana hata katika muingiliano wa maneno 
yaliyomo katika lugha za kiarabu na kituruki, lakini nao pia hawakuweza 
kuuendeleza udugu wao kutoka na fitna za utaifa ziliokua zikiendelea katika nchi 
zilizokua zikitawaliwa na Dola la Ottoman zilizoanzishwa na nchi za Ulaya, kwani 
na wao walikumbwa na wimbi la mtihani huo. 

Migogoro baina ya Mataifa ya Ulaya na Dola la Ottoman na nchi za Kiarabu 
iliendelea hadi vilipoanza vita vikuu vya kwanza vya Dunia, ambapo katika vita 
hivyo, nchi za Uingereza na Ufaransa zilizidisha kuwapa nguvu waasi anaotaka 
kujitenga na utawala wa Dola la Ottoman na baada ya kumalizika vita hivyo, nchi 
nyingi zilijikuta zikigawanywa na kutawaliwa na Mataifa ya Ulaya ikiwemo 
Uingereza na Ufaransa hususan zile zilizokua zikitawaliwa na Dola la Ottoman 
zikiwemo na za Kiarabu na za Kiislam pia. 

Moja katika makundi yenye msimamo mkali ambayo yaliibuka katika kipindi cha 
utawala wa Dola la Ottoman walikua wanajulikana kama Wahhabi, ukweli ni kua 
wafuasi wa Wahhabi wenyewe hawakubaliani na jina hilo, kwani Wahabi walikua 
wakijiita Waislamu halisi na wanapoulizwa kua wao ni nani basi husema kua wao 
ni watu wa Ahlu A1 Hadith, Ansar Sunnah wa Alilu Sunnah wa Jamaah, ingawa 
walikua na sifa ambazo haziendani na wafuasi wa Ahlu Sunnah wal Jamaah, kwani 
wao walikua wakiwaita Makafiri wale wote ambao wasiofuata au kukubaliana na 
misimamo yao. Miongoni mwa Wanazuoni wengi wa Kiislamu waliokua 
wakiwapinga watu hawa ni pamoja na Shaykh ul Islami Ahmad Zayn A1 Dahlan. 

Mchoro uliomo katika ukurasa unaofuatia unaonesha Silsila ya Ilm ya Wanazuoni 
wa Madhab ya Imam A1 Shafii kuanzia kwa Imam An Nawawi hadi kwa Shaykh ul 
Islami Ahmad Zayn Ad Dahlani. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








506 

































































































































507 


Shaykh ul Islami Ahmad Ibn Zayni Ad Dahlan A1 Makki A1 Shafi’i ambae alizaliwa 
mnamo mwaka 1231 Al Hijr (1817 na kufariki mwaka 1886) alikua ni miongoni 
mwa Wanazuoni wakubwa Fiqh na Historia wa kame ya 13 ya Al Hijr. Sayyid 
Ahmad Ibn Zayni Ad Dahlan A1 Shafi’i ambae ni mfuasi wa Madhhab ya A1 Imam 
A1 Shafi’i alikua ni Mufti Mkuu wa Makkah katika kipindi cha uhai wake na 
alisomesha Mashaykh wa Madhhab mbali mbali. 

Shaykh ul Islami Ahmad Zayn Ad Dahlan alisoma kwa Shaykh Uthman A1 Dimyati 
na Shaykh Abd Allah Siraj. Kwa kua Shaykhul Islami Ahmad Zayni Dahlan alikua 
na upana wa I’lm mbali mbali za dini ya Kiisalam, hivyo aliowasomesha Mashaykh 
wengi sana kiasi ya kua inakua ni vigumu kukutana na Shaykh aliesoma katika mji 
wa Makkah katika kipindi cha kame ya 13 Al Hijr akawa hakusomeshwa na Shaykh 
Ahmad Ibn Zayn Ad Dahlan. 

Miongoni mwa Wanazuoni aliowasomesha ni pamoja na Ahmed Rida Khan A1 - 
Barelwi, Muhammad Sa'id Ba Busayl, 'Alawi Ibn Ahmad A1 Saqqaf, Abu Bakr 
Shatta, 'Umar Ba Junayd, Husayn Ibn Muhammad A1 Hibshi na wengineo. Katika 
kipindi alichoishi Shaykh Ahmad Ibn Zayn Ad Dahlan kilikua ni kipindi ambacho 
mji wa Makkah ulikua ndio kwanza unapata kiwanda cha kuchapishia vitabu, hivyo 
vitabu vyake vingi vilichapishwa, miongoni mwa vitabu vyake, ni pamoja na kile 
kinachoitwa ‘ Fitnatul Wahabbiya ’. 

FITNATUL WAHABBIYYAH 

Anasema Shaykh ul Islami Ahmad Zayni Dahlan katika Fitnatul Wahabbiya kua: 

‘Katika wakati wa kipindi cha Sultan Salim wa tatu (1204-1222 Al Hijr) 
zilitokea iltna nyingi sana, na miongoni mwao ilikuwemo fitna ya Wahabi 
ambayo Uianza katika meneo ya A1 Hijaz na kisha wakaiteka A1 Haramayn na 
hivyo kuwazuia Waislamu kuingia katika maeneo waliyoyateka ya A1 
Haramayn (Makkah na Madina) na wakawazuia watu wa Ash Sham na Misri 
kuingia katika wakati wa Hija. 

Sultan Salim wa tatu ambae ahkua ni mtoto wa Sultan Mustafa wa tatu ambae 
alikua ni mtoto wa Ahmad, alimteua Sharif Ghalib Ibn Bu Said kua Sultan na 
pia muwakilishi wa utawala wake katika maeneo yote ya Hijaz, mapigano 
yakaanza baina ya Wahabi na Sharif Ghalib, hii ilikua ni mwaka 1205 Al Hijr. 
Mawahabi walitayarisha na kupata nguvu ya wafuasi wengi sana katika 
maeneo yao. Kila walipokua wakizidisha eneo lao basi pia uovu na madhara 
yao yalizidi kuenea, walifanya mauaji yasiyohisabika ya Waislam, na kuteka 
mali za Waislam na pia kuwateka wanawake wa Kiislamu. Kiongozi wa wenye 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









508 


msimamo wao huo alikua ni Muhammad Abdul Wahab ambae alietokea 
Mashariki mwa Uarabuni, kutoka katika ukoo wa Banu Tamim, aliishi maisha 
marefu takriban miaka 100 kwani alizaliwa mwaka 1111 Al Hijr na kufariki 
mwaka 1200 Al Hijr, Historia yake W iH adithiwa kama ifuatavyo: 

Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab alianza kama mwanafnnzi wa Vlm katika mji 
wa Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salanv. Madinah al Munawarah. Baba 
yake Ibn Abdul Wahab alikua ni mtu mzuri mtukufu miongoni mwa mwenye 
I’lm ya dini na hivyo hivyo ndivyo alivyokua kaka yake Abdul Wahab ambae 
ni Shaykh Sulayman. Baba yake, kaka yake na Shaykh wake wa I’lm ya Dini 
wahona na kujua kua Ibn Abdul Wahab ataanzisha uzushi na upotovu 
mkubwa sana, kutokana na mitizamo yake, vitendo vyake na kauli zake 
kuhusiana na mambo mengi sana. Hivyo walijaribu kumkemea na pia 
kuwaonya watu dhidi yake. 

Kile alichokifikiria baba yake Ibn Abdul Wahhab na kaka yake na Shaykh 
wake kua kitakua basi kilikua kweli kutoka na matakwa ya AUah Subhanah wa 
Ta ’ala. Ibn Abdul Wahhab akazusha mambo mengi na akawapotoa watu wengi 
katika Iman na akafanikiwa kuwashawishi watu wengi wasiokua na I’lm na 
wakamfuata. Upotovu wake na uzushi wake wa Kiimani ulimpemelekea 
kuwaita Waislamu wengine kua wamelaaniwa, na kusema kua kutembelea 
kaburi la Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam na kufanya Tawassul (kuomba dua 
kupitia kwa mtu mwengine) kupitia kwa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi 
wa Salam ni aina ya Shirk. Na pia akasema kutembelea makaburi ya Mitume 
wengine na Waislamu wacha Mungu ( Awliyah ) wengine kua pia ni shirk. 

Katika juhudi zake za kuthibitisha madai yake, Ibn Abdul Wahhab alizipamba 
kauli zake kwa kutumia aya na kauli za zilizochaguHwa kutoka katika vyanzo 
vya Kiislamu, vithibitisho ambavyo alivyokua akivitumia vilikua vikithibitisha 
mambo mengine mengi lakini havikua vikithibitisha yale aliyokua akiyasema 
na kuyaunga mkono yeye. Alichagua kauli za uongo na kuzipamba hadi wale 
wasiojua kitu wakaingia na kuanza kumfuata. Aliwaandikia vitabu vingi hadi 
wakakubali kua wengi miongooni mwa watu wanaompwekesha Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala kua wamelaaniwa. 

Mbali ya hayo, Ibn Abdul Wahhab alimtangazia Sultan wa Mashariki ya 
Uarabuni na watu wa Ad Dariyyah kua wamfuate na wamuunge mkono. 
Wakafuata njia yake na kuitumia katika kutanua utawala wao. Walifanya 
jitihada za pamoja katika kuwakandamiza Mabedui wa jangwani hadi 
wakawawashinda na kuwafanya kua ni askari wao wa miguu wa kuwabebea 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








509 


mizigo yao bila ya kuwalipa. Baada ya hayo, watu hawa walianzakuamini kua 
kila asieamini kile anachosema Ibn Abdul Wahhab kua amelaaniwa, na kwa 
Ki isiam ni halali kuimwaga damu yake na kuchukua mali zake. 

Jambo hili la Ibn Abdul Wahhab lilianza kujionesha mnamo mwaka 1143 Al 
Hijr na kuanza kuenea mnamo mwaka 1150, katika kipindi hiki Wanazuoni 
wengi walimpinga Ibn Abdul Wahhab, miongoni mwao akiwemo kaka yake 
ambae ni Shaykh Sulayman na waliandika vitabu vya kumkosoa pia. Lakini 
hata hivyo, Muhammad Ibn Saud ambae alikua Sultan wa Ad Dariyyah katika 
Mashariki ya Uarabuni, alimuunga mkono na hivyo wakashirikiana kwa 
pamoja na wakaifanya kazi ya kueneza mitizamo yake hiyo. Ibn Saud alikua 
akitokea katika ukoo wa Banu Hanifa, watu wa Musalymah al Kadhdhab 
(Musalyma al Kadhdhab alikua iti miongoni mwa watu waliojiita Mtume katika 
wakati wa Uhai wa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam). Wakati 
Muhammad Ibn Saud alipofariki, mtoto wake Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn 
Saud akabeba jukumu la kutekeleza mitizamo na kueneza Imani ya Wahabi. 

Mashaykh wengi wa Ibn Abdul Wahhab waliokua Madina walikua wakisema: 
‘Atakua ni miongoni mwa waliopotoka, na atawapotoa wale wote ambao Allah 
amewajaalia wapotoke’. Mambo yalitokea kama vile walivyoona Wanazuoni. 
Ibn Abdul Wahhab akadai kua kusudio lake nyuma ya Madhhab aliyoyaunda 
kua ni kuisafisha ‘‘Tawhid’ na pia ‘Kuifuta shirk’. 

Akadai pia kua watu walikua wakifuata shirk kwa muda wa miaka 600 na yeye 
ameisafisha tena Dini kwa ajili yao!!.’. 

NJIA ALIZOZITUMIA ABDUL WAHAB 

Ibn 'Abdul-Wahhab alizichukua aya ambazo zilishushwa kuwazungumzia 
waliolaaniwa na akazitumia dhidi ya Waislam. Aya hizo ni pamoja na zile zisemazo. 




Waman adhallu mimman yadAAoo min dooni Allahi man la yastajeebu lahu 
ila yawmi alqiyamati wahum AAan duAAa-ihim ghafiloona (Surat al-Ahqaf 
46:5) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








510 


Tafsir: Ni nani aliepotea zaid kulikoyule anaemuomba dua (muabudu) mwengine 
zaidi ya Allah, wengine zaidi ya Allah ambao wanaoombwa hawatomjibu hadi 
siku ya kianta, na ambao hawajui kabisa kuhusiana na dua hizo. 

Na pia pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliposema kua: 




Wala tadAAu min dooni Allahi ma la yanfaAAuka wala yadurruka fa-in 
faAAalta fa-innaka ithan mina a k//n//ta limeena ( Surat Yunus, Ayah 10: 106) 

Tafsir: Na wala msiombe dua (msiabudu) kwa wengine isipokua Allah; kwani 
wengine zaidi ya Allah mnaowaomba hawata kunufaisheni wala hawata 
kudhuruni. Lakini ikiwa mmewaomba basi hakika mtakua ni miogoni mwa 
madhalimu. 

Aya kama hizi zilizomo katika Qur’an ziko nyingi. Muhammad Ibn Abd ul Wahhab 
alizitafsiri aya hizo nakusema kua : ‘Waislamu wanaoomba dua kupitia kwa 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Mitume wengine au watu wema 
(salihun) wengine au wale wanaoomba uombezi kutoka kwao hua ni sawa na 
wale waliolaaniwa katika Qur’an\ Kutokana na madai hayo ya Ibn Abd ul 
Wahhab ni miongoni mwa Waliolaaniwa. 

Na vile vile alikua na mtizamo wa kua kila anaefanya ziara katika kaburi la Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam au kwa watu wema wengine wowote wale 
kwa ajili ya kupata baraka zao hua ni miongoni mwa waliolaaniwa. Allah 
aliteremesha aya inayowazungumzia Washirikina isemayo kua: 






AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 









511 


Ala lillahi alddeenu alkhalisu waalladhina ittakhadhoo min doonihi awliyaa ma 
naAAbuduhum illa liyuqarriboona ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu 
baynahum fee ma hum feehi yakhtalifoona inna Allaha la yahdee man huwa 
kadh ibun kaffarun (Surat Az Zumar 39:3) 

Tafsir: Kwa hakika Dini (yaani kuamini na kutii) ni kwa ajiliya Allah tu, na wale 
wenye kufuata Auliya badaa yake (husema); ‘Sisi tunawaabudu ili tuweze kua na 
ukaribu na Allah’, kwa hakika Allah atawahukumu wao kuhusiana na pale 
walipotofautiana. Kwa hakika Allah hamuongoi yule aliekua ni muongo na 
aliekua hakuamini. 


Wale waliokua wakiabudu Masanamu husema: ‘Sisi hatuwaabudu wao isipokua 
kwa ajili ya kupata darja kutoka kwa Allah’, Abd ul Wahab yeye akatafsiri kua: 
‘Wale wafanyao Tawassul (kwa mfano, kumuomba Allah kupitia kwa Nabii 
Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salani) basi hua ni sawa na wale ambao 
wahozungumziwa katika aya ya 3 ya Surat Az Zumar ambao hudai kua 
hawawabudu masanam isipokua kwa ajili ya kupata ukaribu wa Allah.’, na 
kusema kua: ‘Waliolaaniwa walikua hawaamini kua masanamu wameumba 
kitu chochote; walikua wanaamini kua Allah ndio muumbaji’, na alitoa 
uthibitisho wake kutoka katika aya ya Surat Luqman isemayo: 


oijUiJT jfe- 



Wala-in saaltahum man khalaqa alssamawati waal-ardha layaqoolunna Allahu 
quli alhamdu lillahi bal aktharuhum la yaAAlamoona. (Surat Luqman 31:25) 

Tafsir: Na ukiwauliza : ‘Ni nani alieumba mbingu na ardhi’ basi kwa hakika 
watakujibu ‘Sifa zote anastahiki Allah ’ lakini wengi wao hawajui hilo. 

Na pia aya iliyokuwemo katika Surat Az Zumar isemayo: 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








512 


U pSljSl JS w jSjtl oljliiJT y 

^SIjl Jl oj^i? oIjLuIS"”Jv2j Aiil 3SI3I Dl awI jj^-Ju 

ijjlS^zJL }I ^S'yf a^Ip amI 'j~JLS- 4sj*-j o>lSwuf ‘^~y. 


Wala-in saaltahum man khalaqa alssamawati waal-ardha layaqoolunna Allahu 
qul afaraaytum ma tadAAoona min dooni Allahi in aradaniya Allahu bidhurrin 
hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradanee birahmatin hal hunna mumsikatu 
rahmatihi qul hasbiya Allahu AAalayhi yatawakkalu aI mutawakki 1 00 na. (Surat 
Az Zumar 39:38) 

Tafsir: Na kwa hakika ukiwauliza wao: ‘Ni nani alieumba mbingu na ardhi? \ 
Basi kwa hakika watasema: ‘Ni Allah itdie alieziumba \ Sema: ‘Niambieni basi, 
kuhusiana na vitu mnavyviabudu zaidi ya Allah, jee ikiwa Allah ameniandikia 
nidhurike, wao wanaweza kunizuia nisidlturike? Au ikiwa Allah ameniandikia 
nipate Rehma zake, wao wataweza kuzuia nisipate Rehma zake?\ Sema: 
‘Ananitosheleza mimi Allah, kwake yeye wale wanaomtegemea lazima waweke 
mategemeo yao \ 


Na aya ya Surat Az Zukhruf isemayo: 




Wala-in saaltahum man khalaqahum layaqoolunna Allahu faanna yu/fakoona 

(Surat Az Zukhruf43:87) 


Tafsir: Na ukiwauliza ni nani alieziumba, basi kwa hakika watasema : ‘Allah’, 
inakuaje basi wanageuka? 

Abd ul Wahab alikhitimisha kua aya hizo kua: ‘Waislamu wanaofanya Tawassul 
basi ni sawa na waliolaaniwa katika aya hizo’. 


Katika vitabu vya Wanazuoni waliokua wakipinga kauli za Ibn Abd ul Wahab 
wanasema kua mahitimisho yake hayo yote si ya kweli. Kwani waumini 
hawakua wakichukulia kua Manabii na Awliyaa kua ni miungu na 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








513 


hawakuwachukulia kua ni miongoni mwa washirika wa Allah. Bali, badala 
yake walaimini sawasawa kua Manabii na Awliyaa ni waja wema wa Allah na 
hawastahiki kuabudiwa. 

Wale waliolaaniwa ambao wamekusudiwa katika aya hizi ni wale watu ambao 
walikua wakiyaamini Masanamu yao na Uungu wao. Waliwapa hadhi ambayo 
kama ile mtu ampayo Muumbaji, ijapokua walikua hawaamini kua masanam 
hayo hawakua waumbaji wa Mbingu na Ardhi. Kwa upande mwengine 
Waumini wa kweli wao walikua hawaamini kua Manabii au Waislamu wema 
(Awliyaa ) wanastahiki kuabudiwa, hawastahiki kua na sifa za kiungu, na 
walikua hawawapi hadhi kama vile mtu anaempa hadhi Muumbaji. 
Wanaamini kua watu hao ni waja wema wa Allah, anaowapenda na 
aliowachagua, na kutokana na baraka walizonazo watu hao basi Allah 
huwarehemu viumbe vyake. Hivyo pale mja anapotafuta baraka za Manabii na 
Awliyaa hua anatafuta baraka hizo kama Rehma kutoka kwa Allah. 

Kuna vithibitisho na mifano mingi kutoka katika Qur’an na lladith kuhusiana 
na msingi wa Iman hii ya Tawassul kwa Waislam. Waislamu wanaamini kua 
Ailah ndie Muumbaji, na ni yeye pekee anaenufaisha na pia ni yeye anaeweza 
kudhuru, na ni yeye pekee anaestahiki kuabudiwa. Waislamu wanaamini kua 
hakuna mtu wala kitu chochote ambacho kina uwezo juu ya viumbe. Manabii 
na Awliyaa hawakuumba chochote. Hawana uwezo wowote wa kuwanufaisha 
viumbe au kuwadhuru viumbe vyengine, lakini Allah ndie pekee mwenye 
uwezo wa kuwarehemu waja wengine kutokana na baraka za Waislamu walio 
wema. 

Hivyo, Imani ya waliolaaniwa, yaani Imani ya kua Masanamu yao yanastahiki 
kuabudiwa na yana nguvu za Kiungu ndio jambo linalowafanya waangukie 
kwenye Laana. Maneno yanayozungumziwa Walaanifu, tuliyoyaangaha katika 
aya ya 3 ya Surat Az Zumar yalizungumzwa katika jitihada za kuhalalisha 
Imani zao pale walipokua hawakuungwa mkono na kuoneshwa kua Masanamu 
yao hayastahiki kuabudiwa. 

Sasa jee inakuaje Ibn Abd ul Wahab na wale wanaomfuata wanaona kua 
inaruhusika kuwanasabisha na Waumini, walioamini katika Tawhid 
(kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta’ala) sambamba na wale waliolaaniwa, 
ambao wanaamini Uungu wa Masanamu yao?. Kwani aya zote hizo 
wanazozitumia ni maalumu kwa waliolaaniwa ambao wanamshirikisha Allah 
Subhanahu wa Ta’ala - Na haikuwakujumisha Waumini ndani yake. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








514 


Imam Bukhari amenukuu kupitia kwa Abd Allah Ibn Umar, Allah aipandishe 
darja yao kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam , aliwazungumzia 
Khawarij kua ni wale ambao watazichukua aya za Qur’an zilizoteremshwa kwa 
ajili ya Waliolaaniwa na kuzitumia kwa ajili ya Waislamu! Katika Hadith hiyo 
iliyopitia kwa Abd Allah Ibn Umar, Nabii Muhammad Salallahu A’layh wa 
Salam ahsema: ‘Ninachokua na khofu nacho zaidi kwa Ummah wangu ni kwa 
mtu kuitafsiri Qur’an nje ya maana yake’. ( Fitnatul Wahhabiyyah, Shaykhu-l- 
Islam Ahmad Ibn Zayni Ad Dahlan Al Makki As Shafi ’i). 

Imam Muhammad Abu Zahra, anasema katika kitabu chake cha Historia ya 
Madhhab katika Uislamu (Tarikh al-Madhahib Al-Islamiyya ) kua: ‘Shaykh 
Muhammad Ibn Abdul Wahaab, ambae wafuasi wake walikua wakiitwa 
‘ Wahabi’ , walianzisha vita kwa kila mtu asiekubahana na msimamo wao 
wakisema kua wanataka kuusahsha Uislam na kuondoa Bid’aa, kwani Bid’aa 
ni dhambi ambayo lazima ipigwe vita, na ni wajibu kukatazana mabaya na 
kuamrishana mema.’ (Tarikh al-Madhahib al-Islamiyya). 

‘Kiongozi wa Wahhabi katika maeneo ya kivita alikua ni Muhammad Ibn 
Sa'ud, ambae ni kiongozi na muanzilishi wa familia ya utawala wa A1 Saud 
katika ardhi ya Arabuni. Yeye alikua shemeji wa Shaykh Muhammad Ibn' Abd 
al-Wahhab, hivyo akaukumbatia mtazamo wake na kuulinda kwa kutumia 
silaha. Alisema kua alifanya hivyo ili kuzilinda Sunnah za Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi waSalam na kuziangamiza Bid'aa, mpango ambao uligeuka 
na kuwa chanzo cha vurugu na kusababisha kuanzisha uasi dhidi ya Utawala 
wa Dola la Ottoman.’ (Tarikh al-Madhahib al-Islamiyya) 

‘Gavana wa Misri, Muhammad 'Ali Basha Al-Albani, alipigana nao na 
kuwadhibiti Mawahabi, hivyo jeshi na utawala wao ukapungua nguvu. Riyadh 
ikawa ndio sehemu wanayotolea Da ’wa ambazo hugeuka kua za vurugu popote 
ale wanapopata upinzani wa nguvu. Kila wanapopata nafasi ya kuukamata mji 
basi huenda katika Makaburi yaliyojengewa na kuyavunja yote, huvunja 
Miskiti yote ambayo ina makaburi ndani yake au nje yake, walivunja kila jengo 
ambalo ni kumbukumbu ya historia ya Uislam, na viongozi wa Hijaz 
waliposhindwa kuwazuia waliyavunja makaburi yote ya Masahaba ambayo 
yalikua yamejengewa.’( 7a/'//v/; al-Madhahib al-Islamiyya). 

Tarehe 28 -7- 1914 vilianza vita vya kwanza vya dunia ambavyo vilidumu hadi 
tarehe 11 -11- 1918. Hivyo katikati ya vita vya kwanza vya dunia katika mwaka 
1916, yalianza mashambulizi ya ndani kwa ndani ya kuuangusha utawala wa Dola 
la Ottoman, mapigano ambayo yalimalizika katika mwaka 1918. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








515 


Katika mapigano hayo dhidi ya Utawala wa Dola la Ottoman, nchi ya Uingereza 
iliungwa mkono kwa upande mmoja na kiongozi wa ukoo kisharifu ambae alikua ni 
Amir wa Makkah aliekua akiitwa Sharif Husein Ibn Ali, ukoo ambao ulikua unatoka 
katika asili ya ukoo wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. Husein wa 
kwanza alikua ni kiongozi wa mji wa Makkah na Madina, na Waingereza walitumia 
cheo chake cha asili kiukoo na kiuongozi katika kutafuta uungwaji mkono katika 
kuchochea na kuupa nguvu uasi dhidi ya Dola la Ottoman kama tutakavyoona pale 
tutakapozungumzia kuhusiana na asili ya mgogoro wa Palestina katika kurasa za 
mbele. 

Kwa upande wa pili Waingereza, waliungwa mkono na Ibn Saud ambae alikua 
katika jitihada zake za kueneza Uwahabi. Hivyo Waingereza wakatumia pia athari 
aliyokua nayo kwa watu wake katika kuuvunja umoja wa Kiislam na Ibn Saud nae 
akatumia msaada wa kifedha aliokua akiupata kutoka kwa Waingereza katika 
jitihada zake za kueneza Itikadi zake. 

Hivyo baada ya kumalizika vita vya kwanza vya dunia na Utawala wa Dola la 
Ottoman kuanguka, Sharif Husein Ibn Ali akagundua kua alikua ametumiwa lakini 
kugundua kwake huko hakukumfaa kitu kwani alikua tayari ameshachelewa, hata 
hivyo watoto wake watatu ambao walikua ni Ali, Faisal na Abdallah wakajaribu 
kupigania uongozi wao lakini mnamo mwaka 1925 walishindwa katika mapigano 
baina yao na A1 Saud, na hivyo baadae Waingereza wakaamua kuwapa maeneo ya 
ardhi za nchi za Jordan na lraq watawale. 

Mnamo mwaka 1938, A’bdul Aziz Ibn Muhammad A1 Saud akafanikiwa kuitawala 
Hijaz yote na kuunda Ufalme wa A1 Saudi A1 Arabia na kuifanya Fiqh ya Madhhab 
ya Imam Hanbal yenye athari za Shaykh Ibn Taymiyah na mitizamo ya Shaykh 
Muhammad Ibn Abdul Wahhab kua ndio Fiqh ya kitaifa. Fiqh ambayo inajulikana 
sana kutokana na kupinga na kulaani, jambo lolote ambalo haliko katika Qur’an au 
Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Na tukiangalia mtizamo wa miongoni mwa wale wanaomuunga mkono Abdul 
Wahhab katika itiqadi zake basi hua wanasema kua ‘Ni wajib kwa kila Muislam 
kumfuata Nabii Muhammad Sulalluliu A ’layhi wa Salam , kutokana na njia za 
Salafi waongofu ambao walifuata uongofu wa Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam, Masahaba na wale waliowafuata, Allah awaridhie. Watu 
hawa wanaitwa Ahl al Sunnah wa’l Jamaa’ah. Kila mtu anaefuata njia 
zilizoletwa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, hua ni miongoni 
mwao. Nabii Muhammah Salallahu A’layhi wa Salam ametuletea ujumbe wa 
Tawhid (Kumpwekesha Allah Subhanah wa Ta’ala) na kupinga shirk; 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








516 


aliwausia watu kumuabudu Allah pekee. Kuhusiana na neno ‘Wahabi’, baadhi 
ya watu wanalitumia neno hili kumtambulisha Shaykh Muhammad Ibn ‘Abd 
al-Wahhaab ibn Sulaymaan al-Tameemi al-Hanbali, na humuita yeye na 
wafuasi wake kua ni Wahhabi, kila mtu mwenye kuzifahamu njia za Shaykh 
Abdul Wahhab na ujumbe wake basi hua anafahamu kua anafuata njia za 
kueneza Tawhid na kuonya dhidi ya Shirk, kama vile kushikamana na 
waliokufa, au miti na mawe n.k. 

Katika Aqida yake alikua akifuata njia za Salaf na Tabi’in kamavile 
inavyooneshwa katika vitabu vyake na fatwa zake, na vitabu na fatwa za watoto 
wake, wajukuu zake na wengineo. Vitabu vyote hivyo vinachapishwa na 
vinazunguka mikononi mwa watu. Ujumbe wake unaendana na kitabu cha 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Saiam. Uwahabi sio kitu kipya wala si Madhhab mapya, kwani una wito wa 
Tawhid na kurekebisha mtizamo wa dini ambao umesahauliwa. Unachotakiwa 
kujua kuhusiana na wale wanaokuonya dhidi ya Wahhabi, kwa sababu 
wanakuonya kutokufuata njia iliyo sahih ya vizazi vya mwanzo vya Ummah 
huu. Kuwapa jina la ‘Wahhabi’ wale wanaofuata njia na Imani Sahih ni 
kutumia njia za kijinga na zisizomaana’. ( Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 3/1206; 
na 12203 ) 

Ingawa ni jambo la kawaida kuona ama kusikia kua Wahabi wanajiita Salafi kwa 
sababu kila Wahabi ni lazima awe Salafi lakini, huwezi kusikia kua kila Salafi 
anajiita kua ni Wahabi kwa sababu si lazima kwa kila Salafi kua ni Wahabi. 

SALAFI NA MADHHAB YA IMAM HANBAL. 

As-Salaf ni vizazi vyema vya waislamu vilivyotangulia ni pamoja na Masahaba wa 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, waliowafuatia au Tabi ’een, na Taabi 
Taabieen (vizazi vya tatu vya mwanzo vya uislam) na Wanazuoni wa Ahlu Sunnah 
wal Jamaah na baada yao ambao waliokua wakifiiata njia zao katika Iman na 
vitendo. Miongoni mwao ni: Hasan A1 Basr, Umar Ibn Abd ul Aziz, Muhammad Ibn 
Sirin, Imam Abu Hanifah, Al-Awzai, Ath-Thawri, A1 Laith Ibn Saad, Imam Malik, 
Abdullah Ibn al-Mubarak, Sufyan Ibn Uyainah, Imam Ash-Shafi'i, Ishaq, Imam 
Ahmed Ibn Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud na wengineo. 

Hivyo pale miongoni mwetu, mtu anaposema kua yeye ni Salafi au Ansar Sunnah 
(mwenye kuinusuru Sunnah ) hukusudia kua anafuata Qur’an na Sunnah kama 
zilivyofahamika na Salafi as Saalihin: Anaithamini Tawhid, anashikamana na 
Qur’an na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, Iman yake 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









517 


inaonekana katika vitendo na maneno yake, kua yeye ni Ghair Muqalid (Hafuati 
Madhhab yeyote wala Imam yeyote, ingawa msimamo huo unatokana na misimamo 
ya Maimamu kama Imam Ibn Taymiyyah, Shaykh Muhammad Ali Ash-Shawkaani 
na Shaykh Abd A1 Wahaab), na hafanyi mambo yote mapya yaliyokuja baada ya 
kufariki kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ambayo hayamo katika 
Qur ’an wala Sunnah yaani Bida ’a, kwani Bida ’a zote ni mbaya ikiwemo kusoma 
Maulid ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kusoma khitma, kusali 
katika msikiti ambao una makaburi ndani yake au nje yake, kutumia Masbah au 
Tasbihi wakati wa dhikr n.k. 

Lakini ukweli ni kua Salafi au Ansar Sunnah sio yule anaefuata Salaf al-Salahin, bali 
ni yule anaesema kua yeye anafuata Salaf al-Salahin na kutilia mkazo usemi wake 
huo, na huwafuata Wanazuoni Khalafi (Waliojitenga) katika mambo ambayo wako 
tofauti na Jamaa na Ijma ’a. Kwani katika wakati wetu wa leo ni vigumu kupata njia 
ya kupitia moja kwa moja hadi kwa Salaf al-Salahin bila ya njia ya asili ambayo 
inatumiwa na waislamu wote, kwa mfano Imam Abu Hanifa alikuwemo katika 
kizazi cha Salafi na wafuasi wa Madhhab ya Hanafi humfuata yeye na 
waliomtangulia yeye. Salafi vile vile si yule anaefuata moja kwa moja kutoka katika 
Qur’an na Sunnah, bali ni yule ambae ana mtazamo wake maalum ambao anataka 
iwe hivyo na hutilia mkazo mtazamo wake huo. 

Abu Jafar A1 Hanbal anasema kua: ‘Kufuata Qur’an na Sunnah moja kwa moja 
ni kesi nyengine na pia kufuata Qur’an na Sunnali kwa kutokana na ufahamu 
wa vizazi vilivyopita hadi kutufikia sisi ni kesi nyengine. Na si kweli kua Salafi 
hawezi kufuata Madhhab, ingawa ziko kesi moja moja kama hizo, kwa sababu 
ndani ya usalafi kuna Fiqli na Aqida, lakini inawezekana kwa mtu kufuata 
Madhhab katika Fiqh na kufuata Salafi katika Aqida, na hili hutokea miongoni 
mwa wafuasi wa Madhhab ya Imam Hanbal, lakini mfuasi wa Madhhab ya 
Imam Hanbal si lazima awe Salafi kama wengi wanavyodhani. ’ 

Salafi ni makundi arnbayo yana sifa ya kuachana na njia za kuwafuata wanavyuoni 
waliotutangulia, na hivyo kutengeneza njia mpya ambayo haiendani na 
makubalianao ya Ijm’aa katika mambo ya Fiqh, Taqlid na Bid’a, vile vile katika 
mambo yanayoihusu Aqida ambayo ni Tawhid na Ta ’wil; ukiiangalia Tawassul ni 
jambo ambalo linahusiana na Fiqh lakini Salafi wameiingiza katika upande wa 
Aqida, kipingamizi chao kikubwa ni kujitenga na Madhhab ya Skuli za Fiqh, na 
kupinga I’lm za Kalaam na Tasawwuf n.k. 

Baada ya kugundulika Petrol katika nchini Saudi Arabia katika miaka ya 1970, 
uchumi wa nchi hiyo ulikua sana na kukua huko kulisababisha kukua pia kwa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








518 

harakati za kuunga mkono harakati za kueneza athari na itikadi za Kisalafi. Kutokana 
na kutoa mchango mkubwa kwa taasisi na mashirika mbali mbali zinazoendeleza 
mtazamo wa Imam Ibn Taymmiyah na Shaykh Muhammad Abdul Wahaab, kwa 
kupitia njia mbalimbali ikiwemo kwa kuwasomesha bure watu mbali mbali 
kuhusiana na mitazamo hiyo kwa kutumia vyuo vikuu na vya kawaida, vitabu vya 
Wanazuoni wao wakiwemo Shaykh A1 Albani na Shaykh Ibn Baz, redio, televisheni, 
mikutano ya kimataifa, mtandao wa enternet na misaada mbali mbali kupitia njia za 
kidini na kisiasa katika nchi rnbali mbali duniani. 

TAHADHARISHO LA WANAZUONI WA KARNE YETU JUU YA 
JITIHADA ZA UPANDIKIZWAJI WA MITIZAMO YA KIWAHABI NA 
KISALAFI KATIKA TAFSIRI NA VITABU VYA ASILI VYA KIISLAM. 

Miongoni mwa jitihada na mikakati ya kutafuta uungwaji mkono wa harakati na 
uenezaji wa mitizamo Kisalafi kwa kutumia Petro Dollars ni kama vile 
yanavyoonesha majibu ya uchunguzi uliofanywa na Mwanazuoni maarufu wa 
Madhhab ya Shafi Shaykh Gibril Fuad Haddad akishirikiana na Mui’n Shahid ambae 
ni Rais wa Umoja wa Ahlu Sunnah wa Jamaah wa Sri Lanka. 

Shaykh Gibril Fuad Haddad ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam A1 
Shafii wa kipindi chetu anaishi nchini Brunei, alizaliwa Beirut, Lebanon mnamo 
mwaka 1960 ni miongoni mwa Wanazuoni maarufu sana wanaofanya jitihada 
kubwa sana ya kuelimisha na kueneza Dini kwa kufuata njia za Ahlu Sunnah wa 
Jamaah katika kipindi chetu, amesoma kwa Shaykh Nazim al Haqqani, Shaykh 
Hisham Kabbani na baadae akasoma nchini Syria kwa miaka 10 chini ya Shaykh 
Nur A1 Din Itr, Shaykh Adib Kallas, Shaykh Muhammad A1 Yaqubi, Shaykh Abdu 
A1 Hadi Kharsa, Dr Samir A1 Nass na Dr. Muhammad Muti A1 Hafiz. 

Shaykh Gibril Fuad Haddad ameandika nakala na vitabu mbali mbali kwa lugha ya 
kiarabu na kiingereza vikiwemo: Siyar Al Khulafa al Rashiddun, Afdhalu Al Khalki 
Sayyidduna Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salaam, The Four Imams and Their 
Schools, Studies in Hadith and Doctorine, The Muhammadan Light In the Qur’an, 
Sunnah and Companion reports, Albani and his Friends n.k. 

Shaykh Gibril Fuad Haddad akishirikiana na Mui’n Shahid wamewatahadharisha 
Waislam kwa kuandika nakala inayopatikana katika mtandao wenye kichwa cha 
habari kisemacho kua : ‘Ubadilishwaji wa Riyadh al Salihina uliofanywa 
na ‘Salafi’. Onyo: Tahadhari na Matoleo Mawili haya ya Tafsiri ya Kiingereza 
ya Riyadh al Salihin. ’ 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








519 


‘Uchunguzi wa tafsiri ya kitabu cha Riyadh al Salihina cha Imam A1 Nawawi 
kilichochapishwa na Darussalam Publishing House, Riyadh mwaka 
1999: http://www. dar-us-salam. com/h4riyad-us. htm. 

Timu ya wahariri wasiokua na kanuni na wafasiri wa Riyadh Publishing House 
wanaojulikana kama Darussalam umekamilisha utoaji wa matoleo mawili ya 
tafsiri ya Kiingereza ya kitabu cha Riyadh Salihina cha Imam An Nawawi 
kitakachosambazwa na kugaiwa bure katika vyuo vya kiislam duniani ili 
kueneza mitizamo ya Kisalail kwa wanafunzi wa Kiislam wanaozungumza 
Kiingereza duniani. Mitizamo hiyo imepachikwa katika njia za upotoshaji 
katika ‘ushereheshaji, ufafanuzi’ uliyopachikwa ndani ya sura za kitabu hicho 
ambacho kimeandikwa na muandishi asiejulikana au anaejulikana kwa ‘Haiiz 
Salahuddin Yusuf wa Pakistan’ na kupitiwa na kuhaririwa na Mahmud Rida 
Murad. Ifuatayo ni baadhi ya mifano ya mambo yaliyopachikwa ndani ya zao 
hilo jipya la ‘Salafi’:..’ 

Ndani ya nakala hiyo kuna vithibitisho vilivyopachikwa katika toleo hilo jipya la 
Riyadh al Salihina ya Kiingereza iliyofafanuliwa kwa kutumia mitizamo ya kisalafi, 
na vile vile vithibitisho vya mitizamo ya asili ya kitabu cha Riyadh Al Salihin cha 
Imam An Nawawi, Shaykh Gibril Fuad Haddad na Mui’n Shahid wametoa 
vithibitisho hivyo 20, ambavyo vinaenda kinyume na mtizamo wa ufafanuzi uliomo 
katika kitabu halisi cha Imam An Nawawi, hivyo mimi nitaangalia mifano 10 tu kati 
ya hiyo 20 iliyopandikizwa katika kitabu hicho kulingana na ufafanuzi wa Shaykh 
Gibril Fuad Haddad na Mui’n Shahid, mifano hiyo ni kama ifuatavyo:- 

1. ‘Kutia Niyyah kwa kauli kabla ya Sala ni Bida ’a kwa sababu ya kua hakuna 
ushahidi wa kisharia (1:14)’. Kauli hii sio tu ni kuushambulia mtizamo wa 
Madhhah ya A1 Imam A1 Shafi’i bali pia ni kudharau na kukiuka vigezo vya 
kulitangazia jambo kua ni uzushi katika dini. 

2. ‘Kufuta (2:760) Tafsiri ya Imam al-Shafi'i iliyomo katika sehemu ya 161 ya 
kitabu asilia cha Imam A1 Nawawi yenye kichwa cha Habari kisemacho: ‘Dua kwa 
ajili ya Maiti baada ya Kuzika’ : ‘Inapendekezwa (yustahabb) kua wasome 
sehemu ya Qur’an makaburini, na wakisoma Qur’an yote basi pia itatosheleza’. 

Kufutwa kwa maelezo haya ambayo yamo katika maandishi ya kitabu asilia cha 
Riyadh Al Salihin ni kudanganya na kuisaliti Amanah ya kutafsiri moja kati ya vitabu 
vikubwa vya I’lm ya dini ya Kiislam. 


3. Kama kua hakujatosheleza kufutwa kwa ufafanuzi huo, ufafanuzi wao unaendelea 
kwa kusema: ‘Kigezo kilichochukuliwa kwa A1 Imam A1 Shafi’i kuhusiana na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








520 


kisomo cha Qur’an Makaburi ya Waislamu, ni kupingana na Sunnah za Mtume 
Salallahu A’layhi wa Salam... kigezo hicho kitokacho kwa Imam A1 Shafi’i 
kinaonekana kua kina mashaka juu ya usahihi wake’! Hata hivyo Al-Za'farani 
anasema: ‘Nilimuuliza A1 Shafi’i kuhusiana na kusoma Qur’an Makaburini nae 
akasema: la ba’sa bihi - Hamna dhara juu ya hilo .’Riwaya hii imenukuliwa na 
A1 Khallal ambae ni mwanafunzi wa Imam Ahmad Ibn Hanbal katika kitabu chake 
cha al-Amr bi al-Ma 'ruf (uk. 123 #243), fatwa nyengine kama hizo pia zimetolewa 
na Al-Sha'bi, Ahmad Ibn Hanbal, lshaq Ibn Rahuyah, Ibn A1 Qayyim na A1 
Shawkani katika vitabu vyao. 


4. Kusema kua (2:761): ‘Kwa maelezo zaidi juu ya jambo hili basi mtu anaweza 
kuangalia alivyosema Shaykh Al Albani katika Ahkam Al-Jana’iz .’ Hiki ni 
kitabu cha Shaykh A1 Albani ambacho ndani yake mna msururu wa mambo ya 
kizushi na upotovu, ikiwemo ukweli usemao kua Kaburi la Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam limo katika msikiti wake Madina, na kua limejengewa 
juu yake, na yeye Shaykh Albani amesema kua vitu vyote hivyo vitolewe msikitini 
humo. 

5. Kauli ya (2:791-792) kua : ‘Ikiwa mwanamke hana Mume au Mahram, basi 
Hija hua si wajib kwake, na wala halazimiki kuenda Hajj na wanawake 
wenzake au kwa njia nyengine yeyote ile...haruhusiki kwa mwanamke kusafiri 
akiwa peke yake.’ Kauli hii inapingana na Fatwa za Wanazuoni wengi na vile vile 
inapingana na kanuni za Fiqh pale inapotokea kua kuna kutokukubaliana Wanazuoni 
juu ya jambo fulani. Hivyo hairuhusiki wala haikubaliki kutangazia kua jambo hili 
la mwanamke kusafiri peke yake haliruhusiki. 

6. Kubadilisha maneno ya Fladith (2:810-811) kwa kuondoa maneno 
yanayobatilisha mitizamo yao, katika sehemu ya 184 ya Riyad Al Salihin yenye 
kichwa cha Habari ‘Kupendekezwa kwa mkusanyiko katika kisomo cha 
Qur’an\ Katika sehemu hii Imam An Nawawi alinukuu Hadith iliyomo katika 
Sahih Muslim arnbayo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alisema: 
‘Hakuna kundi la watu ambalo litakusanyika na katika moja kati ya nyumba 
ya Allah, na watu wote miongoni mwao wakasoma kitabu cha Allah 
[kimetumika kiwakilishi cha wingi] ( Yatlima kitab Allcih) na kusomeshana 
miongoni mwao isipokua utulivu (Al Sak’na) utawashukia juu yao n.k’. 
Mtayarishaji na wafafanuzi wa Riyad al-Salihin hii wameyapangua maneno hayo 
kwa kuandika: ‘Kundi lolote la watu watakaokusanyika katika moja ya nyumba 
ya Allah kusomeshana Qur’an, utulivu utawashukia juu yao n.k’, wakiwa 
wamefuta maneno muhimu: ‘watu wote miongoni mwao wakasoma (Yatluna 
kitab Alldh)’, halafu watayarishaji hao bado wakawa na moyo wa kuelezea kua: 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








521 


‘Hadith hii..haitufahamishi kwa kutumia njia yeyote ile kua kundi hili la watu 
linasoma lote Qur’an kwa pamoja. Hii ni Bida’a kwani hii haikua miongoni 
mwa mambo aliyoyafanya Mtume Salallahu A’layhi wa Salarn’. Huku ni 
kubadilisha kulikochanganywa na uongo. Kwani ni kutafsiri sivyo na kudai kufanya 
hivyo ni Bida ’a, bila ya shaka waliolengwa ni wasomaji wa aina ya usomaji wa 
Maghribi (Morroco) ambao hua unategema sana na kisomo cha jamaa ( Tilawa ) ili 
kusaidia uwezo wa kuhifadhi. 

7. Kauli ya (2:861) kua: ‘Idadi sahih ya rak’at za sala ya Tarawih ni 8 kwa 
sababu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakusah zaidi ya rak’aa 

8. Haikuwahi kutokea hata mara moja kusali rak’aa 20. Hadith Sahih 
zinathibitisha mara nyingi juu ya jambo hili’. Kauli hii ni Bida’a ya kuvuka 
mipaka (Bida'a mufassiqa ) kwa sababu inaenda kinyume na amri ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam isemayo ‘Zitiini Sunnah za Makhalifah 
waongofu watakaofuatia baada yangu’ na pia ni kufr kwa sababu inavunja Ij’maa 
ya kukaa kimya ya (ijmd' sukutj ya Masahaba ya kusali raka’a 20. 

8. Kauli ya (2:905) kua: ‘Rak’aa20 za Taraweh hazikuthibitishwa katika Hadith 
Sahih yeyote wala kuhusishwa kwake na Umar (hakukuthibitishwa katika 
MutassilHadith yeyote)’. Huu ni uongo kwa sababu idadi ya wanahadith wakubwa 
ambao waliozipa sifa ya Hadith Sahih zile Hadith zinazothibitisha kua Umar 
alianzisha kusalisha Taraweh rak’aa 20 ziko nyingi kuzihesabu. Na hizo ndio 
zinazothibitisha msingi wa Wanazuoni kutangazia kua kuna makubaliano Ijma ’a ya 
Masahaba kama vile ilivyoelezewa na Al-Qari, Al-Zayla'i, Al-Haytami, Ibn al- 
Humam, Ibn Qudama, na Wanazuoni wengine wa Madhhah yote manne ya Ahlu 
Sunna wal Jamaah. 

9. Kauli ya (2:1025) kua: ‘Katika kizazi chetu Shaykh Nasir al-Din al-Albani 
amefanya kazi kubwa sana katika fani ya Hadith , kwani amezitenganisha 
Hadith dhaif zilizomo katika vitabu vinne vya Hadith (Abu Daud, al-Tirmidhi, 
al-Nasa’i, and Ibn Majah) na kuziweka mbah na Hadith Sahih. Na hivyo 
ametayarisha toleo mbali la Hadith Sahih na toleo mbali la Hadith dhaif. Kazi 
hii kubwa ya Albani imewarahisishia Wanazuoni wa kawaida kuzijua Hadith 
dhaif. Ni mtu mwenye I’lm kama Albani pekee ndie awezae kufanya kazi kama 
hiyo. Hivyo Wanazuoni wa kawaida wana deni kutoka kwa Albani kutokana 
na kazi yake hiyo kubwa na hivyo waliweke jambo hili akilini kabla kutaja 
Hadith yeyote. Wanatakiwa wazitumie Hadith Sahih pekee na wajitenge na 
zilizo dhaif. Itakua si jambo sahih kuidharau kazi hii kutokana na msingi kua 
Shaykh Albani hana kauli ya mwisho kuhusiana na jambo hili..Kama 
wanahadith (Muhaddithun) walivyofanya kazi kubwa sana kwa Ummah wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








522 

Kiislamu katika kuzikusanya Hadith, na vile vile kwa kupitia katika kanuni za 
utafiti zilizotumiwa na wao, utafiti uliofanyika wa kuzitenganisha Hadith Sahih 
na Hadith Dhaif ni jitihada iliyokamilisha kazi zao. Katika kizazi chetu, Allah 
Subhanahu wa Ta’ala amemjaalia heshima hii Shaykh Albani’. Mapambo yote 
haya yaliyoelezewa hapa hayatoficha ukweli wa kua Albani amedhihirishwa kua ni 
miongoni mwa watu wa Bida ’a wa kizazi hiki tena kwa kutunukiwa heshima kubwa 
na kua na uwezo wa kuvigawanya vitabu hivi vya Hadith katika Sahih Al Tirmidh 
na Dhaif Al Tirmidh na kadhalika kumesababisha shambulio la vitabu vya hivyo 
vinne Vikuu vya Hadith, shambulio ambalo bila ya shaka litahesabiwa katika Siku 
ya Malipo kwa sababu amepingwa na Wanazuoni mbali mbali kuanzia Mashariki 
hadi Magharibi. 

10. Mfumo mwengine wa automatik wa kutafsiri sivyo moja kwa moja Sura ya 338 
(2:1294) isemayo kua: “Kukatazwa kuweka mikono pembeni wakati wa Sala’. 
(yaani kama vile wanavyoachia mikono wafuasi wa Imam Malik, Ibadhi na Shia) 
wakati kitabu cha Imam An Nawawi kimeweka wazi kwa kutaja neno al-khasira 
lenye maana ya ‘Kiuno’ na wala si ‘pembeni’. Vile vile kutafsiriwa sivyo huko 
kumezungumziwa tena katika ufafanuzi wao. Kufafanua siko huku ni sehemu ya 
mipango ya Salafi kupinga mtizamo wa waluasi wa Madhhab ya Imam Malik ambao 
wao husali kwa kuachia mikono. Katika baadhi ya maeneo ya Morroco leo hii kuna 
watu ambao wanalipwa ili kutangazia takfir na tadhlil kutoka katika Sunnah dhidi 
ya wale wanaosali huku wakiwa wameachia mikono. Wakati kusali kwa kuachia 
mikono kumethibitishwa katika Sunnah ! 

Baada ya Shaykh Gibril Fuad Haddad na Mui’n Shahid kutoa ushahidi wao 
wamehitimisha kwa kusema: ‘Waislamu wote wenye msimamo thabiti 
wanatakiwa kujihadharisha na pia wawatahadharishe Waislamu wenzao kua 
hii SIO tafsiri halisi ya Mwanazuoni mkuhwa wa Sunni, Imam A1 Nawawi bali 
ni uzushi, upotoshaji na tafsiri isio sahihi ambayo kamwe haiwezi kuruhusiwa. 
Kuna Tafsiri mbili za kiingereza za Riyadh A1 Salihin ambazo tayari 
zimeshachapishwa, na ambazo zinapendekezwa kuliko tafsiri hii. Mafanikio 
yote hutoka kwa Allah. ’(“Salafi ” Tampering of Riyad al-Salihin by Moin Shaheed, 
President, Ahlus Sunnah Muslim Association of Sri Lanka and GF Haddad) 

Na Vile vile Shaykh Nuh Ha Mim Keller anaeishi nchini Jordan, alizaliwa mwaka 
1954 nchini Marekani na kusilimu mnamo mwaka 1977, Shaykh Nuh Ha Mim 
Keller ni Mwanazuoni na mfuasi wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, mwenye 
utaalamu wa / ’lm ya Hadith, Aqida, Usul ul Fiqh na Flm ya Fiqh ya Madhhab 
mawili ya A1 Imam A1 Shafi’i na ya Imam Abu Hanifa. Amejipatia Flm yake katika 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








523 


chuo kikuu cha A1 Azhar nchini Misri, na pia alisoma kwa Wanazuoni mbali mbali 
wakubwa wa nchini Syria na Jordan. 

Shaykh Nuh Ha Mim Keller ameandika vitabu mbali mbali vya lugha ya kiarabu na 
kiingereza vikiwemo Awrad al-Tariqa al-Shadhiliyya, A Port in the Storm: A Fiqh 
Solution to the Qiblah ofNorth America, Reliance of the Traveller, kilichopasishwa 
na Wanazuoni wa chuo Kikuu cha A1 Azhar ya Misri ambacho ni Tafsir ya kitabu 
cha Fiqh cha Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kinachoitwa Umdat Salikh 
kilichoandikwa na Imam An Nawawi, A1 Maqasid ambacho pia ni Tafsir ya 
Kiingereza inayotokana na kitabu cha Imam An Nawawi - A1 Maqasid, Kitab Al 
Adhkar ambacho pia kinatokana na Tafsir ya hnam An Nawawi, The Sunni Path, 
Tariqa Notes, Sea Without Shore: Manual of the Sufi Path, Evolutionary Theoty in 
Islam na pia ameandika nakala nyingi sana. 

Anasema Shaykh Nuh Ha Mim Keller kua katika uchunguzi alioufanya ameona kua 
kuna kitabu chengine cha Imam An Nawawi kiitwacho Kitab Al-Adhkar AI- 
Nawawiyya, kilichochapishwa nchini Saudi Arabia katika mwaka 1988 na Dar al 
Huda ya Riyadh, kimefanyiwa marekebisho na kuingizwa mitizamo ya kisalafi, 
katika mlango wa Hija, katika sehemu inayozungumzia kutembelea kaburi la Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na hivyo kua na utofauti na kile kitabu 
chenyewe cha asili cha Imam An Nawawi. 

Miongoni mwa matoleo mapya ya vitabu vyengine vya asili vilivyopandikizwa 
mitizamo hiyo ni pamoja na Al-Suhub Al-Wabilah Ala Dara’ih Al-Hanabila, 
Hashiya ‘ Ala al Jalalayn cha Imam Ahmad Al-Sawi, Ghunya cha Shaykh Abdul 
Qadir Jaylani, Aqidat Salafiya cha Imam Abu-Uthman Ass-Sabuni, An Nahrul-Madd 
cha Abu Hayyan Al Andalus na vyenginevyo. 

Vile vile kupandikizwa huko kwa mitizamo hiyo ya Salafi pia kunaonekana katika 
misahafu ya Tafsiri ya Kiswahili iliyochapishwa Saudia na Kitengo cha Taasisi hiyo 
ya Utafiti wa Elimu ya Kiislamu ya Daru-salaam na kugaiwa bure Miskitini hapa 
hapa nchini Tanzania. Tafsiri hiyo inayoitwa: Tafsiri ya Kiswahili ya maana ya 
QUR ’AN TUKUFU kwa lugha ya Kiswahili. 

Katika ukurasa wa 41 wa msahafu huo kuna aya ya Surat Al Baqara isemayo: 



AL MliSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








524 





Waqatiloo fee sabeeli Allahi alladhina yuqatiloonakum wala taAAtadoo inna 
Allaha la yuhibbu almuAAtadeena (Surat Al Baqar 2:190) 

Tafsiryake ya Kiswahili katika msahafu huo inasema kua: Na piganeni kwa njiaya 
Allah na wale wanaokupigeni, lakini msianze uadui, kwaiti Mwenyezi Mungu 
hawapendi waanzao uadui. 

Hii ni tafsiri sahih na haijakosewa, lakini hata hivyo tatizo lipo katika kuifafanua aya 
hii, kwani watayarishaji wa msahafu huo ambao wanasema kua wao ni watafiti wa 
elimu ya Kiislamu katika Taasisi ya Darusalaam wametumia mtizamo wa Hadith 
ambayo haikutumiwa na wafasiri wengine wote wakubwa wakubwa waliotangulia, 
kwani wao wametumia Hadith yenye misimamo mikali isemayo: 

‘Kutoka kwa Abu Hurayra, Kutoka kwa Mtume Salallahu A ’layhi wa Salant 
amesema, ‘Mwenye kufa na ili hali hakupigana vita (Jihadi), na wala 
hakuihadithia Nafsi yake kuhusu vita (hakutamani), ana kufa na chembe ya 
unafiki”. 

Ukiangalia kwa udani ufafanuzi huu basi utaona kua ufafanuzi huu una madhara 
makubwa kwa mtu yeyote yule asiekua na ufahamu mzuri wa I’lm ya Dini, kwani 
pale atakapoisoma aya hii na kisha akakutana na ufafanuzi kama huu basi moja kwa 
moja huifahamu aya hii kutokana na tafsiri isiyotakiwa, na ufafanuzi usiotakiwa, 
ufafanuzi wenye msimamo mkali wenye uthibitisho wa Hadith ya kua kupigana vita 
ni lazima, utake usitake kwani vyenginevyo basi wewe utakufa katika hali ya kua ni 
miongoni mwa wanafiq. 

Na matokeo ya ufafanuzi wenye mitizamo mikali isiyokua ya kina kama hii ndio 
inayopelekea kusababisha madhara ya Waislamu kwa Waislam kupigana na kuuana 
ovyo kama tunavyoona katika nchi za Somalia, Nigeria, Afghanistan, Yemen, Syria, 
Iraq, Libya, n.k. 


Si sehemu hiyo tu bali pia katika ukurasa wa 396 wa Tafsiri hiyo ya Kiswahili pale 
walipoielezea aya ya 21 ya Surat Al Kahf (18:21) kuhusiana na kujenga Misikiti 
kwa Hadith ya Abd Allah Ibn Abbas isemayo : ‘Alisema Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salant kua, Laana za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








525 

Mayahudi na Manasara kwa kuyafanya kwao Makaburi ya Mitume kua ni 
Misikiti, na kuifafanua zaidi kwa kuandika: Akawa akiutahadharisha umati wake 
kutokana na yale waliyoyafanya Mayahudi na Manasara. 

Na vile vile katika ukurasa wa 409 katika kuifafanua aya ya 104 ya sura hiyo hiyo 
ya Al Kahf{ 18:104) pale walipoielezea aya husika kwa kuiambatanisha na mtizamo 
wa Bida ’a, kwa kutoa Hadith i ya Sayyida Aisha ambayo inasema kua amesema 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam : Mwenye kuzua jambo lolote 
katika dini yetu hii ambalo halimo basi hilo atarejeshewa mwenyewe.(5a/zz/z 
Bukhari ) n.k. 

Ama kuhusiana na ufafanuzi na mitizamo ya Wanazuoni wengine kuhusiana na aya 
hizi basi unapatikana katika Sura ya nane ya kitabu hiki katika sehemu 
zinazozungumzia maana za Jihad, Bida ’a na mitihani tuliyokua nayo katika kipindi 
hiki cha uhai wetu na ndani ya mada hizo kuna maana zenye kina kirefu kuhusiana 
na aya hizo kama zilivyofahamika na wanzuoni waliotangulia. 

Vie vile Shaykh Ramadhan Azuza wa Madhhab ya Ibadhi nchini Libya anasema 
kua: ‘Sisi hua Tunawatahadharisha walimu wetu wote, kwa sababu kila mara 
hua tunakutana na Uwahabi baina ya kila mistari ya vitabu vya Historia, vya 
Sayansi na hata vya Hesabu’ 

Kwa kumalizia basi na tuangalie kauli ya Shaykh Abdul Azizi Ibn Baz ambae ni 
mfiiasi wa Kisalafi pale alipoulizwa kuhusiana na Madhhab anayoyafuata ambapo 
alijibu kwa kusema: 

‘Madhhab yangu Kifiqh, ni Madhhab ya Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahu 
Allah, Lakini si katika Taqlid, bali katika njia anazotumia kutoa hukmu katika 
vyanzo vya Shariah, ama kuhusiana na yenye kukhitilfiana ndani yake, basi 
hua natafuta vithibitisho na kisha natoa Fatwa yake, bila ya kujali kama 
inaendana na mitizamo ya Madhhab ya Hanbal ama La.’ 

Jambo hili ndio linatupeleka katika kukumbushana tena kauli ya Ibn Salah ambae 
alisema kua: ‘Maimamu wawili wamedhuriwa kwa sababu ya wafuasi wao 
ingawa wao hawana makosa yeyote nao ni: Imam Jafar al Sadiq na Imam 
Ahmad Ibn Hanbal ’. 


VYANZO VYA FIQH YA MADHHAB YA HANBAL: 


1. Qur’ait. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








526 


2. Hadith. 

3. Muttasil Hadith. 

4. Kauli za Masahaba. 

5. Mursal Hadith. 

WANAZUONI MAARUFU WA MADHHAB YAIMAM HANBAL. 


• Imam Abu Bakr A1 Khallal. 

• Imam Hasan Ibn Ali A1 Barbahari 

• Imam Abu Qasim Umar A1 Khiraqi 

• Iinam Abu Wafa Ali Ibn Aqil 

• Imam Abu Ismai’l A1 Harawi 

• Qadhi Abu Yala Ibn Farrah 

• Imam Awn Ad Din Ibn Hubayra. 

• Shaykh Abdul Qadir A1 Jilani. 

• Imam Abu Khattab A1 Baghdadi 

• Imam Abu A1 Faraj Ibn A1 Jawzi. 

• Imam Abd A1 Ghani A1 Maqdisi. 

• Imam Ibn Qudamah A1 Maqdisi 

• Iinam Shams Ad Din Ibn Muflih. 

• A1 Hafidh Imam Zayn ad Din Ibn Rajab. 

• Imam Mari Ibn Yusuf A1 Karmi. 

• Imam Mansur Ibn Yusuf al Buhuti. 

• Imam Muhammad Ibn Ahmad A1 Safarini. 

• Imam Hamad Ibn Atiq. 

• Iinam Abdul Qadir al Badran. 

• hnam Mustafa Ibn Muhammad A1 Kharki A1 Shatti. 

• Shaykhu Mashaykhina Imam Hasan Ash Shatti. 

BAADHI YA WANAZUONI MAARUFU WA KISALAFI. 


• Shaykh Ahmad Abdul Halim Ibn Taymiyah. 

• Imam Ibn A1 Qayyim. 

• Imam Muhammad Ash Shawqani 

• Shaykh Muhammad Ibn Abd A1 Wahhab. 

• Shaykh Nasir Din Albani 

• Shaykh bd A1 Aziz Ibn Baz 

• Shaykh Muhammad Salih Ibn A1 Uthaymeen. 

• Abu Amina Bilal Phillips 


AL MIISTAKSHIF ABL MANAL DANAH 










527 



~a' 


AL MIISTAKSHIF ABL MANAL DANAIl 







































528 


AL NAKBA - NAMNA PALESTINAILIVYOGEUZWA KUA ISRAEL. 

Neno Nakaba kwa kiarabu maana yake ni Maangamizo, Kurembewa na kutupwa 
kwa kitu fulani kisichotakiwa, Ugeuzi wa ghafla na kutoka katika muelekeo fulani 
ulio sahih, Kua katika hali ya mazingira ya huzuni kubwa, Kuumia, n.k. 

Tunapozungumzia Al Nakaba kuhusiana na taifa la nchi ya Palestina, basi hua 
tunazungumzia tukio la mwaka 1948, ambalo lilisababisha kutoweka kwa taifa la 
Palestina na kuzaliwa taifa jipya la Israel. Nimeamua kuizungumia Al Nakaba kwa 
sababu watu wengi hua wanafahamu kua mgogoro wa Palestina na Israel unatokana 
na makosa ya Wapalestina wenyewe kwa kisingizio cha kua wao wenyewe ndio 
walioamua kuwauzia ardhi Waisrael. Swali la kujiuliza ni jee ni kweli Wapalestina 
waliwauzia Waisrael ardhi yao kwa ridhaa yao? 

Historia inasema kua mnamo mwaka 1799, Generali wa Kifaransa aitwae Napolean 
Bornaparte alifanikiwa kuuzingira mwambao wa mji wa Aaqa (Acre) uliopo katika 
bahari ya Mediterrenian kaskazini mwa mji wa Haifa uliopakana na mji wa Levant, 
nchini Palestina. Wakati huo nchi ya Palestina ilikua chini ya utawala wa Dola la 
Ottoman. Mji wa Aaqa ulikua chini ya utawala wa Kiislam tangu baada ya vita vya 
Yarmouk vilivyoongozwa na Khalid Ibn Walid, katika kipindi cha Amir ul Muminun 
Umar Ibn A1 Khattab R.A kama tulivyooona katika sura ya Tatu ya kitabu hiki. 

Mnamo mwaka 1104 bandari ya mji wa Aaqa iligeuzwa kua mji mkuu baada ya 
kutekwa na Crusaders ambao walinufaika sana kutokana na umuhimu mkubwa 
kimbinu kwa mwambao mzima wa Masha 

riki mwa bahari ya Mediterenian. Ingawa wakazi wa mji huo walikua ni Waislam, 
lakini mji huo ulibakia chini ya Crusaders hadi pale uliporudishwa chini ya utawala 
wa kiislam na Sultan Salah Ad Din Ayyub pamoja na mji wa Beirut katika vita vya 
Hatin vya mwaka 1187 tulivyoviangalia katika sura ya Nne ya kitabu hiki. 

Hivyo tukirudi kwa Napolean Bomaparte tunaona kua alitaka kuutoa mji wa Aaqa 
kutoka katika mikono ya Dola la Ottoman ambao ulikua chini ya mamlaka yao 
kuanzia mwaka 1507, ili kuuweka chini ya Mamlaka ya Ufaransa, lakini hata hivyo 
baada ya mapigano ya miezi miwili bila ya mafanikio ya kutekeleza malengo hayo, 
na kushindwa na Dola la Ottoman, akaamua kuanzisha kampeni za kuomba msaada 
kutoka kwa Crusaders wenzake wa nchi za Magharibi, na kutangazia kua 
atakapoipata ardhi hiyo basi atawapa Mayahudi, ili wawe chini ya uangalizi wa 
Ufaransa na kuwataka Mayahudi wote ulimwenguni kuupigania mji huo. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








529 


Ingawa Napolean Bornapate alishindwa kuuteka mji huo lakini kushindwa huko 
hakukusitisha muendelezo wa kampeni zake, kwani baada ya vita vya dunia vya 
kwanza watu wa Ulaya waliitilia maji na mbolea ile mbegu ambayo inawaumiza 
sana kichwa si Wapalestina tu bali na pia watu wengi wanaopenda usalama na amani 
Duniani hadi leo, mbegu hiyo ni kuanzishwa kwa taifa la Israel katika nchi ya 
Palestina, jambo ambalo lilikua ni katika kampeni zilianzishwa mwaka 1896, na 
Theodor Herzl ambae alichapisha kipeperushi kilichokua kikiitwa Der Judenstaat 
(Taifa la Kiyahudi), ambacho ndani yake kulikua na ujumbe unaowakilisha Utawala 
wa Uingereza unaoungwa mkono na Mayahudi wanaotaka kuitawala nchi Argentina 
au Palestina ili kuanzisha Taifa la Kiyahudi, katika ndani ya moja ya nchi mbili hizo. 
Mbegu ambayo ilitiliwa mbolea na kushughulikiwa zaid baada ya kumalizika kwa 
vita vya kwanza vya dunia ambapo nchi za Ulaya zilizigawa nchi za Kiislamu na 
kuzitawala na baadhi yao kuziweka chini ya Mamlaka yao, baada ya hapo wakakata 
sehemu ya ardhi ya nchi ya Palestina na kuipa jina la Israel na kisha kuwapa sehemu 
hiyo watu wanaowaita kua wana asili ya Kiyahudi. 

Walisema Watu wa Magharibi katika ripoti moja ijulikanayo kama: ‘ The Politics of 
Mecca’ ya mwaka 1916 kua : ‘Kama ikiwa tutafanikiwa kuwasadikisha 
Waarabu kwa ghafla na mara moja na kwa nguvu kuwashawishi kupigania 
haki zao dhidi ya Uturuki, basi jambo hili litafanikisha kuondoa tishio la 
Uislam na hivyo litawasababishia Waislam vita vya ndani kwa ndani ambayo 
vitawatawanya na hivyo kusabisha kua na Khalifah wawili, Khalifah mmoja wa 
Uturuki na mwengine wa Waarabu, na kisha hapo wataanzisha vita vya kidini 
wenyewe kwa wenyewe, na baada ya hapo Uislam hautotutisha tena. Uengo letu 
ni kuuvunja Umoja wa Kiislam na kuuweka katika makundi makundi. Laiti 
kama tungelijua namna gani ya kuwafanyia kazi Waarabu, ili wawe daima 
katika hali ya kupingana kisiasa, na hivyo kupigana katika vita vidogo vidogo 
baina ya mataifa yao ambayo kamwe hayatoweza kuuungana.’ 

Hivyo kabla ya vita vya dunia vya kwanza, balozi wa Uingerea nchini Misri, aitwae 
Sir Henry McMohan alipanga mipango ya kisirisiri na aliekua Amiri wa mji wa 
Makkah na Madina aliekua akiitwa Sharif Husayn Ibn Ali, na kumshawishi 
kuanzisha uasi pia dhidi ya Dola la Ottoman na kuwaahidi kua wakiwasaidia 
Waingereza basi wao watawapa uhuru wa taifa lao n ikiwemo ardhi ya Palestina, na 
yeye atakua ndie Khalifah wa Waislam. Mapigano ya uasi huo yaliongozwa na 
muingereza T. E. Lawrence ( Lawrence ofArahia ) akishirikiana na Sharif Husein Ibn 
Ali. Anasema T. E. Lawrence katika kitabu cha Seven Pillars of Wisdom ‘Mimi 
ninaamini kwa dhati kabisa juu ya mapigano haya ya Waarabu. Hata kabla ya 
kuwasili Hijaz, nilikua nikijua kua mpango huu utauangamiza Utawala wa 
Uturuki moja kwa moja.’ 



AL MliSTAKSHIF ABl MAKAL DANAH 











530 


Baada ya kushinda mapigano hayo watu wa Magharibi wakahakikisha kile 
walichokua wakikifikiria kua ijapokua Sharif Husein anatoka katika ukoo mtakatifu 
wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, lakini hata hivyo ni Waislam 
wachache sana ndio watakaomkubali Sharif Husein kua Khalifah wao hususan 
kutokana na ukweli wa kua alishirikiana na watu wa Magharibi katika kuuvunja 
utawala wa Dola la Ottoman la Uturuki, hivyo wakamalizia mipango yao ya Siri 
iliyobakia. 

Mipango hiyo ya siri ilikua ni ya makubalino baina ya Waingereza na Wafaransa 
tarehe 19-5-1916 makubaliano ambayo yanayojulikana kama baina ya Sir Mark 
Sykes aliekua ni muwakilishi wa nchi ya Uingereza na Francois Georges Picot 
aliekua ni muwakilishi wa Ufaransa, hivyo makubaliano hayo yalijulikana kama 
Makubaliano ya Sykes-Picot ( Sykes-Picot Agreement). Makubaliano hayo yalikua 
ni ya kuzigawa nchi zilizokua chini ya utawala wa Dola la Ottoman, na kuzifanya 
kua chini ya usimamizi wao, na hivyo kuweza kuzifanya watakavyo pale itakapo 
tokea haja ya kufanya hivyo na pia ilikua ni njia moja ya kujiwekea njia iliyohuru 
ya kusafirisha biashara zao, majeshi yao n.k kutoka sehemu moja kwenda sehemu 
nyengine bila ya kuwekewa kipingamizi. Hivyo Uingereza na Ufaransa ziliendelea 
na mpango wao huo dhidi ya maeneo ya nchi za Syria na Lebanon kuzifanya kuwa 
chini ya Wafaransa na Palestina, Jordan na lraq kua chini ya Waingereza. 

Maeneo ya ardhi ya nchi hizo yaligaiwa kimipaka bila ya kujali matakwa ya watu 
wa maeneo hayo, na badala yake ilichorwa mipaka na kugaiwa kiholela holela kwa 
misingi ya kisiasa. Ingawa ukweli ni kua hakuna tofauti za kiasili baina ya watu wa 
Iraq, Syria, Jordan, Palestina, Lebanon n.k lakini kugaiwa kwa mipaka hii zimeanza 
kuonekana tofauti za kisiasa na hivyo kusabisha mgawanyiko miongoni mwa watu 
wa maeneo hayo. 

Mnamo tarehe 2-11-1917, Muingereza aitwae Lord Arthur Balfour alitoa tangazo 
ambalo linajulikana kama Tangazo la Balfour (Balfour Declaration), tangazo hili 
lilikua likiunga mkono kuanzishwa kwa Taifa la Kiyahudi ndani ya eneo la ardhi 
ya Palestina, Tarehe 9-12-1917 jeshi la Waingereza likiongozwa na General 
Allenby kusimamia kazi hiyo. 

Katika kipindi hiki, mfuko wa Jewish National Fund (Kayron Kayem) ulioasisiwa 
nchini Uingereza ulikua na mikakati ya kununua sehemu za ardhi za Palestina za 
malisho wa wanyama na zisizokua na watu kutaifishwa, aidha kwa sababu ya kua 
kwa wakati huo eneo la ardhi la nchi ya Palestina lilikua liko chini ya utawala wa 
Waingereza au vile vile kwa sababu ya kua wamiliki wa ardhi hiyo ambao ni 
Wapalestina hawapo na wamekimbia kwa sababu ya mapigano na matatizo mbali 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








531 


mbali ya maisha au kwa sababu ya kua wamiliki wa ardhi hiyo wapo lakini ni 
masikini hivyo kufukuzwa kwa kutoweza kuihudumia sehemu ya ardhi hiyo. 

Tangazo la Balfour lilibadilisha muelekeo mzima maisha ya baadae ya wale 
wanaoishi katika ardhi ya Palestina hadi hii leo. Ingawa watu wa maeneo hayo kwa 
ujumla walichukia kuona kua Waingereza hawakutimiza ahadi yao, lakini 
kilichowafanya kuchukia zaid ni kuanza kuongezeka kwa idadi ya wahamiaji wa 
Kiyahudi waliokua wakitoka maeneo ya bara la Ulaya na maeneo mengine mbali 
mbali duniani na kuanza kuhamia katika nchi ya Palestina na kuanza kuuziwa na 
kupewa ardhi ya watu wa Palestina kirahisi kwa masharti ya kamwe kutoiuza au 
kutoikodisha kwa Wapalestina, ili kuwe na taifa ambalo litakua na urafiki na nchi za 
Ulaya na hivyo kusimamia manufaa yao ikiwa pamoja na kudhibiti malighafi 
zilizopo katika ardhi ya maeneo hayo, kuudhibiti mfereji wa Suez na wakati huo huo 
kua na taifa ambalo litakua na uadui na nchi za jirani za maeneo hayo ili kuvunja 
umoja na kudhoofisha nguvu za nchi za Kiislam na Kiarabu zilizokua zimeunganisha 
eneo hilo kuanzia India hadi Morocco. 

Mfereji wa Suez (Suez Canal) ambao ulifunguliwa mnamo mwaka 1868 ulichukua 
miaka 10 kuchimbwa na kukamilika ujenzi wake, una ukubwa wa urefu wa maili 
100 za maji ambazo zinaunganisha bahari Nyekundu na bahari ya Mediterenean. 
Mfereji wa Suez ndio njia pekee ambao unauleta karibu ulimwengu wa mawasiliano 
ya usafirishaji baina ya bara la Ulaya na bara la Asia. Umuhimu wa mfereji huo 
unaonekana pale mara tu baada ya nchi ya Uingereza kuitawala nchi ya Misri mnamo 
mwaka 1880, jambo la kwanza kulifanya kwa utawala huo ni kaundika mkataba 
ambao haujavunjika hadi kesho usemao kua mfereji huo utakua wazi milele kwa ajili 
ya meli za kibiashara na za kivita za kila nchi zitakazohitaji kupita katika eneo hilo, 
na katika hali yeyote ile. Takriban asilimia 80% ya biashara inayofanyika duniani na 
asilimia 3% ya biashara ya nishati inayofanyika hutegemea mfereji wa Suez katika 
usafirishaji wake baharini. 

Tarehe 2-4-1947 nchi ya Uingereza iliitisha kikao katika baraza la Umoja wa 
Mataifa kuzungumzia mustakbal wa kuigawa nchi ya Palestina, na mnamo tarehe 1 - 
10-1947 baraza kuu la umoja huo ulipitisha mustakbal wa makubaliano ya 
kutambuliwa kwa taifa huru la Wayahudi na Waarabu wa Israel. 

Katika kipindi hiki Umoja wa Mataifa ulikua na idadi ndogo ya wanachama, kwa 
sababu takriban nchi zote zilikua ziko chini ya ukoloni wa nchi za Magharibi. Hivyo 
pendekezo hilo lilipitishwa bila ya kupingwa kwani hata zile nchi zilizokua huru 
zilitishwa itakapotokea kupinga mustakbal huo, kwa mfano bunge la Congress la 
Marekani lilikubaliana kuiwekea vikwazo vya misaada nchi za Philipines, 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








532 


Guetamala, Liberia n.k kama ikiwa hazikuunga mkono mustakbal huo, na Urusi 
iliunga mkono kwa sababu iliona kua kufanya hivyo kutapunguza athari ya nguvu 
za mizizi ya utawala wa Waingereza uliokua umetapakaa katika maeneo hayo. 

Chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, utambuzi huo ulianza kwa kuligawa eneo 
la ardhi ya Palestina na ndani yake kutoa sehemu ya Wayahudi wa Israel ambao 
walipewa eneo kubwa kwa asilimia 56 kwa sababu ya kutegemea wahamiaji zaidi 
na asilimia 44 iliyobakia ambayo ni ndogo waliachiwa Wapalestina na pia 
kutangazia sehemu ya Jerusalem na Bethlehem kua ni eneo la kimataifa kutokana na 
kua na umuhimu kwa watu wa Dini zote za Kiislam, Kikristo na Kiyahudi, muda 
mfupi baadae Waingereza waliwahamisha Wapalestina katika maeneo yao na 
kutangazia rasmin kuanzishwa kwa Taifa la Israel. 

Jambo ambalo lilipelekea Wayahudi hao wakitumia kitengo chao cha kijeshi 
kiitwacho Hagana (Ulinzi ) kilichoanzishwa mwaka 1920 kwa ajili ya kutengeneza 
mfumo wa khofu na kuwatishia maisha yao Watu wa Palestina ili wasiweze kukaa 
katika makazi yao, kwa kuwashambulia kwa njia mbali mbali ikiwemo kutia 
kuwatilia moto makazi na mashamba yao, na ugaidi kwa kuwaua na kuwavunjia haki 
zao Wapalestina katika miji 531 kila wanapopata nafasi ya kufanya hivyo bila ya 
kua na wasi wasi wowote. 

Jambo hili liliwapelekea Wapalestina kuanzisha mapambano ya kujikomboa 
kujihami na kujibu mashambulizi hayo, lakini hata hivyo walizidiwa nguvu, 
kutokana na kua wanajeshi hao wa Hagana wa Israel waliachiwa silaha na zana zote 
za kivita ambazo zilizokua zikitumiwa na jeshi la Uingereza kabla ya kuondoka 
kwake nchini Palestina na kuanzishwa kwa Taifa la Israel. Katika kipindi hiki nchi 
Israel ilikua ikitumia mbinu za kuwinda wanyama wa mwituni katika kuwafukuza 
Wapalestina kutoka katika ardhi zao kwa kuwashambulia katika pande tatu tofauti 
na hivyo kuwaachia upande mmoja ule ambao walikua wakitaka kuwahamishia 
Wapalestina hao, kwa mfano walikua wakiishambulia miji ya Mashariki, Kusini na 
Magharibi pale wanapotaka Wapalestina wahamie mji Fulani wa Kaskazini ya mji 
huo, au hushambulia Magharibi, Kaskazini na Mashariki pale wanapotaka watu wa 
mji husika wakimbilie katika maeneo ya Kusini ya mji husika n.k. 

Tarehe 15-5-1948, nchi za jirani za Kiarabu zikiwemo Misri, Syria, Lebanon, Jordan 
na Iraq zikaanzisha vita kutaka kuikoa Palestina kutoka katika mikono ya Waisrael, 
na hivyo waliwaamrisha Wapalestina wanaoishi katika miji inayopiganiwa wahame 
ili kupisha majeshi ya nchi hizo katika kuendeleza mapigano dhidi ya Israel, 
matokeo ya vita hivyo yalisababisha Wapalestina zaidi ya 700000 kua katika hali ya 
Ukimbizi na kisha sehemu hiyo ya ardhi ya Palestina kugawika katika maeneo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








533 


matatu ambayo ni Taifa la Israel lenye kuchukua takriban asilimia 77 ya eneo hilo, 
Ukanda wa Mashariki wa mto Jordan ambao unatawaliwa na nchi ya Jordan na 
Ukanda wa Gaza unaotawaliwa na nchi ya Misri na hivyo kufutika kwa ndoto ya 
kua na eneo la ardhi la nchi ya watu wa Palestina. 

Anasema Profesa Norman Gary Finkelstein ambae ni Myahudi wa Marekani 
anaesomesha katika Chuo Kikuu cha Sakarya cha Uturuki kua. ‘Kulingana na 
kiongozi mstaafu wa Jeshi la Israel tunaona kua katika kila kijiji tulichokiteka 
wakati wa vita..mambo mengi yaliyotokea yanayojumuisha makosa ya jinai ya 
kivita yalitokea, kama vile mauaji bila ya hatia, mauaji ya jamii nzima ya aina 
fulani ya watu, ubakaji n.k. Uri Milstein, ambae ni mwanahistoria wa jeshi la 
Israel katika vita vya mwaka 1948 anasema kua ‘Kila mapigano madogo tu 
yanayoanzishwa bila ya kua na haja basi humalizikia kwa kuuawa kwa 
Waarabu wa Palestina” (Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict ) 

Wanahistoria wa nchi ya Israel wanasema kua jamii za Wapalestina zilihama kutoka 
katika miji yao kutokana na sababu kuu zifuatazo:- 

1- Kufukuzwa kwa nguvu na Majeshi ya Israel, katika miji 122. 

2- Kushambuliwa na Majeshi wa Israel, katika miji 270 

3- Khofu ya kushambuliwa na Wayahudi, au kujikuta katikati ya mapigano 
kutokana na shambulio la mji jirani, katika mji 12. 

4- Kuhama kutokana na amri ya majeshi ya nchi za Kiarabu wakati wa vita, 
katika miji 6 na, 

5- Sababu zisizojulikana, katika miji 34. 

Mnamo rnwaka 1954 bunge la Israel lilipitisha Sharia’h inayoiruhusu Serikali ya 
Israel kua na uwezo wa kuwazuia na kuwafiikuza Wapalestina watakaojaribu kurudi 
katika makazi yao, yaliyochukuliwa na Serikali ya Israel hadi hii leo. 

Mnamo mwaka 1969, Golda Meir aliekua Waziri mkuu wa Israel alisema ‘Hakuna 
kitu kinachojulikana kama watu wa Palestina,..sio kama sisi tumekuja na 
kuwafukuza na kuchua ardhi yao, bali hakukuwahi kuwepo kwa watu wa aina 
hiyo.’ 

Ingawa kuna mgogoro baina ya nchi ya Israel na Palestina lakini inatubidi tufahamu 
kua jamii ya watu wa Isreal wamegawika katika makundi aina mbili tofauti 
kuhusiana na mgogoro wao na Wapalestina:- 

1- Waisrael wa Mrengo wa Kushoto: Waisrael hawa hua wanaamini kua ni 
muhimu kwa Watawala wa nchi ya Israel kutatua mgogoro wa nchi yao na Palestina 
kwa njia za mazungumzo na makubaliano bila ya kutumia nguvu za kijeshi. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









534 


2- Waisrael wa Mrengo wa Kulia: Waisrael ambao wanaamini kua haiwezekani 
kupatika usalama baina ya Watawala wa Israel na Palestina, kwa sababu ya 
kutowaamini watu wa Palestina kua watavunja mazungumzo ya makubaliano na 
hivyo Israel inahitaji kutumia nguvu na kuwadhoofisha maadui zao na kua na jeshi 
imara ulimwenguni ni jambo muhimu sana. 

MAENEO WANAYOISHI WAFUASI WA MADHHAB KWA UJUMLA 
DUNIANI. 

Kama inavyoonesha ramani ilioko katika ukurasa ulipita, wafuasi wa Madhhab ya 
Skuli za Fiqh za Ibadhi, Shia, Hanafi, Malik Shafi’i na Hanbal kua wametawanyika 
kutokana na sababu mbali mbali ikiwemo zinazotokan na za kiutawala, kiuchumi, 
hali ya mazingira ya maisha kama vile wafanyabiashara na wakimbizi, jitihada na 
uwezo wa Wanazuoni wa Fiqh wa Madhhab n. k. kutokana na mgawanyiko huo 
utaona kua kuna maeneo yana asilimia kubwa sana wafuasi wa Madhhab fulani 
kuliko maeneo mengine, au kutokukuwepo kabisa kwa baadhi ya wafiiasi wa 
Madhhab fiilani katika sehemu fiilani, na pia kuna mchanganyiko wa Wafuasi wa 
Madhhab mbali mbali katika maeneo fiilani, hususan katika maeneo ya bara la Asia 

Takwimu zinaonesha kua katika maeneo ya Bara la Asia na maeneo ya Pasific kuna 
waislamu takriban Bilioni moja ambao ni sawa na asilimia 61.75% ya Waislamu 
wote Duniani, Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati kuna Waislamu takriban 
Milioni mia tatu na ishirini ambao ni asilimia 19.8%, Maeneno ya Kusini mwa bara 
la Afrika chini ya jangwa la Sahara kuna Waislamu takriban milioni mia mbili 
hamsini ambao ni asilimia 15.5%, katika bara la Ulaya kuna Waislam takriban 
Milioni aroubaini na tano ambao ni asilimia 2.7%, Marekani ya Kaskazini kuna 
Waislamu Milioni tatu na nusu ambao ni asilimia 0.2% na maeneo ya marekani ya 
Kusini kuna Waislam takriban laki tisa ambao ni asilimia 0.1%. 

Mchoro unaofiiatia unaonesha Ramani inaonesha Asilimia ya wafuasi wa Madhhab 
ya Ibadhi, Imam ABu Hanifa, Imam Malik, Imam A1 Shafii, Imam Ahmad Ibn 
Hanbal na Shia katika maeneo husika ya ardhi Duniani. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 































536 

SURA YA SITA 





Qul hal yastawee alladheena yaAAlamoona waalladheena la yaAAlamoona 
innama yatadhakkaru oloo al-albabi (Surat Az Zumar 39:9) 

Tafsir: Jee hua ni sawa wale wenye kujua na wale wasiojua? Hakika 
watakaokumbuka ni wale wenye ufahamu tu. 


KAULI ZA MAIMAMU WA MADHHAB KUHUSU KUFANYA TAQLID. 

Imam Abu Hanifa alisema: ‘Hairusiwi kwa yeyote kufuata mitizamo yetu, kama 
ikiwa hajui tumeitoa wapi \Imam Ibn Al Qayyim, 1‘lam al-Muwaqqi ‘in). 

Imam Malik alisema ‘Hakika mimi ni Bani Adam, baadhi ya wakati hua sahih, 
na baadhi ya wakati hukosea, hivyo angalieni katika maneno yangu, chochote 
kile kinachokubaliana na Qur’an na Sunnah, kikubalini na kinachopingana 
navyo, kiacheni Y //;/2 ‘Abd al-Barr, Jami ‘ Bayan al- ‘Ilm). 

Imam A1 Shafi’i alitilia mkazo ‘Kwa kila ninachosema na kukawa na usahih 
kutoka kwa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Saiam, unaopinga 
mtazamo wangu, basi Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
iwekeni mwanzo, msifuate mtazamo wangu’ (Ibn Abi Hatim, Adab al-Shafi ‘i). 

Imam Ahmad IbnHanbal alisema ‘Msifanye Taqlid, kwangu mie, kwa Malik, kwa 
Shafi’i, kwa A1 Awzai au kwa A1 Thawri, lakini chukueni wahkochukua 

wao’.(I‘lam al-Muwaqqi‘in) 

Kama inavyooneka kutoka katika kauli hizo za Maimamu wanne wa Madhhab ya 
Ahlu Sunna wal Jamaa kua ni jambo lililowazi kua, tunatakiwa tuangalie kutoka 
katika vyanzo walivyochukua wao, Qur’an, Sunnah, Ijma’a n.k, ili kuondoa 
wasiwasi juu ya kuwafuata wao bila kuchunguza walikotoa mitazamo yao. Lakini ili 
mtu aweze kuchunguza vyanzo hivyo inabidi ni lazima awe na vigezo 
vinavyotakiwa. 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 











537 

Hivyo, kauli hizo hazina maana kumwambia yule asiejua kitu chochote, au yule 
mwenye uwezo mdogo wa ufahamu wa dini, au ufahamu wa lugha ya kiarabu aanze 
kuchunguza vyanzo hivyo walivyovitumia Maimamu hao katika kutoa hukmu zao. 

Anasema Imam Ibn A1 Qayyim katika A 'lam al-muwaqqi 'in 'an rabb al- 'alamin 
kua: ‘Kuna aina tofauti za Taqlid, kuna Taqlid ya wajib, Taqlid iliyokatazwa na 
Taqlid iliyoruhusiwa... Taqlid iliyoruhusiwa ni ile ya kuwafuata wanaojua zaid 
kuliko sisi, hususan pale mtu anapokua hana uwezo wa kutoa uthibitisho 
kutoka katika Our’an au Sunnah kuhusiana na kitu fulani. Taqlid ya aina hii ni 
kama ile ya Imam A1 Shafi’i pale alipokua akisema ‘Nilisema hii ni Taqlid ya 
‘Umar’ au ‘Nilisema hii ni Taqlid ya ‘Uthman’ au ‘Nilisema hii ni Taqlid ya 
Ataa’, kama alivyosema A1 Shafi’i kuhusu Masahaba Rehma na Amani ziwe 
juu yao wote: ‘Mtizamo wao juu yetu sisi ni bora kuliko mitizamo yetu juu 
yetu.” 

Imam Ahmad Ibn Hanbal alisema ‘Allah! Allah! (Mkumbukeni) kuhusiana na 
Nafsi zenu, shikamaneni na nukuu ( Hadith ), na waliozinukuu na Taqlid, kwani 
dini ni Taqlid, Taqlid ya Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salant na 
Masahaba zae, na wale waliokuja kabla yetu na wakawa hawajatupotosha - 
wafuateni hao bila ya Khofu.’ 

Safari moja Imam Ahmad Ibn Hanbal aliwajibu wale aliokua akibishana nao kwa 
kusema ‘ Iyyaka an tatakallama fi mas’alatin laysa laka fiha imam - Wewe 
unazungumzia masuala ambayo ndani yake hayana misimamo ya Imam (kama 
mtu mwenye I’Im unaemfuata)’. 

Vilevile pale ilipotokea Fitna baina ya Imam Hanbal na Khalifah Ma’mun, Imam 
Ahmad Ibn Hanbal alisema pia, ‘ Kayfa aqulu ma lam yuqal - ‘Nitasemaje kile 
ambacho hakijasemwa kabla yake?’, na pia akasema ‘ Al-din innama huwa al- 
taqlid’ - Dini ni kufanya Taqlid. 

Mujtahid Imam Abu Yusuf ambae ni mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa anasema 
‘Yeyote yule aliekua hana I’lm ya dini, basi ni lazima afuate wana \fiqh kwani 
yeye hana uwezo wa kufaham Hadith’, Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn 
Umar Ibn A1 Husayn A1 Taymi A1 Bakri A1 Tabaristani Fakhr A1 Din A1 Razi ambae 
ni mfuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i anaelezea katika kitabu chake Al-Mahsul 
fi ’llm al-Usul kua ni kwa sababu gani haiwezekani kutoa hukmu katika Hadith moja 
pekee au nyingi bila kuziangalia aya za Qur ’an na Hadith zenyewe kwa kina. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








538 

Jambo ambalo huwezekana kufanywa na mtu mwenye I’lm tu ya vitu hivyo, kwa 
sababu zifuatazo:- 

1. Inawezekana kua hukmu atayopata mtu kutokana na ushahidi mmoja tu, 
ukawa una mipaka kutokana na mazingira fulani bila ya, mtu huyo kujua. 

2. Inawezekana kua maelezo ya ushahidi rnmoja yakawa na maana nyingi. 

3. Inawezekana kua maelezo ya ushahidi huo mmoja yakawa yana maana 
iliyojificha. 

4. Inawezekana kua neno moja moja au mengi katika maelezo ya ushahidi 
yakawa na maana iliyojificha. 

5. Sisi huwatumia wataalamu wa lugha katika kutafuta tafsiri ya maneno na 
hivyo inawezekana wataalamu hao wakawa ni wenye kukosea. 

6. Mpangilio wa kisarufi wa lugha tunaotumia sisi unatokana na mashairi ya 
kizamani ya Kiarabu kupitia kwa mut mmoja mmoja ( Riwayat Ahad) jambo 
ambalo hua halina uhakika sana na hivyo inawezekana washairi hao pia 
kufanya makosa ya kisarufi. 

7. Inawezekana kua ushahidi huo umebatilishwa, bila ya kua na ushahidi ama 
bila ya mtu huyo kujua kuhusu kubatilika huko. 

8. Inawezekana kua katika ushahidi huo kuna neno ambalo lilibadilishwa na 
hivyo kubadilisha maana ya maelezo ya ushahidi huo. 

9. Inawezekana kua hu km u iliyopatikana katika ushahidi rnmoja ukawa 
hauingii akilini, hivyo A1 Razi anasema, ‘Ikiwa nukuu na ufahamu 
zimethibitishwa basi kimoja kati ya hivyo kitakua kina makosa, Hata 
hivyo ufahamu ni njia pekee ya kuthibitisha uhalali wa nukuu, hivyo 
ufahamu uko juu kuliko nukuu, hivyo katika kesi kama hii tunatakiwa 
tufuate ufahamu kuliko nukuu.’ 

Vile vile anasema Imam al-Qurtubi ‘Hakuna kukhitilafiana katika Wanazuoni 
kuhusu Taqlid kwa wale wasiojua kwani, wale wasiojua wanatakiwa wafuate 
Wanazuoni wao’ na Imam Ibn Abd A1 Barr anasema ‘Wanazuoni hawaku 
khitilafiana kuhusu yule asiekua na I’lm kumfuata mwenye I’lm, au kua ndio 
wale ambao Allah Subhanahu wa Ta’ala amewataja kwa kusema ‘Ulizeni 
wanaojua ikiwa nyinyi hamjui” 

Imam Adh Dhahabi anasema ‘Hutakiwi useme kua Madhhab yako ni bora kuliko 
yote, au ndio yanayompendezesha zaidi Allah Subhanah wa Ta’ala, kwani huna 
uthibitisho juu ya hilo na wala hakuna yeyote mwenye uthibitisho huo, 
Maimamu, Allah awaridhie wamefanya mema makubwa, kwa yale yaliyokua 
Sahih, watalipwa mara mbili na kwa waliyokosea watalipwa mara moja.’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









539 


Tunapoangalia kauli za Maimamu kuhusian na Taqlid, kwa mfano kauli ya Imam 
A1 Shafi’i, aliyosema wakati akiwaambia wanafimzi wake kua ‘ Hadith ikiwa Sahih, 
basi hayo ndio Madhhab yangu’, kauli ambayo baadhi ya watu wameitafsiri sivyo 
kwa kusema kua, ikiwa mtu atakuta Hadith kwa mfano katika Sahih Bukhari, Sahih 
Muslim, Sunnan A1 Tirmidhi n.k ambayo inapingana na msimamo wa Imam A1 
Shafi’i, basi ajue kua Imam A1 Shafi’i hakuijua Hadith hiyo hivyo aachane na kauli 
yake na aifiiate Hadith hiyo. 

Katika kuielezea kauli hiyo ya Imam A1 Shafi’i, Imam An Nawawi anasema: Imam 
A1 Shafi’i hakukusudia kua kila mtu anaeiona Hadith Sahih anatakiwa aseme 
kua haya ni Madhhab ya Imam AI Shafi’i, na hivyo atekeleze kama isemavyo 
matn ya Hadith hiyo. Kwani kauli hii huwagusia wale watu ambao wako katika 
darja ya Mujtahid katika Madhhab. Kutokana na hah ambayo Mujtahid huyo 
kuona labda Imam A1 Shafi’i hajaiona au haijui Hadith hiyo Sahih, au hajui 
usahihi wake. Na hili huwezekana pale tu, itakapokua ameshafanya utafiti 
katika vitabu vyote vya Imam A1 Shafi’i, na vya wafuasi wa Madhhab ya Imam 
A1 Shafi’i waliopata I’lm yao kutoka kwake. Kwa hakika hili jambo ni gumu 
sana kulithibitisha, kwani ni wachache sana wanaoifikia darja ya I’Im aliyokua 
nayo Imam A1 Shafi’i. Tulichokieleza kina hali ya upekee kwa sababu Imam A1 
Shafi’i, amewacha kutekeleza kama zisemavyo Hadith Sahih ambazo ameziona 
na anazijua. Hata hivyo ni Imam A1 Shafi’i ambae alieanzisha uthibitisho wa 
uchambuzi wa Hadith , ubatilishwaji wa Hadith, mazingira maalum ya Hadith 
au tafsiri yake maalum, n.k hivyo ikambidi kuziwacha Hadith alizoziwacha. 
(I'laaus Sunan, Sehem ya pili) 

Imam Ibn Khuzayma, ambae anajulikana kama Imam wa Maimamu katika I ’lm ya 
kuhifadhi Hadith, aliulizwa ‘Jee unajua Hadith yeyote ambayo ni ngumu au nzito 
kuthibitisha usahihi wake, ambayo Imam A1 Shafi’i hakuiweka katika vitabu 

vyake?’ Imam Ibn Khuzayma akajibu ‘La!’ (Imam An Nawawi: Al-Majmu ’) 

Hivyo katika sehemu ya kwanza ya Al-Majmu Imam An Nawawi anatupa muongozo 
wa nini cha kufanya unapokutana katika hali kama hii kwa kusema: ‘Mfuasi yeyote 
wa Imam A1 Shafi’i, ambae ataona Hadith sahih ambayo inaenda kinyume na 
Madhhab yake basi alichukulie jambo hilo kua : Ikiwa anazosifa zote za 
kufanya Ijtihad bila kipingamizi, au kuhusu jambo hilo, au kitu hicho, basi 
yuko huru kufanya kama isemavyo Hadith, na ikiwa hana sifa hizo, na anahisi 
ni vigumu kwake kufanya kinyume na Hadithi hiyo, na jitihada zake katika 
kutafuta maelezo sahih ya Hadith hiyo, au hapati uthibitisho anaoutaka kutoka 
katika Madlihab ya Imam A1 Shafi’i, basi anaweza kufanya kama isemavyo 
Hadithi hiyo lakini si kama anavyotaka yeye bali kama vile alivyothibitisha 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








540 


Imam wa Madhhab mengine kuhusiana na Hadithi hiyo, na hiki kitakua ni 
kisingizio tosha kwake cha kuachana na Madhhab ya Imam A1 Shafi’i.’ 

Na Imam Adh Dhahabi nae alisema, ‘Shafi’i hakufanya kosa hata moja 

kuhusiana na Hadith Sahih ’ (Ibn Subki: Tabagat al-Shafi ‘iyya ). 


Hivyo unapoitazama kauli hiyo ya Imam A1 Shafi’i ‘ Hadith ikiwa Sahih basi hayo 
ndio Madhhab yangu’, hutoweza kuifahamu hadi pale utakapoitazama kwa 
mtazamo wa wale wenye I’lm ya Hadith kama yeye ndipo utakapoifahamu maana 
iliyo wazi ya kauli hiyo. 


Shaykh ul Islami Imam Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur anasema kua kauli hiyo ya 
Imam A1 Shafi'i ina maana ya kua ‘Unapochunguza mitizamo wangu ki Fiqlt, basi 
fahamu kua zina misingi ya Hadith Sahih’. 

KUTOFAUTIANA KWA WANAZUONI. 

Ni maumbile ya Bani Adam kutofautiana katika mambo mbali rnbali yakiwemo, 
rangi, kabila, maumbo, lugha na hivyo hua hakuna shaka pia kua hata ufahamu baian 
ya Bani Adam mmoja na mwengine umetofautiana, kwani Allah Subhana wa Ta ’ala 
anasema katika Qur’an kua: 




3 jj !j oljjjJJl 

/f OkP _ ^ | 

olj'y jJJo 


Wamin ayatihi khalqu alssamawati waal-ardhi waikhtilafu alsinatikum 
waalwanikum inna fee dha lika laayatin lilAAahmeena (Surat al-Rum 30:22) 


Tafsir: Na miongoni mwa alama zake, ni uumbaji waMbingu naArdhi, na tofauti 
baina ya lugha na rangi zenu. Katika jambo hili kuna dalili kwa Walimwengu. 


Hivyo hua ni jambo lisilowezekana katika ulimwengu kua na watu wote ambao 
wakakubaliana kutokana ufahamu mmoja kwani itakapotokea hivyo basi itakua 
hakuna nafasi kwa wengine kujifunza mambo mengine. Hivyo kutofautiana kwa 
Wanazuoni ni jambo la maumbile na jambo la kawaida. Jambo la muhimu kwa pale 
inapotokea tofauti hizo ni kufuata Sharia ’h na kudumisha umoja unaosisitizwa 
katika Qur’an pale iliposema kua: 


AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








541 



WaiAAtasimoo bihabli Allahi jameeAAan wala tafarraqoo. 

Tafsir: Shikamaneni kwapamoja na kamba ya A/lah, na wala msifarikiane (Surat 
Al Imran 3:103). 

Tukifiiatilia kwa undani tunaona kua hakuna shaka yeyote kua tofauti za mitizamo 
hazikuanzia kwa Wanazuoni tu, bali zilianzia tangu wakati wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na Masahaba zake. Na kwa kua Wanazuoni 
hawakuwahi kumuona Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, basi inakua 
si kitu cha kushangaza kuona kua tofauti zao ni nyingi kuliko mtu anavyoweza 
kufikiria. 

Na kwa kua hata Masahaba walitofautiana wakati wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, basi tujaribu kuangalia vile ambavyo Nabii Muhammad 
alivyokua akitatua tofauti zilizotokea miongoni mwa Masahaba zake kama anavyo 
hadithia Ibn Abi Mulaika kwa kusema: ‘Mara moja watu watukufu wawili: Abu 
Bakr na Umar walikua wako katika hali ya kuangamizana (na hiyo ni kwa 
sababu): Ulipokuja ujumbe wa Banu Tamim kwa Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam, mmoja miongoni mwao (aidha Abu Bakr au Umar) 
alipendekeza kua A1 Aqra Ibn Habis A1 Tamimi A1 Hanzali ambae ni kaka wa 
Bani Majashi (achaguliwe kua kiongozi wa wajumbe hao), lakini mmoja kati 
yao akapendekeza kuchaguliwa kwa mtu mwengine badala yake. Hivyo Abu 
Bakr akamuambia Umar: ‘Unakusudia kunipinga mimi!’, Umar akajibu : 
‘Sijakusudia kukupinga’ wakabishana mbele ya Nabii Muhammad Salallahu 
A Tayhi wa Salam hadi sauti zao zikapanda juu na hapo ikashuka aya isemayo: 





AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








542 


Ya ayyuha alladhina amanoo la tarfaAAoo aswatakum fawqa sawti alnnabiyyi 
wala tajharoo lahu bialqawli kajahri baAAdhikum libaAAdhin an tahbata 
aAAmalukum waantum la tashAAuroona; Inna alla dhi na yaghuddoona 
aswatahum AAinda rasooli Allahi ola-ika alladhina imtahana Allahu 
quloobahum lilttaqwa lahum maghfiratun waajrun Aaarf/»'mun (Surat Al 
Hujarat 49:2-3) 

Tafsir: Enyi mlioamini msizinyanyue sauti zetu zaidiya sautiya Nabii (Salallahu 
A ’layhi wa Salam), na wala msizungumze nae kwa sauti kubwa kama vile mnavyo 
zungumza kwa sauti baina yenu. Ili amali zetu zisiwe bila ya manufaa na mkawa 
hamkupata kitu. Kwa hakika wale wenye kushusha sauti zao mbeleya Rasul Allah 
(Salallahu A ’layhi wa Salam), ni wale ambao miongoni mwao Allah amewajaribu 
kwa utukufu, Kwa ajiliyao kuna kusamehewa na Malipo makubwa. ’ 

Ibn Az Zubair anamalizia kwa kusema kua: ‘Kuanzia siku hiyo, kila ilipotokea 
kua Umar anataka kuzungumza na Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam, basi huzungumza nae kama kwamba yule mtu anaemnong’oneza jambo 
la siri na hivyo kumfanya Nabii Muhammad Sallahu A’layhi wa Salam 
kushindwa kumsikia, na kumpelekea Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kumtaka Umar kurudia akisemacho mara mbili mbili’. 

Vile vile tukiangalia Hadith ya Abu Hurayra isemayo kua: ‘Bedui mmoja alikojoa 
msikitini, na hivyo watu wakamkimbilia na kumkamata na kutaka kumpiga. 
Lakini Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akawaamrisha kua 
wamuachie na badala yake wachukue ndoo ya maji wamwagie pale 
alipopakojolea, Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akawaambia 
Masahaba zake: ‘Mmeletwa ili muwarahisishie watu mambo na sio 
muwaongezee watu ugumu”. 

Na vile vile tunaona katika Hadith nyengine ambayo Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam alisema kua: ‘Ikiwa ninakuamrisheni kuhusiana na jambo 
fulani basi lifanyeni kadri muwezavyo kwa uwezo wenu’. 

Tukiiangalia Hadithi hii basi tutaona kua inaenda sambamba na amrisho la jumla 
liliomo katika Qur’an lisemalo: 




AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









543 

Faittaqoo Allaha ma istataAAtum (Surat al-Taghabun 64:16). 

Tafsir: Hivyo mcheni Allah kwa kadri mtakavyoweza. 

Tofauti baina ya Masahaba pia zinaungwa mkono na kauli maarufu ya kanuni za 
sharia za Fiqh ya Imam Al-Shafi’i isemayo: ‘Kuzifanyia kazi Hadith mbili tofauti 
au maoni kwa kuzitafsiri na kuzitumia katika mambo mawili tofauti ni bora 
kuliko kuachana na moja kati ya Hadith hizo.’ 

Anasema Imam A1 Shaa’rani katika Al-Mizan Al-Kubra kua Shaykh al-Islam 
Zakariyya al-Ansari amesema, ‘Chemchem ya Sharia’h ni kama bahari, upande 
wowote ule utakaochota maji, basi hua ni maji yale yale’. 

Akasema Umar bin ‘Abd al-‘Aziz kuhusu kutofautiana kwa Masahaba, 

‘Kinachonifurahisha mimi kuhusu Masahaba wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’alayhi wa Salam ni kua wametofautiana, kwani wasingetofautiana, ingelikua 
hamna haja kwetu sisi ya kutoa Fatwa’. 

Kutokana na mifano tuliyoiangalia hapo juu tunaona kua pale walipotofautiana 
Mujtahid na Wanazuoni katika mambo yanayoruhusika basi hua ni Rehma kwa 
Waislam. Na hivyo tusiruhusu tofauti hizo zikasababisha kua ndio chanzo cha 
migogoro na kuvunja umoja wa Waislamu miongoni mwetu kama tunavyoona siku 
hizi katika maisha yetu. Kwani jambo hilo hua halina faida yeyote kwa Waislam. 

Sababu za kutofautiana Masahaba, Wanazuoni na Maimamu ziko nyingi na 
miongoni mwao ni pamoja na: 

1 - Hadith fulani kumfikia kati ya mmoja wao na kutomfikia mwengine: Hivyo yule 
ambae haijamfikia Hadith Fulani atatoa hukmu zake kutokana na ufahamu wa aya 
kuhusu jambo hilo au Hadith nyengine au atakisia, hivyo hukmu yake juu ya jambo 
wakati mwengine huendana na Hadith asioijua lakiini wakati mwengine 
hutofautiana.Mfano: Ubayd Ibn Umar alisema kua ‘Aishah Ummul Mu’minina 
Radhi Allahu A’nha alisikia kua A’bd Allah Ibn Umar akiwaamrisha 
wanawake wanapokoga wafumue nywele zao walizozisuka, Aishah Ummul 
Mu’minina Radhi Allahu A’nha akasema ‘Inakuaje Ibn Umar anawaamrisha 
wafumue nywele zao? Kwa nini asiwaamrishe kuzinyoa? Mimi nihkua 
nikikoga kwa kutumia chombo kimoja na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam na sikufumua zaid ya misuko mitatu katika nywele zangu.” 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








544 


Vile vile tukiangalia historia tunaona kua Masahaba walitofautiana kuhusiana na 
sehemu ya kumzika Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alipofariki, 
Anasema Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu A’nhuA Waislam walitofautiana 
kuhusu wapi lichimbwe kaburi, wengine walisema msikitini, wengine 
wakasema akazikwe pamoja na Masahaba zake, halafu Abu Bakr akasema, 
‘Nimemsikia Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam akisema ‘Hamna 
Mtume aliefikwa na mauti isipokua alizikwa pale pale yalipomfikia mauti 
yake’, hivyo Masahaba wakaondoa jamvi lilokuwepo sehemu aliyofariki Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, wakamchimbia kaburi na kumzika 
katika sehemu hiyo’. 

2 - Hadith kumfikia rnmoja wao katika njia ambayo hakuridhika na sifa zake 
kutumika kama uthibisho: Hivyo yule ambae ameridhika nayo ataitumia lakini yule 
arnbae hakuridhika nayo kwa sababu moja au nyengine, kama vile kuchukulia kua 
msururu wa wapokeaji haukubaliki, au umekatika au udhaifu wa kumbukumbu wa 
walio nukuu Hadith na kadhalika, hivyo hatoitumia. 

3 - Kufahamu kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alifanya mambo 
maalum ili kuwa karibu na Allah Suhhanah wa Ta ’ala, lakini wengine walifaham 
kua inaruhusiwa. Mfano kuhusu Raml (kutembea kwa mwendo wa kukazana wakati 
wa kuzunguka A1 Kaabah) ni Sunna, lakini Abd Allah Ibn ‘Abbas Radhi Allahu 
A ’nhu anasema kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alifanya hivyo 
kwa sababu maalum. Anasema IbnTufayl, ‘Nilimuuliza Ibn ‘Abbas, ‘Jee umeona 
kitendo hiki cha Raml mara tatu, na kutembea kwa mwendo wa kawaida mara 
nne? Jee ni Sunnah ? Watu wake wanasema ni Sunnahd Akajibu , ‘Wako sahih 
na hawako sahihi pia.’ Nikauliza, ‘Una maana gani kwa kusema wako sahih na 
hawako sahih?’ Akajibu, ‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi waSalam alikuja 
Makkah na Makafir wakamfanyia mzaha, wakisema kua Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na Masahaba zake hawawezi kuzunguka A1 Kaaba. 
Walikua wakimuonea wivu, hivyo Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam, akaamrisha wafanye Raml mara tatu na wazunguke kwa mwendo wa 
kawaida mara nne” 

4 - Hadith ilimfikia mmoja wapo akaithibitisha usahihi wake, lakini akaisahau, hii 
hutokea katika Qur’an na Sunnah. Mfano anasema Sa’id Ibn ‘Abd al-Rahman bin 
Abzay kutoka kwa baba yake ambae amesema kua, kuna mtu alikuja kwa Umar na 
kusema, ‘Nimetoka tohara lakini sikupata maji.’ Umar akajibu, ‘Usisali.’ kisha, 
Ammar akasema, ‘Hukumbuki, Amir ul Mu’minin wakati tulipokua katika 
kundi moja vitani tukawa hatuko tohara na pia ikawa hamna maji? Wewe 
hukusali lakini mie nikatayamam kwa kutumia mchanga na kusali, Nabii 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








545 

Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema ‘Ingelitosha kama ungelipiga 
mkono wako kwenye ardhi, ukaipuliza halafu ukaupangusa uso wako na 
mikono yako kwa kutumia mikono yako’ Umar akasema, ‘Mche Mola wako Ya 
Ammar!’ Ammar akasema, ‘Kama unataka, sitolizungumzia suala hilo.’ Umar 
akasema, ‘Tunakuamini wewe na kile ulichoaminiwa.’ ’ 

5 - Allah Subhanah wa Ta ’ala alipomruhusu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam na Ummah kufanya Ijtihad ikiwa hamna maandishi au ikiwa kuna haja ya 
kufanya hivyo. Masahaba walifanya Ijtihad wakati wa uhai wa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, kama tunavyosikia Hadith za Masahaba walipofanya 
Tayamam kisha wakasali na halafu wakaona maji, mmoja wao akasali tena na 
mwengine hakusali. Anasema ‘Ata bin Yasar kutoka kwa Abu Sa’id al-Khudri 
ambae amesema, ‘Watu wawili walikua wapo safarini. llipofika wakati wa 
kusali hamna hata mmoja baina yao aliekua na maji, hivyo wakatayamam 
kisha wakasali, baade wakaendelea na safari yao na kabla ya mda wa sala ile 
kumalizika wakakuta maji. Mmoja wao akatia udhu na akasali tena ile sala na 
mwengine hakuirudia ile sala,walipofika kwa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam w&kamHadithia ile habari, Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam akamwambia yule alieirudia sala yake ‘Wewe umefuata 
Sunna na sala yako imekubaliwa’, na akamwambia tena ‘Umelipwa mara mbili’. 
Kuna na mifano mingi ambayo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
aliwawekea wazi Masahaba zake kufanya Ijtihad, na alifanya hivyo kwa sababu ya 
kutoa mifano kwa ajili ya wale watakaofuatia baada yao. 

6 - Tofauti ya ufahamu wa Qur’an, Hadith na pia tofauti pale inapofikia kufanya 
Ijtihad bila kuvitumia vyanzo hivyo. Mfano ni kama alivyosema Nafi’ ibn 
‘Abdullah, kua ‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alituambia siku 
ambayo tuliondoka kutoka Al-Ahzab, ‘Msisali Dhuhr hadi mtakapokua Banu 
Qurayzah.’ Wengine wakawa na wasiwasi kwa kua wakati wa sala utamalizika, 
hivyo wakasali kabla kufika Banu Qurayza. Wengine wakasema, ‘Hatutosali 
hata kama ikiwa mda utapita, kwa sababu ya kutii amri ya Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam .” Nafi’ akasema, ‘Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam hakukosoa kundi lolote.’ 

7 - Kutokua na ufahamu wa kutosha wa maana ya maneno ambako kunasababishwa 
na:- 


A - Kuwepo maneno ya kigeni katika Hadith, kama vile Muzabana, Muhaqala 
n.k 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








546 


B - Kuwepo kwa maneno yote ya kawaida na ya kuelezea, ambayo hutofautiana 
katika jinsi ya utumiaji wake, kwa mfano katika kuamrisha na kukataza: 
Inafahamika kua utumiaji wa kawaida wa kuamrisha kusikokua na masharti 
kunaashiria wajibu na kuamrisha kunakokua na masharti kunaashiria katazo. 
Hata hivyo yote haya yametumika katika maana tofauti na hizi. Kuamrisha 
wakati mwengine huashiria pendekezo kama katika aya isemayo: 




Waalladhina yabtaghoona alkitaba mimma malakat aymanukum 
fakatiboohum in AAalimtum feehim khayran. (Surat Al-Nur 24:33)', 

Tafsir: Na ikiwa yeyote yule katika watumwa wenu akitaka kitu kwa 
maandishi (kumuwezesha kupata uhuru wake kwa kiasi cha pesa) mpeni 
mkataba huo, ikiwa mnajua wema (uaminifu) wao. ’ 

Na kukataza wakati mwengine kumetumika kwa njia ya kuongoza, kama katika 



aya isemayo: 







- 

II; 


f.1IJt! lj^«T L£j 

ty 


Ya ayyuha alladhina amanoo la tas-aloo AAan ashyaa in tubda lakum 
tasu/kum. (SuratAl-Ma’ida 5:101). 

Tafsir: Enyi mlioamini! Msiulize mambo ya vitu ambavyo, kwenu nyie 
vikiwekwa waz.i vitakuleteeni matatizo. 


Hivyo Wanazuoni wanaweza kutofautiana katika hali ya maumbile ya hukmu 
kutokana na mtazamo wa kilugha. 

C - Kuwepo kwa maneno yenye sauti moja katika kutamka, au yasiyowazi 
baadhi ya wakati ya kawaida na pia wakati mwengine ya kuelezea, hivyo 
Wanazuoni hutumia ile maana inayofaa zaid kwa ufahamu wao hata kama ikiwa 
ina maana nyengine, kwa mfano ni pale Wanazuoni wanapotofautiana katika 
neno lamastum katika aya isemayo: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








547 


\f jL*5lj ojLs^Jl IjjjjjJ *y Ijjl«T ^jjjJl L^jI l^> 

jl jxj^” jLj IjLjjiJ Jl-wJL cj/fTp S?| Lx4~ jjJjiJ 

jjLs s-LjjJl jjj-jj/ Jl jajlieJl Jj-I 5. L>- Jt j-jj ^Lp 

jjl j| LSsjJjIJ 1STajj>-Jj j4sXJ_«Lj Lv;!? IwLjtj? Ij-jj-lli 5.ja JJjL 


IJjLp jl5" 

Ya ayyuha alladhina amanoo la taqraboo alssalata waantum sukara hatta 
taAAlamoo ma taqooloona wala junuban illa AAabiree sabeelin hatta 
taghtasiloo wa-in kuntum marda aw AAala safarin aw jaa ahadun minkum 
mina algha-iti aw lamastumu alnnisaa falam tajidoo maan fatayammamoo 
saAAeedan tayyiban faimsahoo biwujoohikum waaydeekum inna Allaha 
kana AAafuwwan ghafooran. (Surat An Nisaa 4: 43). 

Tafsir: Enyi mlioamini! Msiikaribie Sala wakati mkiwa mmelewa hadi pale 
mtakapojua maana ya mkisemacho, wala mkiwa katika hali ya janaba 
isipokua pale mtakapokua safarini (bila ya kua na maji ya kutosha), hadi 
mtakapokosha mwili wenu wote. Na mkiwa ntnaumwa, au mko safarini au 
mnapoenda haja au mnapo (fLjl fL-LJ) wagusa wanawake, iakini ikiwa 
hamtopata maji basi mtayamam kwa mchanga ulio safi, kwa kupangusa 
nyuso zenu na mikono yenu. Hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na 
msamehevu sana ’ 

Neno Lamastum lina maana ya kugusa. Lakini hata hivyo Wanazuoni 

wanatofautiana kuhusu neno hili lilivyotumika katika kutengua udhu, Imam A1 
Shafi’i anasema mwanamme akigusana na mwanamke ambae ni mahrim wake 
basi udhu wake umetenguka, msimamo ambao ni wa Imam Jabir Ibn Zayd, na 
Imam Jafar As Sadiq pia lakini Imam Malik na Imam Hanbal wanasema 
ukimgusa kwa matamanio basi udhu umetenguka na ikiwa bila ya matamanio 
haukutenguka, Imam Abu Hanifa anasema kumgusa mwanammke hakutengui 
udhu ikiwa kwa matamanio au bila ya matamanio kwani kugusa kunakotengua 
kulikokusudiwa katika ayah hii ni kwa kumuingilia. 



AL MIISTAKS HI F ABIJ MANAL DANAH 








548 

D - Kuwepo kwa maana isiyokua wazi ya maneno. Kuna njia nyingi za kufaham 
maneno na kwa sababu watu wanatofautiana katika uwezo wa ufahamu wao, 
sio wote watakaokua na uwezo wa kujua maana halisi ya neno lilotumiwa. 
Ukweli ni kua ufaham mzuri wa lugha unatokana na kipaji na ni zawadi kutoka 
kwa Allah Subhanah wa Ta ’ala. 

8- Kupingana kwa vithibitisho na uwezo wa kuchagua miongoni mwa vithibitisho 
hivyo, na hali hii hutokea kutokana na utofauti baina ya hali mbali mbali kama vile: 

A- Baina aya tofauti zinazofanana katika Qur’an. 

B- Baina ya Qur ’an na Sunnah. 

C- Baina ya Qur ’an na makubaliano ya Wanazuoni (Ijma ’a) 

D- Baina ya Qur ’an na Qiyas. 

E- Baina ya Hadith na Hadith au Sunna. 

F- Baina ya Sunna na Makubaliano ya Wanazuoni. 

G- Baina ya Sunna na Qivas. 

H- Baina ya Ijmaa mbili. 

I- Baina ya Ijmaa na Qiyas. 

J- Baina ya Makisio ya Qiyas ya aina mbili. 


Tukichukulia mfano wa hali (A) basi huonekana pale tunapoangalia aya mbili 
zinazohusiana na kiapo aya ya kwanza ni ile isemayo: 



La yu-akhidhukumu Allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yu- 
akhidhukum bima kasabat quloobukum waAllahu ghafoorun haleemun. (Surat 
al Baqara 2:225). 


Tafsir: Allah hatokuhisabieni kile kitokanacho na kuapa bila kukusudia. Lakini 
atakuhesabieni kwa kile ambacho nyoyo zenu imekichuma. Hakika Allah ni 
mwingi wa usamehevu na ustahmilivu. 

Na ile aya ya pili ni ile isemayo: 



AL MUSTAKSHIF ABL MANAL DANAH 










549 



La yu-akhidhukumu Allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yu- 
akhithukum bima AAaqqadtumu al-aymana (Surat al-Ma ’ida 5: 89). 

Tafsir: Allah hatokuhisabieni kwa kile msichokikusudia katika viapo vyenu, lakini 
atakuhisabieni kwa viapo vyeitu vya makusudi. 

Mfano wa hali (B) hupatikana pale tunapoangalia mgongano baina ya aya na Hadith 
zifuatazo 



Faiqraoo ma tayassara mina alqur-ani AAalima (Surat al-Muzammil 73: 20). 

Tafsir: Soma kutoka katika Qur’an kwa wingi kutokana na unachokijua. 

Na Hadith ya Ubaidah Ibn Samit isemayo kua : Amesema Rasul Allah Sallahu 
A ’layhi wa Salam kua : Uakuna Sala kwa asiesoma ufunguzi wa kitabu (yaani 
SuratAl Fatiha), n.k 

9 - Kutofautiana katika uhalali wenye kutegemea baadhi ya uthibitisho fulani kama, 
Istihsan (kutoa/kuweka sawa kisharia), istis-hab (kuendelea kutumia ushahidi 
uliopatikana katika hukmu za walizotangulia na kupinga ushahidi uliokua haupo); 
al-masalih al-mursala (maslaha ya jamii); sadd al-dhara ’i (kuzuia njia za 
kuendeleza kufanyia uovu), n.k. 

10 - Tofauti katika utumiaji wa Qiyas. Wanazuoni wanaweza kutofautiana katika 
kuamua kama kitu kimoja kinaweza kufanyiwa Qiyas baina ya vitu viwili tofauti. 
Hivyo hutokea kuwa katika upande tofauti wa hukmu kutokana na jinsi 
walivyotumia Qiyas. 

11 - Tofauti baina ya ufahamu wa Al Nasikh wal Mansukh. Kwa mfano kubatilishwa 
kwa funga ya siku ya Ashura (lliyotajwa katika Sunna) na funga ya mwezi wa 
Ramadhan baada ya kushuka aya ifuatayo: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









550 


(jjJjM oLlJJ ^jLJJ 0 aJ (JjJ! ££_aJ 1 oloJj 
jjLJ ^Ip 5 J Ld2jJ15" j/^3 ‘^■■ , ' ig J- 8 ! jt5so J-gO Cf^ J J-®/^ !j 

!jL«5sxJj JJ*JLi! ^5 \j Jj^j Jwl -Ajj Jj>-! ^Ll ^y> o-bta 

<^0jj5JLiJ j^5vLtJj !_A ^Jip aw! !jjj5sxJj S_l*Jl 


Shahru rama dha na alladhee onzila feehi alqur-anu hudan lilnnasi 
wabayyinatin mina alhuda waalfurqani faman shahida minkumu alshshahra 
falyasumhu waman kana mareedhan aw AAala safarin faAAiddatun min 
ayyamin okhara yureedu Allahu bikumu alyusra wala yureedu bikumu 
alAAusra walitukmiloo alAAiddata walitukabbiroo Alaha AAala ma hadakum 
walaAAallakum tashkuroona (SuratAl Baqara 2:185) 

Tafsir Mwezi wa Ramadhan, ambao ndani yake imeshushwa Qur’an, ambao ni 
muongozo kwa Watu na ubainisho wa wazi kwa muongozo na vigezo (baina ya 
jema na ovu). Hivyo yeyote yule atakaeuona (muandamo wa mwezi) mwezi (wa 
Ramadhan na akiwa katika mji kwake), basi na afunge Sawm mwezi huo, na 
yeyote yule ayakaekua na maradhi au safarini na alipe idadi ya siku alizokua 
hakufunga kutokana na siku nyengine. Allah anakutakieni wepesi, na wala hataki 
kukufanyieni ugumu. Anataka mkamilishe idadi. Na mumtukuze Allah kwa 
kukuongozeni, ili mpate kua iti wenye kuntshukuru. 

Na vile vile imepokewa kutoka kwa Sayyida Aisha kua alisema kua ‘Mambo kumi 
matukufu yaliteremshwa na matano miongoni mwao yalibatilishwa’. 

Wanazuoni, wametofautiana kuhusiana na madai ya mabatilisho katika maandiko ya 
aina moja na si katika maandiko mengine. 


Hivyo hakuna shaka ikiwa tofauti zilianza kutokea tangu kipindi cha Masahaba basi 
kuna sababu nzuri ya kufaham kua tofauti zipo kwa kiwango kikubwa hata kwa 
Wanazuoni wa baadae, na hii ni kwa sababu hawakuwa na bahati ya kuwepo na 
hawakumsikia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kama ilivyokua kwa 
Masahaba. 

Hata hivyo Maimamu walikua hawazitilii maanani tofauti hizo miongoni mwao, kwa 
mfano Imam A1 Shafi’i alikua na wanafunzi wa Imam Abu Hanifa walikua wakisali 
nyuma ya Imam wa Al Madinah Al Munawara ambae alikua ni mfuasi wa Imam 
Malik, ingawa wafuasi wa Imam Malik hawasemi Bismillah wakati wa kusali kama 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiNAL DANAH 








551 


ilivyo kwa Imam A1 Shafi’i ambae anasema kua Bismillah ni sehemu ya Sura na 
inatakiwa isomwe. vile vile Khalifah Harun Rashid siku moja alisalisha baada ya 
kupiga chuku, jambo ambalo kwa Madhhab ya Imam Abu Hanifa halikubaliki kwani 
wao husema chuku hutengua udhu, lakini Abu Yusuf ambae ni mwanafunzi wa 
Imam Abu Hanifa, alisali nyuma ya Khalifah Harun Rashid ambae alikua Imam 
katika sala hiyo. 

Al Fatawa Bazzaziyyah inasema kua siku moja Abu Yusuf alisalisha sala ya Ijumaa 
baada ya kutoka kukoga katika bafu la jamii, na baada ya kusalisha na watu 
kutawanyika akaambiwa kua katika kisima cha bafu alilokoga kumekutikana panya 
aliekufa, na kutokana na mtizamo wa Madhhab yake, hukmu ya kesi kama hiyo, ni 
kua udhu wake ulibatilika, lakini hakuirejea sala yake na badala yake akasema 
‘Tunafuata msimamo wa ndugu zetu wa Madinah ambao wanasema kua maji 
yanapolikia wingi wa Qullah tain hua yanakua tohara’ (Kisa hikipia kimo katika 
al-Muhit al-Burhani kupitia katika Majmu ‘Aal-Naw>azil na Kashf al-Zunun.) 

Vile vile tukiangalia msimamo wa Imam A1 Shafi’i katika Sala ya Alfajir ni lazima 
kusoma Qunut, lakini kwa msimamo wa Imam Abu Hanifa hua haina haja ya 
kusoma Qunut katika sala ya Alfajir, hivyo Imam A1 Shafi’i alipokua anaishi Iraq, 
siku moja alisali sala ya Alfajir karibu na kaburi la Imam Abu Hanifa, lakini kwa 
siku hiyo Imam A1 Shafi’i hakusoma Qunut katika sala hiyo kutokana na 
kuuheshimu msimamo wa Imam Abu Hanifa kwa kusema ‘Tunafuata msimamo 
wa watu wa Iraq’. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal pia ni mmoja kati ya Maimamu wasemao kua unapotoka 
damu puani ama kupiga chuku basi udhu wako unabatilika, lakini siku moja 
aliulizwa ‘Ikiwa Imam anasalisha bila kutia udhu tena baada ya kutoka damu 
puani, Jee utasali nyuma yake?’, Imam Hanbal akajibu ‘Kwa nini nisisali nyuma 
ya Imam Mahk na Said Ibn A1 Musayyib?’. 

KANUNI ZINAZOTUMIKA ILI KUTATUA TOFAUTI BAINA YA 
WANAZUONI. 

Imam Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazali, anasema kuhusiana 
na namna ya kujadili migogoro ya Kiislam kua ‘Mijadala ya migogoro katika 
Uislam hua inakubalika pale inapokua kuna hali nane zifuatazo: 

1) Mijadala ya kutatua mgogoro huo ni jukumu la Jamii ( al-fardh al-kifaya ); 
basi kabla ya mtu kuingilia mjadala wa mgogoro huo wa kijamii basi mtu huyo 
kwanza inabidi kwanza awe ni mwenye kutekeleza jukumu lake kibinafsi (al- 
fardh al-'ayn ). 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








552 


2) Kusudio la mjadala wa mgogoro liwe ni kuutafuta ukweli; na hua 
unahalalika pale tu inapokua hakuna jukumu muhimu la kijamii ambalo 
linatakiwa kutekelezwa. 

3) Mjadala wa mgogoro unahalalika pale inapokua kuna Mujtahid ambae yeye 
binafsi anaweza kutoa hukmu kisharia na akiwa hafungwi na mitizamo ya 
Skuli ya Madhhab yeyote. 

4) Mjadala wa mgogoro unatakiwa ufanyike faragha, na wala si mbele za watu 
katika mikutano ambayo watakuwepo watu wenye kuweza kuathiri mijadala 
hiyo kutokana na madaraka yao. 

5) Mjadala wa mgogoro hua unahalalika pale inapokua kuna hah ya kutokea 
mgogoro huo. 

6) Katika majadiliano hayo basi kuwe na dhumuni la kuutafuta ukweli bila ya 
kujali kua utapatikana kutoka katika upande gani miongoni mwa wenye 
kujadiliana. 

7) Majadiliano yanatakiwa yawe huru bila ya kuwepo kwa vipingamizi vya 
mazungumzo ambavo vinaweza kupelekea majadiliano kuhama katika hoja 
moja kuingia katika hoja nyengine. 

8) Mwenye kujadili mgogoro anatakiwa ajadiliane na mpinzani ambae 
anategemea kua uwezo wake ki Flm unaweza kumnufaisha, yaani yule mtu 
ambae anaejishughulisha na /Vim inayokubahka kwa Sharia’h ya Dini.’ 

Kisha Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazali anamalizia kwa 
kusema kua kuna mambo mengine yenye umuhimu mdogo lakini ‘Katika mambo 
haya manane, basi kuna kile ambacho kinaweza kukuonesha tofauti baina ya 
wale wanaojadiliana migogogro kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta’ala na 
wale wenye kujadiliana kwa ajili ya mambo yasiyokua na maana.’ 

Wanazuoni wa Sharia ’h wameweka wazi hukmu za msingi za kutatua tofauti baina 
ya Wanazuoni, kwa kuweka mipaka inayopinga kusabisha migogoro zaidi baina ya 
pande husika ili kuyadhibiti kisharia majadiliano ya tofauti hizo. Kanuni hizo hua 
zinategemea msingi wa vyanzo vya Sharia ’h ili kuepuka kutokea kwa upinzani 
unaotoka katika matamanio ya Nafsi ya pande husika. Kanuni hizo zinasema hivi: 

1. Hairuhusiki kukataliwa kwa mitizamo inayohusiana na mambo yenye 
kutofautiana juu yake; lakini mitizamo ya mambo ambayo hayana 
kutofautiana juu yake inaweza kukataliwa. 

Kulingana na kanuni hii, hua hairuhusiki kwa wahusika wasiokubaliana kukataa 
umuhimu na vigezo vya mhusika mwengine. Na pia hairuhusiki kukataa mtizamo 
wa mhusika mwengine, pale itapotokea kua mitizamo hiyo haipingani na 
makubaliano ya I’jmaa. Hata hivyo Wanazuoni wameruhusu baadhi ya mazingira 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








553 


ambayo yanapelekea kukataliwa kwa baadhi ya mitizamo mbali mbali ili kufuata 
kanuni za jambo husika. Kwa mfano: 

i) Ikiwa mtizamo unapingana na Kanuni ya msingi. Ikiwa kama mtizamo huo 
hauna uthibitisho unaokubalika kisharia basi inatakiwa kupingana nao, na 
kumkataa yeyote yule anaekataa upingaji huo. 

ii) Ikiwa jambo limeletwa kwa Qadhi, anaetoa hukmu kutokana na mtizamo wa 
Iman yake, basi hatakiwi kutoa hukmu kinyume na anavyoamini. 

iii) Ikiwa kuna haki inayojumuishwa na kukataliwa kwa Iman husika. Kwa 
mfano pale inapotokea mtu kumkataza mke wake asinywe nabith (juisi ya tende 
iliyokaa kwa mda wa siku tatu ambayo haijageuka kua kilevi), ijapokua mke 
huyo anaamini kua inaruhusika. 

Anasema Imam Al-Zarkashi katika Al-Manthur fi’l-Qawa’id kua: ‘Mitizamo 
inaweza kukataliwa pale inapotokea kua inapingana na jambo lenye 
makubaliano ya Ijma’a. Hakuna kupingana katika mambo ambayo yana 
kukhitilaiiana kwa mitizamo ya Wanazuoni juu yake. Kwani kila Mujtahid 
yuko sahih, au mmoja miongoni mwao yuko sahih, lakini hatumjua ni yupi. 
Tangu zamani kulikua na tofauti miongoni mwa Waislam kuhusiana na 
mambo ya Kisharia, lakini hakuna hata mmoja miongoni mwao aliepinga 
mtizamo wa mwenzake katika mambo ya Ijtihad. Bali hukataa kile 
kinachopingana na maandiko au makubaliano ya Ijm’aa yaliyokuwepo wazi au 
Qiyas kilichowazi’. 

2. Inapotokea kua mtu amekutana na jambo ambalo lina kutofautiana kwa 
mitizamo ndani yake basi, mtu huyo anaruhusika kufuata kile anachokiona 
kua kinaruhusika baina ya mambo hayo. 

Hii ni kanuni muhimu katika maisha ya Bani Adam. Kwani kuwepo kwa mitizamo 
ya kuchagua kwa mtu mwenye matatizo yanayotaka ufumbuzi, humfanya mtu huyo 
kufuata ule mtizamo anaohisi kua una manufaa zaid kutokana na hali yake, kwani 
Uislam ni dini ambayo inasimamia maisha ya Bani Adam kama yalivyo, bila 
kuongeza ugumu ndani yake, kwani Qur’an inasema kua: 



Yureedu Allahu bikumu alyusra wala yureedu bikumu alAAusra. (Surat Al 
Baqara 2:185) 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








554 


Tafsir: Allalt anataka kukurahisishieni nyinyi mambo yenu, na siyo kukufanyieni 
yawe magumu. 

Kwani kusudio la Sharia ’h ni kuondoa ugumu wa mambo katika maisha kama vile 
isemavyo Qur’an: 



Wama jaAAala AAalaykum fee alddeeni min harajin (Surat al-Hajj 22: 78). 

Tafsir: Hajaalia kwa ajiliyenu ndaniya dini ugumu wowote. 

Vile vile Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliwaambia Waislamu kua: 
‘Mmeletwa ili kurahisisha mambo kwa ajili ya watu, na wala si kwa ajili ya 
kuyafanya mambo yawe magumu’. Ukweli ni kua ni jambo zito sana 
kuwalazimisha watu wote kufuata mtizamo mmoja, hususan kutokana na hali ya 
ufahamu, mazingira, mahitaji na pia hali ya maisha tuliyonayo. 

3. Ni amri kutafuta utatuzi wa tofauti za mitizamo. 

Anasema Imam A1 Suyuti katika al-Ashbah wa ’l-Naza ’ir kua, ‘Kutafuta utatuzi 
wa tofauti za mitizamo ni amrisho’. Kuna mifano mingi juu ya jambo hili 
tuchukulie mfano wa kutiliwa mkazo (istishab) wa kujisugua wakati wa kujisafisha, 
na kukirihisha kwa mtu anaesali peke yake pembeni bila ya kujiunga na safu katika 
sala ya jamaa, hii ni mifano ya kutafuta njia za kuepuka tofauti za mitizamo kwa 
wale wanaosema kua mambo haya hayafai. 

Imam Al-Zarkashi anasema katika kitabu chake Al-Manthur fi al-Qawa’id kua, 

‘Sehemu ya kwanza kuhusiana na tofauti za mitizamo ni kua tunaamrishwa 
kutafuta utatuzi wa tofauti hizo kwa kuepuka baadhi ya yale ambayo wengi 
(ingawa sio wote) wameyaona kua hayaruhusiki, na kukifanya kile ambacho 
wengi (ingawa sio wote) wanaona kua kinaruhusika au kua ni wajib’. 

Baadhi ya Wanazuoni wanasema kua kanuni hii si ya wote; na kuna mitizamo tofauti 
juu ya hili, kwani: 

i. Baadhi wanaona kua baadhi ya mambo yamekatazwa, wakati wengine wanaona 
kua yameruhusiwa. Hivyo hua ni jambo zuri kujiepusha na jambo hilo. 

ii. Baadhi huona kua kuna marnbo ni Wajib, na wengine wanaona kua 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








555 

linapendekezwa na lina manufaa. Hivyo hua ni jambo zuri kama utalifanya jambo 
hilo. 

iii. Kutofautiana kwa uhalali wa jambo, kwa mfano kama kusoma Bismillah kama 
sehemu ya Surat al Fatiha, haipendekezwi kwa mtizamo wa Imam Malik lakini ni 
wajibu kwa Imam A1 Shafi’i. 

Mfano mwengine ni kua Kusali Sala ya kupatwa kwa jua au mwezi kama vile 
ilivyohadithiwa katika Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 
Kwa mtizamo wa A1 Imam A1 Shafi’i ni kua kufanya hivyo ni Sunnah lakini kwa 
mtizamo wa Imam Abu Hanifa yeye anakataa hivyo. Hivyo katika mambo kama 
haya basi inakua ni bora kuyafanya mambo hayo. 

Kigezo kinachochukuliwa hapa ni kua: Ikiwa kanuni iliyopo baina ya mitizamo 
tofauti ni dhaifu, basi itakua haikubaliki, hususan pale itakapokua inapingana 
na hukmu husika. Kwa upande mwengine, kama ikiwa vithibitisho vinafanana 
kiasi ya kua havikuachana sana basi inatakiwa kutafuta njia ya kutoka katika 
tofauti hizo bila ya kujali kama ukweli utasimama miongoni mwa upande 
mmoja baina ya pande mbili husika. 

Jambo la muhimu sana ni kusimamia kanuni za maingiliano na kuzifahamu sawa 
sawa ili kuweka wazi uhalisi wa uwezekano wa jambo husika kua ni moja kati ya 
rehma, na wala si adhabu, migogoro au mapigano baina ya pande husika. Kwani 
tofauti za mitizamo zimekuwepo kwa sababu ya kuirahisisha dini na kuifanya ni kua 
yenye upana kwa wafuasi wake, kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala alitaka dini hii 
iwe ni yenye kuwalenga watu wote katika nyakati zote na sehemu zote. 

Tunaona pale tunapoangalia historia ya Masahaba na Maimamu kua walitofautiana 
katika mambo ambayo yanahitaji kuyafanyia uchunguzi, na sio katika mambo yaliyo 
wazi, tunapoangalia historia za maisha yao, Flm zao na Ijtihad zao tunaona kua 
kusudio la kutofautiana mitizamo yao ni kwa ajili ya kujitahid kwa kila kitu katika 
kuufikia na kuupata ukweli, na wala si kwa ajili ya kufuata matamanio ya Nafsi zao 
au kwa ajili ya kutafuta hoja za kupingana na kubishana. 

Amir ul Mu ’munin Umar Ibn A1 Khattab alituonesha moja kati ya mifano bora pale 
tunapolizungumzia jarnbo hili. Kwani siku moja alipokua akitoa khutba 
alizungumzia kuhusiana na mipaka ya kile ambacho mwanamme anatakiwa ampe 
mwanamke, huku akinukuu namna alivyokua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kuhusiana na kiasi fulani. Mara mwanammke mmoja akasimama na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








556 


kusema: ‘Ya Umar, umetunyima sisi kutokana na kile alichotupa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Kwani jee Allah Subhanahu wa Ta’ala hakusema, 






Wa-in aradtumu istibdala zawjin makana zawjin waataytum ihdahunna 
qintaran fala ta/khudhoo minhu shay-an (Surat al-Nisa ’ 4: 20). 

Tafsir: ‘Na ikiwa mtamtaka mke mmoja badala ya mwengine, hata kanta ikiwa 
mnteshamlipa yule mwengine hazina ya mali kama mahari, basi ntsiichukue 
(hayo mahari mliyomlipajhata kidogo ’. 

Amir ul Mu ’munin Umar Ibn A1 Khattab akasema ‘Mwanamke huyu yuko sahih 
na Umar amekosea’ 

Mfano mwengine unapatikana katika Hadith ya Abu al-Duha kutoka kwa Masruq, 
ambae alisema, ‘Siku moja muandishi aliandika barua kwa ajili ya Umar, 
ambayo inasema ‘Hivi ndivyo asemavyo Allah’. Umar akamkaripia mwandishi 
huyo na kumwambia kua: ‘Andika badala yake kua: ‘Hivi ndivyo asemavyo 
Umar, ikiwa ni sahih basi inatokana na Allah, na ikiwa si sahih basi inatokana 
na Umar’”. 

Mfano mwengine ni ule wa Amir ul Mu ’munin Abu Bakr Siddiq unaotoka kwa Ash 
Shabi ambae alisema kua: ‘Abu Bakr aliulizwa kuhusiana na neno ‘Kalala’ na 
akasema, ntatoa mtizamo wangu, ikiwa uko Sahih basi unatokana na amri ya 
Allah na ikiwa hauko sahih basi unatokana na mtazamo wangu na mtazamo 
wa Shaytani, nnaamini kua neno hiio linamaanisha kua ‘kilicho huru bila ya 
mtoto na baba’, na Umar alipotawala alisema, nitakua sina haya mbele ya 
Allah kukataa kile alichosema Abu Bakr ’. 


Vile vile tunaona kua kutoka kwa Abd Allah Ibn Utba Ibn Masoud, kua kuna mtu 
alimuoa mwanamke, na mume huyo akafariki kabla ya kuingiliana na mke wake na 
pia alikua hajamlipa mke wake huyo mahari yake, hivyo watu wakakhitilafiana 
hukmu yake kwa takriban mwezi mmoja hadi kesi hiyo ilipomfikia Abd Allah Ibn 
Masoud akasema: ‘Nnahukumu kua inabidi alipiwe mahari yake kama 
wanavyolipiwa wanawake wengine kutokana na cheo chake bila ya 
kupunguziwa kitu wala kuzidishiwa kitu; na vile vile apate sehemu ya mirathi 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









557 


yake, na pia akae eda. Ikiwa hukmu hii ni sahih basi itakua imetoka kwa Allah, 
na ikiwa si sahih basi imetoka kwangu mie pamoja na Shaytan, na Allah na 
Mtume wake wako huru na makosa yangu’. Baada ya hapo wakasimama watu 
wahokua wakitokea Ashjai ambao miongoni mwao walikuwemo A1 Jarrah na 
Abu Sinan ambao waliposikia fatwa hiyo basi wakasema: ‘Tunashuhudia kua 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alihukumu hivi hivi katika kesi 
ya mwanamke wa kabila letu aitwae Barwa Bint Washiq, ambae mumewe 
alikua ni Hilal Ibn Murra A1 Ashjai’. Abdallah Ibn Masoud akafurahi sana 
baada ya kuona kua hukmu yake imekua sawa na hukmu aliyoitoa Nabii 
Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salam’. 

Tukiachana na Masahaba basi vile vile tunapata mfano mzuri zaid kuhusiana na 
jambo hili la utatuaji wa tofauti za mitizamo kwa kuangali mfano wa Imam wa Misri, 
ambae tulimzungumzia tulipozungumzia historia ya Maisha Imam Abu Hanifa na 
Imam Malik na pia ndie Imam arnbae aliemsababishia A1 Imam A1 Shafi’i 
kubadilisha baadhi ya mitizamo yake. Huyu si mwengine bali ni Imam A1 Layth Ibn 
Saad. 

Mara moja Imam A1 Layth Ibn Saad alimuandikia barua Imam Malik wa Madina na 
kuizungumzia mitizamo ya Imam Imam Malika na kisha kumewekea wazi kwa 
kumuambia ni kipengele kipi na kipi hakubaliano nacho. Kwa kusema katika barua 
yake hiyo: 

Bismillahi Rahmani Rahim, 

Kutoka kwa Layth Ibn Saad kuelekea kwa Malik Ibn Anas, 

Salaam Alaykum. 

Alhamdulillah Rabbi Al Alamin wahdahu la sharika lahu. 

Kwa kuendela: Namuomba Allah atusamehe sote na atujaalie tupate mambo 
mema hapa Ulimwenguni na kesho Akhera, nimepokea barua yako ambayo 
imenielezea hali yako ya uzima, Jambo ambalo linanifurahisha. Inshaallah 
Allah akuweke katika hali hiyo kila siku na akusaidie katika kumshukuru na 
kumtukuza na akuongezee katika neema zake. Balaghani a’nnaka (imenifikia 
kwangu mie kutoka kwako) kua ninatoa fatwa kuhusiana na mitizamo ambayo 
inaenda kinyume na mitizamo ya baadhi ya watu miongoni mwenu (watu wa 
Madina). 

Na umeniwekea wazi kua ninatakiwa kuikhofia Nafsi yangu kutokana na 
Fatwa ninazozitoa hapa na vile vile unawataka watu wafuate fatwa za Madina 
ambapo ndipo Mtume alipohamia na pia ndipo aliposhushiwa Qur’an. Wa qad 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








558 

asabta bi ladhi katabtu bihi min dhalika in sha’ allahu ta'ala wa waqa'a minni 
bVl-mawqi'i aladhi tuhubbu (Na kile ulichokiandika katika barua yako ni sahih 
na nnamini kua Inshaallah majibu yangu kwako yatakuridhisha). 

Miongoni mwa watu waliojaaliwa kua na/7/«, hakuna asiependa kua na fatwa 
tofauti na wengine kuliko mimi, au mwenye kupendelea fatwa za Wanazuoni 
wa Madina zaidi yangu, au anaefuata fatwa zilizokua tayari zina makubaliano 
ya Ijma ’a zaidi yangu. Shukran na Sifa zote anastahiki Mola wa viumbe vyote 
asiekua na mshirika. 

Kisha Imam Layth Ibn Saad akaendelea katika barua yake kutaja sababu za 
kutofautiana kwake na Imam Malik (Allah awaridhie wote) na kumuwekea wazi kua 
hata Masahaba walitofautiana na wale waliokuja baada yao pia walitofautiana, 
akaelezea baadhi ya mambo ambayo hakubaliani nayo katika fatwa za Imam Malik 
kama vile: Kuunganisha Sala wakati wa usiku wa mvua, kutoa hukmu ya 
makubaliano kwa kutumia shahidi mmoja na kiapo (badala ya mashahidi wawili), 
kuchelewesha malipo ya mahari hadi walioana waachane, namna ya kusali Sala ya 
mvua, na mengine mengi. Mwisho wa barua yake akasema : ‘Sikuyataja mambo 
mengi yanayofanana na haya. Ana uhibbu tawfiq allahi iyyak (Mimi 
nnapendelea kua Allah akuwafikishe) na maisha marefu. Na nnaomba hili kwa 
sababu nnataka watu wanufaike na I’lm yako kwani nna khofu juu yao pale 
watakapokukosa wewe’. 

Katika barua yake hiyo ambayo inapatikana katika yote kama ilivyo katika kitabu 
cha I'laam al Muwaqqi 'een, na pia katika al Fikr al Saamee, Imam Layth Ibn Saad 
ametumia hikma na maneno ya busara ambayo hua yapaswa kutumiwa pale 
tunapoangalia tofauti zilizopo baina yetu. Kwani Imam A1 Layth ametumia maneno 
kama vile: Ana uhibbu tawfiq allahi iyyak (Mimi nnapendelea kua Allah 
akuwafikishe), wa qad asabta billadhi katabtu bihi min dhalika in sha’ allahu 
ta'ala wa waqa'a minni bi’l-mawqi'i alladhi tuhubbu (Na kile ulichokiandika 
katika barua yako ni sahih na nnaamini kua Inshaallah majibu yangu kwako 
yatakuridhisha) na kadhalika. 

Hivyo barua hiyo ilikua inaweka wazi kuwepo kwa utofauti wa mitizamo baina yao 
na tofauti zilizokuwepo zinatokana na utofauti wa mitizamo ya Imam Layth Ibn Saad 
na kua tofauti za mitizamo baina yao hazina malengo ya kukashifu wala hazitakiwi 
kua na malengo ya kumkashifu au kumpinga Imam Malik, bali ni tofauti zilizopitia 
katika njia za kistaarabu. Imam Layth Ibn Saad akamuwekea wazi Imam Malik kua 
kutofautiana kwao sio jambo geni kwani hata Masahaba na pia wale waliowafuatia 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








559 


walikua na mitizamo tofauti miongoni mwao na hivyo jambo hilo haliwezi 
kuepukika. 

Mufti Mkuu wa Madhhab ya Ibadhi wa Oman Shaykh Ahmad Ibn Hamad Al-Khalili 
aliendelea kwa kusema ‘Katika Ummah wa Kiislam kuna kutofautiana baina ya 
mizizi ( arf) na matawi ( furu ’u ) ya Dini. Lakini hata hivyo madhara makubwa 
sana huwepo pale inapotokea kuwepo kwa tofauti za misingi ya Dini. Kwa 
sababu misingi ya Dini ndio inayoimarisha nguzo, na juu ya nguzo hizo ndio 
linaposimama jengo zima, na umadhubuti wa Dini hutegemea umadhubuti wa 
nguzo. Na ndio maana Ummah unajitahid kuzistahmilia tofauti zinazojitokeza 
miongoni mwa makundi mbali mbali zinazosababishwa na furu ’u (matawi) ya 
Sharia ’h. 

Lakini tofauti miongoni mwa Ummah hukua na kuzidi kua ni zenye kuingia 
ndani zaidi pale zinapohusiana na mambo ya msingi, kulingana ukaribu au 
umbali wa mitizamo juu ya mambo hayo baina ya kundi moja na jengine na 
hivyo makundi haya hua na umoja au utengano kulingana na uhusiaano wao 
juu ya mambo hayo ya msingi. Chanzo cha kukosoana na kulaumiana miongoni 
mwa makundi tofauti ya Ummah hakitokani na kitu chochote isipokua 
kutofautiana kwa mambo ya msingi katika dini, na kutofautiana kwa vyanzo 
vinavyotumika kutokana na Imani, na pia kutofautiana baina ya kutegemea 
sana Hadith au ufahamu ama la. 

Kupingana katika misingi ya Dini, bila ya kujalia umoja wa chanzo ambacho 
ufahamu wa pande mbili zinaopingana unakitumia, hua si jambo jengine lolote 
isipokua ni matokeo yanayotokana na ufahamu na mitizamo ya viongozi wa 
makundi hayo. Na hivyo haki waliyokua nayo wafuasi wa makundi husika 
kupendelea mitizamo ya viongozi wao husababisha kuchukulia mtizamo wa 
kiongozi wao kua ndio wa msingi, kiasi ya kua uthibitisho ambao utaenda 
kinyume na mtizamo wake, hua kwa njia yeyote ile ni sehemu ya uwezekano 
wa kitafsiri ambao unaoweza kuthibitisha vyenginevyo. Na kutokana na hili 
Ummah ukagawika katika Madhhah na makundi tofauti, hivyo 



kullu hizbin bima ladayhim farihoona (Surat Al Mu ’minun 23:53) 


Tafsir: ‘Kila kundi limefurahi na walichonacho. ’ 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








560 


Na akasema tena Shaykh Ahmad Ibn Hamad Al-Khalili: ‘Tofauti zilizokuwepo 
baina ya Sunni na Ibadhi ni ndogo sana na si za kuzitilia maanani kwani 
zimejitokeza kutokanana utofauti wa ufahamu.’ 


Hivyo tukiangalia mifano hii na mengineyo basi tutaona kua kutofautiana ni jambo 
la maumbile, na kukubaliana na jambop hilo pekee hakutoshelezi, bali pia inabidi 
kufanya jitihada za ziada za kukubaliana na mitizamo ya wale tuliotofautiana nao na 
kuwaona kua ni miongoni mwa wanaokuza na kuitanua / ’lm katika Ummah. Jambo 
la kuhisi kua ukweli upo upande mmoja tu, na wengine wote hawako sahih hua si 
jambo sahih na ni kosa kubwa sana ambalo inatubidi kujiepushe nalo. 


Hivyo tutafakkar maneno ya Abd Allah Ibn Mubarak aliesema kua: ‘Sisi (Waislam) 
tunahitaji zaid kua na adabu nzuri kuliko kua na I’lm nzuri’. 

Hivyo tuangalie baadhi ya tofauti za mitizamo iliyopo baina fatwa za Maimamu wa 
Madhhab sita tuliowaangalia katika kitabu hiki ambao ni wa Ibadhi, Shia, Hanafi, 
Malik, A1 Shafi’i na Hanbali tuliowaangalia kuhusiaan na Ibada ya Sala. 


BAADHI YA TOFAUTI NA UFANANO BAINA YA MADHHAB KATIKA 
SALA. 


SURATUL FATIHA 

IBADHI 

Kusoma Surat A1 Fatiha ni wajib na katika sala za Dhuhr na Asr 
isomwe peke yake, bila kusoma sura nyengine katika Rakaa zote. 

SHIA 

Bismillahi ni sehemu ya Sura, hivyo ni lazima isomwe kwa sauti 


pia. Kusoma Surat ul Fatiha katika Raka’a mbili za mwanzo ni 
wajib, lakini si wajib katika Raka’a ya tatu na ya nne. 

HANAFI 

Kusema Bismillah kwa Sauti ni Makruh. Kusoma Surat ul Fatiha 
katika Raka’a mbili za mwanzo ni wajib, na ni makruh kuisoma 
nyuma ya Imam katika sala ya Sauti. 

MALIKI 

Kusema Bismillah kwa Sauti ni Makruh. Kusoma Surat al-Fatihah 
ni fardh katika kila Rak'ah. na ni makruh kuisoma nyuma ya Imam 
katika sala ya Sauti. 

SHAFI’I 

Bismillahi ni sehemu ya Sura, hivyo ni lazima isomwe kwa sauti 
pia. Kusoma Surat al-Fatihah ni fardh katika kila Rak’ah na ni 
Fardh kuisoma nyuma ya Imam katika sala ya Sauti. 

HANBALI 

Kusema Bismillah kwa Sauti ni Makruh. Kusoma Surat ul Fatihah 
ni fardh na kusoma sura nyengine katika rakaa mbili baada ya Surat 
A1 Fatiha ni Mustahab. na ni makruh kuisoma nyuma ya Imam 
katika sala ya Sauti. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 




























561 


KUTIKIA AAMIIN NDANI YA SALA 


IBADHI 

Hairuhusiwi kuitikia Aamin baada ya Surat ul Fatiha. 

SHIA 

Hairuhusiwi kuitikia Aamin baada ya Surat ul Fatiha 

HANAFI 

Ni Sunnah na wanaitikia Aamin kimya kimya baada ya Surat ul 


Fatiha 

MALIKI 

Ni Sunna na wanaitikia Aamin kimya kimya baada ya Surat ul 
Fatiha 

SHAFI’I 

Ni Sunnah na wanaitikia Aamiin kwa Sauti baada ya Surat ul Fatiha 

HANBALI 

Ni Sunnah na wanaitikia Aamiin kwa Sauti baada ya Surat ul Fatiha 

OUNUT KATIKA SALA 

IBADHI 

Sala ya Alfajir /zaina Qunut na ikisomwa basi sala hiyo hua ni batil. 

SHIA 

Qunut inapendekezwa katika sala zote na husomwa katika raka’a 
ya pili kabla Rukuu. 

HANAFI 

Qunut isomwe katika rakaa ya mwisho ya Salat Witri kabla ya 
kurukuu, na mikono ikiwa imefimgwa. 

MALIKI 

Qunut ni Sunnah na isomwe kimya kimya katika Sala ya A1 Fajir 
kabla ya Rukuu. 

SHAFI’I 

Qunut ni Sunnah na inapendekezwa katika sala ya Alfajir, isomwe 



HANBALI 

Qunut isomwe katika Salat ul-Witr tu. 

TAKATTUF (KUFUNGA MIKONO) 

IBADHI 

Takattuf hubatilisha Sala. 

SHIA 

Takattuf ni makruh na hubatilisha Sala. 

HANAFI 

Takattuf ni Sunnah, si wajib.Haina haja kufunga mikono 

MALIKI 

Takattuf si wajib lakini inapendekezwa kuachia mikono. 

SHAFI’I 

Takattuf si wajib bali ni Sunnah, mkono wa kulia ukae juu ya 
mkono wa kushoto, na ifungwe baina ya kitovu na kifua. 

HANBAL 

Takattuf ni Sunnah, mikono ifungwe chini ya kitovu 

RU’KUU 

IBADHI 

Ni wajib kusema ‘Sub-hana Rabbl al-'adhim mara tatu. 

HANAFI 

Sio Wajib kusema kitu wakati wa Ru’ku lakini ni Sunnah kusema 
‘Sub-hana Rabbl al-'adhim. Mara tatu. 

MALIKI 

Sio Wajib kusema kitu wakati wa Ru’ku lakini ni Sunnah 
kusema’Sub-hana Rabbl al-'adhim mara tatu. 

SHAFI’I 

Sio Wajib kusema kitu wakati wa Ru’ku lakini ni Sunnah kusema 


‘Sub-hana Rabbl al-'adhim mara tatu 

HANBALI 

Ni wajib kusema ‘Sub-hana Rabbl al-'adhim mara tatu. 

SUJUD 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 
















































































562 


IBADHI 

Ni Wajib kwa paji la uso kugusa ardhi wakati wa kusujudu, na 
viungo saba viguse chini 

SHIA 

Ni Wajib kwa paji la uso kugusa ardhi wakati wa kusujudu, na 
viungo vyote saba viguse chini. Hairuhusiki kusjudu juu ya vitu 
ambavyo vinalika kama Chakula au kuvalika kama Kitambaa. 

HANAFI 

Ni Wajib kwa paji la uso kugusa ardhi wakati wa kusujudu, na 
viungo vyote saba viguse chini 

MALIKI 

Ni Wajib kwa paji la uso kugusa ardhi wakati wa kusujudu, na 
viungo vyote saba viguse chini 

SHAFI’I 

Ni Wajib kwa paji la uso kugusa ardhi wakati wa kusujudu, na 
viungo vyote saba viguse chini. 

HANBALI 

Ni Wajib kwa paji la uso kugusa ardhi wakati wa kusujudu, na 
viungo vyote saba viguse chini. 

TASHAHUD (ATTAHIYAT) 

IBADHI 

‘Attahiyyatu al mubarakatu lillahi assalawatu attayyibatu assalamu 
'alayka ayyuha annabiyyu warahmatu allahi wabarakatuhu, 
assalamu alayna wa alaa ibadi llahi ssalihin, Ash-hadu an la ilaha 
illa Allahu wa ash-hadu anna Muhammadan wa abduhu warasuluh, 
Allahuma Salli ala Muhammad wa Alaa ali Muhammad kama 
salayta salayta ala Ibrahim wa alaa aali Ibrahim wa bariki alaa aali 
Muhammad wa alaa ali Muhammad kama barakta alaa ali Ibrahim 
fil alamina innaka hamidun maiid.’ 


SHIA 

Tashahud ya kwanza ni wajib na ya pili ni wajib. Hutosheleza 
kusema ‘Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa 
ash hadu anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuluh, Alla humma 


salli 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad’. 

AU 

‘Bismillahi wa billahi wal hamdu wa khayru 1-asmaa lillah Ash- 
hadu anna la ilaha illa Allah, wahdahu la shareeka lah, wa ash- hadu 
anna Muhammadan 'abduhu wa-rasuluhu. Arsalahu bil haqq, 
bashiran wa nadhiran bayna yadayisaah ashadu annaka niima rabb 
wa anna Muhammad ni’ma rasool, Allahumma salli ala 
Muhammadin wa 'ali Muhammad, wa taqabal shafaatahu fii 
umatihi warfa darajat’. 

HANAFI 

Tashahud ya kwanza na ya pili ni Mustahab, 

‘Attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu 'alayka 
ayyuha annabiyyu warahmatullahi wabarakatuhu, assalamu 'alayna 
wa 'ala 'abadillahi assaliheena, ash-hadu anna la ilaha illa Allah, 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 















































563 



waAsh-hadu anna Mohammmedan 'abduhu warasuluhu.’ 
(Attahiyyat ya Abd Allah Ibn Masoud) 

Salat Nabii ni Sunnah katika tahiyyat ya mwisho. 

MALIKI 

Tashahud ya kwanza na ya pili ni Mustahab, 

‘Attahiyyatu lillah, azzakiyyatu lillah, attayyibatu assalawatu lillah. 
Assalamu alayka ayyuha annabiyyu warahmatu allahi 
wabarakatuhu, assalamu alayna wa 'ala 'abadi Allahi assaliheena, 
ash-hadu anna la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna muhammadan 
'abduhu warasuluhu’. (Attahiyyatya Abd Allah Ibn Umar) 

Salat Nabii ni Sunnah katika tahiyyat ya mwisho. 

SHAFI’I 

Tashahud ya kwanza ni Mustahab ya pili ni Wajib 

‘Attahiyyatu almubarakatu assalawatu attayyibatu lillahi, assalamu 
'alayka ayyuha annabiyyu warahmatu allahi wabarakatuhu, 
assalamu alayna wa 'ala 'abadi allahi assalaiheena. Ash-hadu anna 
la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna sayyidana muhammadan 
rasulu Allah.’ (Attahiyyatya Abd Allah Ibn Abbas) 


Salat Nabii ni Fardh katika tahiyyat ya mwisho. 

HANBALI 

Tashahud ya kwanza ni Wajib na ya pili ni Wajib, 


‘Attahiyyatu lillahi wa-assalawatu wa-attayyibatu. assalamu 
'alayka ayyuha annabiyyu warahmatu allahi wabarakatuhu, 
assalamu alayna wa 'ala 'abadi allahi assalaiheena. Ash-hadu anna 
la ilaha illa Allah, wahdahu la shareekalah, wa ash-hadu anna 
sayyidana muhammadan 'abduhu wa- rasuluhu. Allahumma salli 
ala Muhammadin.’ (Attahiyyatya Abd Allah Ibn Masoud) 

Salat Nabii ni Sunnah katika tahiyyat ya mwisho. 

TASLIM 

IBADHI 

Tasleem ni wajib kwa kusema upande wa kulia Assalamu alaikum 
na upande wa kushoto kusema warahmatu Allah, ama kusema 
Assalamu alaikum warahmatu Allah kwa kila upande. 

SHIA 

Tasleem inapendekezwa (Assalamu alaikum wa rahmatu allahi wa 
barakatuh’ au Asalamu alayna a’la ibadi Allhi Salihin.) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 







































564 


HANAFI 

Tasleem ni Sunnah na unaweza kusema mara moja.(Assalamu 
alaikum warahmatu Allah) 

MALIKI 

Tasleem ni wajib kusema mara moja upande wa kulia (Assalamu 
alaikum). 

SHAFI’I 

Tasleem ni wajib kulia na kushoto (Assalamu alaikum warahmatu 
Allah). 

HANBALI 

Tasleem ni wajib kulia na kushoto (Assalamu alaikum warahmatu 
Allah). 

SALA YAIJUMAA 

IBADHI 

Sala ya Ijumaa isaliwe katika miji mikubwa. 

SHIA 

Sala ya Ijumaa inatakiwa watakaosali wasipunguue watu watano. 

HANAFI 

Sala ya Ijumaa inatakiwa watakaosali wasipunguue watu wanne. 

MALIKI 

Sala ya Ijumaa inatakiwa watakaosali wasipunguue watu kumi na 
mbili. 

SHAFI’I 

Sala ya Ijumaa inatakiwa watakaosali wasipunguue watu arubaini. 

HANBALI 

Sala ya Ijumaa inatakiwa watakaosali wasipunguue watu arubaini. 

QASR (SALAT SAFAR) 

IBADHI 

Qasr, au Salat Safar ni Fardh kuanzia Masafa ya safari ya Farsakh 
mbili au kilomita 12, hakuna kikomo bali hadi aiite sehemu hiyo 
kua ni nyumbani. 

SHIA 

Qasr, au Salat Safar ni Fardh kuanzia Masafa ya safari ya Farsakh 


mbili au kilomita 12. Mwisho wa kusali Safar katika sehemu ni 
mwezi mmoja 

HANAFI 

Qasr, au Salat Safar ni Fardh, kuanzia masafa ya safari ya siku tatu. 
Mwisho wa kusali Safar katika sehemu ni siku 15. Inaruhusika 
katika Safari Sala ya rakaa nne kuisali kwa rakaa mbili lakini 
hairuhusiwi kuunganisha Sala mbili kwa pamoja wakati wa Safari. 

MALIKI 

Qasr, au Salat Safar ni Sunnah kuanzia umbali wa masafa ya safari 
ya siku moja. Mwisho wa kusali Safar katika sehemu ni siku 4 na 
inaruhusika wakati wa Safari kusali rakaa mbili kwa sala ya rakaa 
nne na pia inaruhusika kuunganisha Sala ya Dhuhr na Al Asr kwa 
pamoja na Maghrib na Al Isha kwa pamoja kutokana na Safari 
iliyokua halali, Maradhi au Mvua. 

SHAFI’I 

Qasr, au Salat Safar ni Sunnah kuanzia umbali wa masafa ya safari 
ya siku moja Mwisho wa kusali Safar katika sehemu ni siku 4 na 
inaruhusika wakati wa sala ya rakaa nne kusali rakaa mbili au nne 
kama atakavyopenda mtu na pia inaruhusiwa wakati wa Safari 
kuchanganya kwa njia ya Jamu ’ Taqdim (Kusali sala rnbili kwa 
pamoja kwa kuzisalai katika wakati wa Sala ya mwanzo) au kwa 
njia ya Jamu ’ Ta Aakhir (Kuchanganya sala mbili kwa pamoja 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 





























































565 



kuzisali katika wakati wa Sala ya mwisho) na kwa wakati wa Mvua 
inaruhusiwa kuchanganya kwa njia ya Jamu’ Ta Aakhir 
(Kuchanganya sala mbili kwa pamoja kuzisali katika wakati wa 
Sala ya mwisho) tu. 

HANBALI 

Qasr, au Salat Safar ni Sunnah kuanzia umbali wa masafa ya safari 
ya siku moja Mwisho wa kusali Safar katika sehemu ni siku 4, 
inaruhusika wakati wa sala ya rakaa nne kusali rakaa mbili au nne 
kama atakavyopenda mtu na inaruhusiwa kuchanganya Sala wakati 
wa Safari, Maradhi, kutokana na Udhuru wa kutoweza kukaa na 
udhu kutokana na maradhi ya mkojo, kutokwa na damu kwa 
mwanamke na pia kwa yule aliekua yuko katika hali ya hatari aidha 
kwa maisha yake, Imani yake au mali yake. 

SALAT WITR 

IBADHI 

Sala ya Witr ni Wajib na ikiwa ya rakaa tatu basi husaliwa zote kwa 
pamoja kama Salat al Maghrib. (Taslim moja) 

SHIA 

Sala ya Witr ni Wajib na ikiwa rakaa tatu kwanza unasali Salat al- 
Shaf rakaa mbili unatoa salam halafu Salat al Witr raka moja 
pekee.(Taslim mbili) 

HANAFI 

Sala ya Witr ni Wajib na ikiwa ya rakaa basi husaliwa zote kwa 
pamoja kama Salat al Maghrib.{ Taslim moja) 

MALIKI 

Sala ya Witr ni Sunnah inayopendekezwa na ikiwa rakaa tatu 
kwanza unasali Salat al-Shaf rakaa mbili unatoa salam halafu Salat 
al Witr raka moja pekee.(Taslim mbili) 

SHAFI’I 

Sala ya Witr ni Sunnah inayopendekezwa na ikiwa rakaa tatu 
kwanza unasali Salat al-Shaf rakaa mbili unatoa salam halafu Salat 


al Witr raka moja pekee.(Taslim mbili) 

HANBALI 

Sala ya Witr ni Sunnah inayopendekezwa na ikiwa rakaa tatu 
kwanza unasali Salat al-Shaf rakaa mbili unatoa salam halafu 

Salat al Witr raka moja pekee.(Taslim rnbili) 

SALAT AL-JANAZA 'ALA AL-GHA IBIN 

IBADHI 

Sala ya Janaza inaweza pia kusaliwa kwa maiti aliefia nchi ya 
mbali, bila ya kuwepo maiti yake wakati wa kusali. 

SHIA 

Sala ya Janaza haiwezi kusaliwa kwa maiti aliefia nchi ya mbali, 
bila ya kuwepo maiti yake wakati wa kusali. 

HANAFI 

Sala ya Janaza haiwezi kusaliwa kwa maiti aliefia nchi ya mbali, 
bila ya kuwepo maiti yake wakati wa kusali. 

MALIKI 

Sala ya Janaza haiwezi kusaliwa kwa maiti aliefia nchi ya mbali, 
bila ya kuwepo maiti yake wakati wa kusali. 

SHAFI’I 

Sala ya Janaza inaweza pia kusaliwa kwa maiti aliefia nchi ya 
rnbali, bila ya kuwepo maiti yake wakati wa kusali. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 

































































566 


HANBALI 


Sala ya Janaza inaweza pia kusaliwa kwa maiti aliefia nchi ya 
mbali, bila ya kuwepo maiti yake wakati wa kusali. 


JITIHADA ZA WANAZUONI KATIKA KUTAFUTA UMOJA WA 
WAISLAM BAINA YA MADHHAB YA IBADHI, SHIA NA AHLUSUNNAH 
WAL JAMAA. 


Ukiyaangalia Madhhab matatu niliyoyazungumzia ndani ya kitabu hiki, Madhhab 
ya Ibadhi, Shia na Ahlu Sunnah wal Jamaah, utaona kua hakuna tofauti miongoni 
mwao hususan katika mambo ya Usul ul Aqida (Asili ya Aqida). Tofauti 
iliyokuwepo ni kuhusiana na Fur ’u Al Aqida (Matawi ya Aqida), na mambo mengine 
mengineo, ambayo kwa bahati mbaya baadhi ya watu wanayatumia ili kuvunja 
umoja wa Waislam duniani, na wengi miongoni mwao hushirikiana na maadui wa 
Uislam. 

Hata hivyo jambo la kufurahisha ni kua, Wanazuoni na viongozi wa Madhhab haya 
wanajitahid kufanya jitihada ya kutozitilia maanani tofauti hizo, ili kuwaleta pamoja 
waislam duniani, na jitihada zao zinaonekana wazi katika jambo hili katika maneno 
na mifano mbalimbali ya vitendo, mfano wa wazi ni mfano ambao tutauangalia 
katika kurasa za mbele katika kuelezea Historia ya Uislam katika maeneo ya Afrika 
Mashariki na jinsi utawala wa Madhhab ya Kiibadhi wa Sultan wa Oman ulivyokua 
ukitawala mwambao wa Afrika Mashariki wenye idadi kubwa ya wafuasi wa A1 
Imam A1 Shafi’i. Lakini kabla ya kufika huko tuangalie mifano miwili mitatu 
ifuatayo:- 

Miongoni mwa majaribio ya mwanzo kabisa ya kupigania umoja wa Waislam 
Duniani ni lile la Amir ul Mu ’minun Umar Ibn Abd ul Aziz kama tulivyoona hapo 
awali katika kurasa za sura ya nne ya kitabu hiki, kisha likafuatia lile la mwaka 442 
A1 Hijr ambao ni sawa na mwaka 1050 kama wanavyosema Imam Ibn A1 Jawzy na 
Imam Adh Dhahabi kua : ‘ Rawafidh na AhlSunnah waliafikiana mjini Baghdad 
na wote kwa pamoja wakaenda katka Kaburi la Ali Ibn Abi Talib na Hussein, 
Katika mji wa Karkh, basi Mashia wakawaombea Dua Masahaba kwa Allah 
Subhanah wa Taala, na Wakasali katika Miskiti ya Ahl u Sunna wa Al Jamaah, 
na kukawa na hali ya urafiki na ukaribu baina ya Makundi hayo’ ( Al Muntazam 
Imam Ibn Jawzy, Al Ibar, Imam Adh Dhahabi ) 


Vile vile tunapoangalia vitbu vya hadith basi tunaona kua Wanazuoni wa Hadith 
hawakua ni wenye kubagua, labda tusema kwa mfano kua wasizichukue Hadith za 
Imam Jabir Ibn Zayd katika kukusanya kwao au kwa kutochukua Hadith za mtu 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 















567 


anaeaminika lakini akawa ni Shia kwa mfano tunaona kua anasema Imam Adh 
Dhahabi katika Mizan al Itidal (Vigezo vya Uadilifu) kuhusiana na Abban Ibn 
Taghlib kua : ‘Abban Ibn Taghlib ni Shia anaejulikana kua ameshikamana na 
Itikadi za Kishia, lakini ni Muadilifu. Hivyo nasi tutachukua Uadilifu wake na 
tutaachana na Bidaa zake.’ Mwanazuoni wa Madhhab ya Imam Malik wa kame 
yetu aitwae Dr Shaykh Faruk Hamada wa Morocco ambae amesoma pia kwa Dr 
Shaykh Wahba al Zuhayl Mwanazuoni Mahiri wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafii 
wa Kame yetu amekusanya mifano mingi sana ya hadith za aina hii katika kitabu 
chake kiitwacho Al Tawassul Bayna Madhahib Islamiyyah wa Tatabiguhu Bayn 
Inda al Muhaddithin (Makubaliano baina ya Madhhab, Kanuni zake na Matumizi 
yake miongoni mwa Wanazuoni wa Hadith) 

Vile vile anasema Imam Abu Zahra katika kitabu chake cha Maisha ya Imam Jafar 
A1 Saddiq kua : Wanazuoni wanasema kua Mwanazuoni wa Shia Imam Abu 
Jafar Ibn Muhammad Ibn A1 Hasan A1 Tusi alieishi mwaka 385 Al Hijr hadi 
460 A1 Hijr, Alikua ni Mwanazuoni wa mwanzo kujaribu kuwaleta pamoja 
wafuasi wa Shia na Ahl Sunnah kwa kimaandishi na kiufahamu katika sehemu 
moja (baada ya kukusanya Hadith ambazo katika vitabu vyake vikubwa vya 
Hadith vya Madhhab ya Shia vya Tahbhib al Ahkam na Al Istibrar ambavyo 
ndani yake mlikua na Hadith zenye Isnad za Wanazuoni wa Madhhab ya Ahl 
Sunna wa al Jamaah). 

Vile vile tunapoangalia Tafsir za Wanazuoni wa Madhhab ya Shia kama pia 
Tafsir At Tibyait ya Imam Abu Jafar al Tusi pia, Tafsir Majma al Bayan ya 
Imam Abu Ali Ibn A1 Hasan At Tabarasi aliefariki mwaka 548 A1 Hijr, Tafsir 
al Mizan ya Imam Muhammad Husain At Tabatabai aliezaliwa mwaka 1321 A1 
Hijr ambayo ni sawa na mwaka 1904 aliefariki mnamo mwaka 1402 sawa na 
mwaka 1981 basi ndaniyake kuna mitizamo ya Wanazuoni wa Ta’biina waAhl 
Sunnah wa Al Jamaah kama kina Hasan A1 Basr, Dahak, Qatadah, A1 Sudi, 
ibn Jurayj n.k. 

Na tunapoangalia kitabu kikubwa kinaochitwa Ayan Al Shiah cha Historia ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Maimamu wa Shia, Masahaba, Tabiina, 
Wavumbuuzi,Viongozi na Watawala wa Kiislamu na Wanazuoni wa Shia cha 
Sayyid Muhsin Abd ul Karim A1 Amin A1 Amili ambae ni Mwanazuoni wa Shia 
aliefariki mnamo mwaka 1952 basi tunaona kua ndani yake mn amifano mingi sana 
ya hadithi ambazo zina Sanad za Wanazuoni wa Hadith wa Ahl Sunnah wa Al 
Jamaah zilizotumika kama vithibitisho tena bila ya kubagua. Sayyid Muhsin Amin 
pia aliandika kitabu kiitwacho Haqq Al Yaqin fi Luzum Al Taalif Bayna al Muslim 
(Uhakika wa kweli katika umuhimu wa Umoja miongoni mwa Waislam) ambacho 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








568 


ni chenye kusisitizia Umoja miongoni mwa Waislam na kuandika vitabu vyengine 
viwili vyenye kupingana na mitizamo ya Kiwahabi. 

Vile vile tunaona jitihada na majaribio ya Imam Muhammad Yusuf Atfayyish wa 
Madhhab ya Ibadhi ambae tutamuangalia zaidi katika Sura ya Saba, jitihada ambazo 
pia ziliendelezwa na Mwanafunzi wake arnbae katika mwaka 1911, katika ukombozi 
wa Libya dhidi ya Utawala wa Italia, mwanafunzi huyo aitwae Sulaiman Abd Allah 
A1 Baruni (1870-1940), alikua ni kiongozi wa Ibadhi katika mji wa Jabal Nalusah 
nchini Libya, aliwahimiza wafuasi wenzake wa Madhhab ya Ibadhi kusimama na 
kushirikiana bega kwa bega na Utawala wa Dola la Ottoman (Ottoman Empire) 
ambao walikua ni wafuasi wa Madhhab Sunni ya Imam Abu Hanafi, na wananchi 
wengine wa Libya ambao ni wafuasi wa Madhhab ya Imam Malik. 

Hivyo wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi, Hanafi na Malik waliungana pamoja kwa 
ajili ya Uislam na kupigana vita dhidi ya adui yao ambae alikua ni utawala wa Italia, 
na baada ya kushinda vita hivyo, basi Sultan wa Dola la Ottoman akamteua Imam 
Sulayman A1 Baruni kua muwakilishi wake na vile vile kua Gavana wa mji wa 
Tripolitania nchini Libya. 

Vile vile kuingizwa kwa Sheria za Fiqh za Skuli za Madhhab zote kwa pamoja katika 
Encyclopedia of Islamic Law (Kitabu kikubwa kinachoelezea Sharia ’h za Fiqh za 
Madhhab ya Ibadhi, Shia, Hanafi, Maliki, Shafi’i na Hanbal) kinachochapishwa 
Misri na Kuwait ni moja ya njia nyingi nzuri zinazotumika kutuleta pamoja Waislam 
kwa kufahamiana zaid baina yetu. 

Miongoni mwa majaribio hayo ya kutengeneza Kitabu hicho kinachokusanya 
Sharia ’h za Fiqh za Madhhab yote ya Kiislamu ni pamoja na Mradi wa Kitengo cha 
Shari 'ah katika chuo kikuu cha Damascus rnnamo mwaka 1956, mradi huu 
ulisimamiwa na Wanzuoni kutoka katika nchi za Syria na Misri na jitihada za 
kukusanya hadi fatwa za Madhhab hao zilikua zinaenda vizuri hadi kufikia mwaka 
1961 lakini baadae hayakupatikana mafanikio yeyote. 

Jaribio jengine ambalo lilikua na mafanikio ni lile la mwaka 1961 Wizara ya Mambo 
ya Dini ya Misri iliazisha jaribio jengine na walifanikiwa kuchapisha matoleo 24 ya 
Kitabu kikubwa kinachoelezea Sharia ’h za Fiqh za Madhhab yote ya Ibadhi, Shia, 
Hanafi, Maliki, Shafi’i na Hanbal kwa pamoja. Kamati ya wakusanyaji wa Kitabu 
hiki ilijumuisha Wanazuoni wakubwa wa Chuo Kikuu cha A1 Azhar cha Misri na 
walifanikiwa kuandaa na kuchapisha kitabu kimoja kinachozungumzia Hukmu za 
Sharia’h za Kifamilia katika mitizamo ya Madhhab yote, kitabu hiki kilikua na 
kurasa 1500 na kilimalizika mnamo mwaka 1965. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








569 

Jaribio la la tatu katika kuchapisha kitabu hicho ambalo lilikua na mafanikio zaidi ni 
lile linalojulikana kama al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, ambao ulikua ni 
Mradi wa Masuala ya Kiislamu ya Fiqh za Madhhab yote ya Ibadhi, Shia, Hanafi, 
Maliki, Shafi’i na Hanbal kwa pamoja kilichotayarishwa na Wizara ya Mambo ya 
Dini ya Kiislam ya Kuwait kilichomalizika mnamo mwaka 1976. Kitabu h ik i 
kilipata sifa kubwa sana na kimepata tunzo nyingi sana, Serikali ya Kuwait ilitumia 
pesa nyingi sana katika kuhakikisha ukamilifu wa Kitabu hiki ambao ulisimamiwa 
na Mwanazuoni mkubwa wa Madhhab ya Hanafi kutoka nchini Syria Shaykh 
Mustafa Ahmad A1 Zarqa. 

Jaribio jengine ni lile la Muhammad al Husseini al Jalali ambae aliandika kitabu 
chenye mkusanyiko wa Fladith ambazo kwa pamoja zinakubalika na Skuli za 
Madhhab ya Ahlu Sunna wal Jamaah na Skuli ya Madhhab ya Shia, chenye matoleo 
matano na ambacho kilichapishwa Chicago na vile vile kuchapishwa nchini Iran. 

Na vile vile kubadilika kwa baadhi ya mitizamo ya baadhi ya Madhhab kama vile 
kwa upande wa Madhhab ya Ibadhi katika kuhusiana na suali la Sala ya A1 Jumaa, 
tofauti na Madhhab mengine wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi walikua hawasali Sala 
ya Ijumaa katika mji ambao hakuna Imam muadilifu. Lakini yalitokea mabadiliko 
ya baadhi ya mitazamo baada ya mwaka 1970 Sultan Qabus Ibn Said Ibn Taimur 
kuingia madarakani, na kuamrisha kua Sala ya Ijumaa isaliwe katika miskiti yote 
mikubwa kama vile ilivyo katika Madhhab ya Shia na Sunni. 

Sultan Qabus Ibn Said pia amejaribu kubadilisha mazoea ya kuwepo kwa utofauti 
baina ya sehemu za Ibada za wafuasi wa Madhhab tofauti miongoni mwa watu wa 
Madhhab tofauiti anaowatawala katika nchi yake, kwani hapo awali misikiti ya 
Madhhab ya Ibadhi ilikua ni ya kawaida tu haina minara wala mapambo, na hii ni 
kutokana na asili ya wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi kua ni watu ambao hua 
hawaathiriki sana na mabadiliko ya sehemu au nyakati, ni watu ambao hubakia 
katika hali yao ya kawaida, na mara moja moja hua wanabadilisha mitizamo yao 
kama vile ilivyotokea kubadilika kwa mtizamo wa kubadilisha sehemu za kufanyia 
Ibada pale mnamo mwaka 2001 kujengwa Msikiti Mkuu uliopambika wa Sultan 
Qabus, mjini Muscat, Oman. 

Msikiti huo wenye uwezo wa kuchukua watu 6600 kwa wakati mmoja, una eneo la 
mita za mraba la 416000 una minara minne ya ya kila kona ya Miskiti yenye urefu 
wa mita 45, na mnara wa kati katikati wenye urefu wa mita 91.5. Eneo la ndani la 
msikiti huo limetandikwa zulia la thamani kubwa la kiajemi lenye ukubwa wa mita 
za mraba 4236, na dari ya msikiti huo umepambwa kwa mapambo ya aya za Qur ’an, 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








570 

ambapo katikati kuna kuba lenye urefu wa mita 34 lenye kuning’iniza taa 1122 za 
thamani na zenye kutoa mwangaza mzuri na wa kupendeza. 

Unaweza kujiuliza aina ya Msikiti hua inasaidia vipi katika kuleta Umoja wa 
Kiislam? Katika kulijibu suala hili tuangalie kwanza nchi yenyewe ya Oman ambayo 
asilimia 75% ya watu wake ni wafuasi wa Madhhab ya Ibadh, asilimia 20% ni 
wafuasi wa Sunni na takriban asilimia 5% ni wafuasi wa Madhhab ya Shia. Sasa 
nchi inapokua na wafuasi mchanganyiko kama hivi halafu ukajengwa msikiti mkuu 
ambao unaendana na asili ya watu wenye idadi kubwa ya wafuasi wa Madhhab 
katika jamii basi huleta taswira ya picha inayoonesha kuwatenga wale wafusi wa 
Madhhab wenye idadi ndogo katika jamii na kuonesha kuwapendelea zaid wale 
wenye idadi kubwa ya wafuasi. 

Katika nchi za Kiislam na hususan za maeneo ya Mashariki ya kati, n.k, Misikiti 
hua ni sehemu za Ibada, sehemu za kujifunza masuala rnbali mbali ya kidini na pia 
ni sehemu za kukutana na kuzungumzia mambo mbali mbali yanayohusu jamii ya 
watu wa maeneo husika. Hivyo ili kuleta umoja inabidi kila mtu bila ya kujali 
Madhhab yake anapoingia msikitini anatakiwa ajihisi kua yuko katika mazingira 
yasiyomtofautisha yeye na wengine katika jamii na hivyo kua huru katika kufanya 
fbada zake. 

Katika kuongeza jitihada hizo za Wanazuoni kuleta Umoja wa Waislam duniani ni 
pamoja na kauli za viongozi mbali mbali akiwemo aliekua kiongozi wa Iran 
Ayatollah Imam Khomeini mara nyingi alikua akisisitiza kuhusu Waislam kuweka 
kando tofauti zao na kujenga umoja miongoni mwao kwa kusema ‘Sisi Waislam 
tumeshughulika kubishana kuhusu nani yuko sahih katika kufunga ama 
kufungua mikono wakati wa Sala, wakati maadui zetu wanatafuta njia za 
kuikata hiyo mikono yetu hiyo.’ 

Na katika mara nyengine pia alisema Ayatollah Imam Khomeini/Waislam 
wanatakiwa waamke, na wajue kua yanapotokea migongano baina ya ndugu 
wa Sunni na Shia, hua inatudhuru Waislamu sote kwa pamoja, wale wanaotaka 
kugombanisha si Sunni wala si Shia, bali ni vibaraka wa Mataifa Makubwa na 
hua wanafanya hivyo kwa manufaa ya mataifa hayo.’ 

Na pia akasema: ‘Waislam ni ndugu na hawatogawika kutokana na propaganda 
zinazodhaminiwa na waovu, chanzo cha jambo hili - Sunni awe Upande wake 
na Shia awe upande wake - kinatokana na ujinga kwa upande mmoja na kwa 
propaganda za watu wa kigeni kwa upande wa pili’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








571 


Alisema Rais Hasan Rouhani wa Iran katika tarehe 7-1-2015 katika mkutano wa 
Umoja wa Waislamu kuhimiza uliofanyika alisemamjini Tehran, Iran, kua : ‘Umoja 
unahitaji Ustahmilivu kufahamiana pamoja na Subra’ na akaendelea kwa 
kupinga yale wayafanyao wale wanaojiita Waislam wa ISIL, ISIS, Boko Haram, A1 
Shabab n.k na wale wanaowaunga mkono makundi hayo kua: ‘Mataifa ya kibeberu 
Duniani wanajaribu kusabisha ufa miongoni mwa Waislamu ili kudhibiti na 
kuzitawala ardhi za Waislam zenye manufaa kwao kimbinu.’ na vile vile 
akayalaumu Mataifa ya Kiislamu ambayo yanafadhili kifedha na kisilaha makundi 
hayo, kisha akamalizia kwa kusema: ‘Umoja wa Kiislam utapatikana pale 
tutakapohisi kua kuteketezwa kwa Aleppo (Syria), Mosul (Iraq) na Lebanon ni 
sawasawa na kuteketezwa kwa Riyadh, Jordan na Pakistan, Ikiwa tunataka 
Umoja katika Ulimwengu wa Kiislamu, basi tujali na kuoneshana vitisho na 
madhara yaliyopo dhidi ya Ulimwengu wa Kiislam, na pia kuvichukulia vitisho 
hivyo kua ni hatari kwa Waislamu wote’. 


Jambo la kusikitisha ni kua wengi wetu hatuoni uwazi na ukweli wa maneno hayo. 

BAADHI YA TOFAUTI NA UFANANO WA MITIZAMO BAINA YA 
MADHHAB YA IBADHI, SHIA NA AHLUSUNNAH WAL JAMAA. 

Waswahili wanasema asiekujua hakuthamini, hivyo ili nasi tupate kuthaminiana, 
kustahmiliana na kufahamiana vizuri zaid inabidi angalau kuzijua baadhi ya tofauti 


zilizopo miongoni mwetu, na pia ili tuweze kupanua ufahamu wetu. Baadhi tofauti 

baina ya Madhhab ya Ibadhi, Shia 

na 

Sunni ni pamoja na:- 



IJTIHAD 

IBADHI 

Milango ya Ijtihad ikowazi kila mwenye sifa na uwezo anaweza kua 
Mujtahid 

SHIA 

Milango ya Ijtihad ikowazi kila mwenye sifa na uwezo anaweza kua 
Mujtahjid. 

SUNNI 

Milango ya Ijtihad imefungwa 

OUR’AN 

IBADHI 

Qur’an ni maneno yaliyoumbwa na kuteremshiwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

SHIA 

Qur’an ni maneno ya Allah Subhanah wa Ta’ala aliyomteremshia 
kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kupitia kwa 
Malaika Jibril. 

SUNNI 

Qur'an ni maneno ya Allah Subhanah wa Ta’ala aliyomteremshia 
kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kupitia kwa 
Malaika Jibril. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 





























572 


HADITH 

IBADHI 

Ibadhi hawakubaliani na vitabu vya Hadith vya Sunni wala vya Shia 
kwani Ibadhi wao wana vitabu vyao na Maimamu wao wa Hadith kwa 
mfano Musnad Ar Rabii Ibn Habib,nk na ingawa wanazikubali baadhi 
ya Hadith Sahih za Sunni na Shia lakini hata hivyo hawazikubali 
baadhi ya Hadith zilizomo katika vitabu vya Hadith vya Sunni na Shia 
kua ni Sahih. 

SHIA 

Shia wanategemea Usul al-Kafi cha Al-Kulayni, Man La Yahduruh 
al-Faqih cha Al-Sidiq al-Tahdib, Bihar al Anwar cha Allamah 
Majilisi na al-Istibsar vya Imam al Tusi na ingawa wanazikubali 
baadhi ya Hadith Sahih za Sunni na Ibadhi lakini hata hivyo 
hawazikubali baadhi ya Hadith zilizomo katika vitabu vya Hadith vya 
Sunni na Ibadhi kua ni Sahih. 

SUNNI 

Sunni wanategemea vitabu sita vya Hadith Sahih al-Sahih al-Sittah, 
ambayo vinatokana na Maimamu Sita wa Hadith ambao ni Sahih 
Bukhari Sahih Muslim Sunnah Ibn Majaah, Sunnah Abu Daud Jami’i 
Tirmidhii na Sunnah An Nisai, na ingawa wanazikubali baadhi ya 
Hadith Sahih za Ibadhi na Shia lakini hata hivyo hawazikubali baadhi 
ya Hadith zilizomo katika vitabu vya Hadith vya Ibadhi na Shia kua 


ni Sahih. 

KUONEKANA KWA ALLAH (RU’YAH) 

IBADHI 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala hatoonekana Siku Ya Kiyama. 

SHIA 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala hatoonekana Siku Ya Kiyama. 

SUNNI 

Walioamini watamuona Allah Subhanahu wa Ta ’ala katika Siku ya 


Malipo. 



AL KURSY NA AL A’RSH 

IBADHI 

Oursy na A’rsh maana yake ni Utawala wake juu ya Ulimwengu. 

SHIA 

Qursy na A’rshi ni I’lm yake. 

SUNNI 

Qursy na A’rshi maana yake ni Enzi na kukaa kwake ni yeye pekee 
anaejua amekaa vipi. 

TAQIYYAHNA IDTIRAR 

IBADHI 

Taqqiyah ni kuficha Imani ya Dini yako kwa kusema uongo unapokua 
katika hatari ya kupoteza maisha. Taqqiyah inakubalika kama vile 
wakati Uislamu ulipoanza Makkah. 

SHIA 

Taqqiyah ni kuficha Imani ya Dini yako kwa kusema uongo unapokua 
katika hatari ya kupoteza maisha, Taqqiyah inakubalika kama vile 
ilivyokua katika wakati wa mwanzo ulipoanza Uislam. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 













































573 


SUNNI 

Neno Taqqiyah halitumiki katika Fiqh ya Ahlu Sunna wal Jamaa na 
badala yake inatumika Idtirar ambayo ni kuilinda imani yako katika 
mazingira magumu kabisa ili kuokoa maisha yako au ya familia yako. 
Kwani mtizamo Ahl Sunna wa Al Jamaah wanasema kua Taqqiyah ni 
kutokua na imani ya kutosha juu ya Allah Subhanah wa Ta ’ala, kwani 
anaeficha Imani yake ili kujilinda na hatari, hua anawaogopa viumbe 
wenzake zaid kuliko Muumba, wakati Bani Adam anatakiwa 
amuogope Allah tu. 

UONGOZI WA UIMAM AU UKHALIFA. 

IBADHI 

Imam au Khalifah huchaguliwa na Shura ya Maimamu na anatakiwa 
awe ni mwenye I’Im kuliko wote, na haurithiwi. Hairuhusiwi 
kumpinga Imam au Khalifah muadilifu. Kumpinga Imamu au 
Khalifah asie muadilifu si wajib lakini ni ruhsa. 

Kiongozi asie muadilifu itabidi kwanza ausiwe ikiwa hasikilizi itabidi 
alazimishwe kuacha kuwaongoza waislam, ikiwa amegoma itabidi 
apigwe vita hata kama itapelekea kuuawa kwake. 

Inakubalika kukaa chini ya uongozi wa kiongozi asie muadilifu ikiwa 


mapigano hayatafanikiwa au kuna woga wa kupunguza nguvu za 
waislam juu ya maadui zao. 

SHIA 

Imam au Khalifah huchaguliwa na Allah Subhanah wa Ta ’ala, na 
kuchaguliwa kwake hujulikana kutokana na kutangaziwa na Nabii au 
Imam alietangulia, au Khalifah aliemtangulia, Imam huwa mtu ambae 
hakosei na hana Dhambi hivyo hairuhusiwi kumpinga. 

SUNNI 

Imam au Khalifah anaweza kuchaguliwa au kuteuliwa na Khalifah 
alietangulia, Imam alietangulia au Shura. Hairuhusiwi kumpinga 
Imam au Khalifah hata kama akiwa ni dhalimu, wala hairuhusiwi 
kujitenga nae kwani kuwatii viongozi ni sehemu ya kumtii Allah, 
hivyo ni wajib kumtii kiongozi isipokua atakapotoa amri ya kumuasi 
Allah. 

Ikiwa Imam au Khalifah si muadilifu, basi hairuhusiwi kumuondoa, 
kwani hairuhusiwi kusababisha madhara makubwa ili kuondoa dhara 
ndogo, ikiwa upo uwezekano wa kumuondoa bila kuleta madhara 
makubwa basi inaruhusiwa. Hivyo ikiwa kumuondoa Imam au 
Khalifah huyo kutasababisha kukoseaka usalama, dhulma, mauaji na 
madhara mengine makubwa basi hairuhusiwi kumuondoa kiongozi 
huyo. 

MASAHABA 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 


























574 


IBADHI 


Wafiiasi wa Madhhab ya wao hawakubaliani na baadhi ya Masahaba 
katika mambo ya kiuongozi wa kisiasa na baadhi ya mambo mengine 
ambayo kwa mtizamo wao yalikua si ya kiuadilifu na hivyo 
Masahaba hawa hua si mfano wa kuigwa. 


Kwa mfano: 

Hawakubaliani na uongozi wa Uthman Ibn Affan, katika kipindi 
chake cha pili kwa mtizamo wa kua hakuwa na Uadilifu. 


Hawakubaliani Talha na Az Zubair, kwa sababu ya kupinga amri ya 
Ali tbn Abi Talib na kusabisha vita vya Ngamia. 


Hawakubaliani na Muawwiyah kwa sababu alipinga amri ya Ali Ibn 
Abi Talib na kusabisha umwagaji wa damu ya Waislamu vita vya 
Siffin. 

Hawakubaliani na Amr tbn A1 Aas kwa kuungana na Muawwiyah 
katika katika fitna hiyo. 

Hawakubaliani na mtizamo wa Ali Ibn Abi Talib kwa sababu ya 
kukubali suluhisho na Muawwiyah na kisha kupigana vita na 
waliopinga suluhisho hilo. 

Lakini hata hivyo: Hii haimaanishi kua wanaikataa mitizamo ya 
kidini ya baadhi ya Masahaba hao, kwani katika vitabu vya Hadith 
vya Madhhab yao zimo baadhi ya Hadith zinazokubalika za 
Masahaba hao. 

Miongoni mwa Masahaba ambao ni mfano wa kuigwa kwa 
mtizamo wa Madhhab ya Ibadhi ni pamoja na: 


Abu Bakr As Siddiq, Umar Ibn A1 Khattab, Abu Ubaydah Ibn Jarrah, 
Abd Rabman Ibn Awf, Ammar Ibn Yassir, Abu Haytham, Abd Allah 
Ibn Masoud, Uways A1 Qarni na Khuzaymah Ibn Thabit. 


Hata hivyo tunaona kua miongoni mwa Wanazuoni wa baadae wa 
Madhhab ya Ibadhi akiwemo Imam Nur Ad Din A1 Salimi wanasema 
kua: ‘Masahaba wa Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam ni watu 
wanaoheshimika sana baada ya Mitume’. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 
















575 


Vile vile Shaykh Nasir Ibn Nabhan ananukuu kutoka kwa Imam Abi 
Ya’qoub Yusuf Bin Ibrahim A1 Warjalani ambae amesema kua: ‘Kila 
alichoshushiwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni 
muhimu, na kila kilichofanywa na Masahaba zake kinatakiwa 
kufuatwa na kuhusiana na wafuasi wake basi wao ni watu na sisi 

ni watu tofauti/_ 

SHIA Wafuasi wa Madhhab ya Shia wao wamewagawa Masahaba katika 
makundi matatu:- 

1. Masahaha waiiomnamini Aiiah Suhhanah wa Ta’ala na 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
wakajitolea kila kitu kwa ajili ya Uislam. Miongoni mwao 
wakiwemo Ali Ibn Abi Talib, Abu Dhar A1 Ghifari, 
Salman A1 Farsy, Amar Ibn Yasir, Jabir Ibn Abd Allah 
A1 Ansari, n.k 

2. Masahaba waliokua Waislamu lakini walikua hawana 
Ikhlasi katika vitendo vyao. 

3. Masahaba waliokua Waislam lakini wakabadilika na 
hivyo kua wanafiq baada ya kufariki Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 


SUNNI Wafuasi wa Madhhab ya Ahlu Sunna wa Jamaa wanawakubali 
Masahaba wote, Anasema Imam An Nawawi katika kitabu cha Al 
Taqrib ambacho kimefafanuliwa zaidi na kitabu cha Imam A1 Suyuti 
kiitwacho Tadrib Al Rawi kua : ‘Masahaba wote ni waaminifu, 
walioingia katika Fitna na waliokua hawakuingia katika Fitna na 
hii ni kutokana na makubalino ya Ijma’a’. 

Imam Abu Hamid Muhammad A1 Ghazal anasema kua: ‘Kumsifia 
Muislam na dhambi bila ya kua na uthibitisho kamili ni kitu 
kisichoruhusika.’ 

Hivyo ni Haram kuwatukana, kuwasingizia, kuwakejeli au 
kuwadharau Masahaba iwe walioingia katika Fitna ama la, kwani 
walioingia katika Fitna waliingia kutokana na Ijtihad zao na Ufahamu 
wao. Kwani Masahaba wametutangulia sisi katika Iman na Qur’an 
inatufundisha kwa kusema: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 




















576 



<_ijsj Ujj Ij0«lf. JJJ *>Lp Uj jii (_j 'Jj tlr^U Uji-UL 

A -fi £ 

Waalladhina jaoo min baAAdihim yaqooloona rabbana ighfir 
lana wali-ikhwanina alladhina sabaqoona bial-eemani wala 
tajAAal fee quloobina ghillan lilladhina amanoo rabbana innaka 
raoofun raheemun ( Surat Hashr 59:10). 

Tafsir: ‘Na hao wanakaokuja baada yao wakasema Ya Rabb! 
Tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika Iman, na usitie 
katika nyoyo zetu, chuki dhidiya wale walioamini’. 

Na vile vile amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam: 

‘Msiwatukane Masahaba wangu. Ninaapa kwa yule ambaye Nafsi 
yangu imo mikononi mwake, hata kama ikiwa mmoja wenu 
atajitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu kugawa dhahabu 
yenye ukubwa wa mfano wa jabali Uhud, basi hatofikia gao lao 
wala hata nusu ya gao lao’. (Bukhari na Muslim) 

KULIPA FUNGA ZA RAMADHAN 

IBADHI 

Ukianza kulipa Saum inabidi usiache hadi umalize idadi yote ya siku 
ulizofiingua. 

SHIA 

Sio lazima kulipa Saum zote kwa pamoja unaweza ukafunga kidogo 
kidogo. 

SUNNI 

Sio lazima kulipa Saum zote kwa pamoja unaweza ukafunga kidogo 
kidogo. 

TALAKA TATU 

IBADHI 

Yeyote yule atakae mtamkia mkewe kua amemuacha Talaka tatu kwa 
pamoja basi kwa hakika mkewe huyo atakua ameachika Talaka tatu. 



AL MIISTAKS HI F ABL MANAL DANAH 
































577 


SHIA 

Yeyote yule atakae mtamkia mkewe kua amemuacha Talaka tatu 
kwa pamoja basi kwa hakika mkewe huyo atakua ameachika Talaka 
moja tu. 

SUNNI 

Anasema Abdullah Ibn Abbas, Talaqa tatu kwa pamoja ilikua 
inahesabika moja wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam, wakati wa Abu Bakr na katika miaka miwili ya 
mwanzo ya utawala wa Umar, lakini baada ya hapo, Umar 
akatangazia kua ukimuacha mkeo Talaka tatu kwa pamoja basi 
zinahesabika ni Talaka tatu.(hmam Muslim). 


frnam Nawawi anasema kuhusiana na Hadith hii kua: ‘Yeyote yule 
atakae mtamkia mkewe kua amemuacha Talaka tatu kwa pamoja 
basi kwa hakika itakua amemuacha Talaka tatu, na juu ya hili 
wamekubaliana Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shaafi’i, 
Imam Ibn Hanbal, Salaf na Khalaf kutokana na Ijma’a .’ ( Shar’h 
Sahih Muslim) 


Miongoni mwa Taasisi za Kiislam zinazojitahidi kuendeleza jitihada za kupigania 
umoja wa Waislam ni Chuo Kikuu cha A1 Azhar Cha Misri, kwani kwa miaka Zaidi 
ya 1000 sasa tangu kuanzishwa kwake kimepitia katika hatua za watawala ambao ni 
wafuasi wa Madhhab mbali mbali, lakini hata hivyo wao bila ya kutetereka kwani 
ndani yake kuna vitengo vya Madhhab ya manne ya Sunni na pia kitengo cha 
uhusiano baina ya Madhhab ya Ahlu Sunnah wal Jamaah, Madhhab ya Ibadhi na 
Madhhab ya Shia. 

DAR AL TAQRIIB BAYNA MADHAHIB ALISLAMIYYAH - KITENGO 
CHA USHIRIKIANO WA MADHHAB YA KIISLAM KATIKA CHUO 
CHA AL AZHAR CHA MISRI 

Mnamo tarehe 6-7-1959, Mufti mkuu wa Chuo kikuu cha Kiislam Cha Misri cha A1 
Azhar, Shaykh A1 Akbar Mahmoud Shaltut alitia saini makubaliano ya kuanzisha 
kitengo cha ushirikiano wa kuyaleta pamoja Madhhab yote ya Kiislam, ikiwemo 
Sunni na Shia, kitengo ambacho kinajulikana kama ‘Dar al-Taqreeb Bayna- 
Madhahib al-Islamiyyah ’. Na kuanzisha ushirikiano baina ya Madhhab ya 
Kiislamu. Inayofuatia ni Fatwa ya makubaliano ya kufungua kitengo cha Dar al- 
Taqreeb Baytta Madhahib al-Islamiyyah tarehe 6-7-1959. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 





































579 


Dcat MuAlim: Atsulamo Alaykom Wa Rahmatolla\-e Wa Harakaatoh. 

This ij the Tcrdict which the gie*t Im&m Shaltut, the late heAd of al-Aflhar 
UniTeisity, Uaued conceining the Shi*ah school of thoaght. The Terdiet U 
followed by Imam Shaltnt's lettei addiessing a Shi'ah scholar. 



Head Ofllce of al-Azhar University 

In the Name op Allah, tbe Benepicent, the Mercipul 

Text of the Verdict (FaZwo) Issued by HU ExceUency 
Shiekh al-Akbnr Mahmud Shaltnt, 

Head of the al Azhar University, 

on Permissibility of Following al-Shi^ah al-Imamiyah Seh.ool of Th.ought 
His «celZency was &sked: 

Some believe th&t, for & muslim to have rellgiotisly correet worship and dealing, it is necessary to 
follow one of the four known schoola of thought; whereas, ai-Shi * l 2 * ah al-Imamiyah achool of thought U 
not one of them nor aI-Shi‘ah al-Zaidiyah. Do your excdlency agree with this opinion, and prohibit 
following al-Shi^ah al-Imamiyah al-Ithna Ashariah school of thnught, for ciample? 

His excellency replied: 

1. Islam does not require a mvulim to foUow a partimlar sect. Rather, we say: every muslim has 
the right to foUow one of the sehnols of thought which haa been correctly narrated and its verdicts 
have been compiled in its books. And, everyone who is following such sects can transfer to any other, 
and it sha.II be no crime on him for doing so. 

2. The Jafary school of thought, which is also known as al-Shi'ah al-Imamiyah al-lthna Aahariah, 
is a schoot of thought that is religiously correct to follow in worship aa other Sunni AchooU of thought. 

MusUms must know this, and ought to refrain from. unjust prejudice to any particular school of 
thought, since the religion of Allah &nd ELis Divine Law (sharyat) was never restricted to a particulAr 
school of thought. AU jurisprudents (mujtaAidun) are accepted by Almighty Allah, and the one who is 
not mujtahid is aUowed to foUow them; and practice what they prescribe in their jurisprudence (/i?A), 
and there is no difference in that regarding worship (ibaudaat) &nd dealing ( muamelaat ). 

Signed, 

Mahmud Shaltut 

*** •*• •** 

His ezceUency the great Allamah Mohammad Taqi al-Qumi: 

the general secretary of The League to Bring Together Islamic Schools of Thought 
{Jama‘at at-Taqrib batn ai-Mathahib al-Ialamiyah) 

Salamollah Alaykom Wa Rahmatoh 

Then, it is my ple&flure to send your exceUency & copy of the verdict, be&ring my sign&ture, which 
I issued on the permissibility of following al-Shi 4 ah al-Imamiyah school of thought, hoping that you 
document it in the Jama‘at at-Taqrib, which we p&rtidpAted in its establishment with you, aud Allah 
grant us success in achieving its mission. 

Wa A.ssalamo Alaykom Wa Rahrnatollah 

Signed, 

Sheikh al Jaamea al-Azhar, 
Mahmud Shaltut 




AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 













580 


TAFSIR YA FATWA YA SHAYKH AL AKBAR AL SHALTUT YA DAR AL 
TARQIIB BAYNA MADHAHIB ALISLAMIYYAH 


Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuuu cha A1 Azhar. 

BISMI ALLAHI AR RAHMANI AR R AHII M. 

Mandishi ya Fatwa iliyotolewa na Shaykh A1 Akbar A1 Shaltut. 

Mkuu wa Chuo Kikuu cha A1 Azhar Juu ya kukubalika kufuata Madhhab ya 
Shia Imamiyah. 


Mheshimiwa Shaykh Aliulizwa: 

Kuna baadhi ya watu wanaamini kua, ili Muislam awe katika Ibada na 
Matendo Sahih basi ni lazima afuate moja katia ya Madhhab manne, ambapo 
kati yao hakuna hata moja miongoni mwao ni Madhhab ya Shia Imamiya wala 
Shia Zaidiyyah. Jee wewe Mheshimiwa unakubaliana na mtizamo huu, na 
hivyo unapiga marufuku kufuata Madhhab ya Shia Ithnaashar kwa mfano? 

Mheshimiwa Shaykh alijibu: 

1. Uislam haumtaki Muislam kufuata Madhhab fulani, bali tunasema kua: 

Kila Muislam anayo haki ya kufuata Madhhab ayatakayo miongoni mwa yale 
ambayo yako sahih na fatwa zake zimekusanywa katika kitabu chake. Na kila 
anaefuata Madhhab fulani anayo haki ya kuhamia Madhhab mengine na 
wala hatakua na makosa kufanya hivyo. 

2. Madhhab ya Shia Jafariyah, ambayo pia yanajulikana kama Madhhab ya 
Shia Imamiyah al Ithnaashariyah, ni Madhhab ambayo yako sahih kufuata 
kama yalivyo Madhhab ya Sunni. 

Waislamu wanatakiwa wafahamu haya, na wanatakiwa wajizuie kuyavunjia 
haki Madhhab yeyote, kwani Dini ya Allah Subhanah wa Ta’ala kamwe 
haikuwekewa mipaka ya kua ni Madhhab fulani tu. Mujtahid wote 
wanaheshima mbele ya Allah, na yule asiekua Mujtahid humbidi kuwafuta, na 
kufanya yale waliyoyandika katka vitabu vyao vya Fiqh, na hakuna tofauti 
baina yao katika Ibada zao na Amali zao. 

Imetiwa saini na 
Mahmud A1 Shaltut. 

'k'k'k kkk kkk 

Kwa Mheshimiwa Allamah Muhammad Taqi A1 Qumi. 

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kuyaarbisha Karibu Madhhab ya Kiislam 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








581 


(Jamaat at Taqrib bainal Madhhib Al Islamiyah) 

Salaam Alaykum wa Rahmatuh 

Ni maridhaa yangu kukutumia wewe mheshimiwa nakala ya Fatwa, yenye saini 
yangu ambayo nimeitoa juu ya kukubalika kufuata Madhhab ya Shia 
Imamiyyah, ni matumaini yangu kua utaihifadhi pamoja na nakala nyengine 
za Jamaat at Taqrib, ambayo tulijumuika pamoja katika kuianzisha, na Allah 
Subhanah wa Taala akatupa mafanikio katika kuyaflkia malengo yake. 

Wa Assalamuu Alaykum wa Rahmatullah 

Imetiwa saini na 
Shaykh wa Chuo Kikuu cha A1 Azhar 
Mahmud A1 Shaltut. 

Alisema Shaykh ul Akbar Mahmud A1 Shaltut kua : ‘Kuna baadhi ya watu ambao 
wanawafuata baadhi ya Wanazuoni katika Hijaz, wangelipenda kuendelea 
kuwepo kwa kutokufahamiana baina ya Madhhab , lakini kama mnavyoona 
hayo ni makubaliano ya Wanazuoni wa Kiislam, na sio wa A1 Azhar pekee. 
Hivyo itawabidi wafahamu kua jitihada zao za kutugawanya Waislamu ni za 
bure’. 

TOFAUTI YA AQIDA ZA ASHARIYYAH, MATURIDDIYAH NA 
ATHARIYYAH, KATIKA AHL SUNNA WAL JAMAA. 

Kama tulivyoona hapo kabla kua katika kutoa mafunzo ya I’lm ya Sharia’h ya 
Kiislam, Wanazuoni wameigawa I’lm hiyo ya Dini katika makundi makuu matatu, 
ambayo kwa kukumbushana tu yako kama ifuatavyo:- 

(i) Aqida (’aqa'id): ambayo ni mafunzo ya mambo ambayo ni lazima yafahamike 
na pia yanatakiwa yaaminiwe kwa kila Muislam ambapo I’lm ya mafunzo haya 
hujulikana pia kama, I’lm al Kalam. 

(ii) Tabia (akhlaq). ambayo ni mafunzo ya mambo ambayo yanahusiana na 
maamrisho na ushughulikiaji wa Nafsi na Tabia za Bani Adam. I’lm ya mafunzo 
haya hujulikana kama, Ulm alAkhlaq. 


(iii) Hukmu ( ahkam ): ambayo ni mafunzo yanayohusiana na vitendo vya Ibada 
(A ’mal) na ni vipi namna ya kutekeleza kwa usahihi na ipasavyo vitendo hivyo. I’lm 
ya mafunzo haya hujulikana kama, Ulm al Fiqh (I’lm al Ahkam). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








582 

Katika sehemu hii nitajaribu kuangalia kuhusiana na I’lm al Aqaid’d au I’lm al 
Kalam kwani tayari katika kurasa zilizotangulia tumeshaangalia kuhusiana na 
Akhlaq na Ahkam. 

I’lm al Aqai’d ni tawi la I’lm lililoanza kuchipua kutokana na mahitaji ya wakati. 
Tunapozungumzia kuhusiana na mitizamo ya Aqida kwa upande wa wafuasi wa 
Ahlu Sunnah wal Jamaah basi tunaona kua wamegawika katika makundi matatu 
ambayo ni Ashari, Maturidi na Athari. 

Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Salim Al-Saffarini aliezaliwa katika mji wa 
Saffarin nchini Palestina anasema katika kitabu chake cha Lawami Al Anwar kua: 

‘A/i/ a! Sunnah wamegawika makundi makuu matatu ambayo ni : Al 
Athariyyah, ambao Imam wao ni Ahmad Ibn Hanbal, Asharriyah ambao Imam 
wao ni Abu Hasan A1 Ashari na Maturidi ambao Imam wao ni Abu Mansur 
Muhammad A1 Maturidi, na wote hao ni kundi moja liliookoka, nalo ni Ahl A1 
HadithJ 

Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Salim Al-Saffarini anaendelea kwa kusema: 

‘Kundi la Al-Athariyah wao wamezihamisha Hadith na Sunnah za Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam. Wakati makundi ya Asharriyah na 
Maturidiyah wao wametumia uthibitisho wa ufahamu na kiakili katika 
kuzilinda kanuni za dini ya Kiislam, na hivyo kufungua milango ya majadiliano 
na makundi ya Makafiri ambao waliokua wakujaribu kuupaka tope Uislamu. 
Hivyo makundi yote haya matatu ya Sunni ni kundi moja lililogawika sehemu 
tatu. Wote wameandika maelfu ya vitabu kuulinda Uislam na kutoa vithibitisho 
vya kisomi. Hawawaiti wengine kua ni Makafiri au mitazamo yao ni ya Kikafiri 
bila ya kua na ushahidi unaokubalika. Kutokana na jambo hilo basi ndio 
maana ukaona wanafuatwa na Mamilioni ya w.{Lawami al-Anwar, Imam 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Salim Al-Saffarini) 

Kundi la wafuasi wa Ashari wanatokana na takriban wafuasi wa Madhhab yote ya 
Ahl Sunnah wal Jamaah na hivyo kulifanya kundi hilo kua na wafuasi wengi zaidi, 
halafu linafuatia kundi la Maturidi ambao wao wamekua wengi kwa sababu wao 
wanatokana na wafuas wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa tu, lakini vile vile wao 
wana asilimia kubwa kiidadi katika idadi ya Waislam wote Duniani, na kundi la 
mwisho ni kundi la Athari ambao wao wanatokana na baadhi ya wafiiasi wa 
Madhhab ya Imam Hanbal ambapo wafiiasi wa kundi hili wamekua kidogo kwa 
sababu kwanza wafuasi wa Madhhab ya Imam Hanbal wako kidogo kiidadi na pia 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









583 

baadhi yao wanafuata mitizamo ya Ashari, halafu pili, ni kwa sababu wafuasi wengi 
wanaofiiata mitizamo ya Athari ni Salafi. 

Mchoro unaofuatia unaonesha namna wafuasi wa Ahl ul Sunnah wa A1 Jamaah na 
walivyogawanyika katika makundi hayo. 



fngawa wametofautiana kidogo kimtizamo, lakini miongoni mwa makundi haya 
matatu, basi kuna makundi mawili ambayo yamefanana sana kimitizamo, kwani 
sababu za kuanzishwa kwake zinafanana. Makundi mawili haya ni kundi la 
Ashariyyah na kundi la Maturidiyyah. Makundi haya yaliibuka kutokana na kuwepo 
kwa mijadala ya kupinga Aqida ya Ahlu Sunnah wal Jamaah kwa kutumia mantiki, 
ufahamu na akili kulikotokana na makundi ya Mutazilah, Jamiyyah na makundi 
mengineyo. 

Makundi mawili ya Ashariyah na Maturiddiyah yanayotumia mfumo wa I’lm al 
Kalam yalikua na changamoto tatu zifuatazo: 


(1) Kuzielezea nguzo za Imani za Kiislam na kupingana na Bida’a. 

(2) Kuthibitisha kua nguzo za Imani za Kiislam zinakubalika kiakili, 
kiufahamu na kimatiki na si za kustaajabisha. 

(3) Kuupa ufahamu wa Bani Adam na uthibitisho binafsi juu ya nguzo hizo. 

Katika kutatua changamoto hizi Wanazuoni waasisi wa Asharriyah na Maturridiyah 
walitumia njia ya / ’lm Kalam (Elimu ya sayansi ya Kiislamu ya kufanya uchunguzi 
kwa kutumia mantiki na ufahamu), ambayo ni njia ya kufundisha msingi wa Iman 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 






































































584 


na Aqidah kwa kutumia uchunguzi na vithibitisho kwa kutumia mantiki na kuvilinda 
kwa hoja. 

Anasema Imam Abu Hamid A1 Ghazal katika Aqida Al Qudusiyah kuhusiana na I ’lm 
al Kalam baada ya kuzungumzia kauli za Imam A1 ShafTi, Imam Malik, Imam 
Ahmad na Sufyan al-Thawri pale waliposema kua haifai kutumia Kalam kwa 
kusema kua, ‘Wao walikua wanakusudia mitizamo ya wafuasi wa Mutazilah 
waliokuwepo katika nyakati zao’, kua ‘I’lm al Kalam haiwezi kutambulishwa 
kua ni Aqida yenyewe halisiya Kiislamu kwani/7/iz alKalam ml’lm inayoilinda 
Aqida kutokana na mabadiliko na uzushi.’ 

Imam A1 Ghazal anaendelea kwa kusema: I’lm al Kalam ina manufaa ndani yake 
na pia ina madhara ndani yake. Ama kutokana na yaliyo halali au 
yanayopendekezwa au yenye wajibu ndani yake ndani yake basi haya hua yana 
manufaa, kulingana na mazingira yake. Na yale yenye madhara hua ni haram 
kwa wakati wowote na kwa yeyote yule. Kwani madhara yake ni kua 
inainyanyua shaka ndani ya ufahamu wa mwanafunzi na hivyo kuiyumbisha 
nguzo ya uthibitisho wa Imani ya mwanafunzi, na hapo kua hakuna uhakika 
ya uwezekano wa kua mwanafunzi huyo ataweza kurudi nyuma katika 
mitizamo yake kwa kipitia katika vithibitisho vyake, kuna kutofautiana 
kiuwezo kwa kila mtu kuhusiana na jambo hili. Na haya hua ni madhara kwa 
upande wa Iman ya mtu. 

Miongoni mwa Wanazuoni wenye kuijua I’lm alKalam kama vile Imam A1 Ghazal, 
Taj Din A1 Subki, Imam An Nawawi n.k wanasema kua: ‘I’lm al Kalam ni dawa 
ambayo ina manufaa unapoitumia kwa kipimo chake na ni hatari sana 
unapozidisha kipimo chake.’ 

Wanazuoni wametofautiana kuhusiana na ni sababu gani iliyosababisha I’lm hii 
kuitwa 'I’lm al Kalam’, na vile vile / ’lm hii ilianza kutumika katika wakati gani. 
Kwani kuna wanaosema kua ‘l’lm alKalam’ ambayo maana yakeni ‘Kauli’ imeitwa 
hivyo kwa sababu hua inaipa nguvu kauli na hoja zenye nguvu kwa yule mwenye 
kuijua I’lm hiyo, na wengine wanasema kua imepata jina hili kwa sababu na kauli 
ya mwanzo ya wale wenye hoja hua na tabia ya kutoa hoja katika vitabu vyao kwa 
kuanza kusema ‘Al-kalamu fi hadha’ (kauli juu ya hili), na wengine wanasema kua 
imeitwa ‘Kalam’ kwa sababu ya ni kauli ambayo huzungumzia mambo ambayo Ahl 
al Hadith - Athari - wameamua kukaa kimya juu ya mambo hayo. 

Wengine wanasema pia kua ilianza kua maarufu na kuitwa hivyo katika wakati 
ambao yaliibuka maswali yanayohoji Qur’an ambayo huitwa Kalamu Allah (Kauli 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








585 


ya Allah) kua imeumbwa ama la, kua ni moja kati ya mada ambazo zilizokua 
zikijadiliwa na kutolewa hoja juu yake baina ya Waislamu wa makundi mbali mbali. 
Jambo ambalo lilipelekea kutokukubaliana miongoni mwa Waislam na hivyo 
kupelekea kumwagika kwa damu nyingi sana miongoni mwao. 

Kipindi hiki ambacho ni kipindi cha Imam Ahmad Ibn Hanbal kilikua kinaitwa kua 
ni kipindi cha ‘Minha’ yaani kipindi cha wakati mgumu. Hii ni kutokana na kua 
takriban hoja za malumbano yote ya Iman ya Aqidah zilikua zikizunguka katika 
kuhusiana na huduth (uumbwaji wake na mda wake wa kuwepo na kuondoka) au 
kuhusiana na qidam (kuwepo Milele) kwa Kalamu Allah, hivyo somo ambalo lilikua 
likizungumzia kanuni za Aqida ikawa linaitwa I'lm al Kalam. Hii ni baadhi tu ya 
mitizamo inayoelezea maana ya I’lm alKalam kwani mitizamo hiyo ya maana halisi 
ya I ’lm hiyo iko mingi sana. 

Anasema Mwanazuoni wa Kame yetu Hamim Nuh Keller kuhusiana na uhusiano 
baina ya I’lm Kalam na Uislam ni kua: ‘Baada ya Shahada ‘Ash hadu an la ila ha 
illa Allah wa ash hadu anna Muhammad Rasul Allah, na kuthibitisha ukamilifu 
usiopungua wa Allah Subhanahu wa Ta’ala, basi ni muhimu kwa Muislamu, 
kujua mambo matatu:- 

1. Ni jambo gani ambao ni la ukweh wa uhakika. 

2. Nijamboganihaliwezekani.au 

3. Ni jambo gani linaweza kuthibitisha kuwepo kwa Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala na Mitume wake. 

kwani mambo matatu haya yanajumuisha sehemu 50 za nguzo za Iman’. 

Kwa sababu Aqidah ya Ahlu Sunnah wa al Jamaah inahusiana na I’lm na ufahamu 
wa Sifa za Allah Subhanahu wa Ta ’ala na pia hujumuisha ufahamu wa sifa 
walizonazo na wasizokua nazo Mitume wake. Wafuasi wa Ahl Sunnah wal Jamaah 
hufuata kile kinachotokana na ufahamu wa Wanazuoni wengi wa mwanzoni 
waliomo katika historia ya Uislam tangu kuanzia kwa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam. 

Miongoni mwa sehemu 50 zinazojumuisha nguzo za Iman kutonana na mtizamo wa 
Ahl Sunnah wal Jamaah ni kua: 

1. Miongoni mwa mambo ambayo yana uhakika wa kua ni kweli ya Allah 
Subhanahu wa Ta’ala ni sifa 20 ambazo ni: 

(1) Kuwepo kwake; 

(2) Kutokua na mwanzo wake; 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









586 


(3) Kutokua na mwisho wake; 

(4) Kujitosheleza hivyo kutohitaji chochote au popote katika kuwepo kwake; 

(5) Kutofanana na chochote; 

(6) Kutokua na mshirika katika Sifa zake, cheo chake au vitendo vyake; 

(7) Kua na uwezo wa kipekee; 

(8) Uwezo; 

(9) I’lrn; 

(10) Uhai; 

(11) Usikivu; 

(12) Uonaji; 

(13) Kauli; kua yeye ni. 

(14) Mwenye nguvu; 

(15) Mwenye kuweza kila Kitu; 

(16) Mwenye Kujua kila Kitu; 

(17) Alie Hai; 

(18) Mwenye kusikia kila kitu; 

(19) Mwenye kuona kila kitu; 

(20) na Kauli - kupitia katika sifa zake za nguvu, uwezo, kujua, kua hai, kusikia, 
kuona, kua na kauli bila ya kupitia katika kuwepo kwake. 

2. Miongoni mwa mambo ambayo ni hakika kua haiwezekani kua ni miongoni 
mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta ’ala ni: Sifa 20 ambazo ni zile zilizo kinyume 
na sifa 20 alizokua nazo tulizoziangalia, kama vile kutokuwepo, kua na mwanzo, 
kua na mwisho n.k 

3. Jambo moja tu ambalo linaloweza kuthibitisha kuwepo kwake Allah 
Subhanahu wa Ta’ala ni Sifa yake ya kua anaweza kuumba na kuangamiza kitu 
chochote kile. 

Hivyo ukijumlisha sifa 20 alizonazo, sifa 20 asizokua nazo na hii sifa moja ya pekee 
basi tayari zinakua ni sehemu 41. 

Sehemu 9 zilizobakia zinapatikana katika Sifa za Mitume wake Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala ambazo vile vile zimegawika katika sehemu tatu:- 

1. Miongoni mwa mambo ambayo yana hakika kua ni kweli ni ya Mitume wa 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala ni Sifa 4 ambazo ni lazima kwao wao kua nazo ni 
(42-45): 

(1) Kusema ukweli. 

(2) Kutimiza ahadi zao. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









587 


(3) Kufikisha ujumbe kwa Bani Adam na kila walichoamrishwa kukifikisha. 

(4) Kua na Upeo wa akili. 


2. Miongoni mwa mambo ambayo hayawezekani kua nayo Mitume wa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala ni Sifa 4 ambazo ni (46-49) kinyume na zile ambazo ni 
lazima kua nazo nazo ambazo ni: 

(1) Kusema uongo. 

(2) Kutotekeleza ahadi. 

(3) Kuficha kile walichoamrishwa kukibainisha. 

(4) Kutokua na upeo wa akili yenye ufahamu dhaifu. 


3. Jambo moja tu ambalo linaloweza kuthibitisha kuwepo kwa Mitume wa 
Allah Subhanahu wa Ta’ala ni (50) ile hali ya maumbile ya kila mtu ambayo 
haiwezekani kuwaondolea hadhi yao, kama vile kula, kulala, kuoa, na kua na 
maradhi ambayo yana kirihisha kwa wengine. Ingawa Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
amewalinda na mambo yanayochukiza na pia kila kibaya wasichokua nacho, na 
kuwakinga na dhambi na majanga, kabla ya Utume wao na baada yake. 

Hivyo unapoangalia misingi hii 50 ya sehemu za nguzo za Imani, ambayo 
Wanazuoni wameihifadhi kwa makarne na makarne basi inakua si vigumu kwa mtu 
kufahamu kwa nini I’lm al Kalam za Ashari na Maturidi zimekua zikihusishwa na 
Ahl Sunnah wa Al Jamaah kwa miaka na miaka, kwani misingi hiyo ndio misingi 
sahih ya Qur ’an na Sunna. 


Shayk ul Islami Imam Kamal Baasha ameainisha tofauti 9 ziliopo baina ya Ashari 
na Maturidi ambazo ni:- 





ASHARl AOIDAH 

MATURIDI AOIDAH 

1 

TAKWIIN (Mpangilio wa Matokeo 
ya Maumbile ya kitu katika wakati 
wa kuumbwa kwake) ni Sifa ya 
muda mfupi ya Kukiambia kitu kua 
na kikawa. 

Kwani hii ni Sifa ya mulezeo wa 
athari ya kitu chenyewe 

inayounganisha Uwezo kwa 

kutokezea kinachoumbwa. 

Hivyo hii ni Sifa inayotegemeana na 
uhusiano wa Vitendo na si (Azali) 

TAKWIIN ni Azali (Sifa) ya Milele 
ya Allah Subhanah wa Ta ’ala. 

Kwani hii ni Sifa iliyopo hapo kabla 
ambapo kutokana nayo basi Viumbe 
na kila kilichoumbwa vimetokea. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 


















588 



Sifa ya Milele ya Allah Subhanah 
wa Ta ’ala. 


2 

KALAAM (Kauli) ya Allah 

Subhanah wa Taala inaweza 
kusikika, kama ilivyosema Quran 
katika kisa cha Nabii Musa Alayhi 
Salam 

KALAAM - Kauli ya Allah haiwezi 
kusikika kwani kinachosikika ni kile 
kilichoelekezewa kauli hio. 

AL MASMU ni kile kilichosikia 
ambacho kimeunganisha na hisia za 
Kusikia. 

3 

HIKMA kama ikwa inamaanisha 
I’lm na Busara basi ni Sifa ya Milele 
na ikiwa inamaanisha Ukamilifu 
katikauumbajibasiitakua siSifaya 
Milele, kwani hua inategemeana na 
uhusiano wa Sifa ya Takwin ambayo 
huonekana katika wakati wa 
kuumba, na hivyo Sifa ya Muumba 
haiwezi kuelezewa pamoja nayo. 

HIKMA ni Sifa ya Allah, iwe sifa 
hiyo ina maana ya I’lm, Busara au 
iwe na maana ya Ukamilifu katika 
uumbaji. 

Allah Subhanah wa Taala 

anaelezewa kwa Hikmah na Hikma 
ni Jina la Allah. 

4 

RIDHAA na IRADA (Matakwa) ya 
Allah Subhanah wa Ta ’ala 

IRADA imeungana na kila kitu 
lakini RLDHAA haijaungana na kila 


zimeungana na kila kitu kama vile 
ilivyokua kwa Atakavyo Yeye. 

kitu. 

Kwani Kumtii Allah Subhanah wa 


Kwani Allah Subhanah wa Taala 
anapenda Kutiiwa kiasi ya kua 
amepanga kutoa Malipo ya Pepo 

Taala kunatokana na IRADA na 
Makadirio yake, na kwa RLDHAA 
yake, Mapenzi yake Amri zake. 


kwa atakae mtii. 

Na anapenda Kutotiiwa kiasi ya kua 
amemtsyarishia Adhabu kwa atakae 
Muasi. 

Na Kutomtii Allah Subhanah wa 
Taala kunatokana na IRADA na 
Makadirio yake, na wala si kwa 
R IDHAA yake, Mapenzi yake au 
Amri zake. 

5 

TAKLIFMA LA YUTAAQ (Kubeba 
mzigo zaidi ya uwezo) ni JAIZ 
(Inaruhusika) 

Kisharia, kuamrishwa kubeba kitu 
kisichowezekana hua naruhusika na 
kubebeshwa kitu kisichowezekana 
inaruhusika. 

TAKLIF MA LA YUTAAQ (Kubeba 
mzigo zaidi kuliko uwezo) si JAIZ. 

Kisharia, kuamrishwa kubeba kitu 
kisichowezekana hua hairuhusiki, 
lakini kubebeshwa kitu 

kisichowezekana inaruhusika. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 































589 


6 

Sharia zinazohusiana na Taklif 
hupatikana kupitia kwa njia ya 
Maandiko. 

Hakuna kitu kilichohalalishwa au 
kuharamishwa isipokua kwa 

kutumia Sharia. 

Kwani hata kama Ufahamu ukiwa 
na uwezo wa kugundua uzuri na 
ubaya wa baadhi ya vitu lakini, 
Hukmu zote za Uhalali na Uharam 
wa kitu hupatikana kutoka katika 
Maandiko. 

Sharia zinazohusiana na Taklif 
hupatikana kwa kutumia Ufahamu, 
kwa sababu Ufahamu ndio kiungo 
kinachopima Jema na ovu, na uzito 
wa jukumu la Shukrani kwa 
Muumba. 

Anaefanya haya yajulikane na yawe 
Wajib ni Allah Subhanah wa Taala 
lakini kupitia katika njia ya 
Ufahamu. 

7 

Kwa Kiakili inaruhusika kusamehe 
Kufr lakini kwa kimaandiko 
hairuhusiki. 

Kwa kiakili kusamehe Kufr 
Hairuhusiki 

8 

Inawezekana kwa kiakili kwa 
Muumini kubakia Jahannam Milele 
na kwa Kafiri kubakia Peponi 
Milele lakini kwa Kimaandiko hua 

Haiwezekani kwa Kiakili kwa 
Muumini kubakia Jahannam Milele 
na kwa Kafiri kubakia Peponi 
Milele. 


haiwezekani. 


9 

Nabii si Lazima kua ni Mwanamme 
tu, hivyo Mwanamke anaweza kua 
Nabii pia. 

Nabii Sharti awe Mwanamme, na 
haikubaliki kwa Mwanamke kua ni 
Nabii. 

10 

AL ISM WA AL MUSSAMAH (Jina 
na kitu kilichopewa Jina) kuna 

AL ISM WA AL MUSSAMAH (Jina 
na kitu kilichopewa Jina) hua ni 


tofauti baina ya vitu hivyo, na 
kitendo cha TASMIYYAH (Kutoa 
Jina) 

Sawa. 

11 

Haiwezekani kujua Juu ya SAADA 
(Wema) na SHAQAWA (Uovu) wa 
Mtu hadi pale atakapofikia mwisho 
wake, kwa kufa au kuhukumiwa. 

Mtu Muasi anaweza kua Mwema, na 
Mtu mwema anaweza kua Muasi, 
kwani Uasi ni Kufr na Wema ni 
Uislam. 

12 

Vitendo (Fi 7) humaanisha Uhalisia 
wa Allah Subhanah wa Ta ’ala wa 
kuhuisha na (Kasabat) Amali za 
Mja huitwa kua ni ‘Vitendo’ (Fi ’l) 
kiumbo. 

Kwani tunapomzungumzia Allah 
Subhanah wa Taala basi vitendo 

Vitendo vya Mja (Fi’t) vinaitwa 
Amali/Machumo (Kasabat) yake na 
havikuumbwa, na Vitendo vya Allah 
Subhanah wa Ta ’ala (Fi ’L) huitwa 
Kiumbe (Khalcf) na sio Kasabat. Na 
vyote vinajumuisha Vitendo (Fi ’l). 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 




























590 


huelezewa kiufaham tu, kwa sababu 
yeye ndie Muumba, alieumba kila 
kitu. 

Hivyo tunapomzungumzia Mja basi 
vitendo huelezewa kua ni 
vilivyoumbwa. 


ASILI YA AQIDAH YA ASHARRIYAH 

Kundi lenye kufuata Aqida ya Ashari hawa ni wafuasi wa Imam Abul Hasan Ali Ibn 
Ismail Al Ashari Al Yamani (260-324 H), ambae ni mfuasi wa Madhhab ya A1 Imam 
A1 Shafi’i, jambo ambalo limepelekea kua kundi hili kua na wafuasi wengi zaid 
kwani miongoni mwao wamo pia wafuasi wa Madhhab ya Shafi’i, Imam Malik, 
baadhi ya wafuasi wa Imam Abu Hanifa na baadhi ya wafuasi wa Imam Hanbal. 

Imam Abu Hasan A1 Ashari alikua ni Sunni aliezaliwa katika nyumba ya wafusai 
wa Ahlu Sunnah wa Jamaah kwani alikua ametoka katika ukoo wa Sahaba Abu 
Musa A1 Ashari. Wakati Abu Hasan A1 Ashari alipokua kijana akawa anasoma kwa 
Abu Ali A1 Jubai ambae alikua ni mwanzuoni wa Mutazila wa Basra. Hivyo Abu 
Hasan A1 Ashari akasoma kwa mwalimu wake huyo Abu Ali A1 Jubai hadi 
alipotimia miaka 40 ambapo alimuuliza swali mwalimu wake linalohusiana na 
Qudra ya Allah inayomfanya mtu awachane na A ’mal nzuri na kufuata A ’mal iliyo 
bora zaidi (Al-salih wa Al-aslah). Lakini mwalimu wake huyo akashindwa kumjibu 
swali lake hilo, hivyo akaamua kuhama kwa mwalimu huyo. 

Baada ya Abu Hasan A1 Ashari kuhama katika mji wa Basra na kuhamia katika rnji 
wa Baghdad, akaanza kusoma Fiqh kwa mwanzuoni mkubwa wa Baghdad wa 
Madhhab ya A1 Imam A1 Shafii aitwae Imamu Abu Ishaq A1 Marwazi, na baada ya 
kuwiva akaanza kutumia ufahamu wake kwa muda wa miaka 24 kuwapinga 
Mu ’tazila, Jahmiyyah, na wengineo waliokua na mitizamo kama yao. 

Ijapokua Imam Abu Hasan A1 Ashari alikua akipingana nao sana watu wa aina hiyo 
lakini hakuwahi kuwaita Waislamu hao kua ni Makafiri, kama anavyosema Imam 
Adh Dhababi: 

Bayhaqi anasema kua amemskikia Abu Hazim al Abdawi kua amemsikia Zahir ibn 
Ahmad A1 Sarkhasi akisema kua, ‘Wakati kifo kilipomkaribia Abu Hasan AI 
Ashari nyumbani kwangu mjini Baghdad, aliniambia: ‘Kua Shahidi wangu: 
Sikuwahi kumwita mtu yeyote yule kua ni Kafiri, wakati mtu huyo ni miongoni 



AL MUSTAKSHIF ABl MANAL DANAH 
















591 


mwa wenye kusali na kuelekea Qibla, kwa sababu wale wote ambao 
wanamuelekea yule ambae anaestahiki kuabudiwa ni wenye kuamini, na haya 
yote [mapingano, mabishano] ni tofauti za maneno’. {Siyar AlA'lam) 

Wafuasi wa Ashariyah hua wanaamini kua Bani Adam hana uwezo wa kufahamu 
maumbile na sifa za kipekee za Allah Subhanahu wa Ta ’ala na kua ili kumjua Allah 
basi inakubidi kuyasoma na kuyachunguza majina na sifa zake kwa undani na vile 
vile kuisoma Qur’an na Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
na vile vile tafsiri ya Qur’an na Hadith inatakiwa iendelezwe kiuchunguzi lakini 
kupitia katika njia za wafasiri waliotangulia, n.k. 

Ili kuifahamu mitizamo ya wafuasi wa Ashari basi inabidi ufahamu kuhusuiana na 
nguzo za kumuamini Allah Subhanahu wa Ta’ala kuhusiana na Sifa zake 
alizotutajia. Kutokana na kutofautiana kwa ufahamu wa Ibn Adam kuhusiana na 
baadhi ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta’ala yaliyokuwemo ndani ya Qur’an, 
kuna baadhi ya watu wameamua kutoa maana ya sifa za Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
kutokana na tafsiri ya kilugha ikiwemo na ulinganishaji. 

Mtizamo wa Ashari ni kua haina haja ya kuzitafsiri Sifa za Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala kwa sababu si juu ya Bani Adam kuzielezea wakati ni kua hazionekani. Hivyo 
Sifa hizi zinatakiwa kukubaliwa kama zilivyo bila ya kujaribu kufafanua maana yake 
kimaandishi na kilugha. Kwa sababu kutafsiri na kutoa maana ya Sifa hizo kilugha 
hua ni kuenda kiunyume na nguzo za kumuamini Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 
Mtizamo huu ndio mtizamo wa Ahlu Sunnah wal Jamaah na ndio mtizamo wa 
wafuasi wa mwanzoni wa Ashari. 

Hata hivyo Wanazuoni waliofiiata wa Ashari, wao wamefuata njia nyengine 
kuhusiana na Tafsir, kwani wao wanasema kua ni bora kutoa maana, hata kama 
ikibidi maana hiyo kutokana na kitu au jambo lisiloonekana kuliko kuingia katika 
kulinganisha. Wanazuoni wote wa zamani na wa baadae wa Sunni wanakubaliana 
kua njia bora ni kuzipita aya hizo bila ya kuzielezea na kuzitafsiri na vile vile bila 
ya kuamini maana ya kimaandishi ambayo itampelekea mtu kulinganisha. 

Wanzuoni wa baadae wakaongezea kua Bani Adam hutakiwa kuzifahamu aya hizo 
kutokana na kile kinachofaa kwa Allah. Yaani ni kusema kua : ‘Ikiwa unataka 
kuzifahamu sifa hizi basi fanya hivyo katika njia ambayo haitapelekea 
kupunguza ukubwa wa Allah au kupelekea kufananisha, kwa hivyo jicho la 
Allah hua linafafanuliwa kua ni kujali kwa rehma zake juu ya viumbe wake ’ 
kama pale anaposema mwenye katika Qur’an kua: 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









592 



Waalqaytu AAalayka mahabbatan minnee walitusnaAAa AAala Aaaynee 

(Surat Ta-ha 20:39) 

Tafsir: Na nnakupa mapenzi kutoka kwangu ili ukulie chiniya uangalizi wa 
jicho langu. 

Hivyo unaweza kusema kua, njia ya mtizamo wa Wanazuoni wa zamani ni ya 
kiimani na njia ya mtizamo wa wanzuoni wa baadae ni ya kuhoji na ya kimjadala. 
Hii ndio njia ya mitizamo ya Sunni, pale inapobidi kuyafanyia kazi maneno 
yaliyojificha maana, ambayo yakitafsiriwa kimaandiko basi yampelekea mtu 
kulinganisha. Na hii ndio maana A1 Hafidh A1 Iraqi akasema kuhusiana na ‘Uso au 
kuonana na Allah’ neno ambalo linajitokeza mara kwa mara katika Qur’an na 
Sunnah kua: ‘Katika ufahamu kuhusiana na hili kuna mitizamo miwili: 
Mtizamo wa kwanza ni kua kuyapita maneno hayo kama yalivyo bila ya 
kuuliza ni vipi. Hii humpelekea mtu kuamini kikamilifu na kuiwacha maana 
yake kwa yule anaejua maana yake kwa uthibitisho kua hakuna Mola apasae 
kuabudiwa kwa haki isipokua Allah. Maana ya pili ni kuitafsiri katika njia 
ambayo itakua ni katika hali ya sifa ya Allah, hivyo maana ya uso au kukutana 
na Allah ni kuwepo kwake. ’ 

Anasema Imam al-Subki kua: ‘Fahamu kua Abu Hasan AI Ashari hakuzusha 
kitu chochote, wala mtizamo wowote, na vile vile haknanzisha Madhhah mapya, 
bali aliianzisha upya skuli ya vizazi bora vilivyotangulia, akipigania njia ya 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, hivyo wale wanaomfuata, 
wanamfuata kwa sababu ya kua ametoa sauti kuonesha njia ya vizazi bora 
vilivyotangulia na kutoa uthibitisho na hoja katika sauti hiyo. Hivyo wale 
wanaofuata mfumo na njia hiyo ndio hua wanajiita wafuasi wa Ashari.’ 

Anasema Shaykh Muhammad 'Alawi al Maliki ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab 
ya Imam Malik: ‘Watoto wengi wa kiume na wa kike wa Kiislam hawaijui Skuli 
ya Ashari, ambayo inawawa ki lishia misimamo na nguzo za Iman ( Aqidah ) ya 
dini ya Kiislamu, na hivyo wengi miongoni mwao hua hawamuogopi Mola wao 
kwa kuishutumu kua ni ya upotovu, kuhusiana na Tafsir ya Sifa za Allah 
Subhanah wa Ta’ala. Kutoijua skuli ya Ashari ni sababu inayopelekea 
kuvunjika kwa umoja w&Ahl Sunnah na kutawanyika kwa safu zake.’ 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








593 


Miongoni mwa wanzuoni ambao ni wafiiasi wa Aqida ya Ashari ni pamoja na Abul- 
Hassan Al-Bahili, Al-Juwayni, Shaykh ul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ibn 
Hajar 'Asqalani, Imam Fakhr Ad Din Al-Razi, Imam Ibn Arabi, Imam An Nawawi, 
Imam A1 Qurtubi, Shaykh A1 Islam Ibn Hajar A1 Haytami, Imam A1 Shahrastani, 
Imam Taftazani, Imam Zakariyya A1 Ansari, Imam Abu Bakr A1 Baqillani, Bakhit 
A1 Muti’i A1 Hanafi. Imam Nasafi, Imam Shah Walliyu Allah, A’lamah ‘Abd A1 
Rahman Ibn Khaldun, Imam Shirbini, Imam Abu Hayyan Tawhidi, Imam Ibn 
Juzayy, Imam A1 Qastallani, Imam A1 Suyuti, Imam Zahid A1 Kawthari na wengi 
wengineo. 

Vitabu viwili vinavyaoaminika vya fatwa vya Madhhab ya A1 Shafi’i ambayo ni 
Tuhfat al-Muhtaj cha Imam Ibn Hajar na Nihayat al-Muhtaj cha Imam Ramli 
vinasema.: L Ahlu Sunna wal Jamaa ni wale ambao wanaimani na kile 
anachokiamini Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, na Masahaba 
zake, na wale wanaowafuata wao; ambao wanawakilishwa na Abu al-Hasan al- 
Ash’ari, Abu Mansur al-Maturidi, na wale wanaowafuata’ ( Tuhfat al-Muhtaj 
toleo la. 10; Nihayat al-Muhtaj toleo la 8, uk 305) 

ASILI YA MATURRIDIYAH 

Kundi lenye kufuata Aqida ya Maturidi ambao ni wale wanaomfuata Imam Abu 
Mansoor Muhammad Maturidi (853-944) aliezaliwa katika mji wa Maturidi uliopo 
Samarqand nchini Uzbekistan na kufariki mwaka 333 A.H. na kwa kua Shaikh Abu 
Mansoor ni mfuasi wa Madhhab ya Hanafi basi wafuasi wa Hanafi ndio wafuasi 
wengi zaidi wa skuli ya Maturidi. Wafuasi wa kundi la Maturidi na kundi la Ashari 
hawakutofautiana sana katika mitizamo yao kwani wametofautiana katika mambo 
12 ambayo si ya msingi. Wafuasi wa Maturidi wamegawika katika sehemu mbili 
kuna Deoband na Barelvi. 

Deoband ni wale ambao wanahusiano wa kujipatia I’lm yao ya dini katika chuo 
kikuu cha Deoband - Dar al-Uloom - nchini India, Wanaitwa Deoband kutokana na 
kua kila anaesoma katika chuo hiki kua na sifa na athari za Deoband. 

Chuo Kikuu cha Deoband kiliasisiwa na Wanazuoni wa kihindi baada ya 
Waingereza kuzuia mapinduzi ya kiislam nchini India katika mwaka 1857 CE. Chuo 
h ik i kina dhamira na misingi madhubuni ya kupigana vita dhidi ya mitizamo hatari 
ya nchi za kimagharibi ili isije ikaziathiri akili na ufahamu wa Waislam katika 
maeneo hayo. Kwani waasisi wa chuo hiki walikua na khofu ya wakoloni wa 
Kiingereza kutaka kuuteketeza Uislam nchini India baada ya mji wa Delhi kuwekwa 
chini ya uangalizi wa Waingereza. Hivyo Shaykh Imdaadullaah al-Muhaajir Al- 
Makki na mwanafunzi wake aitwae Shaykh Muhammad Qasim al-Nanatuwi, na 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








594 

waislamu wengineo, wakaanzisha mipango ya kuilinda dini ya Kiislamu na mafunzo 
yake. Hivyo wakaona jambo muhimu ni kuanzisha Chuo cha Kiislamu ambacho 
kilikua kinajulikana kama al-Madrasah al-Islamiyyah al-Arabiyyah katika maeneo 
ya Deoband, chuo hiki kilikua kinasomesha na kusimamia Uislam na Sharia ’h zake 
nchini India katika wakati wa Utawala wa Waingereza. 

Kundi la pili miongoni mwa Maturidi ni Barelvi: hawa wao ni wafuasi wa 
Mwanafiqh wa Madhhab ya Hanafi aitwae Ahmad Raza Khan ambae alizaliwa 
katika mji wa Barelvi uliopo kaskazini mwa nchi ya India katika mwaka 1856. 
Ingawa watu wengine hua wanawaita wafuasi hawa kua ni Barelvi lakini wao 
wenyewe hupenda kujiita Ahlu Sunnah Wal Jamaah. 

Barelvi wana wafuasi takriban milioni 200 na wengi wao wapo kusini mwa bara la 
Asia, Barelvi hua wanajishughulisha sana na I’lm ya Tasawwuf na mambo ya Kisufi. 
Kundi hili lilianzishwa ili kukabiliana na kupingana na mitizamo na athari za 
Wahabi, wa Saudi Arabi arnbao walikua wanataka kuwabadilisha wale wenye 
mitizamo ya Deoband. 


ASILI YA ATHARRIYAH 

Kundi lenye kufuata Aqidah ya Athari (lSjj'; maandiko ): hii ni skuli au chombo cha 
Wanazuoni wa asili wa Kiislam ambao wao hua wanapinga mitizamo ya I’lm al 
Kalam na hivyo hupendelea kutafsiri Qur’an moja kwa moja kama ilivyoandikwa. 
Jina la Athari limetokana na neno la kiarabu Athar ambalo maana yake ni ‘Athari’ 
au ‘HadithT, hivyo wafuasi wake hua vile vile wanajulikana pia kama watu wa 
Athari au Ahlu al Hadith. 

Kwa mtazamo wa wafuasi wa Athari, maana halisi na iliyowazi ya Qur ’an na Hadith 
za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni kua zina mamlaka zaidi katika 
mambo yanayohusiana na Iman na Sharia ’h na hivyo hua hairuhusiki kuhitimisha 
kitu au jambo kwa kutumia mantiki. Asilimia kubwa ya wafuasi wa Aqidah ya 
Athari ni Wafuasi wa Imam Hanbal na Salafi. 

Marekebisho ya mitizamo ya misingi ya Imani za Aqida ambayo yamepelekea kutoa 
makundi haya, hakukutokana na kupingana baina ya makundi hayo, bali kumetokana 
na jitihada za Ahlu Sunnah wal Jamaah kurekebisha na kutofautisha baina ya lile 
waliloliona kua sahihi na lile lisilo sahihi, ikiwemo pamoja na kurekebisha mitizamo 
ya wafuasi wa Mutazila na Jahmiyyah. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








595 


Kila jambo ambalo si sahihi basi hua halikubaliki katika Uislamu, hususan pale 
tunapozungumzia kuhusiana na mambo ya Aqida kwani hua ni dhambi kubwa sana. 
Kwa mtizamo wa kiimani kuhusiana lipi ni sahihi na ni lipi si sahihi basi kuna upana 
wa kiimani uliogawika katika sehemu kuu nne:- 


(1) Sehemu ya kuu ya Imani ambayo Muislam inambidi ashikamane nayo au 
vyenginenyo atakua si Muislam. 

(2) Imani ambayo Muislam anatakiwa ashikamane nayo, lakini kutoshikamana 
na Imani hiyo hakutomfanya Muislamu huyo kutoka katika Uislamu. 

(3) Imani ambayo Muislamu haruhusiwi kushikamana nayo, lakini 
kushikamana nazo hakutomfanya mtu huyo kua si Muislamu. na 

(4) Imani ambayo hakuna Muislam atakaeshikamana nayo na kisha 
akaendelea kubakia kua ni Muislam. 

Waislamu wengi leo hii hua hawana ufahamu kuhusiana na upana huo wa Imani 
ambao ndani yake umegawika sehemu nne, na itakua hivi hadi pale watakapokua na 
ufahamu wa upana huo, kisha hapo ndipo watakapomiliki kitu kinachoitwa 
ustahmilivu na subra, kwani ingawa mitizamo ya Ahl Sunnah wa al Jamaah 
wanawakilisha kile wanachokiamini Sunni lakini hii haimaanishi kua kila kitu 
wanachoamini wao kinaweka wazi tofauti baina ya kuamini na kutoamini, kwa 
sababu kuna baadhi ya mambo ambayo Waislamu wa Madhhab fulani wanaweza 
kua hawakubaliani nayo na hivyo wakatofautiana na Waislamu wa Madhhab 
mengine lakini yakawafanya kua wao bado wao ni miongoni mwa waliomo katika 
Imani ya dini ya Kiislamu. 


SURAYASABA 






Ya ayyuha alladheena amanoo la tattakhithoo alyahooda waalnnasara awliyaa 
baAAduhum awliyao baAAdin waman yatawallahum minkum fa-innahu 
minhum inna Allaha la yahdee alqawma a k//u///a limeena (Surat ul Maidah 5: 
51) 


Tafsir: Enyi Miloamini msiwachukuliie Mayahudi na Manasara kua ni Awliyah 
(Wasaidizi wenu), kwani wao kwa wao ni Awliyah miongoni mwao, na ikiwa 


AL MIISTAKSHIF ABU MAiNAL DANAH 












596 

mmoja miongoni mwenu atawachukulia kua niAwliyah wake Basi hakika yeye 
ni miongoni mwao. Hakika Allah haiiongoi jamiiya watu walio Madhalim. 


HISTORIA YA UISLAMU BARANI AFRIKA. 


Takriban asilimia ishirini ya Waislam wote duniani wanaishi katika bara la Afrika. 
Bara la Afrika ni katika vitovu vya Uislam, kwani historia ya Uislam inatuonesha 
kua chuki zilipozidi dhidi ya Waislam katika mji wa Makkah kabla ya Hijra ya 
kwanza, basi Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliwaamrisha baadhi ya 
waislamu wahamie Uhabeshi ( Ethiopia ) kwa Mfalme Najash, ambapo waislamu 
walipokelewa na kupewa makaazi katika nchi hiyo, na baada ya usalama kupatikana 
katika mji wa Makkah ndipo baadhi ya Waislamu hao wakaamua kurudi katika Mji 
wa Makkah, Waislamu walirudi Makkah lakini uhusiano baina ya sehemu hizo mbili 
uliendelea na hivyo kueneza Uislam katika sehemu hiyo. 

Wanahistoria wa Kiislamu wameeleza kua Mflame Najash aliamua kutuma ujumbe 
watu kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, kukubaliana na ujumbe 
aliokuja nao Nabii Muhammad Salallahu A ’layh wa Salam. Na hii ni kutokana na 
ukweli uliokuwemo katika Qur’an kama vile alivyosema Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala kua: 


. / y. 

li lJT LJj ( jjjL-l 

Wa-idha samiAAoo ma unzila ila alrrasooli tara aAAyunahum tafeedu mina 
alddamAAi mimma AAarafoo mina alhaqqi yaqooloona rabbana amanna 
faoktubna maAAa alshshahideena. ( Surat ul Maidah 5: 83) 


Tafsir: Na (Wakristo) wanaposikia kile alichoteremshiwa Mtume, basi utaona 
macho yao yanabubujika machozi kutokana na ukweli wanaouona. 


Kuanzia Uhabeshi, Uislam ulienea na kuvuka Jangwa la Sahara hadi Afrika 
Magharibi na kupakana na bahari ya Atlantik, ukapitia katika mto Nile na kuenea 
katika ukanda wote wa Sudan (Maeneo ya Savannah, kuanzia Sudan, Chad, Afrika 
ya Kati, Kameruni, Nigeria,Guinea hadi Senegal), katika karne ya 8 Mwanahistoria 
wa Kiislam aitwae Ibn Munabbah aliuelezea Uislam katika maeneo ya Afrika 


AL MLSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 










597 


Magharibi katika mwaka 738, na baadae Ibn Masoud pia akaandika katika mwaka 
947. Wanahistoria walikua wakiufahamu Ufalme wa Kiislamu uliokuwepo katika 
maeneo ya nchini Senegal katika mwaka 850 ambao kwa wakati huo walikua 
wakiuita ‘ Bilad al Tekur’ yaani Mji wa Waislamu Weusi, ambao ulikua 
ukiongoozwa na War-jabi Ibn Rabis aliekua akisimamia Sharia ’h za Kiislam katika 
Utawala wake. 

Mwanahistoria A1 Idris katika vitabu vyake anauelezea mji wa Tekur katika mwaka 
1511 kua ni mji wa Salama na Utulivu. Mji ambao ulikua ukifanya biashara na watu 
wa Morocco ambao walikua wakileta Sufi na wao wakinunua dhahabu na shanga. 
Biashara ni moja kati ya njia zilizosaidia sana kueneza Uislam katika maeneo ya 
bara la Afrika, miongoni mwa miji ya biashara ilivyokua njiani ya misafara ya 
biashara ilibadilika na baadae na kua ni moja kati ya miji mikubwa ya Kiislamu ni 
pamoja na kuazia Sijilmaza kueleka Taghaza, Awdaghast, ambayo ilipelekea 
kuzaliwa kwa Utawala wa Ghana, na nyengine ni kuanzia Sijilmaza kuelekea Tuat, 
Gao na Timbikutu nchini Mali. Vile vile kulikua na njia nyengine ambazo zilikua 
zikiunganisha maeneo ya Nigeria na Tripoli kupitia Fez kupitia Bornu na Tunisia 
kupitia Nigeria kupitia Ghadames, Ghat, na Agades kuelekea Hausa. 

Mwanajiografia wa Kiislam aitwae A1 Bakri, anasema katika kitabu chake kiitwacho 
Kitahfi Masalik wal Mamalik (Kitabu cha njia na Tawala za Kifalme) kuhusiana na 
lilivyokua eneo la Al Sahel Dhahabiyyah katika mwaka 1068 ambalo leo hii 
inajulikana kama eneo la ardhi ya nchi ya Ghana kua: 

‘Eneo la Al Sahel Dhahabiyyah linajumuisha miji miwiii ambayo ipo katika 
eneo la ardhi iliyo tambarare linalokaliwa na Waislamu wengi, na lina miskiti 
12 ambapo mmoja miongoni ni mkubwa na unasaliwa sala ya Ijumaa: Kila mji 
una Imam wake, Muadhini wake na pia wana wana Fiqh wengi wenye I’lm 
kubwa 

Baada ya utawala wa Ghana ulifuatia utawala mwengine ambao ulikua maarufu sana 
na ulikua ukijulikana kama utawala wa Sundiata ambao ulidumu kuanzia mnamo 
mwaka 1230 hadi 1255 na kisha ukafuatia utawala wa Mansa Musa baada ya 
kufariki Sundiata. Baina ya tawala hizi mbili, utawala wa Mansa Musa ambao 
ulitokana na mjukuu wa Sundiata, ulikua ni utawala halisi wa Kiislam na ndio 
unaojulikana zaidi katika historia ya Kiislamu na ulimwengu kwa ujumla. 

Jina la Mansa Musa linatokana na jina la ‘Mansa’ ambalo maana yake ni cheo cha 
kifalme au kiongozi aliekua akiitwa Musa. Umaarufu wa Mansa Musa ulienea katika 
maeneo yote kuanzia Sudan, Afrika ya Kaskazini, Barani Ulaya na Mashariki ya kati 
pia. Mnamo tarehe 17/10/2012 watafiti wa kimarekani wa Celebritynetworth.com 
walitoa taarifa isemayo kua kua utajiri aliokua nao Mansa Musa ulikua unafikia dola 



AL MllSTAKSHlF ABl MAiN'AL DAiNAH 








598 


za kimarekani bilioni 400$, hivyo aliweka rikodi ya utajiri katika historia ya dunia 
ambayo hadi hii leo haijavunjwa. 

Mansa Musa alikua ni Mfalme mwenye / ’lm kubwa Hadith, Fiqh ya Madhhab ya 
Imam Malik na pia Lugha ya Kiarabu. Hivyo Mansa Musa alizifahamu vizuri na 
kuzifanyia kazi aya za Quran ambapo miongoni mwao ni pamoja na zile zisemazo: 




Alif-lam-meem. Dha lika alkitabu la rayba feehi hudan lilmuttaqeena, 
Alladheena yu/minoona bialghaybi wayuqeemoona alssalata wamimma 
razaqnahum yunfiqoona (Surat Al Bagara 2:1-3) 


Tafsir: Alif-Ldm-Mim. Hiki ni Kitabu kisichokua na shaka ndani yake. Ni 


muongozo kwa wale wenye Taqwa. Ambao walioamini Al Ghayb, wakasimamisha 
Sala na wakatumia miongoni mwa yale tuliyowaruzuku. 

Tunapoziangalia aya hizo basi tunaona kua Mansa Musa ambae alikua ni miongoni 
mwa wenye Taqwa basi pia alikua ni mwenye kuyatafakkari zaidi maneno yasemayo 
‘wamimma raz,aqnahum yunfiqoona ’ yanayotafsirika kua ‘Na kutumia miongoni 
mwa yale tuliyowaruzuku’ aya hii imetumia neno ‘ Yunfiqoona ’ ambalo linatokana 
na neno ‘Nafaqa \ Neno Nafaqa ambalo ni tofauti na neno Nafaka lenye maana ya 
punje kwa Kiswahili, hua lina maana ya: Kutumia, Kuchomoza kutoka katika shimo 
au sehemu fulani, Kuingia katika sehemu fulani kwa kutumia njia au mlango mmoja 
na kutoka katika sehemu hiyo kwa kutumia njia au mlango mwengine. 

Neno hili pia ndio asili ya neno Munafiquun ambalo maana yake hua watu wenye 
sifa ya Unafiq, kwani Wanafiq wameitwa hiyo kwa sababu wana sifa ya kuingia 
katika Imani kupitia katika njia moja na kisha kutoka kwa kupitia katika njia 
nyengine tofauti na ile waliyoingilia. 

Tukirudi katika neno ‘Yunfiqoona’ basi hua linatoa maana ya kutumia kwa njia 
moja au nyengine kile walichoruzukiwa au walichokipata kwa kutumia njia moja 
ama nyengine, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala kwa manufaa yao, kwa 
manufaa ya familia zao, Wazee wao, Jamii zao, Masikini, Wagonjwa n.k na hua 
kinaingia kila ulichoruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala ikiwemo Mali, Afya, 
Uhai, Nguvu, Uwezo, I’lm, Mamlaka n.k 

Anasema mwanahistoria wa Kiislam aitwae A1 Umar anasema kua mnamo mwaka 
1324-25 Mansa Musa alifunga safari na akaenda kuhiji katika Mji wa Makkah, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










599 


katika safari hii Mansa Musa na na msafara wake ulijumuisha ngamia 100 waliobeba 
shehena ya unga wa dhahabu yenye uzito wa kilo 140 za dhahabu kila mmoja, 
wafanyakazi 12,000 ambapo walikua wamebeba dhahabu yenye uzito wa kilo 2 kila 
mmoja. Msafara huu wa Mansa Musa ulikua ukitoa Sadaka ya Dhahabu kwa kila 
maskini na mwenye matatizo njiani tangu kuanzia nchini Mali hadi ulipofika katika 
mji Mtakatifu wa Makkah. 

Alipowasili katika mji wa A1 Qahira (Cairo), Mansa Musa alipokelewa na Sultan A1 
Malik An Nasir aliekua Sultani wa Misri wa wakati huo, baada ya kumpumzika na 
kutoa zawadi na sadaqa kwa Sultan na Waislam wengine, Mansa Musa alielekea 
Makkah kuhiji na alipomaliza Ibada ya Hija na kuamua kurudi nchini kwake 
aliendelea kutoa sadaqa sehemu ya Dhahabu yake na nyengine akaiuza nchini ya 
Misri kiasi ya kufikia hali ambayo bei ya Dhahabu nchini Misri na uchumi wa nchi 
hiyo pia uliporomoka ghafla kutokana na kujaa kwa Dhahabu ya Mansa Musa katika 
kila sehemu ya soko la nchi hiyo. 

Kwani alipokua njiani akirudi nchini kwake kupitia nchini Misri, Mansa Musa 
alinunua maelfu ya vitabu vya Kiarabu vya I’lm ya Dini ya kiislam vikiwemo vya 
Fiqh na historia ya Kiislam, na kisha akavipakia kwenye ngamia wake vyote, 
hakununua vitabu tu, bali pia aliwalipa Wanazuoni wengi sana na wafasiri na ili 
wakubali kurudi nae nchini kwake kwa ajili ya kuvitafsiri na pia kuwasomesha watu 
wake I ’lm ya Dini ya Kiislam. Na vile vile aliwalipa na kuwachukua wachora ramani 
maarufu miongni mwao akiwemo Abu lshaq As Sahili alietoka A1 Andalus, katika 
msafara wake pia alichukua wajenzi mahiri sana na ili kujenga Miskiti, vyuo vya 
kiislam na Maktaba ya kuhifadhia vitabu alivyovinunua Misri kwa ajili ya watu 
wake, miongoni mwa miskiti hiyo ni pamoja na miskiti mikubwa mitano ya mwanzo 
katika maeneo ya utawala wake kwa kutumia matofali ya kuchoma ikiwemo ile 
iliyomo katika miji ya Walata, Jeane, Gao na Timbuktu, miskiti ambayo hadi hii leo 
bado ipo. 

Na jambo hili la kuchukua Wanazuoni kutoka katika nchi zenye I’lm ya dini ya 
kiislam na kuwaleta katika nchi yake kulisababisha kuongezeka uwezo wa kinguvu 
wa Waislamu wa maeneo ya Afrika Magharibi, kukua kwa I’lm ya dini ya watu wa 
maeneo hayo, kukua kwa utawala wake, kukua kwa miji yake, kukua kwa biashara 
baina maeneo ya utawala wake, kwani waislamu wengi sana walifurika kutafuta I’lm 
na maisha katika maeneo yaliyo chini ya utawala wake. Katika kipindi hiki nchi ya 
Mali ikaanza kuonekana katika ramani ya dunia na kufungua uhusiano wa kibalozi 
baina yake na nchi ya Tunisia na Misri. 

Baada ya utawala wa Mansa Musa zikatokea tawala nyengine katika maeneo ya 
Afrika Magharibi kama vile Songay, ambao ulikua ukitawala nchini Mali na 
kiongozi wake alikua akijulikana kama Sunni Ali kuanzia mwaka 1464-1492. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








600 


Utawala wa Songay ndio ulizindua moja kati ya mji maarufu sana katika historia ya 
Uislam pale tunapozungumzia miongoni mwa vitovu vya I’lm ya dini ya Uislam 
katika bara la Afrika. Mji huo unajulikana kama Timbuktu. 

Anasema Abd Rabman As Sadi arnbae ni muandishi wa Tankh as-Sudan kua 
Timbuktu ni mji ambao ‘Kamwe haujawahi kunajisiwa kwa kuabudiwa 
Masanamu, na hakuna aliewahi kusjudu juu ya ardhi yake isipokua alisjudu 
kwa ajih ya Allah’. 

HISTORIA YA UISLAMU KATIKA AFRIKA MASHARIKI 

Katika Afrika ya Mashariki ambazo ni nchi za Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, 
Ngazija, Malawi na Msumbiji, Uislam ulingia zamani sana, kwani kabla ya kuanza 
kwa dini ya kiislamu, na hii ilikua ni mara tu baada ya Warabu kuanza kuhamia 
katika maeneo ya ardhi ya Yemen na Oman waarabu walikua wakilijua eneo la 
Afrika Mashariki na kuliita Al Zanj. 

Al Zanj ilikua ni moja kati ya sehemu ambazo zinaunganisha masoko ya biashara 
iliyokua ikifanyika katika bahari ya Hindi baina ya India, China, Uajemi, Uarabuni 
na mwambao wa Affika Mashariki. Watu wa Afrika ya Mashariki walikua 
wakiingiza vyombo vya kauri kutoka China, Pamba kutoka India, Sufi na bidhaa za 
viwandani kutoka Uajemi na Ubani, Uvumba na farasi kutoka Yemen na kutoa 
Pembe za Ndovu, Dhahabu, ngozi za Wanyama, Kaharabu, Mchele n.k. 

Ingawa Uislam uliingia Afrika ya Mashariki katika karne ya sita, mara tu baada ya 
kuingia katika ardhi ya Uhabeshi, kutokana na uthibitisho wa mabaki ya Misikiti 
miwili iliyogunduliwa katika maeneo ya Shanga karibu na mji wa Lamu, nchini 
Kenya ambapo mabaki ya Msikiti wa chini yalikua yana Mihrab, na Qiblah chake 
kilikua kimeelekea Bayt al Maqdis badala ya Makkah, hii inaonesha kua Msikiti huo 
ulijengwa kabla au baada tu ya Hijra ya Madina yaani kabla ya kubadilika Qiblah 
cha Waislamu kuanza kuelekea Makka. 

Lakini hata hivyo Uislam ulienea zaidi katika kame ya saba baada ya Waislamu 
kukimbia utawala wa kikatili wa Gavana wa Baghdad alieitwa A1 Hajaj Ibn Yusuf 
A1 Thaqafi, alietoka katika ukoo wa Banu Umayyad, kwani katika kipindi cha 
utawala wake Waislamu wengi walikimbilia sehemu nyengine za ardhi ili kutafuta 
afuweni, kama vile ambavyo leo hii tunavyoona watu wanavyokimbia maeneo ya 
ardhi ya Syria na Iraq,Yemen, Somalia na kadhalika kukimbilia katika maeneo ya 
Bara la Ulaya, lakini kwa wakati huo wimbi kubwa la wakimbizi hao walikua 
wakikimbilia katika maeneo Afrika Mashariki. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








601 


Vile vile wimbi kubwa sana la mara ya pili lilifuatia pale mara tu baada ya kuanguka 
kwa utawala wa Kikhalifah wa Umayyad mwaka 750 na kunyanyuka utawala wa 
A1 Abbas, watu wengi wa ukoo wa A1 Abbas, kutoka Uarabuni na Uajemi nao 
wakakimbia pia hivyo wakimbizi hao wakaanza kuongezeka kidogo kidogo katika 
eneo la Afrika ya Mashariki, kujumuika kwa pamoja baina ya Waarabu, Waajemi, 
Wahindi na Wabantu kulipelekea kuzaliwa kwa jamii yenye Utamaduni mpya 
wenye kutumia lugha yenye mchanganyiko wa maneno mengi sana yatokanao na 
lugha kiarabu na lugha ya kibantu, kiurdu, kiajemi na kihindi ambao ulijulikana 
kama lugha ya watu mwambao wa Afrika Mashariki maarufu kama lugha ya 
Kiswahili. 

Miongoni mwa wakimbizi hao walikuwemo wafanyabiashara, Wanazuoni na 
wafuasi wa Madhhab mbalimbali yakiwemo ya Imam A1 Shafi’i, Shia, Hanafi Ibadhi 
n.k. Mchanganyiko wa wakimbizi hao pamoja na watu wa asili ya maeneo hayo 
walikua wakiendesha maisha yao ya kijamii, kibiashara, na kidini kwa kutumia 
Sharia’h za kiislam zitokanazo na Fiqh ya Madhhab ya hnam A1 Shafi’i ambayo 
ilikua ikitumiwa pia katika maeneo ya kusini mwa Uarabuni kwa wakati huo, na kwa 
watu wa ukanda wa Afrika Mashariki Uislam ilikua ndio njia ya maisha yao. Hivyo 
Skuli ya Fiqh ya Madhhab ya Imam A1 Shafi’i ikaanza kunawiri na kuenea katika 
mwambao wa Afrika Mashariki na kua Fiqh rasmi inayotumiwa na watu wa maeneo 
hayo. 

Mwanahistoria wa Kiislam anaejulikana kama A1 Masud, anasema kua katika kame 
ya kumi wafanyabiashara kutoka Uarabuni, Ghuba ya Uajemi, India na China 
walikua wakiingia katika maeneo ya Afrika Mashariki, na kutokana na kauli ya 
mwanajiografia wa Kiislamu na Mvumbuzi wa mwanzo wa ramani ya Dunia 
anaejulikana kama A1 Idris, aliwahi kuandika kuwepo kwa biashara baina ya 
Zanzibar na Muscat, Oman mwaka 1154, vile vile mwanajiografia na msafiri 
maarufu wa Kiislamu anaejulikana kama Ibn Battuta, alitembelea Mogadishu, 
Mombasa na Kilwa katika karne ya 14 na kusema kua aliwakuta watu ambao 
miongoni mwao walikuwemo Maulamaa wenye Flm kubwa katika sehemu hizo 
ambao walikua wakiendesha maisha yao kwa kutumia Fiqh ya Madhhab ya A1 Imam 
A1 Shafi’i na walikua na mawasiliano ya mara kwa mara na Maulamaa wenzao 
waliokuwepo Hijaz. 

Watu wa maeneo ya mwambao ya Afrika Mashariki walineemeka sana na maeneo 
hayo kunawiri kutokana na kua na mahusiano mazuri ya kibiashara ya kimataifa ya 
iliyokua ikifanyika katika maeneo mbali mbali ya mwambao wa Bahari ya Hindi. 
Hata hivyo hali hii ilianza kubadilika mnamo mwaka 1498 baada ya kuwasili kwa 
Wareno katika maeneo hayo, na mnamo mwaka 1505, Wareno hao waliivamia 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








602 


sehemu ya Kilwa na kuiteketeza na kisha kuanza kuitawala, baadae wakafuatia 
kufanya kama hivyo pia katika maeneo ya Mombasa katika mwaka 1530 hadi 
wakawa wamelidhibiti eneo lote la mwambao wa Afrika Mashariki huku wakiweka 
makazi yao katika visiwa vya Zanzibar na Pemba. 

Miongoni mwa mataifa yote ya bara la Ulaya wakati huo, hakuna utawala uliokua 
ukiwachukia zaid Waislam kama vile ulivyokua utawala wa Ureno, kwani walijaribu 
sana kuwadhibiti na kuwabadilisha dini Waislam hao kuingia katika Ukristo hadi 
kufikia kua wale wanaokataa kufanya hivyo basi hupata adhabu na mateso na wakati 
mwengine hufikia kuuawa pia, nia yao ilikua ni kuuangamiza Uislam kama vile 
walivyofanya katika maeneo ya A1 Andalus. 

Mnamo mwaka 1542 Wareno waliingia ndani zaidi katika maeneo ya Ethiopia 
kupitia bahari nyekundu ili kuulinda ufalme wa nchi hiyo ambao ulikua ni wa 
Kikristo, kwani kwa wakati huo Uislamu ulikua unazidi kuenea maeneo hayo hivyo 
wakaona bora waingilie kati. Wareno hawakua wakiupinga Uislam tu bali pia 
walijaribu kuwabadilisha Madhehebu Wakristo wa Ethiopia ambao walikua si 
wafuasi wa Madhebu ya Kikatoliki kuingia katika Ukatoliki. 

Kuanzia mwaka 1650, Sultan Saif Ibn Sultan wa Oman akishirikiana na Utawala wa 
Dola la Ottoman walianza kupigana na Wareno hao kwa njia za baharini na 
kufanikiwa kuwaondoa katika visiwa vya Zanzibar na Pemba baada ya kuombwa 
kufanya hivyo na wakazi wa maeneo ya mwambo wa Afrika Mashariki na kwa 
kipindi mapigano hayo yalikua yakiendelea huku utawala wa Sultan wa Oman 
ukihama na kuhamia baina ya Oman na Afrika Mashariki. 

Mwaka 1832 Sultan Said Ibn Sultan (1832-1856) ambae alikua ni mjukuu wa Imam 
wa mwisho wa Madhhab ya Ibadhi wa Oman, Imam Ahmad Ibn Sa‘id A1 Bu Sa‘idi, 
aliamua kuhamisha makao makuu ya utawala wake wa A1 Bu Sa’id kutoka Oman na 
kuuhamishia katika maeneno ya Afrika Mashariki na hivyo kuifanya Zanzibar kua 
ndio makao makuu ya utawala wake. Ingawa asilimia kubwa ya watu wa Oman ni 
wafiiasi wa Madhhab ya Skuli ya Fiqh ya Ibadhi, na asilimia kubwa ya watu wa 
Afrika Mashariki ni wafuasi wa Skuli ya Fiqh ya Imam A1 Shafi’i, lakini tofauti ya 
hii Madhhab haikuathiri uhusiano mzuri uliokuwepo miongoni mwa Waislam wa 
maeneo Afrika Mashariki na badala yake ulileta manufaa zaid kwa kuzidisha ukuaji 
wa Flm ya dini ya Kiislam katika maeneno ya Afrika Mashariki na kuifanya 
Zanzibar kua kitovu cha Flm ya dini. 

Uhusiano baina wafuasi wa Imam A1 Shafi’i na wa Madhhab ya Ibadhi ulinawiri 
zaid kwani utawala wa kisultan wa A1 bu Said uliwadhamini Wanazuoni wa Flm ya 
dini wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i na wa Madhhab ya Ibadhi kwa kuwasomesha 



AL MllSTAKSHlF ABL MAiN'AL DAiNAH 








603 


na kuwaletea Wanazuoni mbali mbali bila ya kubagua, kujali au kuangalia huyu ni 
mfuasi wa Madhhab gani, na yule ni mfuasi wa Madhhab gani na hivyo walikua 
wakiwateua Wanazuoni wakubwa miongoni mwao kua Maqadhi, vile vile baadhi ya 
Wanazuoni wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i pia walikua ni watu wa karibu sana na 
Sultan ambae alikua ni mfuasi wa Madhhab ya Ibadhi. 

Miongoni mwa Wanazuoni wakubwa wakubwa wa kame ya kumi na tisa wa 
Zanzibar ambao ni wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, walikua wakitokea nje 
ya Zanzibar, kati yao wakiwemo Muhyi Din A1 Qahtani na Abd A1 ‘Aziz Ibn ‘Abd 
A1 Ghani A1 Amawi ambao walizaliwa, walikulia na walisoma dini nchini Somalia, 
na walikuja Zanzibar wakati wa utawala wa A1 Bu Said, na walipofika Zanzibar, 
Sayyid Said akamteua A1 Amawi ambae alikuja kama mwanafunzi wa Shaykh A1 
Qahtani na kumfanya kua Qadhi wa Kilwa. Kwa upande wa Shaykh Ahmad Ibn 
Sumayt, yeye wazee wake walikua ni Wanazuoni wa Yemen waliokua wakiishi 
katika visiwa vya Comoro lakini yeye alihamia Zanzibar, vile vile tukimuangalia 
Abdallah Ba Kathir alikua akitokea Lamu. 

Mnamo mwaka 1856, Sultan Said Ibn Sultan A1 Busaid alifariki dunia na hivyo 
utawala wake ukagawanyika sehemu mbili, ambazo ni Oman na Zanzibar na kila 
moja ikawa inajitegemea katika mamlaka yake. Sehemu ya Uongozi wa utawala wa 
Oman ikawa chini ya mtoto wa pili wa Sultan Said Ibn Sultan ambae alikua ni Sultan 
Thuwayn Ibn Said Ibn Sultan, na sehemu ya pili ikawa chini ya mtoto wa tano wa 
Sultan Said ambae alikua ni Sayyid Majid Ibn Said Ibn Sultan. 

Sultan Majid Ibn Said Ibn Sultan alitawala Zanzibar kuanzia mwaka 1856 hadi 1870, 
lakini alipata upinzani kutoka kwa ndugu yake ambae aliekua ni mtoto wa 7 wa 
Sultan Said, jambo ambalo lilipelekea kuhamishiwa nchini India kwa ndugu huyo, 
ambako alikaa huko kwa muda wa miaka miwili na halafu akarejeshwa Zanzibar na 
kuendelea kukaa na familia yake bila ya kupinga na kaka yake, hadi Sultan Majid 
Ibn Said Ibn Sultan katika mwaka 1870. 

Baada ya kufariki Sultan Majid Ibn Said, hapo ndipo mtoto wa 7 wa Sultan wa Sultan 
Said Ibn Sultan ambae aliepelekwa India na baadae kurudishwa Zanzibar, akapata 
nafasi ya kua Sultan wa Zanzibar. Sultan huyu alikua akijulikana kwa jina la Sultan 
Barghash Ibn Said Ibn Sultan. 

UTAWALA WA SULTAN BARGHASH KATIKA MWAMBAO WA 
AFRIKA MASHARIKI. 

Miongoni mwa Sultan wote waliotawala mwambao wa Afrika Mashariki, ni utawala 
uliotawala kuazia mwaka 1870 hadi 1888 ambao ulikua ni utawala pekee 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









604 


uliobadilisha na kuboresha zaid muonekano wa maeneo hayo na kuyafanya 
yafahamike zaid kimataifa, kuanzia kidini, kuchumi na kimaendeleo pia, jambo 
ambalo liliwapelekea watu wa nchi za Magharibi wakiwemo Wajerumani na 
Waingereza kuanza kufanya njama za kupunguza nguvu za mamlaka ya Sultan 
aliekua akitawala katika kipindi hiki ambae alikua ni Sultan Barghash Ibn Said A1 
Busaid, Sultan wa pili wa Zanzibar. 

Sultan Barghash alitawala kuanzia 1870 hadi 1888, na utawala wake ulikua 
ukifananishwa na utawala wa Harun A1 Rashid uliokuwa ukitawala Baghdad, kwani 
katika kipindi chake mapato ya serikali ya mwaka yalipanda ghafla kutoka dola 
300,000$ kwa mwaka hadi kufikia dola 1000,000$ hivyo jambo hili lilipelekea 
maeneo ya visiwa vya Zanzibar kufananishwa na Baghdad au A1 Andalus ya Afrika 
ya Mashariki. 

Sultan Barghash alibadilisha mazingira ya maeneo yaliyo chini ya Utawala wake 
kwa kusambaza huduma za Maji safi, Umeme, Mahospitali na barabara kwa jamii, 
Pesa za Sarafu za dhahabu ziliokua na thamani ya Rupia 15, na za fedha yenye 
thamani ya Rupia 3 na pia zilikuwepo Rupia za Shaba ambazo ziliendelea kutumika 
katika ardhi za Mamlaka yake hadi mwaka 1935 baada ya kuanza matumizi ya 
Shilingi. Sultan Barghash alinunua Meli ili kurahisisha usafiri baina bandari mbali 
mbali za mwambao wa Afrika Mashariki na bandari nyengine za Bahari ya Hindi, 
alijenga majumba ya dizaini yake na kuazisha saa za nje kwa ajili ya jamii, na pia 
alianzisha kiwanda cha kwanza kuchapicha vitabu vya Fiqh ya Madhhah ya Ibadhi, 
na pia alitenga $MT 500,000 kama malipo ya kuilipa kampuni yeyote ile kutoka 
barani Ulaya iliyokua tayari kujenga njia ya treni kutoka katika maeneo ya Maziwa 
Makuu ya Afrika Mashariki hadi katika mwambao wa Afrika Mashariki miaka mingi 
kabla watu kuanza kua na fikra ya kujenga treni itokayo Mombasa hadi Kampala. 
Mambo yote haya aliyatekeleza katika kipindi cha uhai wake isipokua la kujenga 
njia ya treni hiyo. 

Sultan Barghash pia alikua kila mwaka anatayarisha Meli mbili zake b iNafsi 
zilizokua na kila kitu ili kuwasafirisha Waislamu waliokua wakitaka kuenda Makkah 
kwa ajili ya Hija, sio hivyo tu, bali Sultan Said Barghash alinunua nyumba katika 
Mji wa Makkah ambayo ilikua ni ya Waqf kwa ajili ya Waislam wanaotoka kutoka 
katika Mamlaka ya Utawala wake, kufikia na kukaa bure kwa muda wote 
watakaoutumia katika Ibada ya Hija na Umra katika mji wa Makkah. Sultan 
Barghash alitengneza Bustani iliyokua ikijulikana kama ‘Victoria Garden’ ambayo 
ndani yake mlikua na kila aina ya mimea, na aina za wanyama mbali mbali 
wakiwemo Simba, Chui na Faru. 

Mwandishi wa Habari wa Kiingereza aitwae Henry Morton Stanley anasema kua 
alishangazwa pale alipoondoka Zanzibar na kurudi tena baada ya miaka minane, 
kwani mabadiliko aliyoyakuta hakuyategemea, alikuta kituo cha kutumia telegraph, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








605 

kasri mpya, minara ya saa, magari ya farasi, treni, na taa za barabarani, Sultan 
Barghash alibadilisha muonekano wa Zanzibar kua ni muonekano wenye 
mchanganyiko wa Ulaya, India na sehemu nyengine duniani. Kulikua na nyumba ya 
ajabu ‘Bayt Al Ajalr ambayo ilikua ni hakuna mfano wake katika mwambao wa 
Afrika Mashariki, nyumba hiyo iliyokua na ghorofa tatu, na mnara mrefu ambao 
usiku unawaka taa ya umeme kuwaongoza mabaharia na wasafiri wa bahari iliyokua 
ikionekana hata kwa masafa ya mbali, nyumba hiyo pia ilikua na lifti ya kupandia 
juu na kushuka chini. 

Wakati wa kipindi hiki cha Utawala wa Sultan Barghash, kulikua pia kuna utawala 
wa Sultan wa Oman unaojitegemea, utawala wa Dola la Ottoman unaojitegemea, na 
utawala wa Yemen, hivyo tawala zote zilikua na uhusiano wa karibu sana isipokua 
utawala wa Yemen ambao ulikua una uhasama na utawala wa Dola la Ottoman, 
utawala wa Dola la Ottoman ulikua ukiongozwa na Sultan Abdiilhamid wa pili 
ambae yeye aliinga madarakani miaka sita baada ya kuingia Sultan Barghash kua 
Sultan wa Zanzibar, na aliongoza Dola la Ottoman kwa muda wa miaka 33 na alikua 
na ukaribu sana na Utawala wa Sultan Zanzibar kuanzia kwa Sultan Barghash, 
Sultan Khalifah Ibn Said alietawala kuanzia mwaka 1888 hadi 1890, Sultan Ali Ibn 
Said alietawala kuanzia mwaka 1890 hadi 1893, Sultan Hamad Ibn Thuwayn 
alietawala kuanzia mwaka 1893 hadi 1896, Sultan Khalid Ibn Barghash alietawala 
kuanzia mwaka 1896 hadi 1896 aliekua mtoto wa Sultan Bargash Ibn Said ambae 
alitakaa madarakani kwa siku mbili tu na kutokana na ugomvi ndani ya familia ya 
Sultan, ilimbidi aondolewe na Utawala wa Uingereza baada ya kutokea vita vya mda 
mfupi kabisa katika historia ya dunia, na kisha baada yake akafuatia Sultan Humuod 
Ibn Muhammad alietawala kuanzia mwaka 1896 hadi 1902 na Sultan Ali Ibn Humud 
alietawala kuanzia mwaka 1902 hadi 1911. 

Sultan wengine wa Zanzibar waliofuatia baada ya Sultan Ali Ibn Humud ambao 
hawakuwahi kukutana na utawala wa Dola la Ottoman wa Sultan Abd ul Hamid II 
na hivyo kutokua na uhusiano nao wa karibu kwa sababu utawala wake ulikua tayari 
umeshaangushwa kutokana na fitna za watu wa Magharibi ni pamoja na Sultan 
Khalifah Ibn Haroub alietawala kuanzia mwaka 1911 hadi 1960, Sultan Abd Allah 
Ibn Khalifah alietawala kuanzia mwaka 1960 hadi 1963 na Sultan Jamshid Ibn Abd 
Allah alietawala kuanzia mwaka 1963 hadi 1964. 

Wengi miongoni mwa Sultan wa mwishoni mwishoni mwa kipindi cha utawala wa 
Sultan wa Zanzibar hawakua ni Waarabu asilia bali walikua ni Waarabu -Waswahili 
kutokana na kua mchanganyiko wa vizazi vilivyoingiliana kwa kuoana baina ya 
familia ya Sultani yenye asili ya Kiarabu ya Oman na vile vile familia za watu wa 
Zanzibar ambao ni wenye asili ya Kiafrika na hivyo kupatikana Waswahili. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









606 


Ilikua ni kawaida ya Sultan Barghash kusali sala ya Alfajir katika Bayt ul Hukm 
iliyopo baina ya Bayt al Jayb na Msikiti wa Forodhani ambapo baada ya Sala hiyo 
Sultani na watu wengine hua wanakaa na kuanza kusoma Quran hadi pale jua 
linapochomoza, ambapo husaliwa sala ya Dhuha kisha kila mmoja hutawanyika 
kuelekea katika shughuli zake za kila siku. Sultan Sayyid Barghash alikua ni Sultan 
pekee na wa mwisho kuonja raha ya uhuru wa maamuzi b iNafsi ya kiutawala 
miongoni mwa Sultani wote wa Zanzibar bila ya kuingiliwa na watu wa Magharibi 
ambao kwa wakati huo walikua tayari wameshaanzisha fitna kila sehemu katika 
ardhi za Waislam katika jitihada za kuwadhibiti viongozi wa ardhi za Waislam, 
kwani Sultan Barghash alikua ni kiongozi ambae mwenye msimamo, upeo, ukarimu 
na ufahamu mzuri sana, jambo ambalo liliwapelekea watu wa Magharibi 
kuburubushana nae sana hususan Waingereza, Wamarekani, Wajerumani, 
Wafaransa na Wareno. 

Lakini mwishowe walifanikiwa kupunguza ukubwa wa eneo la utawala wake kwa 
kuichukua sehemu ya ardhi ya ndani ya bara ambayo isiyokua ya mwambao wa 
Tanganyika na kuiweka chini ya usimamizi wa Wajerumani mnamo mwaka 1884 
baada ya Wajerumani hao kuwalaghai baadhi ya Machifu wa sehemu hizo na 
kuandika mikataba ya makubaliano ya kudai kujitoa chini ya Mamlaka ya utawala 
wa Sultan wa Zanzibar, hivyo Sultan Barghash ikabidi akubaliane nao. Mwaka 
mmoja baadae mji wa Pate ukafuatia kua chini ya Ujerumani. 

Hata hivyo mwaka mmoja baadae Waingereza na Wajerumani wakakubali 
kumuachia Sultan Barghash sehemu ya ukanda wa mwambao wa Msumbiji uliokua 
ukitawalia na Wareno na vile vile baadhi ya maeneo ya Tanganyika na Kenya 
yakijumuisha maeneo yote ya mwambao ndani hadi kufikia eneo la Mto Tana na 
vile vile baadhi ya maeneo ya Somalia, na ukweli ni kua jambo hili lilileta matatizo 
baadae kwa sababu ilikua vigumu kwa Wajerumani kuufikia na kuutumia mwambao 
wa Afrika Mashariki kirahisi. 

Baada ya kufariki Sultan Barghash Wajerumani hao wakafanikiwa kuyachukua 
maeneo hayo jambo ambalo lilipelekea kutokea kwa upinzani wa muda mrefu na 
baadae kusababisha mapigano makubwa baina ya Wajerumani na watu wa jamii za 
maeneo hayo, miongoni mwa viongozi wa upinzani huo walikua ni pamoja na 
Kinjengetile Ali Ngwale, arnbae aliekua kiongozi wa mapigano ya vita maarufu vya 
mwaka 1904 -7 vinavyojulikana katika historia kama ‘Vita vya Maji maji’. 

Tukirudi nyuma katika wakati wa kipindi cha utawala wa Sultan Sayyid Barghash, 
ambacho ndio chenye umuhimu zaid katika historia na asili ya Uislam Afrika 
Mashariki, basi tunaona kua kulitokea mambo mengi ya kihistoria ikiwemo pia 
baadhi ya Wanazuoni wa Madhhab ya Ibadhi kuhama katika Madhhab yao na 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









607 


kuamua kuhamia katika Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, miongoni mwa Wanazuoni 
hao walikuwemo pia kina Shaykh A’bd Allah Ibn Nafi‘ al-Mazru‘i, Shayk Ali Ibn 
‘A’bd Allah al-Mazru‘i na Shaykh ‘Ali Ibn Khamis A1 Barwani (1852-1885), hata 
hivyo hakuna habari isemayo kua Wanazuoni wa Madhhab ya Ibadhi wa Zanzibar 
walikua wakijaribu kuwashawishi wafuasi wa Madhhab mengine kuacha na kufuata 
Madhhab ya Ibadhi. 

Shaykh Ali Ibn ‘A’bd Allah A1 Mazru‘i na Shaykh ‘Ali Ibn Khamis Al-Barwani 
walibadilisha Madhhab kutokana na kuchanganyika katika kutafuta kwao I’lm kwa 
pamoja miongoni mwa wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i na Madhhab ya 
Ibadhi aidha kwa mwanafunzi wa A1 Shafi’i kuenda kusoma kwa wa Ibadhi au wa 
Ibadhi kuenda kwa A1 Shafi’i, hususan kwa miongoni mwa wale wenye I’lm kubwa 
ya dini na lugha ya kiarabu miongoni mwao. 

Vile vile katika mambo yaliyochangia kwa baadhi ya wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi 
kuhama Madhhab yao na kuamua kufuata Madhhab ya Imam A1 Shafi’i katika 
Afrika Mashariki ni pamoja na msimamo wa wakati huo wa Madhhab ya Ibadhi 
kuhusu sala ya Ijumaa, ambao ilikua inabidi isaliwe katika mji wenye Imam 
muadilifu tu. Hivyo baadhi ya wafuasi wake wakawa wanaona jambo hilo 
haliwezekani hivyo wakawa wanachanganyika pamoja na wafuasi wa Sunni katika 
Sala ya Ijumaa, vile vile hali ya walio kidogo katika jamii kutojitenga na wengi n.k. 

Kubadilika kwa baadhi ya Wanazuoni hao wa Madhhab ya Ibadhi katika mwaka 
1870 na kuingia katika Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kulimfanya Sultan Barghash 
kuanzisha kiwanda cha kuchapisha vitabu mbali mbali, vikiwemo pia vya Fiqh vya 
Skuli ya Madhhab ya Ibadhi. Kiwanda hicho kilikua ni kiwanda cha pili kwa bara 
zima la Afrika, kwa sababu kwa wakati huo kulikua na kiwanda kimoja tu cha aina 
hiyo ambacho kilikua kile kilichokuwemo mjini Cairo, Misri. Kuanza kazi kwa 
kiwanda hicho kulipelekea kurahisisha upatikanaji wa vitabu hivyo na kuwapa I ’lm 
na nguvu zaid wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi. Kwani hapo awali ingawa Wanazuoni 
wa Ibadhi walikua ni wengi katika nchi ya Oman lakini ilikua hawachapishi vitabu 
vya Madhhab yao, kwa sababu walikua hawana mashine ya kuchapishia, hivyo 
vitabu vilivyokua vikichapishwa Zanzibar vilikua ni miongoni mwa vitabu vya 
mwanzo vya Madhhab hayo. 

Miongoni mwa vitabu vya Madhhab ya Ibadhi vilivyokua vikichapishwa na kiwanda 
hicho cha uchapishaji ilikua ni pamoja vitabu vya mwanazuoni maarufu wa 
Madhhab ya Ibadhi wa wakati huo aliekua akijulikana kama Imam Muhammad Ibn 
Yusuf A1 Atfayyish. 


QUTB UL IMAMI - IMAM MUHAMMAD YUSUF AL ATFAYYISH. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








608 


Muhammad Ibn Yusuf Ibn ‘Isa Ibn Salih A1 Atfayyish, alizaliwa katika maeneo ya 
Bani Yazqin katika mji wa Wadi Mzab nchini Algeria katika mwaka 1237 A.H 
(1820). Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimjaalia kua na / ’lm na uwezo mkubwa sana, 
kwani Imam Muhammad Yusuf A1 Atfayyish alikua ni miongoni mwa Wanazuoni 
wakubwa sana kwa Madhhab ya Ibadhi ambao wanaokubalika kwa vithibitisho 
halisi na vile vile kwa kutoa matunda makubwa sana si kwa Madhhab ya Ibadhi pia 
na dini ya Kiislam kwa ujumla, na ndio maana ikawa haishangazi kuona kua kwa 
upande wa Madhhab ya Ibadhi basi Imam Muhammad Ibn Yusuf Atfayyish 
amepewa majina ya Al Qutb (Nguzo), Al Qutb ul Imami (Nguzo ya Maimam) na pia 
Al Qutb ul Din (Nguzo ya Dini). 

Imam Muhammad Ibn Yusuf Atfayyish alikua ni Imam anaeogelea katika bahari 
yenye kina kirefu sana cha I’lm, kina ambacho hata wanzuoni wakubwa wa 
Madhhab ya Ibadhi wanaotajika kama vile Imam Nasir Ibn Nabhani, Imam Said Ibn 
Khalfan A1 Khalil, Imam Nur A1 Din A1 Salimi na wengineo wengi wa Madhhab 
hayo kamwe hawakuweza kuogelea. Imam Muhammad Ibn Yusuf Atfayyish alianza 
kuandika vitabu vyake na pia kusomesha wakati akiwa na umri wa miaka 16 tu 
jambo lilimpelekea kua ni miongoni mwa Wanazuoni wenye kuandika vitabu vingi 
kwani hadi kufariki kwake alikua tayari ameshaandika takriban vitabu 300 
vinavyogusia fani za I’lm mbali mbali za dini ya Kiislamu ikiwemo Fiqh, Tafsir, 
Hadith, Aqida, Lugha, Falsafa ya Kiislam n.k ambavyo vilichapishwa na kusomwa 
katika ardhi mbali mbali za Kiislam ikiwemo Zanzibar, Misri na Libya pia. 

Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish alikua na karibu sana na Sultan Barghash 
kwani ingawa Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish hakuwa Ibadhi mwenye 
asili ya Oman wala mwenye asili ya Zanzibar lakini kutokana na I ’lm aliyokua nayo 
na umaarufu wake, basi alikua akilipwa na Sultan Barghash na vitabu vyake 
ambavyo vilikua ni miongoni mwa vitabu vinavyosomwa na takriban na ulimwengu 
wote wa Kiislam na vilikua vikichapishwa na kiwanda cha uchapishaji cha Sultan 
Barghash kilichokuwepo Zanzibar. 

Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish alikua pia ni mwanaharakati mwenye 
kupinga Waislam kutawaliwa na watu wa Magharibi, mwenye kuhimiza umoja wa 
Waislamu duniani na alikua na wafuasi wengi sana kiasi ya kua mitizamo yake 
ilikubalika si katika jamii za wafuasi wa Ibadhi wa Oman, Zanzibar na Afrika 
Kaskazini tu bali ilikua inakubalika katika maeneo yote yenye Waislam wa 
Madhhab yote. 

Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish alikua ni mwenye kuwasiliana na 
Mashaykh wa chuo kikuu cha A1 Azhar cha Misri mara kwa mara na kujadiliana 
mambo mbali mbali ya Kidini, na alisafiri kuenda kuhiji mara mbili na alikua na 
ukaribu pia na Mwanazuoni mkubwa wa mji wa Makkah na Madina wa wakati huo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








609 


wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, ambae alikua ni Mufti Mkuu wa Makkah, 
Shaykh Ahmad Ibn Zayn Ibn Dahlan A1 Shafi’i. 

Shaykh Ahmad Ibn Zayn Ibn Dahlan A1 Shafi’i alimuidhinishia Imam Muhammad 
Ibn Yusuf A1 Atfayyish kusomesha katika Masjid An Nabawi wa Madina, na hivyo 
Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish akawa ni Mwanazuoni wa kwanza wa 
Madhhab yasiyokua ya Ahlu Sunna wal Jamaah kuruhusiwa kutoa darsa katika 
Masjid An Nabawi (Msikiti wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ) wa 
Madina. 

Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish aliandika vitabu vingi vinavyohamasisha 
umoja na maendeleo ya Waislam duniani bila ya kupendelea upande wa Madhhab 
yeyote na kuweka wazi hatari zitakazotokea pale utapovunjika umoja wa Kiislam, 
na kua jitihada za watu wa Magharibi zinatishia umoja wa Waislam duniani na hivyo 
kuwataka Waislamu kuungana na kutokaa tu na kusubiri Miujiza bila ya kufanya 
jitihada yeyote. 

Miongoni mwa vitabu hivyo ni pamoja na kile kinachojulikana kama Jami’i al 
Shaml ambacho ndani yake mna mkusanyiko wa Hadith Sahih za kila Skuli za 
Madhhab ya Fiqh kuanzia Madhhab ya Ibadhi na Madhhab ya Ahlu Sunnah wal 
Jamaah. Miongoni mwa vitabu vyake ambavyo ni bora sana vinavyotumiwa na 
Madhhab ya Ibadhi ni pamoja na Al-Mudawwanah Al-Kubra, Aqidat al-Tawhid na 
Taysir Al Tafsir, ambacho ni miongoni mwa vitabu vyake vya mwanzo kabisa, 
TaysirAl Tafsir ni Tafsir ya Qur ’an inayoelezea mtizamo wa Qur ’an juu ya mambo, 
na matatizo mengi sana na pia namna ya kuyatatua matatizo hayo. 

Kutokana na jitihada zake hizo za kupigania umoja wa Waislamu Duniani Imam 
Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish alitunukiwa Medali na Sultan wa Zanzibar, 
Sultan wa Oman na Sultan wa Dola la Ottoman. Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 
Atfayyish alifariki mwaka 1332 A.H (1914) akiwa na umri wa miaka 96. 

Kiwanda cha uchapishaji cha Zanzibar hakikua kikitumika kwa ajili ya kuchapisha 
vitabu vya Imam Muhammad Ibn Yusuf A1 Atfayyish au vya Madhhab ya Ibadhi tu, 
bali pia kilikua kikitumika kuchapishia majarida na magazeti mbalimbali yakiwemo, 
Al Urwa Al Wuthqa, Al Falaq, Al Najah, Jaridatul Isurriyah n.k ambayo yalikua ni 
yenye kuzungumzia, na kutia hamasa umoja wa Waislamu wote Duniani kwa 
ujumla, na kwa kua kwa wakati huo nchi nyingi zilikua hazina kiwanda kama hicho, 
basi Zanzibar ilikua ni kitovu cha harakati za uandishi wa Wanazuoni na 
wanaharakati wanaopigania umoja wa Kiislamu Duniani na wa Kiarabu Duniani 
kupinga majaribio ya watu wa Magharibi kutaka kuuvunja umoja wao, kuwatawala 
na kuuangusha Uislam. Wanazuoni na wanaharakati kutoka Misri, Oman, Algeria, 
Libya, Syria, Uturuki na nchi nyengine za Kiislam walikua wameungana pamoja 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








610 

katika kutumia viwanda vya uchapishaji vilivyopo katika nchi za Zanzibar, Misri, 
Syria na baadae Libya na kutawanya kila kilichokua na umuhimu katika harakati 
hizo kutoka sehemu za Mashariki hadi Magharibi, Kaskazini hadi Kusini 
zinazokaliwa na Waislam. 

Mnamo mwaka 1907 Sultan Abdiilhamid wa pili wa Dola la Ottoman alikutana na 
Sultan Ali Ibn Humud wa Zanzibar mjini Istanbul, mkutano huo ulikua ni moja kati 
ya njia za kudumisha umoja wa Waislam Duniani na vile vile kujikwamua na 
ukoloni wa watu wa Magharibi, kwani ingawa Sultan Ali Ibn Humud alikua ni mtu 
aliejipatia elimu yake nchini Uingereza, lakini alikua hawapendi watu wa Magharibi 
hususan pale anapojiona utawala wake hauna hadhi wala maamuzi huru kama vile 
vile ulivyokua na hadhi utawala wa Sultan Sayyid Barghash. 

Kwa sababu ingawa yeye ndie aliekua mtawala wa Zanzibar lakini kila kitu kilikua 
kipo chini ya amri ya Waingereza, hivyo akaona kua hakuna njia nyengine ya 
kujikomboa yeye na Waislamu wengine Duniani ili kutokua chini ya utawala wa 
watu wa Magharibi hao isipokua kutafuta msaada wa nje kwa kutumia njia ya 
kusimamia mapigano ya Umoja wa Kiislam duniani, na katika mazungumzo hayo 
Sultan Abdiilhamid wa pili akamuomba Sultan Ali Ibn Humud kusaidia katika 
kutafuta ufumbuzi wa kuondoa uhasama baina ya utawala wake wa Dola la Ottoman 
na Utawala wa Yemen ili kuleta umoja wa Waislam Duniani. 

Mbali ya jitihada zote za kujaribu kuwafanya Waislam kuishi kwa umoja, amani na 
vile vile kua na Imani ya dini ya Kiislamu miongoni mwa Waislam Duniani 
ilibadilika mara tu baada ya watu wa Magharibi kuanza vita vya kuvunja utawala wa 
Dola la Ottoman na kuzitawala nchi mbali mbali za Kiislam kutokana na kuogopa 
kua nchi hizo kama kama zikiachiwa bila ya kuzitawala basi kuna uwezekano wa 
Waislam kuja na umoja wenye nguvu zaid. 

Katika mwezi wa tisa wa mwaka 1933 toleo moja la mwezi wa tisa la Al Falaq 
linalochapishwa Zanzibar, lilichapisha habari iliyolaani na kuonya juu ya mpango 
wa Viongozi wa Saudia kula njama na Waingereza katika kuyagawa baadhi ya 
maeneo ya ardhi ya Uarabuni katika nchi za Saudi Arabia, Yemen na Iran. Jambo 
ambalo lilimpelekea Shaykh Abu Ish-aq Ibrahim Ibn Muhammad A1 Atfayyish 
(alieishi katika kipindi cha miaka ya 1305-1385 A.H/1886-1965, ambae ni mjukuu 
wa kaka yake Al Qutb ul Imami Muhammad Yusuf A1 Atfayyish) wa Ibadhi wa 
Algeria na wanaharakati wengine wa Kiislamu kuweka wazi kuvunjika moyo kwao 
juu ya ushiriki wa A1 Saud kuhusiana na jambo hilo. 



AL MIISTAKS HI F ABl MANAL DANAH 








611 


Anasema Amal Ghazal ambae ni mtafiti wa historia na Professor msaidizi wa somo 
la Historia katika Chuo Kikuu cha Halifax Canada katika kitabu chake, kua : Oman, 
Zanzibar na Dola la Ottoman zilikua na ushirika wa kisiasa ambao pia ulikua 
unajulikana kama Umoja wa Kiislam wenye madhumuni ya kuziunganisha 
nchi za Kiislam na kueneza Dini ya Kiislam (Al Qawmiyya Al Islamiyya au Pan- 
Islamism), na Zanzibar ikiwa kama ‘Jua la Mashariki’ lililokua likitoa 
muangaza uliokua ukiogopewa na Watu wa Magharibi. (Islamic Reform and 
Arab Nationalism: Expanding the Crescent from the Mediterranean to the Indian 
Ocean (1880s-1930s)) 

Kwa sababu Dola la Sultan wa Zanzibar lilikua ni miongoni mwa vinara wa 
upiganaji na uungaji mkono wa harakati za Umoja wa Waislamu Duniani na uenezaji 
wa Dini ya Kiislam katika Afrika Mashariki na Duniani kwa ujumla, basi maadui 
wa umoja huo wakaamua kuiingiza Dola ya Zanzibar ndani ya mipaka ya ramani ya 
nchi ambazo zinahitajika kuwekewa mikakati itakayofanikisha moja kwa moja 
kuzimika kwa harakati hizo za umoja umoja huo. 

Kulingana na kitabu cha Histoiy of Islam in Africa cha Nehemia Levtzion basi 
tunaona anasema kua ‘Umoja wa Kiislam wenye madhumuni ya kuziunganisha 
nchi za Kiislam na kueneza Dini ya Kiislam (Al Qawmiyya Al Islamiyya ) 
ulianzishwa na Sultan Abdiilhamid wa pili wa Dola la Ottoman, baada ya 
mwaka 1880 na ulikua na mafanikio makubwa katika ulimwengu wa Kiislam, 
kwani vile vile ulikua ukihusishwa na njama za kuupinga ukoloni. Jambo hili 
lilikubalika sana kwa Wanazuoni wa Afrika Mashariki, na kutoa mfano wa 
Mwanazuoni Ahmad Ibn Sumayt ambae aliwahi kukaa Istanbul na 
kusomeshwa Mwanazuoni wa Hadhramawt aitwae Fadhl Ibn Alawi Ibn Salih 
ambae pia alikua akijulikana kama Fadhl Pasha alikua ni mmoja kati ya 
waungaji mkono mknhwa wa Umoja huo, baada ya kuondoka Istanbul Ahmad 
Ibn Sumayt alielekea Misri, Makkah, India na Indonesia katika jamii za 
wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i wa maeneo hayo na baadae akarudi 
tena Zanzibar’. 

QADHI AHMAD IBN ABU BAKARIBN SUMAYT AL SHAFI’I 

Qadhi Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Sumayt ambae ni Mwanazuoni mahiri wa Madhhab 
ya A1 Imam A1 Shafi’i alizaliwa tarehe 16-1-1861, katika eneo la Itsandraa lilioko 
katika visiwa vya Comorro, wazee wake walikua ni watu wa Hadramawt, Yemen 
waliohamia Comorro na nasaba yake inatoka moja kwa moja kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. - Ufuatao ni Mchoro unaoonesha Silsila ya llm ya 
Wanazuoni kuanzia kwa Shaykkh Ad Dahlani A1 Shafii hadi kwa Wanazuoni hao 
wa Afrika Mashariki 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








612 



AL MliSTAKSHIF ABL MAN'AL DAiNAH 























































































































































613 


Ahmad Ibn Sumayt alisomeshwa I’lm ya Dini na Lugha nababayake aliekua akiitwa 
Abu Bakr Ibn Sumayt. Abu Baqr Ibn Sumayt alikua Qadhi wa Sultan wa kwanza wa 
Zanzibar ambae ni Sultan Sayyid Majid na kuendelea na wadhifa huo hadi katika 
kipindi cha Sultan Barghash. Qadhi Abu Bakr Ibn Sumayt ndie alieandika kitabu cha 
msingi cha Fiqh kinachojulikana sana Afrika Mashariki kiitwacho ‘Babu Majaa’ 
ambacho kilikua kinatokana na kitabu cha kiarabu kiitwacho ‘Irshad Al Muslimin . 
Abu Bakr Ibn Sumayt alikua pia ni mfanyabiashara, aliekua akifanya biashara zake 
baina ya Comorro na Zanzibar na alifariki mnamo mwaka 1874 na kumuusia 
mwanawe wakati huo Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Sumayt akiwa na umri wa miaka 13 
kua asiendekeze sana biashara bali aifuatilie dini yake zaid. 

Baada ya kufariki baba yake, Ahmad alifuata wasia wa baba yake kwa kusoma kwa 
aliekua rafiki mkubwa wa baba yake aitwae Shaykh Abu Hasan Ibn Ahmad Jamal 
A1 Layl ambae alisoma katika mji wa Makkah kwa Mufti Ahmad Zayn Ad Dahlan 
A1 Shafi’i. Baadae Ahmad Ibn Sumayt alielekea Hadhramawt ambako aliendelea 
kutafuta / 'lm zaid kwa wanavyuoni mbali mbali wa Madhhab ya A1 Shafi’i na 
baadae akarudi na kuamua kuishi Zanzibar mnamo mwaka 1881, katika nyumba 
abyoiwacha baba yake alipokua Qadhi wa Zanzibar iliyopo karibu na Msikiti Mnara 
uliopo Malindi, Zanzibar. 

Sultan Barghash akamteua Shaykh Ahmad Ibn Sumayt kua Qadhi mkuu wa 
Zanzibar kwa upande wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, hivyo akatumikia wadhifa 
huo kwa muda hadi mwaka 1885 baada ya hapo akaamua kujiuzulu wadhifa huo, 
hata hivyo Sultan Barghash alikataa kupokea barua ya kujiuzulu wadhifa huo, lakini 
hata hivyo Shaykh Ahmad Ibn Sumayt akaondoka na kuelekea Istanbul, jambo 
ambalo lilimfanya Sultan Barghash kumtafuta Qadhi mwengine wa wafuasi wa 
Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i walioko chini ya utawala wake, na hakuweza 
kupata mtu mwengine aliekua na uwezo wa kuziba pengo hilo isipokua Shaykh Abd 
Allah Muhammad Ba Kathir ambae alikua ni mwanafunzi wa Shaykh Ahmad Ibn 
Sumayt. 

Alipofika Istanbul Shaykh Ahmad Ibn Sumayt ahkua ni mgeni mualikwa 
wa Sultan Abdiilhamid wa pili na wakati huo huo alikua akijiongezea Flm yake kwa 
Mwanazuoni aitwae Fadhl Ibn Alawi Ibn Sahl (Fadhl Pasha) ambae pia alikua ni 
miongoni mwa Wanazuoni waliosoma Makkah pamoja na Shaykh Ahmad Ibn Zayn 
A1 Dahlan. Baada ya hapo Ahmad Ibn Sumayt akaenda Misri katika chuo Kikuu cha 
A1 Azhar akasoma kwa muda na Mwanazuoni wa Chuo hicho aitwae Abu Bakar Ibn 
Muhammad Ibn Shatta, ambae nae pia alikua ni mwanafunzi wa Mufti Ahmad Zayn 
Ad Dahlan, baadae Ahmad Ibn Sumayt akaelekea Makkah kuhiji na pia kusoma 
kwa Shaykh Muhammad Ibn Said ambae alikua pia ni mwanafunzi wa Shaykh 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 









614 

Ahmad Ibn Zayn A1 Dahlan, baada ya hapo akaenda India halafu akamalizia katika 
visiwa vya Java nchini Indonesia na kisha akarudi tena Zanzibar. 

Baada ya kurudi Zanzibar akaamua kuishi rasmin na hivyo Sultan Barghash 
akamteua tena Shaykh Ahmad Ibn Sumayt kuendelea na wadhifa wake wa kua 
Qadhi Mkuu wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i. Mbali ya kua na I’lm kubwa ya 
Dini na Fiqh ya Madhhad ya A1 Imam A1 Shafi’i, Shaykh Ahmad Ibn Sumayt alikua 
pia ni mtaalamu mkubwa elimu ya Sufi, Tafsir, Jiografia, Sayari na alikua anajua 
nyota gani iko sehemu gani, mji gani uko katika mistari gani iliyolala na iliyosimama 
ya dunia kwa kutumia I’lm ya asili ya Kiislam, kwani ni Shaykh Ahmad Ibn Sumayt 
ambae ndie alietayarisha kalenda ya nyakati za saa za zoni za Sala ambayo ndiyo 
inayotumiwa hadi leo na Waislam wote wa Afrika Mashariki nzima. 

Shaykh Ahmad Ibn Sumayt alikua akikaa pamoja akisaidiana na kushirikiana na 
Qadhi Mkuu wa Madhhab ya Ibadhi Shaykh Ali Ibn Muhammad A1 Mundhiri 
kusikiliza kesi mbali mbali rnbali katika mahkama kuu ya Qadhi ya Sultan. Kwani 
Sultan wa Zanzibar alikua akitawala kutokana na Sharia ’h na hukmu za Madhhab 
yote kwa sababu alikua ni msimamizi wa Waislam, na alikua hana haki ya 
kumlazimisha mtu kuhukumiwa kinyume na Sharia ’h na Hukmu za Madhhab yake, 
hivyo kila mfuasi wa Madhhab ilikua ni lazima ahukumiwe kutokana na mtizamo 
wa Sharia ’h na Hukmu za Madhhab yake. 

Ingawa Shaykh Ahmad Ibn Sumayt alikua hakupishana kiumri Shaykh Abd Allah 
Ibn Muhammad Ba Kathir arnbae pia alisomeshwa pia na Wanazuoni 
waliomsomesha Shaykh Ahmad Ibn Sumayt, lakini Shaykh Ahmad Ibn Sumayt 
alikua juu sana ki I’lm na hivyo alikua ni kama ndugu, rafrki na pia ni mwalimu wa 
Shaykh Abd Allah Ibn Muhammad Ba Kathir ambae pia alisomesha kwa mda mrefu 
katika mji wa Java nchini Indonesia, hivyo Shaykh Ahmad Ibn Sumayt alikua 
akimuamini sana kutokana na I’lm na uwezo aliokua nao. 

Mnamo mwaka 1913 Waislamu wa nchini Afrika Kusini waligombana bila ya 
kufikia maafikiano. Waislamu waliingia katika nchi ya Afrika ya Kusini katika kame 
ya 17, kama watumwa na pia wafanyakazi wa Waholanzi, ambao waliokua 
wakiitawala Afrika ya Kusini katika kipindi hicho. Miongoni wa watumwa na 
wafanyakzi hao wamo waliochukuliwa kutoka katika nchi za Malaysia, Indonesia, 
Madagascar na Magharibi mwa nchi ya India, ambao hujulikana kama Wamalay, 
hawa ni wafuasi wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i na idadi kubwa ya Waislam 
hawa wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i walikua wakiishi katika mji wa Cape 
Town. 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








615 

Vile vile pia kuna Waislam ambao waliofuatia baada kuwasili kwa Wamalay, hawa 
wao walikua ni Wahindi asilia ambao wao waliingia Afrika ya Kusini katika kipindi 
cha kuanzai miaka ya 1860 na kuendelea, wengi miongoni mwa Waislam hawa ni 
wafuasi wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa, na vile vile pia wapo Waislam wengine 
ambao sio wengi ambao wao ni wenye asili ya kizulu. 

Hivyo mgogoro huu ulitokea katika upande wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, 
baada ya kutokea mgogoro huo katika mji wa Cape Town, kesi hiyo ilipelekwa kwa 
Wanazuoni wa Makkah ambao nao wakamuandikia barua Shaykh Ahmad Ibn 
Sumayt aitatue na Ahmad Ibn Sumayt bila ya kusita akamtuma Shaykh Abd Allah 
Muhamad Ba Kathir ili akautatue mgogoro huo. 

Usuluhishi wa mgogoro huu ulipatikana tarehe 24/1/1914, katika Msikiti wa Ijumaa 
wa uliopo katika mtaa wa Chiappini, mjini Cape Town, nchini Afrika ya Kusini na 
kihistoria unajulikana kama ‘Usuluhishi wa kamati ya Ba Kathir' , na baada ya 
usuluhishi huo, Shaykh Abd Allah Muhammad Ba Kathir na kuwaaga watu wa Cape 
Town kuanza safari ya kurudi Zanzibar, lakini kabla ya kuondoka Cape Town, 
Waislam wa mji huo waliamua kumlipa malipo Shaykh Abd Allah Muhammad Ba 
Kathir lakini akakataa kupokea malipo hayo na kuamrisha badala yake malipo hayo 
yajengewe Madrasat ya kuendeleza I’lm katika mji huo wa Cape Town, Madrasa 
ambayo inajulikana kama Madrasat Al Ba Kathir. 

Shaykh Ahmad Ibn Sumayt na Shaykh Abdallah Muhammad Ba Kathir, walikua ni 
Wanazuoni wa Afrika Mashariki, ambao ni mwalimu na mwanafunzi wake wenye 
I’lm ya hali ya juu sana ya Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, kiasi ya kua inakua 
vigumu kumuelezea mmoja bila ya kumtaja mwengine kati yao. Shaykh Abdallah 
Muhammad Ba Kathir alifariki nyumbani kwake mnamo tarehe 9-3-1925 baada ya 
kuumwa kwa muda wa mwezi mrnoja na kuzikwa katika makaburi yaliyopo nyuma 
ya nyumba yake aliyokua akiishi katika mtaa wa Mkunazini mjini Zanzibar. 

Kifo hiki kilimuathiri sana Shaykh Ahmad Ibn Sumayt ambae nae pia kama ilivyo 
kawaida ya viumbe wa Allah Subhanah wa Ta ’ala, hakuweza kujua kua muda mfupi 
tu baadae nae atamfuata mwanafunzi wake huyo mbele ya Mola wake Allah 
Subhanah wa Ta ’ala. Kwani miezi miwili baadae Shaykh Ahmad Abu Bakr Ibn 
Sumayt akafariki, katika mwezi 13 Shawwal ya mwaka 1343 ambayo ni sawa na 
tarehe 7-5-1925 na kuzikwa mbele ya Qiblah cha Msikiti mkuu wa Ijumaa Malindi, 
mjini Zanzibar, Sala yake ilisalishwa na Shaykh Abu Bakr Ahmad ambae nae pia 
alifariki miezi miwili baadae katika tarehe 23-7-1925. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









616 

Takriban miezi minne baada ya kumsalia Qadhi mkuu wa Madhhab ya A1 Imam A1 
Shafi’i wa Zanzibar Shaykh Ahmad Ibn Sumayt nae Shaykh Ali Ibn Muhammad A1 
Mundhiri aliekua Qadhi Mkuu kwa upande wa Madhhab Ibadhi nae akafariki dunia. 
Hivyo kipindi hiki kilikua ni kipindi cha majonzi makubwa kutokana na kutokea 
kwa vifo vya vizazi vya wcnyc I’lm kubwa sana si katika visiwa vya Zanzibar tu bali 
kwa Afrika Mashariki nzima. 

Baada ya kufariki Qadhi Shaykh Ahmad Ibn Sumayt, Qadhi aliefuatia kumrithi 
wadhifa huo kwa upande wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i alikua ni mwanafunzi 
wake mwengine aitwae Shaykh Said Ibn Dahman ambae aliutumikia wadhifa huo 
kwa mda wa wiki moja na kisha akastaafu kazi. Shaykh Said Ibn Dahman nae pia 
alipofariki alizikwa pembeni ya Kaburi la Ahmad Ibn Sumayt na vile vile sehemu 
hiyo hiyo pia ndiyo aliyozikwa Shaykh Ahmad Ibn Husayn. 

Wanazuoni wengine wakubwa wa Madhhab A1 Imam A1 Shafi’i waliokua 
wakitamba kwa I’lm kwa wakati huo katika maeneo ya Afrika Mashariki 
walikuwemo pia kina Shaykh Ali Ibn Abdallah Nafi’i A1 Mazrui ambae nae pia 
alisoma kwa Shaykh Ahmad Zayn A1 Dahlan na vile vile pia alikuwemo Shaykh Ali 
Ibn Khamis A1 Barwani. 

Wengine ni Shaykh Abu Bakr Ibn Ahamd Ibn Sumayt, Shayk Said Muhammad 
Dahman, Shaykh Abu Bakr Ibn Abdallah Ibn Muhammad Ibn Ba Kathir, Shaykh 
Muhammad Ibn Ali A1 Barwani na wengineo. Wanazuoni waliofuataia baada yao ni 
pamoja na Shaykh Ali Muhsin A1 Barwani, Abd Allah Saleh Farsy, Shaykh Hasan 
Ibn Ameir ambae ni miongoni mwa waliofanya kazi kubwa sana ya kueneza l’lm 
katika maeneo ya Tanzania bara baada na maeneo mengine ya Afrika Mashariki. 

UHUSIANO WA NCHI ZA MAGHARIBI KWA NCHI ZA KIISUAM. 

Kutokana na mtazamo wa watu wa Magharibi ambao ndio chanzo cha asili ya 
Crusaders basi tuonaona kua kwa sababu Uislam ulianza kutokea katika historia ya 
dunia muda mfupi tu baada ya kuanza kwa Ukiristo na utawala wa Kiislam ukawa 
na nguvu kuzipita tawala zenye nguvu kama vile za Kirumi na Byzentium (Kiajemi) 
duniani kwa kipindi hicho, basi Uislam ukaonekana kua ni kitu ambacho cha 
upinzani na kisichokubalika kimawazo na kidini, ingawa mwanzoni watu wa 
magharibi waliudharau Uislam na kuuona kua sio kitu cha kukitilia maanani lakini 
mtizamo huo ulibadilika baada ya kuona namna unavyozidi kuenea na kutishia 
mifumo myengine duniani ikiwemo mifumo ya maisha ya jamii nyengine 
ulimwenguni. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








617 


Ingawa Uislam haukudai kua ni mfumo mpya wa maisha, bali uliweka wazi kua ni 
mfumo uliokuja kurudisha yaliyoanzishwa na Mitume waliotangulia arnbayo baadae 
yalipotoshwa na kusahaulika, lakini watu wa Magharibi waliamua kuupiga vita 
Uislam kwa kuupaka matope na kuutofautisha si kwa kidini tu bali pia katika njia za 
kijamii, kitamaduni, kimaendeleo n.k Waislam wakawa wanaitwa Waarabu, 
Mabedui, Waturuki, Wababari, Watatar, Wakurdi n.k na pia viongozi na waandishi 
wa magharibi wakaanza kuupaka matope Uislam na kusema kua ni mfumo wa 
kishenzi, unaotumia nguvu na kuvunja haki za Bani Adam na kurudisha nyuma 
maendeleo ya kimaisha katika kila sehemu unapoingia duniani. 

Hivyo tatizo la kuwepo na kuzidi kuenea kwa Uislam na umoja wa Kiislam katika 
sehemu za bara la Ulaya, bara la Asia, Uarabuni na Afrika lilikua ni tatizo kubwa 
ambalo lilikokua ni lazima kutatuliwa, na baada ya wimbi kubwa la fitna lililotokea 
na kusababisha kuanguka kwa Dola la Kiislamu la Ottoman, basi sehemu nyengine 
za ardhi za Kiislamu zilizobakia ambazo zilizokua ndani na pia nje ya Dola hilo nazo 
zilifuata mkondo huo uliotokana na wimbi hilo, kuanzia sehemu za bara la Ulaya, 
bara Hindi, Mashariki ya kati hadi Afrika, aidha ziligawanywa na kutawaliwa au 
kuwekwa chini ya usimamizi wa nchi za Magharibi. 

Jitihada kubwa sana zilitumika kupangua mfumo mzima uliokua ukitumika katika 
maeneo yote duniani kwa kuingiza mfinno wa masomo wa kimagharibi, kwa kufuta 
historia yote sahih na kuingiza historia ya kupotosha yenye mitizamo yao, kwa 
kuondoa kabisa ama kupunguza somo la dini ya kiislamu na pia kubadilisha lugha 
ya kiarabu kua ni lugha ambayo isiotumika sana kwa kupunguza muda wa kusoma 
lugha hiyo katika maskuli mbali mbali na badala yake kuingiza lugha za kimagharibi 
kama vile kifaransa kwa maeneo yaliyo chini ya nchi ya Ufaransa, kiingereza kwa 
maeneo yaliyochini ya nchi ya Uingereza, kireno kwa maeneo yaliyo chini ya nchi 
ya Ureno n.k. 

Umuhimu wa lugha ya kiarabu kwa masomo katika jamii ya Kiislam ni kama vile 
alivyosema Imam Abu Bakr Ibn A1 ’Arabi mwaka 1184 katika kitabu chake cha 
Rihlah kua ‘Lugha ya Kiarabu lazima isomeshwe kama lugha ya mwanzo, 
halafu ndio zifuate hesabu na mambo mengineyo, hadi pale mwanafunzi 
atakapokua na msingi wa lugha hiyo na kisha ndio aanze kusoma Qur’an, kwa 
sababu kufanya hivyo kutamsaidia mwanafunzi huyo kua na ufahamu zaid wa 
Qur’an, na baada ya hapo ndio atasoma Hadith na Fiqlt na sayansi nyengine 
zinazofuatia’. 

Upunguzaji wa muda wa kusomeshwa lugha ya kiarabu katika maskuli mbali mbali 
kulisababisha watoto wengi wa jamii za Kiislamu ambao waliokua wakitumia kwa 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









618 

kusoma na kuzungumza kiarabu kama lugha yao ya pili na pia lugha ya vitabu vya 
I’lm ya dini yao ya Kiislam, kukulia katika mazingira ya kutofahamu au kua na 
ufahamu mdogo wa lugha hiyo ambayo ni uti wa mgono wa dini yao kwani moja 
kati ya vitu muhimu katika kuendeleza jamii ya Kiislam. 

Kwa upande wa sehemu ambazo zilikua hazina Waislam, basi zilifanyika jitihada za 
kuwasomesha wale waliokuwepo katika maeneo hayo na kupandikiza mbegu za 
kupinga na kupaka matope Uarabu na Uislamu ndani yake, na hivyo yakazaliwa 
matunda ya chuki baina ya makabila na watu tofauti kwa kutumia biashara ya 
utumwa na kutengeneza taswira inayoonesha watu wazuri na waovu, yaani watu wa 
Magharibi kua ni watu wazuri wanaopinga biashara hiyo na Waarabu na Waislamu 
kua ni watu waovu wanaoendesha biashara hiyo. 

Wakati ukweli ni kua kama tulivyoona hapo mwanzo wa kitabu hiki kua Uislam 
umepinga kabisa, njia za kukamata watu waliokua huru na wasiokua mateka wa vita 
vya kisharia, na kuwauza kwa nia ya kuwafanya watumwa, kama vile tulivyoona 
katika sura zilizotangulia na kwa kujikumbusha zaid basi tuangalie maneno 
aliyosema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Kuna aina tatu za 
watu ambao nitawasimamia mimi mwenyewe kuwa shahidi kwa kuwashtaki 
kwa Allah katika siku ya Malipo, miongoni mwa watu watatu hawa ni yule 
anaemtia mtu alie huru utumwani na kisha akamuuza na akazitumia pesa 
alizomuuzia mtu huyo’ (Al-Bukhari, Ibn Majjah). 

Kwa miaka na miaka nchi za Magharibi zimejaribu kuwashutumu Waislam na 
Waarabu kua wao ndio waliokua wakisimamia na kua mstari wa rnbele katika 
kufanya biashara ya Watumwa, wakati ukweli halisi ni kua na wao wenyewe 
walikua wanahusika moja kwa moja katika Utamaduni huo wa Biashara ya 
Watumwa kama anavyosema mwandishi Henry Charles Carey katika kitabu chake 
kwa kusema kua: Karne nyingi baada ya kuamka kwa bara la Ulaya, biashara 
ya Watumwa kutoka Afrika ilikua ikiongozwa na nchi za Ureno na Hispania. 
Halafu baadae katika karne ya 16, Waingereza nao wakaingia katika biashara 
hiyo wakishindana katika kutosheleza mahitaji ya tawala za Kihispania. 
Kampuni ya British South Sea ilipata kibali chenye haki kamili ya kusambaza 
Watumwa kwa sehemu zinazotawaliwa na Wahispania mnamo mwaka 1791, 
na baadae wakatoa ripoti inayoelezea idadi ya Watumwa wangapi 
iliyowasambaza kwa makoloni ya nchi ya Hispania, na kusema kua katika 
kipindi cha miaka 89 waliwasambaza watumwa 473,000 na katika idadi hiyo 
wamebakia watumwa 224,000 ‘Wakimaanisha kua takriban nusu ya idadi ya 
watumwa waliowasambaza waliangamia kutokana na hali mbaya na huduma 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








619 


mbovu walizokua wakipewa’ (The Slave Trade: Why it Exist, and how it may be 
Extinguished) 

Tunaweza kuona mfano wa taswira ambazo walizooneshwa wale waliowahi kupitia 
na kuishi katika njia za mifumo ya kitumwa pamoja na kua chini ya mifumo ya 
kimaisha ya watu wa Magharibi kwa kuangalia kwa juu juu maisha ya 
mwanaharakati ambae alikua ni mpiganiaji wa haki za WaaJfika nchini Marekani 
ambae yeye mwenyewe alikua ni mmarekani Mweusi alietoka katika damu ya 
Waaifika ambao walichukuliwa Afrika na kupelekwa Marekani na kufanywa 
Watumwa, mwanaharakati huyu aliishi katika kipindi kimoja na Martin Luther King 
Junior ambae alizaliwa January 15, 1929 na kufariki April 4, 1968, na watu wengi 
sana ukiwauliza basi bila ya kusita watakuambia namna wanavyomjua Martin 
Luther King Junior, mwanaharakati huyu aliekua na rika moja na Martin Luther 
King Junior si mwengine bali ni Malcolm X ambae alizaliwa May 19, 1925 na 
kufariki February 21, 1965. 

Jambo la kusikitisha ni kua watu wengi ukiwauliza kuhusiana na Malcolm X basi 
watasita na kujikuna kichwa kabla ya kushindwa kukujibi, lakini kamwe hawatosita 
kukujibu ni nani Martin Luther King Junior. Na hii ni kutokana na vile watu 
wanavyotumia njia za kukiweka kizani na kukipaka matope kile kitu 
wasichokipenda kwa kutoendana na mitizamo yao na kukipamba shada la mawardi 
kile chenye maslahi nao, kwani ingawa Martin luther King Junior alikua ni Muafrika 
mwenye kupigania haki za Wamarekani Weusi lakini alikua si Muislam, lakini 
Malcolm X alitoa Shahada na kua Muislam hivyo alikua ni mwenye sifa bora zaidi 
kwa sababu alikua si mwenye kugombania haki za Wamarekani Weusi tu bali pia za 
kuleta umoja kwa watu wote kwani mtizamo wake ni kua watu wote ni sawa mbele 
ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala na hivyo kuwaamsha waliolala zaidi. 

Malcolm X alienda Makkah kuhiji na alikufa katika Uislam na katika hali ya shahid, 
hivyo kwa upande wa Kiislam basi Malcolm X anastahiki kua na hadhi zaidi. Ingawa 
hiyo ni moja kati ya sababu za kumzungumzia Malcolm X kama mfano wa mbinu 
zao, lakini sababu kuu iliyonipelekea kumzungumzia Malcolm X ni kua 
tunapoangalia historia ya maisha yake basi tunaona kua ndani yake kuna mambo 
mengi ya kujifunza kutokana na namna alivyojaribu hadi akafanikiwa kuyabadilisha 
maisha yake kutoka hali moja iliyo duni na yenye kuchukiza na kuhamia katika hali 
ya juu na iliyobora zaidi. 

Kitabu cha historia ya maisha ya Malcolm X, kilichotayarishwa na Malcolm X, Alex 
Haley na Atallah Shabazz kinamuelezea mwanaharakati wa haki za Waaffika wa 
Marekani ambae aliekua akijulikana kama Malcom Earl Little aliezaliwa tarehe 19- 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









620 

5-1925 katika mji wa Omaha Nebraska, Marekani. Malcolm Earl Little ambae ni 
mtoto wa mchungaji wa Kanisani aliekua anaitwa Earl Little, aliamua kulibadilisha 
jina lake Earl Little na kutumia herufi X, ili kuonesha hisia zake katika kupinga jina 
walilopewa wazee wake walipokua watumwa, na hivyo baada ya kua anaitwa 
Malcolm Earl Little akawa anaitwa Malcolm X, alitumia herufi hiyo ya X kwa 
sababu wazungu walikua wakiwachapisha watumwa wao alama ya X kwa kutumia 
chuma kimoto kwenye mabega yao, alama hiyo huwacha kovu isiyofutika hadi 
kufikia mwisho wa maisha ya mtumwa huyo. Hivyo Malcolm alitumia jina la X ili 
kuvikumbusha vizazi vinavyokuja kutosahau namna wazungu walivyokua wakikaa 
na watu wa Afrika ambao walikua ni watumwa katika nchi zao. 

Malcom X alikua katika hali ya Ujahiliya wakati alipokua mkristo, hii ilikua ni hali 
ya kwanza ya maisha yake kabla ya kua mwanaharakati. Hali hii ya Ujahiliyah 
ilimuingiza katika matatizo mengi ikiwemo kutumia madawa ya kulevya, wizi na 
na kupenda mambo ya anasa, mambo ambayo yaliyompelekea kufungwa jela 
rnnamo mwaka 1948 kwa kosa la ujambazi, ambako alikaa hadi mwaka 1952. 

Kila kitu katika maisha yetu basi hua kina kheir ndani yake, kwani Allah Suhhanahu 
wa Ta ’ala alimpa mtihani huo ili aweze kuhama kutoka katika hatua ya kwanza ya 
maisha yake ya Ujahiliyyah kuhamia katika hatua ya pili ya maisha yake ambayo ni 
hatua ya kuokoka na kuingia katika Nuru, kwani wakati alipokua jela alikutana na 
waislam ambao walimsomesha dini ya Kiislam na baada ya kutafakkari akaamua 
kusilimu. 

Anasema Malcolm X baada ya kumaliza kifungo chake na kuachiwa huru na kuanza 
kuishi pamoja katika jamii za Waislam: ‘Nilifurahishwa sana nilipoona namna 
sisi Waislam tunapokutana tunavyoamkiana kwa kutumia mikono yote mi wiii 
kushikana na ndugu yake mweusi kwa furaha, na Waislamu wanawake wote 
walioolewa na wasiolewa walipewa heshima ambayo sikuwahi kuiona kwa 
wanaume weusi kuwahi kuwapa wanawake wao, jambo hili lilinifurahisha 
sana. Kwani maamkizi tunayoamkiana yalikua yamejaa heshima na upendo’. 

Katika kipindi hiki akaanza harakati za kupigania haki za wamarekani weusi baada 
ya kujiunga na umoja Waislam uitwao Nation of Islam na kua msemaji wake mkuu, 
wakati anajiunga na umoja huo, umoja huo ulikua na wafuasi 400 tu. Ingawa 
Malcolm X alikua akijua kua Nation of Islam kilikua kinaendana na maamrisho ya 
Kiislam lakini baadae ya kuwavuta watu 40000 katika umoja huo akagundua kua 
umoja wa Nation of Islam ulikua na baadhi ya mambo ambayo hayaendani na 
maamrisho ya dini ya Kiislam hivyo akaamua kujitenga nao mnamo mwaka 1961 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








621 


na kuanza kufuata Madhhab ya Sunni hivyo akawaamshaWaislam wengi zaidi 
ambao nao wakatoka katika Nation of Islam na kuingia katika Uislam halisi. 

Moja katika mambo au sifa nzuri alizojaaliwa kua nazo Malcolm X ni kua alikua ni 
miongoni mwa wale wenye kutaka kufanya kila kitu wanachokijua kwa ubora zaidi. 
Mnamo mwaka 1964 akaingia katika daraja ya tatu ya maisha yake, pale alipoamua 
kuenda Makkah na kujiita A1 Haj Malik E1 Shabazz. 

BARUA YA MALCOLM X KUTOKA MAKKAH. 

Malcolm X A1 Haj Malik E1 Shabazz, alipokua katika safari yake ya kutembelea 
nchi ya Misri na baadae kuelekea Makkah kuhiji, alimuandikia barua msaidizi wake 
aliekuwepo katika mtaa wa Harlem, katika mji wa Manhattan ulioko Marekani na 
kusema katika barua hiyo. 

‘Kamwe sikuwahi kuuona ukarimu wa moyoni na uhalisi wa kupindukia wa 
kidugu, kama ule ambao uliokuwepo katika mji huu Mtakatifu, mji wa Ibrahim, 
Muhammad na Mitume wote wa vitabu vitakatifu. Kwa wiki kadhaa sasa nimekua 
katika hali ambayo siwezi kuielezea kwa kauli wala kwa maneno juu ya ukarimu 
ninaouona na ninaoneshwa na watu wote na wa raitgi tofauti waliokuwepo 
pamoja ttami. ’ 

‘Nimepata baraka ya kutembelea Mji Mtakatifu wa Makkah, nimeshafanya 
Tawaff zangu saba kuzungunga Ka ’abah, nikiongozwa na kijana aliekua akitufu 
aitwae Muhammad, nimekunywa maji ya Zamzam, nimekimbia mara saba 
kwenda na kurudi baina ya ntilima ya Saffa na Marwa, nimesali katika Mji wa 
Minnah na pia katika Mlima wa Arafah. ’ 

‘Kuna makumi ya maelfu ya watu wanaofanya Hija, kutoka katika sehemu ntbali 
ntbali duniani. Kuna watu wa rangi zote, kuanzia wenye macho ya buluu na 
nywele z.a dhahabu hadi kwa waafrika weusi, wote wakiwa wanafanya Ibada 
moja, wakionesha umoja kinafsi na udugu ambao kamwe sikuweza kuufikiria 
katika akili yangu katika kuishi kwangu, kwani nchi ya Marekani imenifanya 
mimi niamini kuwa hakuna uwezekano wa kushirikiatui baina ya watu weupe na 
wale wasiokua weupe. ’ 

‘Marekaiti inabidi iujue Uislam, kwa sababu hii ndio dini pekee ambayo inafuta 
tatizo la kubaguana katika jamii. Katika safari zangu za kutembelea ulimwengu 
wa Kiislamu, nimekutana, nimezungumza na pia nimekula na watu ambao katika 
nchi ya Marekani wanahesabiwa kua ni weupe - lakini tabia ya weupe imefutwa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








622 


katika nyoyo zao kutokana na Uislant. Kamwe sikuwahi kuona katika ntaisha 
yangu udtigu wenye uhalisi na wa kweli uliokua ukitekelezwa na watu wa ningi 
zote bila ya kujali rattgi zao ’ 

‘Unaweza kushtuka kutokana na tnaneno haya kutoka kwangu, lakini katika 
safari yangu hii ya Hija, nimeona kile ambacho kimenifanya nibadilishe mawazo 
yangu juu ya mambo mengi ambayo nilikua nimepanga kuyafanya kabla ya kuja 
huku. Jambo hili halikua giimu satui kwangu mie, ijapokua nilikua na misimamo 
madhubuti, kwani mimi daima ni mtu ambae hujaribu kuukabili ukweli, na 
kukubali matokeo ya ukweli yanapojitokeza katika maisha yangu, nimeiweka 
huru na wazi akili yangu, kwani kufanya liivyo ni muhintu katika mabadiliko 
ambayo hua yanaenda sambamba na kila njia ya ufahamu katika kutafuta 
ukweli. ’ 

‘Katika siku kumi na moja zangu nilizoishi katika ulimwengu wa Kiislam, 
nimekua nikila kutoka katika sahani moja, kunywa katika gilasi moja na kulala 
katika zulia ntoja na kusali kumuabudia Muttgu mmoja, pamoja na Waislamu 
wenzangu ambao ntacho yao yana rangi ya buluu kuliko buluu yenyewe, nywele 
zao ni za rangi ya dhahabu kuliko dhahabu yenyewe, na ngozi zao tti zina rangi 
ttyeupe kuliko nyeupe yenyewe. Na katika maneno na vitendo vya Waislamu 
weupe, nimepata hisia halisi ambayo wameipata Waislamu weusi wa Nigeria, 
Sudan na Ghaita. ’ 

‘Ama kweli sisi ni ndugu wamoja - kwa sababu intani yao ya kuamini Mungu 
mmoja imeondoa weupe uliokuwepo katika ufahamu wao, weupe katika vitendo 
vyao, weupe katika tabia zao ’. 

‘Nnaona wazi kutokana na hili kua, kama ikiwa Wamarekani weupe watamkubali 
Mungu mmoja, basi labda huenda wakakubali pia umoja wa binaadamu - na 
hivyo wakawacha kuwabagua na kuwachukia wenzao wenye tofautiya rangiyao’. 

‘Ubaguzi umeivamia Marekani kama maradhi ya kansa, saratani isiyotibika, 
kwani inabidi nyoyo za wale wanaoitwa Wakristo weupe zikubali utatuzi wa tatizo 
hili lenye kuangamiza. Labda itakua ni wakati muafaka kuiokoa Marekani kutoka 
katika angamizo hilo, kama lile angamizo lililoletwa na Wajerumani kwa 
kuanzisha ubaguzi ambao mwishowe uliwaangamiza Wajerumani wenyewe’. 

‘Kila saa nnayoitumia katika mji huu Mtakatifu, hunipa mimi imani ya kinafsi 
zaid na kuona wazi kile kinachoendelea Marekani bainaya watu Weupe na Weusi, 
Mmarekani mweusi kamwe hawezi kulaumika kutokana na chuki alizokua naz.o 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








623 


moyoni, kwani chuki hizo zinatokana na kule kubaguliwa kwa miaka mia nne na 
Mmarekani mweupe, na kila ubaguzi unavyozidi ndivyo unavyozidisha kuelekea 
katika hali ya mauaji, Lakini naamini kutokana na uzoefu niliokua nao kua, 
kizazi kipya cha wamarekani weupe kitauona ukweli na wengi miongoni ntwao 
wataufuata ukweli huo - ambalo ni jambo pekee lililobakia kwa wamarekani 
kuepukana na matatizo ambayo yatakayoletwa na ubaguzi’ 


‘Kamwe sikuwahi kupewa heshima ya hali ya juu, kamwe sikuwahi kufanywa 
nijisikie mnyenyekevu na nisiekua na thamani. Nani ataamini baraka 
alizomwagiwa Mmarekani mweusi? Usiku kadhaa uliopita, mtu yule ambae 
katika nchi ya Marekani angeliitwa Mmarekani mweupe, Balozi wa Umoja wa 
Mataifa, Mwanadiplomasia, Mtu alie karibu ya wafalme, alinipa ntinti chuntba 
chake hotelini na kitanda chake. Kantwe sikuweza kufikiria wala kuingiza katika 
akili yangu kua nitakua tti ntiongoni ntwa watakaopata heshinta kanta hizo - 
heshinta antbazo katika nchi ya Marekani hua wanapewa Wafalnte na sio Watu 
weusi’ 

‘Sifa Zote anastahiki Allah, Mola wa Ulimwengu ’ 

Wako ntpendwa. 

El Haj Malik El Shabazz. 

Historia ya Malcolm X na barua hiyo yake hiyo aliyoiandika alipokua Makkah baada 
ya kuhiji na kuitwa A1 Haj Malik A1 Shabazz kuenda kwa msaidizi wake ilikua 
inaweka wazi, ukweli wa yale ambayo waliyokua wakiyafanyia Watu wa Magharibi 
katika ardhi zao baada ya kuwachukua na kuwafanya Watumwa watu wa bara la 
Aif ika na kuwapeleka katika nchi zao, lakini walipokuja na kutaka kuuondoa Uislam 
katika bara la Afrika walitumia njia nyengine za kuficha mabaya yao, kwa kufuta 
historia ya kweli na kuandika historia mpya waliyokua wakiitaka wao ambayo ilikua 
ikiendana na mipango yao dhidi ya Uislam. 


Vile vile katika kitabu hicho, Malcolm X anasema kua alipoenda kuhiji Makkah 
alikutana na wanafunzi kutoka Ethiopia ambao walikua wakisoma mjini Cairo, 
Misri, na anasema alishangazwa na kile alichokifahamu baada ya kuzungumza na 
vijana hao kwa kusema ‘Nilichojifunza baadae kilinishangaza sana, kua nchini 
Ethiopia kuna jumla ya watu milioni kumi na nane, na miongoni mwao milioni 
kumi wote ni Waislamu, Watu wengi wanaflkiria kua Ethiopia ni nchi ya 
Kikristo, lakini kumbe serikali yake ni ya Kikristo, Kwani daima watu wa nchi 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








624 


za Magharibi huzisaidia serikali za Kikristo kukaa madarakani’. ( The 

Autobiography of Malcolm X) 

Baada ya kurudi Makkah, Malcolm X hakua tu na sifa ya upiganiaji haki za Waislam 
na Watu weusi wa Marekani, bali pia alikua ni mwenye kuonesha sifa ya Uislam 
kama alivyoelezea katika barua yake, kwani alikua akifanya mihadhara kwa watu 
wa aina zote katika vyuo vikuu mbali mbali Marekani ambao wengi wao walikua ni 
watu weupe na kuwausia wanafimzi wa Vyuo hivyo kuusoma Uislam ili waujue 
namna usivyobagua na unavyoheshimu na kupigania haki za binaadamu 
Ulimwenguni na juhudi zake zilitoa matunda ya kuongezeka kwa idadi ya maelfu ya 
Waislam kutoka katika matabaka, makabila na rangi tofauti nchini Marekani 
matunda ambayo hadi hii leo hakuna alie yafikia nchini Marekani. 

Malcolm X aliishi kwa mda mfupi lakini aliujali wakati wake kama anavyosema 
mwenyewe kamwe huwezi kumuona yeyote yule anaeujali wakati wake 
kama mimi, kwani nnaishi kwa wakati, nnatimiza ahadi zangu kwa wakati. 
Hata nikiendesha gari natizama saa yangu, siendeshi kwa kutizama spidomita. 
Kwani wakati ni muhimu kwangu mie kuliko Masafa.’ (The Autobiography of 
Malcolm X, Alex Hailey) 

Hivyo ndivyo alivyokua akiishi na kuujali wakati wake, Malcolm X ni mfano wa 
kuigwa katika kuonesha namna kila Bani Adam anavyoweza kuboresha maisha yake. 
Malcolm X au pia A1 Haj Malik A1 Shabazz alifariki dunia baada ya kupigwa risasi 
na watu wasiojulikana wakati akihutubia Waislamu katika mji wa Manhattan, nchini 
Marekani rnnamo tarehe 21-2-1965 akiwa na umri wa miaka 40. 

Hali ya kubaguliwa na kukoseshwa haki za Waafrika kutokana na athari za Utumwa 
nchini Marekani ambayo A1 Haj Malik A1 Shabaz alikua akiipigania kuondolewa 
kwake kama inavyoamrisha Dini ya Kiislam bado ipo, na kubaguliwa na kutojali utu 
wa wenye asili ya Utumwa wa Watu wa Magharibi bado upo hadharani katika nchi 
nyingi za Magharibi, na jambo hili ndio lililopekea tarehe 13-7-2013 kuanzishwa 
kwa Harakati mpya za kupagania Haki na Uhuru wa Wamarekani Weusi maarufu 
kama BLM (Black Lives Matter!) 

Hivyo si kwa upande wa bara la Afrika tu, bali kila mahala watu wa Mataifa ya 
Magharibi walijijengea tawsira inayoonesha kua wao ni wakombozi na waleta 
maendeleo wa jamii za wale wanaowatawala, kwa kupitia njia mbali mbali ikiwemo 
vitabu mbali mbali vikiwemo vya elimu ya historia na sayansi vyinavyosomeshwa 
maskulini, kupitia vyombo vya habari n.k.na hivyo kuunga mkono mikakati yao na 
hivyo kutayarisha jamii ya viongozi ambayo itaendana katika kuendeleza mifumo 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








625 


na mipango yao, ambao watakua tayari kuendesha jamii hizo mara tu baada ya 
kupewa uhuru watu wa jamii hizo, lakini ukweli ni kua hali halisi baina ya uhusiano 
wao na wanaowatawala na uhusiano wa nchi zilizo chini yao na watu wao uko 
tofauti kabisa na wanavyojinadi wao wenyewe. 

ZANZIBAR CHINI YA MWAMVULI WA WAINGEREZA 

Katika kipindi cha kati kati ya kame ya 18 maeneo ya mengi ya ardhi za Waislam 
duniani yaliwekwa aidha chini ya ukoloni wa watu wa Magharibi au chini ya 
mwamvuli wa usimamizi wa watu wa Magharibi ambao nao walijitahidi sana 
kuwagawanya Waislam hao, kama tulivyoona hali ilivyokua katika nchi za 
mashariki ya Kati, vile vile tukiangalia kwa upande wa bara la Asia, tunaona kua 
Waislamu walikua mstari wa mbele kupigania kujikomboa dhidi ya ukoloni huo na 
na mapigano hayo yalichukua muda mrefu, hadi walipofanikiwa kua huru ilikua ni 
baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. 

Baada ya kumalizika harakati hizo za uhuru, Waislam wa eneo la ardhi la India 
wakajikuta wamegawika katika sehemu tatu, ambazo ni India, Pakistan na 
Bangladesh, kwa upande wa Mashariki ya mbali, Indonesia na Malay zikajikuta 
zimegawika katika sehemu za Indonesia, Malaysia, Singapore na Brunei n.k. Kwa 
upande wa nchi za Tunisia, Morroco na Algeria, wao ndio iliwabidi watumie nguvu 
za mapigano ili kujikomboa. 

Kwa upande wa Afrika Magharibi ambako miaka 300 baada ya kuanguka kwa 
utawala wa Kiislam wa Songai, mnamo mwaka 1809 kulitokea Taifa jengine lenye 
nguvu la Kiislam la Sultani wa Sokoto, lililokua likiongozwa na Mujaddid Shaykh 
Usman Ibn Fodio aliekua akitawala maeneo ya nchi za Nigeria, Cameroon, Bukina 
Faso, Benin na Niger. Shaykh Usman Ibn Fodio alikua ni mwanazuoni mkubwa sana 
wa Madhhab ya Imam Malik na hivyo utawala wake ulikua ni wenye kufuata Flukmu 
na Sharia ’h za Kiislam za Skuli ya Fiqh ya Madhhab ya Imam Malik kiasi ya kua 
Waislam wa maeneo hayo walimpa cheo cha Amir ul Muuminin wao. Utawala wa 
Shaykh Usman Ibn Fodio ulihamasisha kuzaliwa kwa Mataifa mengine 
yanayotawaliwa chini ya mamlaka yanayofuata Sharia ’h za Kiislam katika maeneo 
ya Senegal, Mali na Chad. 

Lakini hata hivyo mnamo mwaka 1903, watawala wa Ufaransa na Uingereza 
waliingia katika maeneo hayo na kuyafuta Mamlaka ya tawala hizo za Kiislam na 
hivyo kupunguza ukubwa wa eneo la utawala wa Sultan wa Sokoto na kuyafuta 
Mamlaka yake, baada ya kuuweka utawala wake chini ya eneo la mwamvuli wa 
Waingereza linalojulikana kama Northern Nigeria Protectorate, ingawa hadi hii leo 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








626 


Waislam wa maeneo hayo wanae Sultan wao ambae ndio kiongozi wao wa Dini kwa 
sababu huwezi kua Sultan bila ya kua mwanazuoni. 

Kwa upande wa Afrika Mashariki, rnnamo tarehe 1-11-1890, Waingereza waliamua 
kuviweka visiwa vya Zanzibar chini ya himaya yao, jambo ambalo kama tunavyojua 
kua inakuwa rahisi kwa yule mwenye himaya kuwadhibiti wale waliokuwemo ndani 
ya himaya yake, mbali ya kubadilishwa kwa mfumo wa elimu lakini pia 
walibadilisha mfumo wa mahkama n.k, hata hivyo mbali ya kua Waislamu walikua 
wapo chini ya himaya ya Waingereza lakini pia kulikua na upendo na umoja 
madhubuti baina ya wafuasi wa Madhhab ya Ibadhi na Madhhab ya Sunni ya A1 
Imam A1 Shafi’i na wengineo ulikua ukizidi kukukua. Hivyo ikabidi zianzishwe 
harakati za vyama vingi vya siasa. 

Serikali ya Uingereza ikaanzisha Taasisi ya kwanza ya Kisiasa (Zanzibar Legislative 
Council), kwa kuteua wajumbe wa mabaraza tofauti waliyoyaunda kutoka katika 
jamii za kiarabu, jamii za kiafrika, jamii za kihindi na jamii za kizungu, hivyo 
mnamo mwaka 1955 Shaykh Ali Muhsin Ali Isa A1 Barwan, akagundua kua hizo ni 
njama za kutengeneza mfumo wa kibaguzi miongoni mwa wananchi wa Zanzibar, 
hivyo akaamua kuelezea kutoridhika kwake na uamuzi wa Serikali ya Uingereza 
kwa kusema kua mfumo wa kuunda Taasisi hiyo yenye mabaraza tofauti kutokana 
na asili za jamii zao ilikua ni nia yenye mpango wa kuendeleza propaganda zake za 
kuwagawa wazanzibari na halafu kuwatawala ( divide and conquer policy ). Hivyo 
yeye na wenzake wakaamua kugomea na kujitoa katika taasisi hiyo na kuunda 
chama cha ZNP (Zanzibar National Party) kisichobagua ukabila wala rangi na hivyo 
kua ni chama cha kwanza chenye wafuasi kutoka katika jamii mchanganyiko na 
kupata Umoja wa Wananchi wa Zanzibar. {Helen-Louise Hunter, “Zanzibar 
Revisited, ” CIA Intelligence Report) 

Mwenyekiti wa chama cha ZNP alikua ni Shaykh Ali Muhsin A1 Barwan, na ukweli 
ni kua chama cha ZNP kilikua kipo katika mfumo wa hali ya juu wa kipekee na wa 
kimataifa, tofauti na vyama vyengine, si kwa Afrika Mashariki tu bali kwa bara zima 
la Afrika, kwani kilikua ni chama kilichochanganya wanachama wenye asili tofauti, 
chenye kuunga mkono Umoja wa watu wa Zanzibar na kupinga kugawanywa kwa 
umoja wa watu hao, na umoja wa watu wengine waliokua chini ya utawala wa watu 
wa Magharibi ulimwenguni, hivyo kilikua kikiunga mapigano ya Mau Mau, 
mapigano ya kupigani uhuru wa Tanganyika, Mapinduzi ya Algeria, kilikua 
kikipinga ubaguzi wa rangi wa Afrika ya Kusini, kipinga uonevu wa Israel dhidi ya 
watu wa Palestina na pia kikiunga mkono mapigano ya uhuru wa watu wa Palestina, 
kiliunga mkono haki ya nchi ya China kujiunga na Umoja wa Mataifa na vile vile 
uungaji mkono wa muungano wa Korea ya Kusini na Korea Kaskazini. Chama cha 
ZNP kilikua ni miongoni mwa viongozi wa umoja wa kupigania uhuru wa Afrika, 
Marekani ya Kusini na pia katika bara la Asia na pia kilikua kiko katika mstari wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








627 


mbele katika umoja watu wa Afrika na Asia wanaopinga kutawaliwa na nchi za 
Magharibi uliokua na makao makuu mjini Cairo, Misri uliokua ukiongozwa na Rais 
Gamal Abd U1 Nasir wa Misri na ukijulikana kama Afro-Asian People’s Solidarity 
Organisation (AAPSO). 

Hivyo kutokana na kua na mfumo na mtizamo huo, Waingereza wakaanzisha 
propaganda ya kukipaka matope Chama cha ZNP kwa kukipa kila jina isipokua jina 
la Chama cha Waislam kwani walikua wanajua wakifanya hivyo basi ndio 
watakipandisha hadhi zaidi, hivyo wakawa wanakiita kua ni chama cha Waarabu, 
chama cha Kisultani, chama cha Wakoministi n.k Jambo ambalo lilipelekea, 
mwishoni mwa mwaka 1956 kuundwa kwa chama cha kupingana na ZNP kilichokua 
kikijulikana kama African Association (Ushirikiano wa Waalfika) na baadae kikawa 
chama cha Waafrika na Washirazi au ASP (Afro Shirazi Party) chenye ukaribu sana 
na uongozi wa juu wa Chama cha TANU cha Tanganyika. 

Viongozi wa ASP wao ikawa wanatilia mkazo wa umoja wa Waalfika na kuweka 
wazi kuendeleza kupiga vita kampeni za ZNP za kutaka uhuru na kusema kua watu 
wa Zanzibar bado hawajawa tayari kua na uhuru hivyo bado Utawala wa Uingereza 
uendelee kukaa, na pia kuzidisha kutawanya propaganda zinazo waambatanisha 
wapinzani wao na chuki za Ukabila, Uafrika, Uarabu, Usultani, Utumwa, n.k bila ya 
kutafakari kua kufanya hivyo ndiko kunakopelekea kuvunja umoja wa dini ya jamii 
ya kiislam ambao uliokua umedumu kwa kame na kame zilizopita, hivyo kutokana 
na kua mitizamo hiyo, chama hicho kikawa hakina wafuasi wengi na hivyo kufifia 
katika uwanja wa Kimataifa miongoni mwa wale wenye kuunga mkono umoja wa 
Kiislam, lakini kikawa na uungwaji mkono sana na wale waliokua Maadui wa 
Umoja wa Kiislam. Jambo hili lilipelekea Chama cha Z.N.P kua kinapingana na 
Watawala wa Kiingereza na vile vile kinapingana na Chama cha A.S.P. 

Hivyo mnamo mwaka 1959 Shaykh Ameir Tajo akafukuzwa katika Chama Cha 
ASP, jambo ambalo lilipelekea Shaykh Ali Shariff Mussa na Shaykh Muhammad 
Shamte pia kuhama kutoka katika chama cha ASP na kuunda chama chao cha ZPPP 
(Zanzibar and Pemba Peoples Party), na kama inavyoonekana kutokana na jina 
lake,basi tunaona kua hakina tofauti kubwa kimaana na kile cha ZNP, kwani vyote 
vimejumuisha wananchi wa Zanzibar ambayo ni Unguja na Pemba, bila ya kujali 
asili zao kua kama ni Mshirazi, Muaifika, Muarabu, Mhindi n.k. 

Mnamo mwaka 1961 ulifanyika uchaguzi tena na matokeo yake yakapelekea tena 
vyama hivyo kuungana tena. Serikali ya Umoja baina ya ZNP na ZPPP ilikua 
inaunga mkono harakati za kuendeleza Umoja wa Kiislam wa Watu wa Zanzibar na 
kuendeleza Dini ya Kiislam na umoja katika maeneo ya Afrika Mashariki na 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








628 

Duniani kwa ujumla na hivyo mnamo tarehe 5-10-1963 Waziri Mkuu wa Zanzibar 
iliyo chini ya usimamizi wa Waingereza, Muhammad Shamte na Waziri mkuu wa 
Kenya ambayo pia ilikua ipo chini ya usimamizi wa Waingereza, Jomo Kenyatta 
walitia saini mkataba wa baina ya nchi mbili hizo kukubaliana kuirejesha sehemu ya 
ardhi ya Mombasa kwa Wakenya, kwa masharti ya kua: 

Mwambao wa Mombasa utakua unamilikiwa na Serikali ya Kenya, lakini mali 
na kila kitu kilichokua cha jamii za Waislamu wanaoishi katika sehemu hizo 
wasinyang’anywe wala kuharibiwa, na pia zilindwe. Sltaria’h za Kiislamu 
ikiwemo mahkama ya Qadhi ziendelee kutumika katika sehemu hizo kama 
ilivyokua hapo kabla, watu wa sehemu hizo wawe na uhuru wa kuabudu, 
kusoma, kusomeshana, kutangaza na kuendeleza dini yao ya Kiislam bila ya 
vikwazo vyovyote. 

Mnamo mwaka 1963 ukafanyika uchaguzi mwengine ambapo, ASP ilishinda 
asilimia 40 ya kura, na viti 13 chama cha ZNP asilimia 36 na viti 12 na ZPPP ikapata 
asilimia 17 ya kura na viti 6 hivyo, vyama vya ZNP na ZPPP vikaungana na kuunda 
Mamlaka ya Uongozi, yaliyokua yakiongozwa tena na Shaykh Mohammed Ali 
Shamte na hivyo kupewa uhuru kutoka chini ya usimamizi wa Uingereza tarehe 10- 
12-1963. 

Miongoni mwa waliounda Mamlaka hayo ya Watu wa Zanzibar walikua ni pamoja 
na Daktari Idarus Baalawy, Ali Muhsin Barwani, Mohamed Ali Shamte, Juma 
Alley, Ibuni Saleh. Shaykh Ameir Tajo, Amirali Abdul Rasul, Rashid Hamadi, 
Omar Hamad na Maulid Mshangama. Haina haja ya kuchunguza kwa undani asili 
ya majina hayo, kwani kwa kila mwenye akili timamu anaona wazi kua kuna 
jumuisho la watu wenye asili tofauti. Na hii ni kwa sababu viongozi hawa walitoka 
katika vyama vinavyopigania Umoja na kupinga kubaguana miongoni mwa watu wa 
mwambao wa Aifika Mashariki, kwani walikua ni Waislam waliochanganyika 
kutokana na asili za Waafrika,Waarabu, Wahindi n.k 

KUANGUKA KWA AL ANDALUS YA AFRIKA MASHARIKI 

Hata hivyo Mamlaka hayo ya Watu wa Zanzibar yaliyopatikana katika uhuru wa 
mwaka 1963, hayakudumu madarakani kwani mnamo tarehe 12-1-1964, miaka 472 
baada ya kupinduliwa utawala wa A1 Andalus wa Hispania tarehe 12/1/1492, 
utawala wa Mamlaka ya Watu wa Zanzibar ilipinduliwa na kufutwa baada ya 
kutokea Mapinduzi ya umwagaji damu ya Waislamu wasiokua na hatia, kutokana 
na mtazamo wa kua Mamlaka hayo, hayakua na uhuru kamili kama walivyotaka iwe 
wale waliopindua, na kuanzisha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








629 


Kabla ya kuendelea mbele labda tuangalie vitabu vya Dini ya Kiislam vinasemaje 
kuhusiana na umwagaji wa damu za Waislamu, kwa sababu tumeona kua asili ya 
Watu wa Zanzibar ni wenye kufuata dini ya Kiislam, hivyo bila ya shaka 
waliomwagiwa damu zao na kudhulumiwa katika kipindi hicho walikua ni Waislam, 
tusiangalie jambo hili kwa mtizamo wa yaliyopita tu, kwani tusisahau kua matukio 
hayo na kama hayo bado yanaendelea kutokea katika sehemu nyengine 
ulimwenguni, kwa mfano katika wakati tulionao tunaona kua nchini Syria Waislam 
kwa Waislam wanapigana na kupelekea mauaji ya takriban watu 500,000 wakiwemo 
watoto 60000 wna pia kusababisha wimbi la Waislam waliokimbia makazi yao kua 
ni zaidi ya 5050000, na hivyo kuifanya nchi ya Lebanon kua na wakimbizi wengi 
kutoka Syria kuliko hata hao wananchi wake. 


Saudi Arabia na washirika wake wanaishambulia Yemen, na hivyo kusababisha 
mauaji ya zaidi ya Waislam 12,000 wasiokua na hatia. Kwa sababu tu ya kutaka 
kumuweka madarakani kiongozi ambae atasimamia maslahi yao na pia ya nchi za 
magharibi hususan tunapolizungumzia suali la matumizi ya mlango muhimu wa 
bahari wa Baab al Mandab wenye upana wa kilomita 20 uliopo katika Bahari 
Nyekundu baina ya Eritrea, Djibout na Somalia kwa upande wa Afrika na Yemen 
kwa upande wa Uarabuni. Mlango huu kwa siku hua unapitisha mapipa bilioni 3 ya 
mafuta kwa siku. 

Hivyo kwa kua inaonekana kua kama watu hawajui, basi kwa kila asiejua inambidi 
ajue kua katika vitu ambayo Allah Subhanahu wa Ta ’ala amevitukuza na kuvifanya 
kua adhimu sana, basi ni damu ya Waislam. Kwani yeye mwenyewe Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala ametoa onyo kali kwa wale wanaohalalisha kuwaua Waislam 
bila ya sababu inayokubalika Kisharia au kuwauwa Waislam kwa makusudi, kwani 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala amesema katika Qur’an: 

aJLP AWl C--» T/S Pj 

<^La_J hS- lj IJ-P 4J ApLj 


Waman yaqtul mu/minan mutaAAammidan fajazaohu jahannamu khalidan 
feeha waghadhiba Allahu AAalayhi walaAAanahu waaAAadda lahu 
AAa dha ban AAarf/u'man (Surat Al Maidah 4:93 ) 

Tafsir: Nayeyote yule atakaemuua Muumini kwa makusudi, basi malipo yake ni 
Jahanama atakapokaa milele, na Adhabu na Laana za Allah zitakua juu yake, na 
ametayarishiwa kwa ajiliyake Adhabu kali saita. 

Tafakkar utukufu wa damu ya Muislam, kisha utaona kua hakuna sababu ya 
kuimwaga damu hiyo isipokua tu kwa wale wenye kutafuta Laana za Allah 



AL MUSTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiNAH 









630 


Subhanah wa Taala na hivyo kuangamia Milele kesho Akhera, na matokeo haya ya 
kumwagwa damu za Waislamu, hutokea pale inapokua waliopo kwenye Mamlaka 
wanapokua hawaendani na matakwa ya watu wa Magharibi, lakini hata hivyo hayo 
yote hayahalalishi umwagaji damu. Kwani tukiangalia miongoni mwa aya 
tulizoziangalia katika kitabu hiki ambayo ni aya ya 59 ya Surat An Nisaa basi 
tunaona inasema kua: 



Ya ayyuha alla dhi na amanoo ateeAAoo Allaha waateeAAoo alrrasoola waolee 

al-amri minkum. ( Surat An Nisaa 4:59). 

Tafsir: ‘Enyi mlioamini mtiini Aliah na Rasuli na wenye amri juu yenu ’. 

Aya hiyo haizungumzii Taqlid tu peke yake lakini pia vile vile inazungumzia 
kuhusiana na mambo ya kiutawala, kwani Wanazuoni wanasema kuhusiana na aya 
hii kua, pale inapokua wenye amri juu yenu ni miongoni mwa wenye sifa za kua ni 
wenye Imani ya dini ya Kiislam, basi hairuhusiki kuwapindua, hususan pale 
tunapoangalia na kuona kua kupindua huko kutasababisha jumuisho la umwagaji wa 
Damu ya Waislam na pia ya watu wengine wasiokua na hatia. 

Uthibitisho huu unapatikana pia katika Hadith ya Ubaidah Ibn As Samit ambae 
alikua ni miongoni mwa Masahaba wa mwanzo waliokula kiapo katika Aqaba mbele 
ya Nabii Muhainmad Salallahu A ’layhi wa Salam anasema : ‘Tulikula kiapo cha 
kushirikiana na Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, katika 
kumsikiliza na kumtii kiongozi wetu iwe tuko katika hali ya kua na nguvu au 
hali ya uchovu, katika wakati wa matatizo au katika wakati wa raha, na hata 
kama ikiwa wengine watapendelewa zaidi yetu. Na hatutopigana na mtawala 
hadi pale tutakapoona kufr iliyo wazi ambapo una ushahidi unaotoka kwa 
Allah. ’ 

Anasema Imam A1 Kirma’ani kuhusiana na Hadith hii kua : ‘Huu ni ushahidi tosha 
kua Mtawala hatakiwi kupinduliwa kutokana na kutokua muadilifu, kwani 
kumuondoa kwake kutasababisha mauaji katika jamii, kumwagika kwa damu 
na vile vile kuvunjika kwa umoja. Hivyo madhara ya kumuondoa kiongozi 
kama huyu hua makubwa kuliko kile kitokeacho wakati yeye yupo 
madarakani. ’ 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








631 


Vile vile amesema Abd Allah Ibn Amr kua amesema Nabii Muhammad Salallahu 

A ’layhi wa Salam, ‘Kutoweka kwa ulimwengu huu, hakumaanishi chochote 
mbele ya Allah kuliko kumuua Muislam. ’ 

Nae Abd Allah Ibn Umar akasema : ‘Nilimuona Nabii Muhammad Salallahu 
A 'layhi wa Salam akizunguka Al Kaabah huku akisema ‘Ukubwa wako ni 
mkubwa sana na unavyonukia ni kwa harufu nzuri sana, Ukubwa wako ni 
mkubwa sana na Utukufu wako ni mkuhwa sana, Nnaapa kwa yule ambae roho 
ya Muhammd imo mikononi mwake, Utukufu wa Mu ’umin, kwa Mali yake na 
Damu yake, na kumfikiria wema Mu ’umin ni kukubwa sana mbele ya Allah 
kuliko mbele yako wewe!” (Imam Ibn Majah) 

Tafakkar pia Hadith iliyomo katika Sahih Bukhari isemayo: ‘Amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua, kesi za mwanzo kuhukumiwa 
katika siku ya Malipo zitakua ni za umwagaji damu.’ 

Vile vile Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam amekataza kumuua 
Muislam kwa kutumia njia za kumvamia, kumshtukizia au kwa kumhadaa, kwani 
pia anasema Abu Huraira kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salanr. ‘ Mu’umin hatakiwi kuuliwa kwa kuhadaiwa, Iman imekanusha Mauaji 
kama hayo’. ( Imam Abu Daud na vile vile Imam Al-Hakim katika Mustadrak Al 
Hakim ) 

Imam Ibn Athir anasema katika Al-Nihaya, ‘Kuua kwa hadaa ni knwavamia 
wengine wakati wao hawajui’. 

Hadith hii inamaanisha kua Iman ya Dini ya Kiislam inapinga kabisa kabisa 
kuwavamia watu wengine na kuwaua bila ya wao wenyewe kujua na pia vile vile 
kuwapiga watu au kuwapiga wakati wakiwa wamefungwa mikono na miguu. 
Tukiiangalia kauli ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam isemayo 
‘Mu’umin asiwavamie wengine kwa kuwashtukizia’ basi tunaona kua iko katika 
hali ya kupendekeza na vile vile iko katika hali ya kukataza na hivyo hua ni 
haramisho kwa sababu imejumuisha hadaa, jambo ambalo limekatazwa. 
Tukiangalia Hadith nyengine ya Abd Allah Ibn Masud ambayo isemayo kua 
amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua ‘Kumdhalilisha 
Muislam ni al fusooq (madhambi) na kupigana nae ni kufr.’ 


Lakini labda tuseme waliouawa katika kuyafuta Mamlaka husika hawakua Waislam, 
bali walikua ni Makafiri waliokua wakiishi katika ardhi ya nchi hiyo, jambo lenye 
kumaanisha kua Makafiri hao walikua chini ya Mamlaka hayo, kuhusiana na suala 
hili basi tunaona kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam anasema kua: 

‘Yeyote yule aliemuua asiekua Muislam (alie chini ya uangalizi wa Waislam) 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









632 


bila ya sababu inayokubalika ki sharia’h basi niharamu kwa mtu huyo harufu 
ya Pepo, ijapokua harufu yake hunukia kutokana na umbali wa miaka 
arubaini’. (Bukhari) 

Umar Ibn A1 Hamq al Khazai anasema kua amesema Nabii Muhammad Salallahu 

A ’layhi wa Salam : ‘Ikiwa mtu atayasalimisha maisha yake kwa mtu mwengine, 
halafu mtu huyo akamuua (yule aliejisalimisha kwake), basi mimi sina haja na 
muuaji huyo, hata kama yule alieuliwa alikua si Muislam Y//?7c//r/ Bayhaqi). 

Kutokana na vithibitisho hivyo, tunaona kua tukio la Bani Adam kumdhalilisha, 
kumpiga na kumuua Bani Adam mwenzake hua ni kuenda kinyume na maamrisho 
ya Qur ’an ambacho ni Kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta ’ala na vile vile ni kuenda 
kinyume na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na ni kuvunja 
Maqasid Ash Shariyah na hivyo halifai kabisa kabisa si kulifurahia au kulipongeza 
tu bali hata kuliangalia au kukaa kimya juu yake. 

Lakini kwa wasiofahamu na pia wasiotafakari wanakaa na kukumbushana, 
kushangiria na kupongezana kila baada ya muda fulani kwa kutokea kwa matukio 
kama hayo. Anasema Urs Ibn Umayra kua amesema Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam kua : ‘Itakapotokea dhulma na maovu kuenea ardhini, basi 
yule anaeishuhudia na akaikataa na kuipinga basi atakua sawa sawa na yule 
ambae aliekua huyupo wakati ilipotokea dhulma hiyo, na yeyote yule 
atakaekua hayupo wakati wa dhulma hiyo lakini akairidhia au kukaa kimya 
kuhusiana na dhulma hiyo basi hua ni sawa na alieishuhudia (na hivyo hua ni 
kama aliejumuika nao miongoni mwa walioifanya dhulma hiyo).’ (Imam Daud, 
Imam Bayhaqi) 

Hadith hii inaturudisha nyuma katika kisa cha Khalid Ibn Walid pale alipotumwa na 
Khalifahh Abu Bakr As Saddiq kwenda kumshughulikia Musailimah aliejitangazia 
Utume baada ya kufariki Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. Miongoni 
mwa waliokamatwa mateka baada ya Musailimah kuuawa alikuwemo pia Muja’a 
ambae katika kipindi fulani aliwahi kuishi na Masahaba katika mji wa Madina, na 
alipokamatwa na kupelekwa mbele ya Khalid Ibn Walid akajua kua wakati wake 
duniani umemalizika, hivyo akamsalimia : ‘Asalaam A ’laykum wa Rahmatu Allah’ 

Khalid Ibn Walid akamtizama kisha akamuuliza: ‘Sasa hivi ndio unanisalimia?’ 

Muja'a akajitetea kwa kusema: ‘Ya Khalid, Wewe unanijua mimi, nilikuwemo 
miongoni mwa waliokubaliana baya’ah (kiapo cha mashirikiano) na 
Muhammad, na bado nnaamini kile nilichokua nikikiamini katika wakati ule’ 

Khalid Ibn Walid akamwambia: ‘Wewe huamini kile ulichokua ukikiamini hapo 
kabla, kwani kukubali kwako kuishi chini ya Mtume sie anaejinadi kua yeye ni 



AL MUSTAKSHIF ABl MANAL DANAH 








633 


Mtume na kukaa kimya kwako ni kuridhika nae. Wewe ni mtu mwenye busara 
zaidi miongoni mwa watu wa mji huu, na ulikua unajua kua mimi nnakuja, na 
bado hukutoka na kuja kupigana upande wangu, hivyo mimi sioni kisingizio 
chochote kile kwa ajili yako, uliwasikia walichokua wakisema watu wa mji huu 
nawe ukakaa kimya, wakati ndani yake kuna watu walio chini kuliko wewe, 
walimpinga Musailimah na wakateswa na wengine kuuawa’ 

Muja'a akasema: ‘Nilikua na Khofu kutokana na watu wangu’ 

Khalid Ibn Walid akamwambia: ‘Kwani nini hukutoka nje ya mji na kunifuata 
au japo kunitumia ujumbe? Sasa, sasa hivi sitokufanya kitu, lakini kamwe 
sitokuachia huru, baina ya kukuachia huru na upanga wangu na kukuachia 
huru kabisa kuna hatua inabidi ichukuliwe kati yake. Hivyo nnaenda 
kukufungia hadi pale Allah Subhanahu wa Ta’ala atakapoamua juuyako.’ 

Kisha Khalid Ibn Walid akakaa na wanajeshi wake na kushauriana, na 
wakakubaliana kumuua Muja’a kutokana na kitendo chake cha kuwasaliti Waislamu 
na kushirikiana na maadui waliokua wakiupiga vita Uislam. 

Imam A1 Shafi'i anasema kuhusiana na kisa hiki kua: ‘Khalid Ibn Walid 
ahmhesabu Muja’a kua ni Kafiri kwa sababu alikaa kimya na pia aliachana na 
kile alichokua akikiamini hapo kabla.’ 

Hivyo mtu asipotafakari na kujifunza kutokana Hadith tulizoziangalia na pia kisa 
hiki cha Muja’a ambae alikaa kimya pamoja na Makafiri bila kufanya chochote, na 
matokeo yake akawa ni miongoni mwa walio wasaliti Waislam na hivyo kuunga 
mkono Munkar (Maovu) na Kufr, Jee hali itakuaje kwa yule ambae anawaunga 
mkono kwa kuwasaidia, kuwasifia, kuwashangiria, n.k wale waliousaliti Uislam, 
kuwaua Waislam na kisha kushirikiana pamoja na maadui wa waliouvunja umoja 
wa Kiislam? 


Amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Utafika wakati 
mtakua mkitawaliwa na viongozi wabadhirifu. Na watasababisha dhulma 
kubwa sana na watachelewesha nyakati za Sala. Yeyote yule atakaekutana na 
viongozi hawa, basi asiwe ‘Arif wao. Msiwe askari wao, wala wakisiaji wa kodi 
zao, na wala msiwe walinzi wa milango yao’ ( Imam Ibn Hibban; Imam Tabarani). 


Vile vile anasema Imam A1 Baghdad kua amesema Nabii Muhammad Salallahu 

A ’layhi wa Salam kua : ‘Mwishoni mwa zama, Viongozi Madhalimu, Mawaziri 
wanaomuasi Allah, Wasimamizi walaghai, na Mahakimu waongo watatokea. 
Yeyote yule atakaekutana nao basi asiwe i Arif wao. Msiwe wakisiaji wa kodi 
zao, wala msiwe walinzi wa milango yao na msiwe askari wao.’ ( Tarikh al- 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








634 


Baghdad, 12/63; 10/284) 

Maana ya neno ‘ Arif ambalo linaonekana katika Hadith tuliyoiangalia linamaanisha 
mtu ambae, anawasaidia Madhalimu wa aina yeyote katika njia ya kuwataarifu 
madhalimu hao mambo na hali inavyoendelea katika jamii za wale anaowadhulumu. 
Jambo hili limekatazwa Kiislam kwa sababu hua ni kujumuika na kuwaunga mkono 
Madhalim ambako kumekatazwa kwa hali yeyote ile, iwe kuwafanyia kazi, 
kuwasifu, kujipendekeza, kuwapongeza, kuwafurahia, kuwapa pole n.k 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala anatoa onyo katika Qur’an kuhusiana na kujumuika na 
watu waliofanya Dhulma kwa kusema: 


a\)I jjj jiSj j\jS\ jSjjj.3 \jJJSi j^jJl Ij-tSjJ 

Wala tarkanoo ila alladheena r///alamoo fatamassakumu alnnaru wama lakum 
min dooni Allahi min awliyaa thumma la tunsaroona (Surat Hud 11:113) 

Tafsir: Na msielemee kwa wale wanaofanya dhulma, au moto utakuguseni na 
hamna mlinzi mwengine zaidi ya Allah, na kisha hamtonusurika. 


Kuhusiana na maneno Wala tarkanoo ila alladheena dhalamoo , (Na msielemee 
kwa wale wanaofanya dhulma ) amesema'Ali bin Abi Talhah kua amesema Abd 
Allah fbn ' Abbas kua, ‘Msikubaliane nao katika jambo baya litakalofanya hali 
kua mbaya zaidi bila ya sababu nzuri’, Imam Ibn Jarir nae amesema kua amesema 
Abd Allah Ibn ' Abbas kua, ‘Na msielemee kwa wale wanaofanya dhulma/ , Hii ni 
kauli nzuri kwani inamaana : ‘Msitake msaada kutoka kwa wenye kufanya 
Dhulma kwa sababu hua ni sawa na kuwaunga mkono katika Dhulma zao’ na 
‘Au moto utakuguseni na hamna mlinzi mwengine zaidi ya Allah, na kisha 
hamtonusurika ’, maana yake ni kua hamtokua wa kukuokoeni zaidi ya Allah wala 
wa kukuokoeni katika Adhabu yake. 


Anasema Imam A1 Suyuti kuhusiana na maneno Wala tarkanoo ila 
alladheena dhalamoo fatamassakumu alnnaru kua: ‘Kwa sababu neno rukan 
linaelezea kuzidi katika upande mmoja, na katika kuruhusu Dhulma bila ya 
kuchangia kivitendo, basi ni lazima kuwepo kwa adhabu ingawa ni ndogo 
kuliko adhabu ya Dhulma yenyewe. ’ (Al Suyuti, Itqan fi ulum al Qur’an) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








635 

Abu Hurayrah amesema kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kua: ‘Kuna watu wa aina mbili wa motoni ambao sijawahi kuwaona: 
Watu wenye mijeledi kama mikia ya ngo’mbe ambayo huitumia kwa kuwapigia 
watu, na Wanawake ambao wamevaa nguo lakini wakaonekana bado wako 
uchi, wanaotembea kwa kutamanisha, na vichwa vyao vikiwa kama nundu za 
ngamia zikiwa zimezidi upande mmoja. Kamwe hawataingia Peponi, na hata 
hawatoinusa harufu yake, ijapokua harufu yake inaweza kuvutika kwa umbali 
kadhaa wa kadhaa’ ( Imam Muslim, Imam al Bayhaqi, na Imam Ahmad - Silsilat al 
AHadith as Saheehah, 3/316, no. 1326) 

Anasema Imam An Nawawi kuhusiana na Hadith hii kua: ‘Kuhusiana na wale 
ambao watakua na mijeledi basi hua ni wale ambao hua wanafanya kazi za 
kiaskari’ (Sharh al-Nawawi ‘ala Saheeh Muslim) 

Watu hawa hua si askari peke yao tu, bali pia hujumuisha wale watu ambao 
huwasaidia viongozi wenye kufanya Dhulma kwa kuwadhulumu watu wasiokua na 
makosa iwe kwa kupewa amri na viongozi hao au kwa matamanio yao tu. 

Imam Al-Sakhawi anasema kuhusiana na watu hawa kua: ‘Wao hua ni wasaidizi 
wa wenye kufanya dhulma na kawaida hua ni kundi baya sana la watu 
miongoni mwa watu waliomzunguka kiongozi, na vile vile huashiria 
Viongozi. '(Al-Ishaa ’ah li Ashraat il-Saa ’ah) 

Amesema Abd Allah Ibn Umar kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kua: ‘Usiingie katika nyumba au miji ambayo ndani yake kuna 
Madhalim isipokua pale unapotaka kupata kile watakachokipata wao’ (Musnad 
Imam Ahmad) 

Abd Allah Ibn Abdul Rahman amesema kua, amesema Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam kua: ‘Yeyote yule mwenye kuwasadia Qawm (watu, jamii, 
kabila) yake katika kufanya dhulma, basi hua kama mnyama alieanguka 
kutoka kileleni juu ya kilima hadi chini na akaumia kutokana na dhambi zake 
(zitokanazo na kusaidia huko)’ (Musnad Imam Ahmad) 

Anasema Ibn Majah katika kitabu chake cha Al-Ahkam kua: Kutoka kwa Abd Allah 
Ibn Umar ambae amesema kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam: ‘Yeyote yule atakaesaidia katika mgogoro wowote, katika 
kudhulumu au kumsaidia aliedhulumu basi hasira ya Allah hua juu yake hadi 
pale atakapoangamiaY5'«////a/j Ibn Majah) 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








636 


Na mambo kama haya yapo kila sehemu duniani, halafii baadae watu waliofanya au 
kuunga mkono udhalimu kama huo wanakaa na wanalalamika kua imani imepungua, 
neema imepungua, ardhi haina rutba, maisha magumu, n.k wamesahau kua mitihani 
yote hiyo inatokana na kufanya na pia kuunga mkono mambo yasiyofaa kutokana 
na kua na ujinga wa kutotaka kuutumia ufahamu tuliopewa na Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala ili kutafakari, kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Qur’an\ 


flLJj 




Ma asabaka min hasanatin famina Allahi wama asabaka min sayyi-atin famin 

Afl/s/ka (Surat An Nisaa 4:79) 


Tafsir: Kila jema Hnalokufikieni, linatoka kwa Allah, lakini kila baya 
linalokufikieni basi hua linatokana na Nafsi zenu. 


Na vile vile akasema tena 


/jS' \jjLxjj 

Wama asabakum min museebatin fabima kasabat aydeekum wayaAAfoo 
AAan kathirin (Surat Ash Shuraa 42:30) 

Tafsir: Na kila msiba unaokufikieni, basi hutokana na kile mlichokichuma. Na 
yeye ni mwenye kusamehe sana. 


Na vile vile anasema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Ikiwa 
Allah atawapenda watu basi huwapa mitihani, na kila mwenye Subra atakua 
na Subra na kila atakaekua na wasi wasi atakua na wasi wasi’ (Jami’i Sahih- 
Imam Ahmad). 


Akasema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Ukubwa wa malipo 
hutegemea na ukubwa wa mtihani. Ikiwa Allah atawapenda watu basi huwapa 
mtihani, na yule atakaeridhika basi ataridhika na atakaekasirika basi 
atakasirika’ ('Jami ’i Sahih Imam Tirmidhii). 


Hivyo kulingana na aya na Hadith tulizoziangalia hapo juu basi tunaona kua 
Mitihani huweza kua ni sehemu ya kusamehewa dhambi kutokana na makosa 
yaliyofanyika, huweza kua ni sehemu ya kupimwa mja ili kupandishwa darja 
kutokana na kua na subra na mitihani hiyo na vile vile huweza kua ni angamizo au 
kushushwa darja kutokana na kutokua na subra na hivyo kulaani mitihani hiyo. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








637 


Na katika wakati wa mitihani watu wanatakiwa watafakkar hali zao zilivyokua kabla 
ya mitihani hiyo, na baada ya hapo ndio watajua kama walikua ni moingoni mwa 
wasiokua na makosa basi hawatakiwi kujisifu bali hutakiwa wazikaripie Nafsi zao, 
na kama ni miongoni mwa wenye makosa basi huwabidi kujirekebisha ili wanufaike 
na mitihani hiyo. Lakini ikiwa wana makosa halafu wanafurahia makosa yao, au 
hawana makosa lakini wanawafurahia wale waliofanya makosa basi hapa hua 
hakuna manufaa yanayopatikana kutokana na mitihani waliyokua nayo, na baada ya 
kupanda darja hua wanashuka darja kwa sababu hii hua ni sawasawa na kufanya 
dhambi wakati wa faragha na baadae Allah Subhanahu wa Ta ’ala akakuletea 
mitihani ili akusafishe lakini wewe ukatoka nje kujitangazia mbele ya watu juu ya 
yale uliyoyafanya. 

Anasema Salim Ibn ‘Abd-Allah kua: ‘Nimemsikia Abu Hurayrah akisema: 
Amesema Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam kua: Ummah wote 
utakua salama isipokua wale wenye kufanya dhambi bila ya kificho. Sehemu 
ya kufanya dhambi bila ya kificho ni pale mtu anapofanya dhambi wakati wa 
usiku na Allah akamsitiri na dhambi hiyo, lakini yeye asubuhi yake akasema, 
‘Ewe fulani na fulani jana nilifanya kitu kadha wa kadha.’ Mola wake 
alizifunika dhambi zake usiku kucha lakini yeye asubuhi akazifunua.’ (Bukhari 
na Muslim) 

Anasema Imam Ibn Hajar kua: ‘Amesema Ibn Battaal kua: Mtu kujisifu dhambi 
zake hua ni kuonesha upungufu wa heshima mbele ya Allah Subhanahu wa 
Ta’a/a na Mtume wake Muhammd Salallahu A ’layhi wa Salam, na waja wema 
wa Kiislam na hua ni aina ya uchochezi wa kikaidi. Kuzificha dhambi humlinda 
mtu kutokana na kutoheshimika kutokana na dhambi hizo, kwa sababu 
dhambi humsababisha yule azifanyae kudhalilika, kwa kupewa adhabu ya 
Hadd (adhabu kubwa ambazo hutokana na makosa ya kupingana na amri za 
Allah na hivyo hubidi kuadhiwa kulingana na hukmu iliyomo katika Qur’an) pale 
inapokua mtu huyo anastahiki kupata adhabu hiyo kutokana na dhambi 
aliyoifanya, au Tazir (adhabu itdogo ndogo ambazo hutokana na makosa ya 
kupingana na amri za kiislam kijamii lakini adhabu zake hazikutajwa katika 
Qur ’an hivyo hubidi kuadhiwa kulingana na mtizamo wa wenye mamlaka katika 
jamii) Inapokua hastahiki kupata adhabu ya Hadd. Ikiwa ni kosa ambalo 
linavunja haki ya Allah, basi Allah ni mwingi wa ukarimu na Rehma zake 
huzipita hasira zake. Hivyo ikiwa amezificha dhambi zake duniani basi pia 
hatozifichua kesho Akhera, lakini kwa yule anaejitangazia dhambi zake 
duniani basi hukosa nafasi hiyo. 

Hivyo Hadith hii inawalaani wale ambao wanaojisifu kuhusiana na dhambi 
zao, na inamaanisha kua inawasifu wale wenye kuzificha dhambi zao. Ukweli 
ni kua Allah Subhanah wa Ta’ala anazificha dhambi basi na mja huyo pia 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








638 


anatakiwa kuzificha dhambi hizo. Yeyote yule asiezificha dhambi hizo kwa 
makusudi basi humkasirisha Mola wake, ambae nae hatomfichia tena. Yeyote 
yule atakaeficha dhambi zake kwa kumuonea haya Mola wake na waja 
wenzake basi Allah atamrehemu kwa kumfichia dhambi zake. (Fat-h al Barri) 

Kila mmoja wetu anayaona wazi madhara yaliyopo katika jamii yetu na hali 
tuliyokua nayo Waislam wa Afrika Mashariki na ulimwenguni kwa ujumla hivi sasa, 
juhudi walizokua wakizitumia kupigania Umoja wa Waislam kina Shaykh Ibn 
Sumayt, Qutb Din Muhammad A1 Atfayyish, Mufti Ahmad Zayn Ad Dahlan, Shayk 
Hasan Ibn Ameir, Shaykh Ali Muhsin Barwan na wengine wengi, baadhi ya 
wasiokua na ufahamu miongoni mwa Waislam wamezisaliti na bado wengine hadi 
hii leo wanaendelea kuzisaliti. 

Kwani anasema A1 'Ajluni kua: Imam Tabarani anasema kua A1 Hasan A1 Basr 
alimsikia mtu mmoja anamuombea dua mbaya A1 Hajjaj ambapo A1 Hasan A1 
Basr akamwambia mtu huyo: ‘Usiombe dua hiyo! Kwani hii ni stahili yenu. 
Kitu nnachokiogopa ni kua ikiwa A1 Hajjaj ataondolewa au akifariki basi 
nguruwe na magorila wanaweza wakawa ndio wenye mamlaka juu yenu’. 
(Kashf al-Khafa’ 1:164, 2:166-167, 2:413) 

Wenye kujua wanasema kua ‘ A’amalukum U’mmalukum’ yaani ‘Amali zenu 
katika mambo yenu basi ndio hivyo hivyo watakavyokua wale wenye mamlaka 
juu yenu’ 

Imam Al-Bayhaqi anasema kua A1 Hasan A1 Basr alisem : Bani Israel 
walimwambia Nabii Musa A’layhi Salaam : ‘Tuombee kwa Mola wako 
atuoneshe tupate kujua pale atakapokua ameridhika nasi na pale atakapokua 
ametukasirikia.’ Nabii Musa A’layhi Salaam akaomba dua kumuuliza Allah 
Subhanahu wa Ta’ala juu ya jambo hilo, ambapo nae akajabiwa: ‘Waambie 
kua: Ridhaa zangu hua pamoja nao pale ninapowajaalia Watawala wema juu 
yao, na kutoridhia kwangu juu yao huonekana pale ninapojaalia mtu muovu 
na katili miongoni mwao kua ndio kiongozi juu yao.’ 

Vile vile A1 Qasim Ibn Mukhaynara alisema: ‘Mkitaka kujua hali ya wakati wenu 
mnaoishi basi haina haja ya kuangalia chochote kile isipokua kuangalia wenye 
Mamlaka juu yenu, kwani ikiwa wenye Mamlaka juu yenu ni Waadilifu basi 
na wakati mnaoishi nyinyi ni wa Kiadilifu, ikiwa wenye Mamlaka juu yenu ni 
Madhalim basi na wakati wenu wa maisha mnaoishi ni wa Kidhalim’ 

Hivyo kila anaekaa akasifia, akafurahia, akapongeza na kuona bora yale yaliyotokea 
basi hua anawasababishia na kuwaongezea wengine waliobakia mzigo wa ugumu 
wa maisha unaotokana na kukosekana kwa ridhaa za Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
juu ya yaliyotokea na namna watu wasivyojali juu ya matokeo hayo. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








639 

Tukiangalia tukio la kufutika kwa Mamlaka ya Zanzibar katika mwaka 1964 kwa 
mtazamo mwengine hususan mtazamo wa wale wenye kutafakkar na kuunga mkono 
mapigano ya kuendeleza Umoja wa Kiislam na kueneza Dini ya Kiislam, basi 
tunaona kua kulikua na malengo ambayo yalikua sawa sawa na yale malengo 
yaliyotokea katika nchi ya Hispania katika kuyafiita Mamlaka ya Kiislam wa A1 
Andalus katika mwezi Januari ya mwaka 1492, kama anavyosema Riyad Najib AI- 
Rayyis ambae ni mwandishi na mchunguzi wa mambo ya kisiasa ya kimataifa wa 
Syria katika kitabu chake cha Sahafi wa Madinatan: Rihla ila Samargand wa 
Zanjibar (Maandiko na Miji: Safari katika Samarqand (Uzbekistan) hadi Zanzibar) 
kua: Zanzibar ilikua ni A1 Andalus ya Afrika Mashariki iliyopotezwa na 
Waarabu kama vile ilivyopotezwa A1 Andalus ya Hispania. 

Kuna baadhi ya watu wanaweza kuhoji uhalisi wa kimaana wa neno ‘Waarabu' 
alilotumia RiyadNajib Al Rayyis, na kutaka kujua jee lilikua linamaanisha nini? Bila 
ya kukusudia kupendelea au kutetea asili ya Waarabu au Uarabu na hivyo kupinga 
asili za watu wengine basi tunaona kua kiusahih kauli au maneno hayo 
yanafafanulika katika mazingira, hali na mitizamo zifuatazo. 

Kwa kuangalia mtizamo unaotegemeana na hali ya mazingira, basi tunaona kua 
katika kipindi cha kabla ya vita vya kwanza vya Dunia, na kabla ya kuanguka kwa 
Dola la Ottoman, kama tulivyoona kulikua na harakati za wazi za kupigania umoja 
wa Kiislam Duniani ambao watu wa Magharibi walikua wakiupiga vita, na maadui 
wa harakati hizo walikua wakiuita umoja hua kwa jina la Pan Islamism, hivyo baada 
ya vita vya Dunia vya pili kumalizika, watu wa Magharibi wakafanikiwa kuzizima 
harakati hizo na kuwagawa Waislam katika nchi, mataifa na matabaka mbali mbali, 
hivyo watu wa maeneo yaa Arabuni wakaanzisha harakati nyengine za kupigania 
uhuru na umoja wa Waarabu dhidi ya ukoloni wa watu wa Magharibi dhidi yao, na 
hivyo watu wa Magharibi wakazipa jina harakati hizo kua ni Pan Arabism. 

Tukiiangalia asili na maana ya Uarabu kama inavyojionesha katika hali kama hio 
hapo basi tutaona kua moja kwa moja Uarabu unajumuisha na kushikamana na 
Uislam, kwa sababu tukiwaangalia watu wa Iraq tutaona kua wanaitwa Waarabu, 
lakini si waarabu kwani wao wana asili yao ni Kurd, watu wa Misri wanaitwa 
Waarabu lakini si Waarabu kwani wana asili ya Qubt, watu wa Morocco, Tunisia, 
Algeria n.k wanaitwa Waarabu lakini si Waarabu kwani asili yao ni Amazigh, na 
hivyo ndivyo ilivyo kwa watu wa Samarqand, Bukhara na kadhalika ambao ni wenye 
asili ya Armenia. 


Imam Abu Hamid A1 Ghazal ambae yeye mwenyewe ana asili ya Iran na hivyo 
anakua ni Muajemi, anasema kuhusiana na Uarabu na Uislam kua: ‘Uislam ndio 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








640 

dini iliyotengeneza roho na ngozi ya Uarabu’, vile vile Shaykh A1 Qaradawi 
anasema kua : ‘Uislam ndio msingi wa Uarabu na Uislam ndio ulioitengeneza 
historia, na utamaduni wa Kiarabu’. 

Hivyo tunapozungumzia Uarabu hua tunazungumzia Uislam, na tunapozungumzia 
Uislam hua pia tunazungumzia Uarabu, na hivyo tunapozungumzia juu ya moja kati 
ya mambo hayo basi hua tunazungumzia Utamaduni wa Kiislam, ambao 
unajumuisha Imani, Akhlaq, na Lugha, tukiangalia kwa upande wa Lugha ya 
Kiarabu ambayo ndio inayojumuisha mambo mengi kuhusiana na Utamaduni wa 
Jamii yeyote ile, basi tunaona kua lugha ya Kiarabu ambao ndio inayobeba mantiki 
ya kiarabu imeungana moja wa moja na tabia na mitizamo ya Kiislam na ndio hivyo 
hivyo ilivyo kwa Imani na Akhlaq. 

Kwani Utamaduni wa Kiislam umeurithi utamaduni wa Kiarabu. Na hivyo kuichuja 
lugha na akhlaq za kiarabu na kuifanya kua na mtizamo wa Kiislam zaidi, kiasi ya 
kua mtu yeyote yule atakaezaliwa na kukulia katika mazingira halisi ya kiarabu au 
basi hukulia katika utamaduni huo na hivyo kufuata Lugha, Mila, Dasturi, Ufaham 
na mitizamo ya Kiislam, hata kama akiwa yeye si Muarabu au si Muislam, na hali 
hua hivyo hivyo kwa yeyote yule atakaekulia katika mazingira halisi ya Kiislam hata 
kama yeye si Muarabu basi atakulia na kufuata Lugha, Imani, Mila, Dasturi, Ufaham 
na mitizamo ya Kiarabu. Hivyo vitu viwili hivi Uarabu na Uislam hua daima 
vinashirikiana na kufungamana pamoja. 

Abu Uthman al Nahdi anasema kua: ‘Tulipokea barua kutoka kwa Umar Ibn a 
Khattab tulipokua na Utbah Ibn Farqad katika mji wa Azerbaijan isemayo 
kua: ‘Vaeni Izar (nguo kama kikoi kinachofunika kuanzia kitovuni hadi chini 
ya magoti), vaeni viatu na vueni soksi zenu za ngozi msivae suruali, fuateni 
mavazi ya baba yenu Ismai’I na jihadharini na anasa na nguo zisizokua za 
wasiokua Waislam. Tumieni mda wenu juani kwani kufanya hivyo ni kukoga 
kwa Waarabu. Kuweni wagumu, msiwe laini, baadhi ya wakati tembeeni 
miguu chini, na msiwapandie farasi wenu kwa kushika hatamu zao, bali 
warukieni. Fanyeni mazoezi ya kutunga shabaha. Na yule atakaekua ni 
mtaalamu wa lugha ya Kiarabu, Qur ’an na Hadith basi atakua na bahati nzuri 
sana ’ ’ (Imam Baghawi na Imam al Bayhaqi katika Sunan al Kubra ) 


Umar Ibn A1 Khattab aliusia kwa kusema kua: ‘Jifunzeni Lugha ya Kiarabu, 
kwani Kiarabu ni sehemu ya Dini yenu.’(Iqtidaa Ala Sirata Al Mustaqim). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








641 

Na ndio maana tukaona kua watu wa Magharibi katika kuupiga vita Uislam 
walijitahidi sana kufuta umuhimu wa utumiaji wa lugha ya Kiarabu duniani. Lugha 
ambayo ni ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta ’ala ambacho ni kitabu kitukufu 
cha Qur’an, lugha yenye sifa ya ubora wa ufasaha, urahisi na kina kirefu katika 
kuelezea maana ya kitu kulingana na ufahamu wa mtu. 


Na ndio maana Sharia ’h ya Kiislam inamtaka kila Muislam kujifunza na kuijua 
Lugha ya Kiarabu, hivyo kusoma lugha ya Kiarabu ni Mustahab kuliko kusoma 
lugha nyengine yeyote ile kwani anasema Allah Subhanahu wa Ta ’ala : 


^SCLtJ Lojjp tJJs olD 


Ljj) 




Inna anzalnahu qur-anan AAarabiyyan laAAallakum taAAqiloona (Surat 
yusuf 12:2) 


Tafsir: Hakika tumeiteremsha Qur’an katika luglta ya kiarabu ili mpate 
kufahamu. 

Anasema Allamah Shabbir Ibn Ahmad katika kuielezea aya hii basi anasema kua: 

‘Lugha ya Kiarabu, ambayo ni lugha yenye kina kirefu na upana mkubwa 
kabisa wa kimaana katika maneno yake na inayojitosheleza katika kuelezea 
hisia na hali halisi ya kitu ni tukufu kuliko Lugha zote, imechaguliwa kua ni 
Lugha ya Qur’an. Kwa sababu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alikua ni Muarabu basi bila ya shaka watu wa mwanzo kuishuhudia watakua 
ni Waarabu’, na kutokana na Waarabu basi ndio mwangaza wake ukaenea 
duniani kote. Kauli ya maneno yasemayo ‘ laAAallakum taAAqiloona’ yaani ili 
mpate kufahamu, yanaweka wazi sababu ya kushushwa Quran kwa Kiarabu, 
yaani nyie ambao ni katika Taifa la Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam, 
mpate kuionja I’lm yake na baada ya hapo ndio wengine nao pia wapate 
kuonja. Na hivyo ndivyo ilivyotokea’ 


Ni jambo lililowazi kua ili Muislam aijue dini yake inavyotakiwa basi lazima awe 
na Uarabu wa kufahamu lugha ya Kiarabu na hapo pia ndipo atakapo fahamu vizuri 
zaidi Qur’an, Hadith, Sunnah na Historia yake na pia namna ya kufanya Ibada zake 
inavyotakiwa ambapo njia na vyanzo vyote vya kumuwezesha kufahamu mambo 
yote hayo kwa undani zaid ziko katika lugha ya Kiarabu. 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








642 

Na hii haimaanishi kua kua Uarabu una hadhi kuliko Uislam, au Muarabu asiekua 
na I’lm yuko juu kuliko mtu mwengine asiekua Muarabu lakini akawa na I’lm. La 
hasha! kwani yeyote yule atakaekua anaijua lugha ya kiarabu na kisha kuitumia kwa 
kutafiitia I’lm basi hua yuko juu na hivyo hua na hadhi zaidi. Jambo ambalo 
linatuwekea wazi kua kila mwenye I’lm zaidi hua na Taqwa zaidi na heshima zaid, 
hivyo kila Muislam halisi hua na Uarabu zaidi kwa kupitia njia ya Uislam, na hua 
na ukaribu zaid na Allah Subhanahu wa Ta ’ala na Mtume wake, Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Abd Allah Ibn Abbas anasema kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kua: ‘Wapendeni Waarabu kwa sababu tatu: Kwa sababu mimi ni 
Muarabu, Qur’an ipo kwa Kiarabu na Lugha ya watu wa Peponi ni lugha ya 
Kiarabu (Imam Bayhaqi) 

Tukiangalia mtizamo wa Umoja wa nchi za Kiarabu unaoulikana kama Arab League 
pale ulipoanzishwa mnamo mwaka 1946 basi unasema katika kumuelezea 
‘MuarabiC kua: ‘Muarabu ni mtu ambae anazungumza Lugha ya Kiarabu, 
anaeishi katika nchi inayozungumwa Kiarabu, na mwenye kuunga mkono 
matarajio ya watu wenye kuzungumza lugha ya Kiarabu.’ 

Hivyo Najib Al Rayyis ameyasema maneno haya kwanza kwa sababu, katika wakati 
wa kipindi cha kabla ya Malengo ya kuyaluta Mamlaka ya Zanzibar, maeneo ya 
mwambao wa bahari ya Afrika Mashariki ambayo Zanzibar ilikua ndio Mji Mkuu 
wake, ilikua ni miongoni mwa sehemu ambazo Utamaduni wa watu wake ni wenye 
kuishi kwa kufuata mfumo uliofundishwa katika Qur ’an, Hadith na Akhlaq ambazo 
zote ni za Kiislamu na Kiarabu. 

Vile vile lugha zinazotumika kitaifa ilikuwemo pia Kiarabu, kwani asilimia kubwa 
ya watu wake walikua wanazungumza, wanaandika na kusoma lugha ya Kiarabu, 
kiasi ya kua hata wale wanaoandika kwa Kiswahili hutumia herufi za kiarabu, badala 
ya a,b,c,d kama ilivyo katika kitabu hiki na hali hii imeondoka karibuni na kidogo 
kidogo mara tu baada ya kuingia ukoloni wa watu wa Magharibi, lakini tukitaka 
mfano hai basi tuangalie watu wanaoishi katika visiwa vya Comoro, arnbao kiasili 
wao wako kama walivyo watu wengine wote wa mwambao wa Afrika Mashariki, na 
utaona kua ingawa wanazungumza Kingazija, Kiarabu, Kiswahili na Kifaransa 
baada ya kutawaliwa na Wafaransa lakini hadi kesho wengi miongoni mwa watu hao 
bado wanaandika Kingazija, Kiswahili, Kiarabu na hata hicho Kifaransa kwa 
kutumia herufi za Alif, Be, Te, The, Jim..n.k ambazo ni za Kiarabu. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









643 


Vile vile maeneo ya Afrika Mashariki yalikua ndio sehemu inayopigiwa mfano na 
Waislam wengi Duniani kama vile ilivyokua ikipigiwa mfano A1 Andalus, kutokana 
na kua na mchango mkubwa sana kwa kueneza na kuendeleza I’lm ya Dini ya 
Kiislam na utumiaji wa Lugha ya Kiarabu kwa maeneo ya Kaskazini Mashariki, 
Mashariki hadi Kusini mwa Afrika na vile vile kudumisha umoja, usalama, amani 
na upendo na kuishi kwa ustahmilivu baina ya Waislam na wasiokua Waislamu wa 
maeneo hayo na maeneo mengineyo. 

Kama vile hali ilivyokua katika A1 Andalus katika wakati wa Mamlaka ya Utawala 
wa Kiislam na baada Mamlaka ya Utawala wa Waislam wa A1 Andalus kupinduliwa 
na Wahispania, basi hata Wayahudi waliokua wakiishi A1 Andalus chini ya 
Mamlaka ya Utawala huo wa Kiislam walikimbilia Uturuki kwa kuona bora kua 
chini ya Mamlaka ya utawala wa Kiislam wa Dola la Ottoman. 

Kwa sababu hivyo ndivyo zilivyo Akhlaq za Kiislam na ndio maana ukaona kua ni 
vigumu kusikia, kuona au kusoma katika historia ya Afrika Mashariki kua watu wa 
maeneo hayo walipigana vita kupingana dhidi ya utamaduni wa Kiarabu ambao ni 
wa Kiislam, si Afrika Mashariki tu, bali hata katika historia ya bara la Asia, kwa 
nchi za India, Malaysia, Indonesia, Singapore n.k na pia historia ya Ulaya pale Italia, 
Ugiriki, Hispania, Albania, Yugoslavia, Hungaria, Austria, n.k walipokua 
wakitawaliwa chini ya Mamlaka ya Utawala wa Dola la Ottoman la Kiislam. 

Lakini badala yake utaona kuna ushahidi uliotapakaa kila sehemu unaoonesha kua 
watu wa Afrika Mashariki na pia Bara la Asia walikua wakipigana vita dhidi ya watu 
wa nchi za Magharibi na kukataa kata kata kua chini yao na hivyo kuamua kubakia 
na Utamaduni wa Kiislam ambao pia ndio utamaduni wa Kiarabu, na hivyo bila ya 
shaka, jitihada za kuuangamiza Utamaduni wa Dini ya Kiislam katika jamii 
uliwauma watu mbali mbali hususan katika jamii za Kiislam kuanzia Cape Town 
hadi Istanbul, Algeria hadi Indonesia, jambo hilo ndilo lililowapelekea kuifananisha 
hali hiyo ya Zanzibar kua ni sawa na hali iliyotokea A1 Andalus. 

Kwani ardhi ya maeneo hayo na pia umaarufu wa I’lm ya watu wa maeneo hayo 
iliokua kama sanduku la hazina ya dini ya Kiislam kwa Afrika Mashariki, lililokua 
liko wazi na hivyo muangaza wake kumurika na kuwanufaisha watu mbali mbali wa 
eneo hilo, iligeuka na kua kama sanduku lililotiwa kufuli ya shaba ili isioze kwa kutu 
na kisha kuzamishwa katika kina kirefu baharini, kiasi ya kua wale waliokua 
wakinufaika na nuru hiyo hapo kabla ambapo kwao wao ilikua hakuna tofauti baina 
ya mchana na usiku kutokana na mwangaza wa nuru hiyo, mara ghafla wakaanza 
kuona kuingia kwa nyakati za saa za magharibi katika mfumo mzima maisha yao, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








644 


na kidogo kidogo kiza totoro kikaanza kugubika, hivyo hali nzima ya jamii ikaanza 
kuathirika na madhara ya kiza hicho, kiasi ya kufikia baadhi ya watu kusema kua 
baadhi ya Ibada za Wajib za Dini ya Kiislam, kama kufunga Ramadhani ni kua 
hazina ulazima, n.k 

BAADHI YA MADHARA YALIYOTOKEA BAADA YA KUFIFIA KWA 
NURU YA UISLAM KATIKA AFRIKA MASHARIKI, 

Tukiangalia madhara mawili matatu yaliyotokea katika maeneo ya mwambao wa 
Afrika Mashariki baada ya kupunguzwa kwa nguvu ya Uislam katika maeneo 
mwambao, basi tunaweza kuainisha madhara yasiyohisabika waliyoyapata Waislam 
wa maeneo haya na kuona kua yanafanana na yale madhara waliyoyapata Waislamu 
wa A1 Andalus ya Qurtubi baada ya kuangushwa kwa utawala wao. 

Kwani mara tu baada ya kutoweka kwa Mamlaka ya Zanzibar mnamo mwaka 1964, 
basi ingawa ilizaliwa nchi ya Tanzania ambayo ni Muungano Usiokua na Dini wa 
Tanganyika na Zanzibar, lakini hata hivyo tarehe 19 April 1968, nchi hiyo mpya ya 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilianzisha uhusiano rasmin wa kibalozi na 
Vatican City ambapo Mabalozi wa nchi husika zilizokua na uhusiano na Vatican hua 
na uhusiano si na Vatican City bali hua na uwakilishi wa moja kwa moja kwa Papa 
ambae ni kiongozi wa Kanisa Katoliki Duniani. 

Miongoni madhara ya athari zilizouathiri Uislam kwa hali ya juu kabisa katika 
kipindi cha miaka hiyo ya 60, ni pamoja na kutaifishwa kwa mali zilizokua 
zikimilikiwa na Waislam, kukamatwa, kuwekwa ndani, kufukuzwa kwa Mashaykh 
na viongozi wengine wa Waislamu kutoka sehemu moja hadi nyengine kwa 
visingizo mbali mbali, kuvunjwa na kufutwa kwa makubaliano na kanuni mbali 
mbali zinazohusiana na usimamiaji wa haki na Maslahi ya Waislam kama vile 
Umoja wa Jamii ya Kiislam ya Tanganyika (Jamiyat al-Islamiyyah fi Tanganyika 
1939-1968) na badala yake kuanzishwa taasisi nyengine zinazoitwa za Kiislam 
ambazo hazionekani kusimamia malengo yake kiuadilifu kama inavyotakiwa, 
ambayo ni kusimamia Haki na Maslahi ya Waislam, na hivyo kupelekea kuibuka 
kwa mamia ya taasisi nyengine zisizokua na maana wala faida yeyote kwa Waislam 
kwa ujumla. 

Kuvunjwa na kufutwa kwa Taasisi inayosimamia Umoja na Maslahi ya Waislam wa 
Afrika ya Mashariki iliyokua ikijulikana kama East African Muslim Welfare Society 
(EAMWS) Jumuiya arnbayo iliyoanzishwa rnnamo mwaka 1945 hivyo katika 
kipindi cha miaka 23 cha kuwepo kwake hadi ilipovunjwa tarehe 19 Desemba, 1968 
ilifanikiwa kujenga Maskuli na Miskiti zaidi ya 60 nchini Uganda, Maskuli na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








645 

Miskiti zaidi ya 50 nchini Tanzania na nchini Kenya, Maskuli na Miskiti zaidi ya 
25. 

Ambapo mbali ya manufaa yote hayo kwa Waislam wa Afrika Mashariki basi ilifikia 
baadhi ya watu wenye Mamlaka, tena wenye kua na majina ya Kiislam kusema kua: 

‘EMAWS ni Umoja unaowanufaisha watu wachache wanaoshirikiana na 
Wageni na hivyo umoja huo ni wenye kutumiwa katika kuwanyonya walio 
wengi katika jamii’ na pia : ‘Dini haiwezi kuachana na Siasa kwa sababu siasa 
ndio uhai wa watu, watu wamesimama kujikunuta kua chini ya Ukoloni, na 
kua chini ya Udini, hivyo kuanzia sasa Uongozi wa Waislam lazima uwe chini 
ya mikono ya Watu wenyewe na usishikamane na wale wanaojidai kutoka nje.’ 
na kuwataka Waislamu washikamane na chama tawala, kama vile 
walivyoshikamana kwa ajili ya kuipigania Haki. 

Athari za matokeo hayo hazikupungua bali zilizidi kushamiri na kuendelea kwa mda 
mrefii, kama vile kubanwa na kuzoroteshwa kiuchumi kwa jamii za Waislam, katika 
mikoa na miji mbali mbali yenye Waislamu wengi nchini Tanzania, ikiwemo 
kulazimishwa kwa Zanzibar kujitoa katika Jumuiya ya Kiislam ya O.I.C 
(Organization of Islamic Conference) ambayo ni jumuiya ya pili kwa ukubwa 
Duniani baada ya Umoja wa Mataifa, baada ya kujiunga mnamo mwaka 1993 na 
hivyo kuipelekea Zanzibar kua ni nchi pekee katika historia ya umoja huo kujitoa 
katika umoja huo baada ya kujiunga, umoja huo wa O.I.C ambao ulianzishwa tarehe 
25/9/1965, umeweka wazi kua una malengo ya kulinda na kuhifadhi umoja na 
uchumi wa jamii za Kiislam. 

Ingawa malengo mengine ya O.I.C pia ni kuzidisha ushikirikiano wa kijamii, 
kiutamaduni, kiusalama, kielimu, kisayansi, kimaendeleo n.k hata hivyo jambo la 
kushangaza ni kua miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya O.I.C pia zimo nchi 
za Urusi na Thailand ambazo zina asilimia ndogo sana ya wananchi wake ambao ni 
Waislam. Lakini hata hivyo wengi miongoni mwa maadui wa Umoja wa Kiislam 
huuchukulia umoja huu kua ni moja kati ya mazao ya Pan Islamism (umoja wa 
Kiislam) ambao waliupiga vita katika kipindi cha Utawala wa Dola la Ottoman, 
Sultan wa Oman na Sultan wa Zanzibar. 

Kwa upande wa nchi ya Kenya, Waislamu walianza kuziona dhamira za Ukoloni wa 
Waingereza dhidi ya Uislam pale Kamishna Mkuu wa Mikoa wa ukoloni wa 
Kiingereza nchini Kenya aitwae Charles William Hobley alieshika wadhifa huo 
kuanzia mwaka 1894 hadi mwaka 1921 kuwaonya Makamishna walio chini yake 
kwa kuwaambia: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









646 

Inabidi lazima mjue kua kuenea zaidi kwa Shariah za Uislam kwa Makabila ya 
watu wa ndani hakuna manufaa juu yetu, wala juu wa Waislamu wenyewe. 
Hivyo ukweli ni kua mfumo wa Utawala unatakiwa uwe ni ule ambao hautokua 
na huruma dhidi ya Propaganda za Waislamu na Kuwabadilisha watu kwao. 

Hivyo mnamo mwaka 1959 kabla ya Uhuru wa Kenya kulikua na khofu kubwa 
nchini humo kwa upande wa Waislam ambapo walihisi kua mambo hayatokua 
mazuri kwa upande wao mara tu baada watu wa Kenya kupata Uhuru wao, kiasi ya 
kua Waislamu wa maeneo ya Kaskazini Mashariki ya nchi ya Kenya walipiga kura 
ya kuamua kua eneo la Kaskazini Mashariki ya Kenya bora waunganishe eneo lao 
la ardhi na Waislamu wenzao wa nchi ya jirani ya Somalia, kuliko kuungana pamoja 
na Waksristo walio jirani zao nchini Kenya. 

Na Mombasa wakaona bora wawe ni wenye kujitegemea kuliko kua chini ya 
Utawala wa nchini Kenya baada a Uhuru, utawala ambao utakua ni Utawala usiokua 
na dini yeyote. Kwa sababu katika kipindi chote hicho Waislamu wa maeneo hayo 
walikua wakishirkiana na kuwasiliana na Utawala wa Zanzibar katika mambo mengi 
ya kijamii miongoni mwao. 

Na mara tu baada ya kupatikana kwa uhuru wa Kenya, basi Utawala mpya wa nchi 
hiyo, ukaamua kufuta mfumo wote wa maisha ya jamii za Waislam nchini humo 
ikiwemo ufutaji wa nyadhifa za Uongozi wa jamii za Kiislam katika maeneo yao 
kama vile kufuta wadhifa wa Liwali, Akida na Mudir ambazo kwa mtazamo wa 
Utawala huo mpya ulikua nikuona kua nyadhifa hizo katika jamii bado zinawakilisha 
Mamlaka ya Uongozi wa Kiislam katika maeneo hayo. 

Waislamu hao wa Kenya waliposhindwa kua na kama walivyotaka iwe basi 
ikawabidi wawe na subra na hivyo kujaribu kua na rafiki na utawala wa huo mpya 
ili japo kuweza kupata mahitaji muhimu ya kijamii na kutosababisha madhara zaidi 
dhidi yao. Lakini hata hivyo bado mambo hayakua kama walivyofikiria yatakua 
baada ya kua na urafrki na Utawala, kwani Utawala ulisababisha madhara zaidi kwa 
kuchukua hatua ya kutaifisha mali za Waislam na kuwabana Kiuchumi Waislamu 
hao. 

Kutaifishwa mali zinazomilikiwa na Waislamu wa Kenya, kikiwemo chuo cha 
Taasisi ya Elimu ya Kiislam au Mombasa Institute ofMuslim Education (MIOME) 
kilichoanzishwa mwaka 1948 kutokana na mchango wa fedha kutoka kwa Sultan wa 
Zanzibar, Aga Khan, Mkuu wa Mabohora na Shaykh Khamis Muhammed E1 
Muttaji, ambacho mwaka 1966 kilitaifishwa na kubadilishwa jina na kua Mombasa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








647 


Technical Institute na baadae kikawa Mombasa Polytechnic mwaka 1972 na pia kua 
Momhasa Polytechnic University College mnamo mwaka 2007. 

Kubanwa Kiuchumi kwa Waislamu wa Kenya kulipelekea mnamo mwaka 1973 
Waislamu wa nchini hio kuamua kuunda Baraza litakalopigania Maslahi ya Waislam 
na kuunga mkono na kusaidiana na Utawala, baraza hili linajulikana kama Baraza 
Kuu la Waislamu wa Kenya au SupKem (The Supreme Council of Kenya Muslim), 
jambo ambalo liwapelekea kupata afuweni ya kuzidi kua na wawakilishi wengi 
katika baadhi ya nyadhifa za Kiuongozi katika Utawala na hivyo kusaidia katika 
baadhi ya mambo ya jamii za Kiislam nchini humo ingawa si kwa kikamilifu. 

Baadhi ya kasoro za SupKem hususan kwa upande wa kisiasa ukawapelekea 
Waislam wa Kenya kuamua kuunda Chama cha Kisiasa cha Kiislam kiitwacho 
Islamic Party of Kenya (IPK) kwa ajili ya kupigania haki zao za Kijamii, kwani kwa 
upande wa haki zao basi si wa kuridhisha kama vile ilivyokua ulimwenguni kote 
hususan baada ya tukio la kutengenezwa ili kuwavunjjia haki zao Waislam, maarufu 
kama tukio la Septemba 11, lililotoa upenyo wa kuanza kwa kampeni za nchi za 
Magharibi kupiga vita Ugaidi na kuwatia khofu watu dhidi ya Dini ya Kiislam, 
kwani kampeni hizo zinawapa ruhsa wahusika wanaosimamia kampeni hizo 
kuwatisha, kuwaghasi, kuwatesa, kuwakamata na kuwaweka ndani kwa muda 
wowote Waislam hata kama hakuna ushahidi unaothibitisha kua mtuhumiwa ana 
makosa katika kila sehemu Duniani. 

Tukiangalia madhara ya athari hizo kwa upande wa kusini mwa nchi ya Tanzania 
basi tunaona kua historia ya Uislam katika nchi ya Msumbiji ( Mozambique ) iko 
kama inavyoelezea kauli ya Mwanahistoria na Mwanajiografia wa Kiislam na 
mvumbuzi wa ramani ya dunia A1 Idris ambae alisema kua katika karne ya kumi 
kua katika eneo la Sofala alikuta watu ambao ni wafuasi wa dini ya Kiislamu. Na 
kutokana na kauli ya Vasco Da Gama ya mwaka 1498 ni kua alipofika katika maeneo 
ya Mozambique alikuta waafrika wanaozungumza lugha ya Kiarabu ambao walikua 
na mtawala wao aliekua akiitwa Shaykh Mussa Ibn Biqr. (Jina Mozambique 
lilitokana na jina la Mussa Ibn Bikr, Wazungu waliita Mozambique kwa sababu 
walikua wagumu kutamka maneno ya kiarabu,kama vile vile ilivyokua jina la 
Gibraltar lilitokana na Jabal Tariq, Honolulu ya Marekani lilitokana na neno Huna 
Lulu, Zanzibar kutokana na neno Zinjibar, Cordoba kutokana na neno Qurtuba, 
Cofala kutona na Sofala, n.k). 

Hivyo Uislam uliingia zamani sana katika nchi hiyo kama vile ulivyoingia katika 
sehemu nyengine za mwambao wa bahari ya Affika Mashariki. Wareno waliingia 
nchini Msumbiji katika kame ya 15 na kuanza kuupiga vita Uislam katika wakati wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








648 


utawala wao kabla kufika na kuingia kwa utawala wa Sultan Sayyid Said wa Oman 
katika maeneo ya Afrika Mashariki. Wareno hao walivunja Miskiti na kuweka 
vikwazo vingi dhidi ya Waislam hususan katika mambo ya kuabudu na biashara pia. 

Lakini baada ya kuanza utawala wa Mamlaka ya Sultan wa Zanzibar, Uislamu 
ulipata nguvu na kuja juu tena na hivyo ukaingia ndani zaid ya Msumbiji, Malawi 
na Zimbabwe. Jambo ambalo lilizidisha upinzani mkubwa sana baina ya Mamlaka 
ya Sultan wa Zanzibar, Waingereza na Wareno. Sultan wa Zanzibar alijenga Maskuli 
ya kuwasomesha watu wake lugha ya Kiarabu, Dini ya Kiislamu na Utabibu, na 
Wabindi wakaanza kuingia na kufanya biashara katika maeneo ya pwani pwani. 

Katika miaka ya 1930 Wareno waliwabana sana Waislamu na kutaka kuufuta Uislam 
nchini Msumbiji kwa kupiga marufuku usomaji na usomeshaji wa Dini ya Kiislam 
na pia kupiga marufuku Lugha ya Kiarabu, jambo ambalo liliwapelekea Waislamu 
hao wa Msumbiji kuvumbua njia nyengine ili kutafiita na kuendeleza Dini yao na 
Maisha yao, kwa kutembelea sana nchi za Zanzibar, Tanganyika, Misri, Iraq, Oman 
na India, jambo ambalo lilikua linazidisha upinzani kwa Dini ya Kikristo na pia 
kuongeza mwamko wa kuanzisha harakati za siri za kutaka kujikomboa kutoka kwa 
Wareno. Hivyo ikabidi Waingereza wawaonye Wareno kuhusiana na mikakati yao 
hiyo itakayozidisha chuki dhidi yao na hivyo kuleta ugumu katika kupunguza nguvu 
za kukua kwa Uislam katika maeneo hayo. 

Katika kipindi cha miaka ya 1960 zilianza harakati za kutafuta uhuru wa nchi za 
Malawi na Msumbiji, na mambo yalibadilika baada ya Wareno wa Msumbiji kuanza 
kuwavuta wapinzani wao wa Kiislam upande wao kwa kutafsiri vitabu vya dini ya 
Kiislamu katika lugha ya Kireno na kuvigawa kwa Waislamu ambao nao 
hawakuvitilia maanani sana kutokana na kua na wasi wasi navyo, na pia kutokana 
na kua watu wa jamii za Kiislam za maeneo hayo walikua ni watu wanaofuata sana 
mitizamo I ’lm ya watu wa Zanzibar, kwa sababu wao ndio waliokua viongozi wao 
katika I’lm ya Dini ya Kiislam na hivyo walikua wakimhesabu Sultan wa Zanzibar 
kua Kiongozi wao wa Kidini, Kiutawala na Kisiasa pia. 

Ingawa Waislamu wa Msumbiji walikua ni miongoni mwa waliokua katika mstari 
wa mbele wa kupigania uhuru wa nchi hiyo hiyo kutoka kwa Wareno kama vile 
ilivyokua kwa Waislam wengine katika nchi nyingi za Afrika na pia za Asia, lakini 
mara tu baada ya kupatikana kwa uhuru huo mnamo mwaka 1975, Waislam 
walibanwa sana na serikali ya chama tawala ambayo iliamua kuvibadilisha vyuo na 
Madrasa za Kiislam kua skuli za serikali, ikapiga marufuku uingiziaji Misahafu, 
Juzuu na vitabu mbali mbali vya llm ya dini ya Kiislam, na pia kuziwekea vizingiti 
jumuiya zinazosaidia Waislam katika uendelezaji wa Dini yao. Ingawa kidogo 
mambo yalibadilika katika miaka ya 80 baada ya Waislam wa nchi hiyo kuomba 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








649 


msaada kutoka katika nchi za Kiislam wa kuzuia misaada kwa nchi hiyo, jambo 
ambalo lilipelekea viongozi wa serikali wa nchi hiyo, kutizama upya mitizamo yao 
dhidi ya wafuasi wa dini ya Kiislam. 

Tukiangalia madhara ya athari hizo katika nchi ya Malawi tunaona kua kihistoria 
Uislam uliingia nchini humo katika kipidi cha miaka ya 1500 baada ya 
kutambulishwa kutoka Zanzibar, na kame rnbili baadae katika maeneo ya ardhi ya 
nchi hiyo kulikua na Wajumbe ambao walikua wanawakilisha Mamlaka ya Sultan 
wa Zanzibar, kuanzia pembezoni mwa ziwa Nyasa na kuelekea kusini hadi mto 
Shire, wengi miongoni mwa watu wa maeneo haya ni wa Kabila la Wayao, ambao 
asili yao ni katika maeneo ya kusini mwa ziwa Nyasa. 

Katika kipindi cha miaka ya 1800 watu wa Magharibi waliuingiza Ukristo katika 
maeneo hayo na hivyo kuanzisha mifumo ya elimu kama ile waliyoianzisha katika 
sehemu nyengine walizozitawala, hivyo haikuwezekana kupata elimu hiyo hadi pale 
mtoto atakapotimiza sharti la kua ni mfuasi wa Dini ya Kikristo. Ingawa wengi 
miongoni mwa Waislam wa Kabila la Chewa walibadilisha majina na pia Imani zao 
kutokana na sababu hiyo na nyenginezo. Lakini hata hivyo Waislam wa Kabila la 
Wayao wengi wao waligoma na hivyo kuanzisha harakati za kujikomboa na kupinga 
kua chini ya utawala wa watu wa Magharibi ambao walikua ni Waingereza, na hivyo 
wakashirikiana katika mapambano hayo na Waislam wenzao wa maeneo ya jirani 
kama vile Mtwara, Ruvuma na pia Msumbiji. 

Kama vile hali ilivyokua kwa Waislamu wa Msumbiji basi ndio hivyo hivyo 
ilivyokua kwa Waislam wa Malawi lakini wao kwa upande wao waliathirika vibaya 
zaidi kutokana na athari za kufutika kwa Mamlaka ya Zanzibar hususan kutokana na 
mtizamo wa kua jambo hili lilipelekea kukatika kwa mtandao wa / ’lm uliokua 
ukiwaunganisha pamoja kidini, kiutamaduni, kimaisha na vile vile katika mapigano 
ya kujikomboa kutokana na ukoloni wa watu wa nchi za Magharibi na kugombania 
Umoja wa wafuasi wa Dini yao. 

Hali ilizidi kua mbaya zaidi baada ya kupatikana kwa uhuru wa nchi hiyo rnnamo 
tarehe 6-7-1964 kutokana na wengi miongoni mwa Waislam kutokua na elimu ya 
Kimagharibi, na vile vile kubanwa katika mambo mbali mbali ya kijamii, kutokana 
na watu wengi sana kuuhusisha Uislam na ujinga wa kutosoma, utumwa na pia kua 
ni jambo la kale sana lisilokua na manufaa, maana wala umuhimu wa kulifuatilia 

Lakini hata hivyo Waislam hao walipata afuweni baada ya uchunguzi wa mwaka 
1977-1981, uliofanywa na Jumuiya ya Kiislam ya Afrika ya Kusini (South African 
Islamic Youth Conference), ambao uliweka wazi taswira inayotisha sana kuhusiana 
na hali ya Waislam wa Malawi na kutoa wito wa kuhitajika kwa msaada wa dharura 
na wa haraka sana, kutoka katika nchi za Kiislam ili kuunyanyua Uislam katika nchi 
ya Malawi ambapo Imani ya Waislam wake ilikua katika hali ya kuteketea. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








650 

Alhamdulillah, wito huo uliitikiwa na Daktari Abd Rahman A1 Sumayt wa Kuwait 
ambae, akishirikiana na kamati ya Waislam wa Kuwait ya kuwasaidia Waislam 
Duniani, wakaunda Kamati ya Waislam wa Afrika, ambayo baadae ikabadilishwa 
jina na kujulikana kama Shirika la Waislam wa Afrika au African Muslim Agency 
(AMA), ambayo sambamba ikaanza kuwasaidia na kuwarejeshea hadhi yao 
Waislam wa Malawi na pia wa Waislam wa Msumbiji katika njia za misaada mbali 
mbali ikiwemo ya Afya, Elimu, Da’waa, Vyuo, Miskiti n.k. 

Tukiangalia kwa upande wa kaskazini mwa nchi ya Tanzania, historia inaonesha kua 
rnnamo mwaka 1856 eneo la Buganda ambalo leo hii linajulikana kama Uganda, 
lilipata Mfalme mpya anaeitwa Kabaka Mutesa ambae alirithishwa ufalme huo. 
Ufalme wa Buganda ulikua ni Ufalme wenye nguvu sana, Utawala wa Kabaka 
Mutesa ulitawala kwa muda miaka 28 na ulikua na uhusiano mzuri sana na 
wafanyabiashara wa kiarabu na kiswahili waliokua wakitokea Zanzibar. Uhusiano 
huu haukuishia kwenye biashara tu kwani rnnamo mwaka 1860 Mfalme Kabaka 
Mutesa alisilimu bila ya kulazimishwa na kuwatangazia watu walio chini ya 
Mamlaka yake kusilimu kwake ambao nao wakaamua kua Waislam. Kwa kipindi 
cha miaka 10 Mfalme Kabaka Mutesa alijifimdisha Lugha ya Kiarabu na kuimudu, 
aliwaamrisha watu wake wasali,wafunge mwezi wa Ramadhan, n.k na pia akajenga 
msikiti mkubwa na yeye mwenyewe akawa Imamu wa msikiti huo. 

Hata hivyo mnamo mwaka 1877, Muingereza aitwae Henry Morton Stanley aliwasili 
katika Ikulu ya Mfalme Kabaka Mutesa na baada ya hapo Henry Stanley akaandika 
barua na kuipeleka Uingereza, barua ambayo ilichapishwa na kusomwa na kila mtu 
aliekua akisoma gazeti la Daily Telegraph nchini Uingereza, barua hiyo ilikua na 
ujumbe usemao kua Mfalme Kabaka Mutesa ni mtu mkarimu na mwenye utawala 
mkubwa na wenye nguvu na pia anahamu sana ya kupata ujumbe uliokuwemo ndani 
ya Biblia na kua yuko tayari kusaidia kuenezwa ujumbe huo wa Biblia kwa watu wa 
jamii yake na miezi michache tu baadae Waingereza waliwasili katika maeneo hayo 
na Wafaransa wakafuatia miaka miwili baadae. 

Baada ya kuwasili Waingereza na Wafaransa hao wakauona ukweli ambao ulikua ni 
kinyume na ule uliooneshwa katika barua ya Henry Stanley, kwani walikutana na 
upinzani mkubwa sana. Hata hivyo na wao pia waliendelea na jitihada zao za 
kupingana na upinzani huo na mnamo mwaka 1881, wakaanza kupata wafuasi wa 
mwanzo mwanzo wa dini yao. Wafuasi hao wapya wa wakashirikiana na 
Waingereza na kuanzisha upinzani mkubwa sana dhidi ya utawala na hivyo 
kuzalisha chuki miongoni watu wa Buganda. Chuki na upinzani huo ulipelekea 
kutokea kwa vita vikubwa baina yao mnamo mwaka 1886, 1888 na 1894 na 
wakauawa watu wengi sana. Wazungu wakaagizia silaha nyingi zaid kutoka barani 
Ulaya ili kuendeleza mapambano. Na mnamo mwaka 1894 hadi 1900 eneo la 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









651 


Buganda likawa chini ya usimamizi wa Uingereza hadi mwaka 1962 walipoondoka 
na kuipa nchi hiyo uhuru wake, nchi ya Israil ikaingiza mguu wake. 

Umuhimu wa nchi ya Uganda kwa watu wa Magharibi na pia Israel unatokana na 
ukweli kua nchi hiyo ipo katika sehemu muhimu kimbinu na kimikakati pale 
inapotokezea haja ya kuzidhibiti nchi ambazo ni maadui zao kama vile Misri, Sudan, 
Somalia, n.k, Jambo hili hua linakua rahisi kwao pale inapokua kua eneo la ardhi ya 
Afrika Mashariki ni moja kati ya eneo la ukuta mkubwa wanaoudhibiti wao ili 
kuzitenganisha jamii za Kiislam kuanzia Misri, Sudan, Somalia na Afrika Mashariki 
hadi Msumbiji kwa ujumla, kwa manufaa yao watu wa Mayahudi na watu wa 
Magharibi. 

Na vile vile katika jitihada za kuyadhibiti maji ya mto Nile na kuyatumia kama silaha 
yao kwani maji hayo ndio chanzo kikubwa cha matumizi ya maisha ya watu wa nchi 
za Sudan na Misri na vile vile kujaribu kutafuta njia ya kuyatumia maji hayo kwa 
ajili ya nchi ya Israel ambao wao pia wanayahitaji katika kuyatoa chumvi maji 
wanayoyatumia katika ardhi yao. 

Mnamo mwaka 1962, katika sherehe za uhuru za Uganda, nchi ya Israel ikatangazia 
kua itatoa nafasi za masomo 150 kwa wanafunzi wa Uganda kuenda kusoma nchi 
Israel katika mambo ya Kilimo, Madawa n.k na pia ikawa ni nchi ya mwanzo 
kufimgua ubalozi wake nchini Uganda, na vile vile ikajenga kijiji cha nyumba za 
makazi karibu na mji wa Kampala, wakajenga bara bara na kiwanja cha ndege mjini 
Arua na kiwanda cha madawa ya kilimo, na biashara baina ya nchi mbili hizo ikakua 
na kuongezeka. Kwa upande wa mambo ya kijeshi na ulinzi, Israel iliwapa mafunzo 
ya kijeshi na kijasusi wanajeshi wa serikali ya Uganda na pia ilikua ikishirikiana na 
nchi hiyo katika mambo ya kijeshi. 

Nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania hunufaika na misaada kama hiyo kutoka 
katika nchini Israel lakini misaada hii kwa asilimia kubwa hua ni kwa manufaa ya 
nchi ya Israel, ikiwemo kutanua njia ya biashara baina ya nchi zisizofanya biashara 
na nchi ya Israel, hivyo kutokana na Israel kutokua na uhusiano na nchi hizo lakini 
katika wakati huo huo wakawa na uhusiano na nchi za Afrika basi hua ni rahisi kwao 
kununua bidhaa muhimu zinazohitajika nchini Israel ambazo hua hazipatikani 
isipokua kutoka katika nchi zilizo maadui wa nchi hiyo, hivyo hununua bidhaa hizo 
kwa kupitia katika nchi za Afrika halafu kutoka Afrika husafirishwa na kupelekwa 
Israel. 

Hadi sasa nchi ya Israel ina uhusiano wa kibalozi na zaidi ya Serikali 42 za nchi za 
Afrika, na ni nchi nne pekee za kiafrika ambazo zilizothubutu kutoitambua kabisa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









652 


Israel kua ni nchi, nchi hizo ni Algeria, Libya, Sudan na Somalia na nchi tisa tu 
katika bara la Afrika ndizo zimekataa kua na uhusiano wa kibalozi na nchi ya Israel, 
nchi hizo ni pamoja na Guinea, Mali, Niger, Mauritania, Chad, Comoro, Tunisia, 
Morocco na Djibouti. Hivyo haishangazi kuona kua viongozi wa nchi nyingi za 
Afrika hua wanakaa kimya na kamwe hawawezi hawalaani wala kuikemea nchi ya 
Israel inapofanya mauaji ya watu wasiokua na hatia, watoto, wanawake na wazee 
waishio katika ya ardhi ya Palestina. 

Tunapozungumzia manufaa ya nchi ya Israel basi hua pia tunazungumzia manufaa 
ya maadui wa Dini ya Kiislam. Jambo ambalo linatupelekea kugusia athari 
zilizoipata nchi ya Uganda kwa kuangalia uhusiano wa aliekua rais wa nchi hiyo Idd 
Amin Dadaa na nchi za Kiafrika, nchi za Kiislamu, nchi za Magharibi pamoja na 
Israel. 

Mnamo mwaka 1971, yalitokea mapinduzi nchini Uganda, mapinduzi arnbayo 
yalitayarishwa na nchi za Magharibi zikishirikiana na Israel ili kumuondoa 
madarakani kiongozi aliekua akitawala nchi hiyo kwa sababu ya kupinga na kuenda 
kinyume na matakwa yao. 

Hivyo katika madaraka ya uongozi wa nchi hiyo akawekwa Idd Amin Dadaa 
kutokana na mtazamo wa kua, kimaumbile Idd Amin alikua ni mtu mwenye sifa za 
uongozi, ni mtu maarufu sana jeshini, halafu hakusomea masomo ya nchi za 
kimagharibi na hivyo kwao wao inakua rahisi kumtumia kwa ajili ya manufaa yao 
ikiwemo kuyachochea mapigano yanayoendelea kaskazini mwa nchi hiyo, ambayo 
ni kusini mwa nchi ya Sudan ambayo ni ya Kiislam na pia ni ya Kiarabu. Hivyo 
mapigano hayo yalikua yanatakiwa yasimalizike, bali yaendelee kwa muda mrefu ili 
kuudhoofisha uchumi wa nchi hiyo ya Sudan. 

Idd Amin Dadaa Oumee alizaliwa mnamo mwaka 1928 kaskazini Magharibi mwa 
nchi ya Uganda karibu na mpaka wa nchi hiyo na Congo na pia iliyokua Sudan 
ambayo sasa ni Sudan ya kusini, baba yake Idd Amin alikua ni Muislam alietoka 
katika kabila Kakwa, na wakati wa utoto wake Idd Amin alikua akiishi na mama 
yake katika Ufalme wa Buganda ambako alijipatia elimu ya dini ya Kiislam. 

Idd Amin arnbae alisomea nchini Israel katika mambo ya kijeshi, alikua akijulikana 
kwa lugha ya Kiyahudi kama Hagai Ne’eman, ambalo kwa Kiswahili maana yake 
ni ‘Kiongozi anaeaminika’ lililotafsiriwa kutoka na jina lake la Idd Amin, alikua na 
uhusiano wa karibu na nchi ya Israel, lakini hata hivyo uhusiano huo ulikuja 
kubadilika pale kiongozi huyo, alipoamua kuvunja uhusiano na nchi ya Israel, 
Uingereza na Marekani na kusema katika mahojiano na waandishi wa habari kua 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









653 

Mayahudi ndio chanzo cha vita duniani na manyanyaso ya watu wengine duniani. 
Kwani wao ndio wanaoidhibiti Marekani na nchi nyengine kutokana na fedha zao, 
na kisha kuwaamuru kila mtu ambae anamiliki pasi ya nchi za Magharibi hususan 
Israel, Ungereza na Marekani basi ajitayarishe kuhama kutoka katika nchi hiyo ya 
Uganda na kila kitu kilichokua chake kuelekea katika nchi ya Uraia wake. 

Mnamo mwaka 1972, Golda Meir aliekua waziri mkuu wa mwanzo mwanamke wa 
Israel aliulizwa kwa nini uhusiano wa nchi yake na nchi ya Uganda umeharibika, 
ambapo nae akasema kua uhusiano umeharibika kwa sababu Idd Amin alikua 
anataka kununua ndege za kivita aina ya Phantom, ili kuishambulia nchi ya 
Tanzania, hivyo yeye hakukubaliana nae katika mipango ya kumpatia ndege hizo. 
Jambo ambalo hata hivyo Idd Amin mwenyewe alilikanusha na kusema kua hizo ni 
propaganda za Israel na kua hawezi kufanya jambo hilo kwani anawahesabu majirani 
zake kua ni ndugu zake. 

Kama tulivyoona tulipozungumzia historia ya mgogoro wa Israel na Palestina kua 
rnnamo mwaka 1973, vilianza vita vinavyojulikana kama vita vya Yom Kippur baina 
nchi za Israel na nchi za Kiarabu, hivyo katika kipindi cha vita hivi, Rais Idd Amin 
Dadaa aliwapa onyo viongozi wa Serikali za Magharibi na kuwaambia hataki kuona 
kua wanaingilia vita hivyo, na kuahidi kua wakiingilia vita hivyo kwa kuisadia Israel 
basi yeye atawakamata raia wote wa nchi hizo na kuwafunga jela. Jambo ambalo 
liliwafanya raia wengi wa nchi hizo hususan wa Marekani kutoweka katika nchi ya 
Uganda kwa muda mchache sana. 

Mambo yaliharibika zaidi pale nchi ya Uganda ilipoanza kua na ukaribu na nchi za 
Kiislam na kujiunga na jumuiya ya nchi za Kiislam ya O.I.C katika mwaka 1974, na 
hivyo nchi hiyo ya Uganda kua katika hali ya wazi wazi inayounga mkono jitihada 
za kupigania uhuru wa Palestina na hivyo kupingana uso kwa uso na wenye kupinga 
kupatikana kwa uhuru huo ambao nchi ya Israel haitaki kuuachia. 

Miongoni kati ya nchi zilizokua zikipinga kuingia madarakani kwa rais huyo wa 
Uganda ni nchi ya Tanzania, na ilikua na uhasama nae kiasi ya kua pale rais Idd 
Amin Dadaa alipochaguliwa kua Mwenyekiti wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, 
viongozi wa Tanzania walikataa kuhudhuria katika ki kao alichokiongoza 
mwenyekiti huyo kilichofayika mjini Kampala,Uganda mnamo mwaka 1975, kikao 
ambacho, ni cha mara ya kwanza tangu kuundwa kwa Umoja wa nchi huru za Afrika 
kufanyika katika nchi zilizo zilizo kusini mwa Jangwa la Sahara na kikahudhuriwa 
na Rais Muamar Gadafi wa Libya, Yassir Arafat wa Palestina na Anwar Sadat wa 
Misri. 



AL MIISTAKS HI F ABl MANAL DANAH 








654 


Moja kati ya ajenda za kikao hiki ilikua ni kupigania Umoja wa nchi za Kiafrika na 
pia kudumisha uhusiano wa mashirikiano katika nyanja mbali mbali baina ya nchi 
za Kiarabu na nchi za Afrika na vile vile kufikia makubaliano ya kuiwekea vikwazo 
serikali ya Israel na kupigania vita vya kuitoa na kuifukuza nchi ya Israel kutoka 
katika uanachama wa Umoja wa Mataifa hadi pale itakapoondoka katika ardhi ya 
Palestina. 

Moja kati ya mitizamo ya Rais Idd Amin ilikua ni kua nchi za kiarabu 
zitakaposhirikiana na nchi za Kiaifika ambazo zina uhusiano wa asili unaotokana na 
historia yao, basi ushirikiano huo utapunguza nguvu za kiuchumi wa nchi za 
Magharibi ambazo huchukua malighafi kutoka katika nchi za Afrika na za Uarabuni, 
kisha huwasaidia kwa misaada na pesa watu wa Israel na Makaburu, vile vile 
hutengeneza silaha kutokana na malighafi hizo ambazo baadae huwapa Waisrael na 
kuzitumia silaha hizo dhidi ya Wapalestina na Makaburu katika kipindi hicho 
walizitumia dhidi ya Waafrika wa Afrika ya Kusini. 

Lakini hata hivyo mipango yake hiyo haikufika mbali kwani mnamo mwaka 
1978/79, nchi ya Tanzania iliingia katika vita na nchi yake na kumuondoa 
madarakani Rais Idd Amin, jambo ambalo lilipingwa sana na viongozi wengi wa 
nchi za Afrika, kwani, Umoja wa Nchi Huru za Afrika uliokua ukiongozwa na 
Mwenyekiti wake Jafar A1 Numeiri aliekua Rais wa Sudan kwa wakati huo, ulisema 
kua kitendo hicho kilikua ni uvamizi wa nchi moja kuvamia mipaka ya nchi 
nyengine, na vile vile Umoja huo ulipinga vita hivyo kwa sababu nyengine ya pili 
ambayo ilikua ni kuonesha msimamo wa nchi za Umoja wa nchi huru za Afrika 
kupinga pia hatua ya nchi ya Tanzania katika kusaidia Mapinduzi ya mwaka 1977 
ya kuipindua serikali ya Rais wa kwanza wa visiwa vya Seychelles ya James 
Mancham na kumuweka madarakani waziri mkuu wake ambae ni Albert Rene. 

Jeneral Olusegun Obasanjo ambae alikua ni Rais wa Naigeria, alikua ni miongoni 
mwa viongozi waliowaongoza wale waliokua wako mstari wa mbele katika kupinga 
vita hivyo na kutoa hoja ya kupinga kitendo hicho cha Tanzania katika kikao cha 
Umoja wa nchi za Afrika cha mwaka 1979 kwa kuuelezea uvamizi huo kua ni wa 
kibabe na hivyo unahatarisha na kutishia usalama wa nchi nyengine za kiafrika 
zisizokua na nguvu ya kijeshi. 

Baada ya kumalizika kwa vita hivyo, mambo yalibadilika kwani baadhi ya Waislam 
wa nchi ya Uganda waliamua kuhamia katika nchi za jirani za Kenya na Tanzania 
na hii ilipelekea kupungua kwa idadi ya uongezekaji wa wafuasi wa Dini ya 
Waislam ukilinganisha na wakati wa uongozi wa Idd Amin ambapo Waislam wa 
nchi hiyo waliongezeka na kufaidika zaidi na mambo mengi, tofauti na hivi sasa 
ambapo baadhi ya wananchi wake wasiokua Waislam wanaendelea na kampeni 
waliyoianzisha mwaka 2002 ya kuitaka nchi hiyo ijitoe katika jumuiya ya nchi za 
Kiislam ya O.I.C ingawa manufaa ya jumuiya hiyo kwao ni makubwa zaidi lakini 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








655 


hilo hawalijali kwa sababu mtizamo wao juu ya jumuiya hiyo ndio ule ule waliokua 
nao baadhi ya Watanzania ambao ndio uliopelekea kulazimishwa Zanzibar kujitoa 
katika jumuiya hiyo. 

Ingawa sehemu nyengine za mwambao wa Afrika Mashariki hazikuathirika sana 
kutokana na athari za kuanguka kwa Mamlaka A1 Andalus ya Afrika Mashariki 
hususan tunapoizungumzia nchi ya Somalia lakini tukiangalia kwa upande wake 
tunaona kua nchi ya Somalia ambayo tangu enzi na enzi ina historia ya Uislam, na 
hivyo kupelekea dini ya Kiislam kutoka juu kaskazini na kuieneza kwa upande wa 
kusini zaidi, ilianza kuwavutia watu wa Magharibi katika miaka 1839, kwa sababu 
ya kua ni kituo cha kujipatia mahitaji ya meli zao zilizokua zikielekea India. Hivyo 
wakaamua kuitawala nchi hiyo, jambo ambalo lilipelekea kuleta upinzani mkubwa 
kutoka kwa Madarweshi wa maeneo hayo wakiwemo Shaykh Abd Al-Rahman Ibn 
Ahmad A1 Zayla'i, Shaykh Uways Al-Barawi na Sayyid Muhammad Ibn Abdallah 
(ambae Waingereza walikua wakimwita Mullah Kichaa ). 

Madarwesh hao walipigana dhidi ya majeshi ya Uingereza, Ufaransa, Italia na pia 
Ethiopia kwa miaka na miaka na kuibuka washindi mara nne kwa muda wa takriban 
miaka 20 ya mapigano. Lakini hata hivyo mnamo mwaka 1920, jeshi la anga la 
Waingereza liliwashambulia na kuwashinda Madarweshi hao, na hivyo kuiweka 
nchi ya Somalia chini ya mwamvuli wa uangalizi wa nchi ya Italia, mnamo mwaka 
1925 Haji Farah Omar alianzisha jumuiya ya umoja wa Kiislam lakini hata hivyo 
jumuiya hiyo baadae ulipigwa marufuku katika uwanja wa siasa. 

Miaka baadae Somalia ikawa chini ya uangalizi wa Ufaranza na mwishowe ikawa 
chini ya uangalizi wa Uingereza ambayo iliendelea kupiga marufuku vyama vyote 
vya kiislam na hivyo kupelekea jitihada hizo za Waislam kufanyika kwa chini chini 
kila sehemu na kundi lake hadi mwaka 1960 wakati Somalia ilipopewa uhuru wake, 
katika kipindi hiki Waislamu wa Somalia walikua tayari wameshagawiwa 
kimipaka, kama walivyogaiwa Waislamu wa Mashariki ya kati, ili katika miaka ya 
baadae ije kuanza tafrani kama waliyokua nayo sasa hivi Wakurdi ambao ardhi yao 
ya Kurdistan imeingizwa ndani ya mipaka ya Uturuki, Syria, Iraq na Iran. 

Kwa upande wa kusini mwa Somalia sehemu ya nchi hiyo iliyopo katika maeneo 
ya Jubaland imekatwa na kuingizwa ndani ya mipaka ya Kenya ambapo serikali ya 
Kenya inaiita sehemu hiyo kua ni Northern Frontier District (NFD), na ndio maana 
ukaona kua zaidi robo tatu ya watu wa Kenya ni Wasomali, kwa sababu sehemu 
yote ya ardhi kaskazini ya nchi ya Kenya ilikua ni sehemu ya ardhi ya nchi ya 
Somalia. Na vile vile vile sehemu ya Ogaden na Haus ambayo ni sehemu ya ardhi 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









656 


ya Somalia pia ikaingizwa ndani ya mipaka ya nchi ya Ethiopia hivyo vile vile 
katika nchi ya Ethiopia pia kuna watu wengi ambao ni Wasomali. 

Hali waliyokua nayo Wakurdi ndio sawasawa na hali waliyokua nayo Wasomali (si 
kwa sababu wote ni wafuasi wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i) kwa sababu watu 
wa Magharibi wamewatengenezea watu hawa hali ya mazingira katika maisha yao, 
hali ya kujihisi kua wamenyanga’anywa sehemu za ardhi zao, na hivyo kujenga 
uadui na jamii za majirani zao ambao nao wamepewa maeneo ya ardhi hizo 
ilipogaiwa mipaka ya nchi na watu wa Magharibi na hivyo kuendelea kung’ang’ania 
sehemu, ingawa unaweza kusema kua kidogo imekua afadhali kwa watu wa 
Somalia kwa sababu wao angalau wanayo sehemu ya kuiita nyumbani lakini 
Wakurdi hawana, kwani kila sehemu ya ardhi wanayokaa wanabaguliwa, tena 
ubaya zaidi wanabaguliwa na Waislamu wenzao kutokana na mipango iliyopangwa 
na watu wa Magharibi. 

Lakini hata hivyo kwa upande mwengine Wasomali nao ingawa wanayo sehemu 
ambayo wanayoiita nyumbani, lakini huko nyumbani kwenyewe pia nako 
hakukaliki kabisa kwani fitna ilianza kwa kupiganishwa kwa Waislam wenye 
kutaka kuongoza kwa Sharia ’h za Kiislam, arnbao ni wenye msimamo mkali na 
Waislam wenye msimamo wa kati hadi kufikia leo hii bado watu wanapigana kwa 
ajili ya Vyeo, Mali na Ukabila pia hali ambayo imewapelekea hata Wasomali 
wanaoishi katika nchi za jirani na nchi yao ya asili kutoishi kwa usalama na amani. 

Na hali hii imezidi kua mbaya kwa sababu katika nchi zote za Afrika Mashariki, 
basi nchi ya Somalia ndio nchi pekee ambayo nchi ya Israel ilikua ikihaha na 
kutafuta kuwa na uhusiano nao wa kibalozi lakini wapi, pamoja na kutokua na hali 
ya utulivu wamegoma kabisa kua na uhusiano na nchi hiyo, na kuzidi kukaza kamba 
ya kutokukubaliana na uhusiano pale mnamo mwaka 1974, nchi ya Somalia 
ilipoamua kujiunga na Umoja wa nchi za Kiarabu. Jambo ambalo lilizipelekea nchi 
za Magharibi pamoja Israel kuhitaji kuzidisha mahusiano yao na nchi zilizo jirani 
na nchi ya Somalia ikiwemo Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, n.k. 


Katika kipindi hiki cha miaka ya 1974 nchi ya Somalia ilikua ikiongozwa na 
Muhammad Siad Barre ambae alijaribu kuwaweka pamoja watu wa nchi hiyo bila 
ya mafanikio na hii ni kutokana na ukweli kua alikua katika wakati huo huo pia 
akijaribu kua na ukaribu na watu wa Magharibi. Mnamo mwaka 1991 baada ya 
kufariki Muhammad Siad Barre hali ya nchi hiyo ilibadilika na hivyo kupelekea 
Wanazuoni, wafanyabiashara na Mahkama za Kiislam ambao walikua 
wakiongozwa na Hasan Aweys, Sharif Ahmad, Yusuf Muhammad Siad Inda’ade na 
kundi la Al ItihaadAI Islamiyah kuanza kusimamia Mamlaka ya jamii za watu hao, 
na hivyo kuundwa kwa Umoja wa Mahkama za Kiislam ambao ulikubalika na hivyo 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










657 


kufanikiwa kuwaweka pamoja na kuwapa usalama Waislam wa Somalia, mafanikio 
ambayo yalilokua yameshindikana kwa miaka na miaka. 

Lakini hata hivyo nchi za Magharibi zikaingilia kati kwa kuishawishi nchi ya 
Ethiopia kuivamia Somalia ili kuondoa mfumo huo ambao ulikua unaelekea katika 
njia za kufuata nyayo za utawala wa Kiislam na unaofanana na mfumo wa mamlaka 
ya Utawala wa nchi ya Iran ambao kwa mtizamo wao ilikua pia ni kuenda kinyume 
na matakwa yao. Baada ya nchi za Magharibi kushirikiana na Ethiopia katika 
kuivamia Somali na kuyavunja Mamlaka ya Umoja wa Mahkama za Kiislam, 
Waislamu wa Somalia wakawa wamegawanyika katika kundi la Ahlu Sunnah wal 
Jamaa wenye msimamo wa kati na vile vile katika kundi la Waislam wenye harakati 
zenye msimamo mkali ambao ndio asili ya kundi la Al Shabaab (vijana) 
lililochipukia na kuanza kustawi, hadi kufikia katika hali tunayoiona leo hii nchini 
Somalia na Kenya pia. 

Elivyo Al Shabaab ambao ni miongoni mwa makundi ya Salafu wa Takfir ni moja 
tu kati ya matokeo ya makosa mengi sana ya nchi Maadui wa Kiislam katika jitihada 
zao za kutaka kuwatumia Waislam kwa kuwafitinisha, kuwavunjia umoja wao na 
kisha kuwatawala kwa kutumia njia za ndani. Na kwa njia za nje kwa kuzitumia 
athari za nchi za jirani kama vile Ethiopia na Kenya kwa kupitia mipango ya mda 
mrefu na kisha kuandaa visingizio mbali mbali ikiwemo miongoni ya ile 
iliyoelezewa katika WikiLeaks kua: Mipango ya mapigano ya Kenya kuivamia 
Somalia ilipangwa kwa muda mrefu, na haikutokana na utekaji nyara uliotokea 
ndani ya ardhi ya Kenya kulikofanywa na Kikundi cha Kiislam kama wasemavyo 
viongozi wa Serikali wa Kenya. Bali utekaji nyara huo ulikua ni kutoa kisingizio 
kifaacho kwa ajili ya kutekeleza mipango hiyo inayoungwa mkono na nchi za 
Magharibi. 

Elakuna haja ya kuiangalia historia ya nchi ya Ethiopia na Uislam kwa sababu kila 
mtu anajua kua Ukiristo uliingia nchini humo katika karne ya nne na Uislam 
uliingizwa katika karne ya sita kutokana na Elijra ya mwanzo ya Waislamu ilikua ni 
kuhamia Ethiopia. Elivyo ingawa kuna uhusiano mkubwa wa kihistoria baina ya 
nchi ya Ethiopia na Uislam, lakini pia kuna uhusiano mkubwa zaid wa ushirikiano 
baina ya Mataifa ya Magharibi, nchi ya Israel na nchi ya Ethiopia. 


Kwani mbali ya kua nchi hiyo ilizisaidia nchi za Magharibi kupigana na Madarwesh 
wa Somalia lakini pia nchi ya Ethiopia ilishirikiana na nchi ya Israel na kuikata 
sehemu ya ardhi ya visiwa vya Dahlak vya Eritrea ambayo pia ilikua iko chini ya 
utawala wa Dola la Ottoman na kuipa Israel ili iweke kituo cha kijeshi arnbayo 
inakimiliki hadi kesho na vile vile Israel iliisaidia nchi ya Ethiopia katika kipindi 
cha mwaka 1984 na 1985 kupitagana dhidi ya Waislamu wa kaskazini mwa nchi ya 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








658 


Ethiopia ambayo sasa ni nchi ya Eritrea pale Waislamu hao waliokua wakiungwa 
mkono na nchi za Kiarabu na za Kiislam walipokua katika jitihada za mapambano 
ya kujitenga na nchi ya Ethiopia. 

Kwa upande mwengine umuhimu wa ardhi ya Eritrea kwa nchi za Magharibi uko 
sawa sawa kiuchumi na kimbinu na umuhimu wa eneo la Ardhi ya nchi ya Yemen, 
kwa sababu maeneo hayo yapo katika Bab al Mandab ambalo ni geti la mlango 
muhimu wa Bahari Nyekundu wenye upana wa kilomita 30 uunaojumuisha ardhi 
ya mwambao wa nchi za Ethiopia, Eritrea, Djibout, na Somalia kwa upande wa 
Afrika na Yemen kwa upande wa Mashariki ya Kati. Mlango wa Geti la Bab al 
Mandab hupitisha zaidi ya mapipa milioni 3.3 za petrol kwa siku kuelekea katika 
nchi za Israel, Ulaya na Marekani. 

Hivyo kudhibitiwa kwa mlango huu na wasiokua washirika wa nchi hizo huweza 
kusababisha madhara makubwa sana ya kiuchumi dhidi yao. Hiyo ni baadhi tu ya 
mifano inayoonesha athari za nje za jitihada za kupigwa vita kwa Umoja wa 
Waislam na maadui wa Umoja wa Kiislam unaoongozwa na watu wa Magharibi na 
Israel hunufaika na mambo mengi yakiwemo ya kidini, kiuchumi na pia katika 
mbinu za kiusalama. 

Baada ya kumalizia kuangalia kwa juu juu tu Historia ya Uislam Afrika Mashariki 
tunaona jambo lililowazi kua maadui wa Uislam hutumia mda mwingi sana kupanga 
mipango yao na pesa nyingi sana kuitekeleza mipango hiyo kwa madhumuni ya 
kuwagawa na kuwadhoofisha Waislam. Kwa kuwatumia Waislamu wenyewe kwa 
wenyewe ama watu wengine walio nje ya dini ya Uislam. Vile vile hutumia vyombo 
mbali mbali vya habari, starehe na burudani ikiwemo filamu kueneza propaganda 
zao kwa kumurika Uislam katika upande wa Utumwa, Ukoloni, Ugaidi, Uharamia, 
Kutokua na Ustahmilivu. 

Hivyo kukipamba na kukipa nguvu kitu kiitwacho Islamophobia (Maradhi ya kua 
na Khofu na Uislam) ili watu wauogope na pia kuuchukia Uislam. Kiasi ya kufikia 
kua watu hawa wanatengeneza Tamthilia na filamu zinazoonesha taswira za kua 
Dini ya Kiislam na pia Wafuasi wake ni watu hatari sana na wasiokua na ubinaadam. 
Tukichukulia mifano hai ya filamu hizo ni pamoja na Tamthilia ya 24, Lawrence of 
Arabia, Rise and Fall of Idd Amin, Sleeper Cell, Rules of Angagement, Not Without 
my Daughter, Zero Dark Thirty, True Lies, Argo, Syriana, The Sniper, n.k. 

Hii ndio hali halisi ilivyo, kwani ni mara chache kwa vyombo vya habari 
ulimwenguni kumurika upande unaonesha Uislam halisi ulivyo, na hivyo kufanya 
propaganda ya kuweka matabaka mbali mbali ya Uislam kiasi ya kufikia hali ya kua 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








659 


wale wenye kutaka kuujua Uislam halisi inakua ni vigumu kwao kujua na hivyo 
kuishia kujua juu juu tu kuhusu dini ya Kiislam na kuona kua Uislam mzuri ni ule 
ulio katika sehemu inayokubaliana na mitizamo ya kimagharibi na Uislam mbaya ni 
ule unaopingana na mitizamo hiyo. Jarnbo la kusikitisha zaidi ni kua Mataifa yenye 
viongozi wanafiq miongoni mwa Mataifa ya Waislam, pia hupendelea kutangazia 
propaganda hizo na kutumia matabaka hayo kwa sababu ya manufaa yao kutoka 
katika nchi za Magharibi na kuendekeza Matamanio yao ya Kidunia, jambo ambalo 
limekatazwa katika Quran pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliposema: 




Ya ayyuha alladheena amanoo in tuteeAAoo alladheena kafaroo yaruddookum 
AAala aAAqabikum fatanqaliboo khasireena ( Surat al- ’lmraan 3:149) 

Tafsir: Enyi mlioamini! Ikiwa mtawatii wale ambao wamekufuru, basi 
watakurudisheni nyuma katika nyayo zeitu, itaityi mtageuka na kurudi kama watu 
waliokula hasara. 

Vile vile anasema Sumurah Ibn Jundub kua amesema Rasul Allaah Salallahu A ’layhi 
wa Salam kua: ‘Yeyote yule miongoni mwa Waislam ambae atakutana, na 
kukaa pamoja na Washirikina na akakubaliana na njia na mitizamo yao ya 
maisha basi yeye hua hana tofauti na Washirikina hao.’ 

Aya na Hadith tulizoziangalia hapo juu zinathibitisha ukweli ambao ni kua 
misimamo ya nchi mbali mbali za Kiislam na vile vile zisizokua za Kiislam na 
zisizokua na dini lakini zinazoongozwa na viongozi walio Waislam kua misimamo 
yao haina tofauti kabisa na ile misimamo ya nchi ya Kiyahudi ya Israel, isipokua 
nchi hizo ambazo miongoni mwao zinazoonekana kua ni za Kiislam haziweki wazi 
wazi misimamo yao, na hivyo huwadanganya wananchi wake na watu wengine, 
wakati Wayahudi wao wameweka wazi kabisa misimamo yao, hali hii inatuonesha 
kua mtu unapotaka kujua misimamo ya nchi unayoishi basi hua haina haja ya 
kuangalia mbali bali, kuwaangalia Wayahudi na kisha kuongeza juu yake Akhlaq za 
Nifaq, na hapo ndio utakapoona kua hawana tofauti na Mayahudi. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








660 

SURA YA NANE 


iL-J Ijliji ^l l^S-SJ 0} ^jjl Lg-jl l-U 

J^ill ji AillJ JjjJUj 


Ya ayyuha allatheena amanoo in tattaqoo Allaha yajAAal lakum furqanan 
wayukaffir AAankum sayyitikum wayaghfir lakum waAllahu thoo alfadhli 
alAAarf/?eemi. (Surat Al Anfal 8:29) 

Tafsir: Eyi mlioamini! Ikiwa mtamuogopa na kumtii Allah, basi atakujalieni 
Furqan (uongofu, kigezo cha kujua na kuweza kutofautisha jema na ovu na 
kukuokoeni kutoka katika mitihani yenu) na atakufutieni dhambi zenu, 
atakusameheni na hakika Allah ni mwingi wa fadhila. 


Katika wakati tuliokua na tunaona kua kuna Mitihani na Fitna nyingi sana ambazo 
zimeukumba Ummah wa Kiislam na kusabisha mgawanyiko mkubwa miongoni 
mwetu kiasi ya kufikia kukatazana miongoni mwa Waislam kusali katika Miskiti ya 
waislam wa Madhhab moja ama nyengine kwa sababu za utofauti wa mitizamo ya 
Madhhab hayo, wengine wameamua kuacha kabisa kufuata Madhhab na 
wanawashawishi wanaofuata Madhhab kuacha kufuata Madhhab , wengine 
wanafuata Qur’an tu, wengine wanawaita Waislam wenzao Makafir, wengine 
wanachanganya misimamo ya Madhhab tofauti katika Ibada moja n.k. 

Katika Sura zilizotangulia tuliangalia baadhi ya Fitna na Mitihani iliyosababishwa 
na Maadui wa Uislam ambao walisababisha athari mbaya sana kutoka nje ya Dini 
ya Kiislam, athari ambazo kwa upande mmoja walizitumia kama silaha yao katika 
kuupiga vita Uislam na hivyo kuuathiri sana umoja wa Kiislam kwa kuwatumia 
Waislamu wenyewe kwa wenyewe. 

Katika Sura hii nitajaribu kuangalia baadhi ya Fitna na Mitihani iliyosababishwa 
kutokana na athari za Uadui wa ndani kwa ndani ya Dini ya Uislam 
zinazosababishwa na baadhi ya wafuasi wa Dini ya Kiislam, ambazo miongoni mwa 
madhara yake mabaya ni kuchangia kuubomoa umoja wa Kiislam na hivyo 
kusababisha mgawanyiko, udhaifu na kujenga chuki ndani ya Ummah wa kiislam. 

Hivyo ni jambo la muhimu kwanza kabla ya kuangalia baadhi ya Fitna na mitihani 
hiyo kutoka kwa maadui waliomo ndani ya Uislam basi kwanza na tuangalie ni nani 
Adui wa Uislam alie ndani ya Uislam. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 











661 


JEE NI NANIADUI WA NDANI KWA NDANI YA UISLAM. 

Anasema A ’lama wa Sham Shaykh Muhammad Said Ramadhan A1 Bouti katika 
kitabu chake cha Al Islam wa al Gharb (Uislam na Magharibi) kua: 

‘Ujinga wa kutoujua Uislam ndio chanzo cha kila uadui unaouandama Uislam. 
Kwa sababu Ujinga wa kutoujua Uislam haumuoneshi yule alienao ujinga huo 
kitu chochote kile isipokua makatazo yasiyokua na misingi yeyote, yaani 
humuonesha mjinga huyo mkusanyiko wa vikwazo na vizuizi vilivyopo mbele 
ya maslahi yake na matamanio yake. 

Hivyo kila mtu anavyozidi kua ni mjinga wa kutoujua Uislam basi ndio hivyo 
hivyo pia unavyozidi Uadui wake dhidi ya Uislam, na hali hii hupatikana kwa 
Waislam wengi. Kwani Muislam ambae hajawahi kua na hiari na maamuzi ya 
kua ni mwenye kushikamana na Dini basi hua na hisia za kuuchukulia Uislam 
kama vile anavyovichukulia vitu vyengine ambavyo amevirithi, bila ya kua na 
maamuzi au hiari juu yake, kutoka kwa wazee wake na mababu zake. Yaani 
atakua ni mwenye kuujua Uislam kutokana na vile namna Uislam huo 
ulivyowafikia wazee wake. 

Yaani Muislam huyo atakua anahisi kua ni mwenye kubanwa na kila kanuni 
na hukmu atakazowekewa mbele yake, hususan pale itakapokua matamanio 
yake na hukmu hizo haziendani na hivyo kutofautiana. 

Kwa hakika Ujinga wa kutoujua Uislam ndio njia pekee ya kuuparaganya na 
kuushambulia Uislam, na ndio mazingira pekee ambayo inayootesha madai ya 
uongo na kasoro juu ya Uislam na kuenea zaidi..madai hayo ya uongo kila siku 
yanakua na yanaambatanishwa na Uislam, wakati wengi miongoni mwa 
Waislam wenyewe, wakiwa hawaujui usahihi wa Uislam wao na uhakika wake, 
kwa sababu ya kikwazo cha ujinga. Ni uongo huo ndio unaotengeneza 
mazingira ya kuukwepa na kuuchukia Uislam. 

Hali hii ndio inayoelezea, vitabu vingi vilivyozagaa, vinavyaoandikwa na 
kuchapishwa ambavyo vimejaa uzushi, uongo na ujinga kulingana na hukmu 
na yaliyomo ndani yake. 

Bila ya shaka, kinachowatia ari waandishi wa vitabu hivyo kuandika uongo 
huo, ni kua Waislamu wengi hawaujui Uislamu wao. Na hivyo wamepoteza 
vigezo vya I’lm ambayo wanayotakiwa kushikamana nayo na kuwawezesha 
kutofautisha baina ya usahihi na uongo. 

Ni kosa kubwa sana kwetu sisi, kila mara kuitisha kuandikwa kwa upingaji na 
ukosoaji, dhidi ya kila mtu anaeusemea uongo Uislam na kuchezea maandiko 
yake na usahih wake. Kwani kuwafuatilia watu hawa na uongo wao kwa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








662 


uchunguzi na vithibitisho hua hakutowanufaisha chochote Waislam wakati 
Waislam wenyewe hawajui kitu kuhusiana na Uislam wao isipokua kutokana 
na kile walichoshikamaa nacho kutokana na kurithi kwa wazee wao. Hivyo 
uzushi huo utaendelea kuenea miongoni mwao na kujaa katika ufahamu wao 
ambao ndani yake haujui kitu kuhusiana na uhalisi wa Uislam. 

Na bila ya shaka, ni jambo lisiloepukika kua kutatokea mchanganyiko wa 
kiufahamu utakao enea ndani ya ufahamu wa wasiojua hao, bila ya kujali ni 
mara ngapi kumekanushwa na kukosolewa kimaadishi dhidi ya uongo huo na 
uhalisi wa walio nyuma ya uongo huo. 

Kwa sababu kama ikiwa kuna virusi na wadudu wanaotoka ndani ya bwawa, 
basi hua haina haja ya kuwaua wadudu hao mmoja baada ya mmoja, kwani 
hayatopungua madhara yao, wakati bwawa bado lipo. Bali inavyotakiwa 
kufanya ni kulikausha bwawa hilo, kulisafisha bwawa na mazingira 
yanayozunguka bwawa hilo, hapo ndipo utakapoweza kuona mazingira safi 
bila ya wadudu wala madhara’64/ Islam wa Al Gharb) 

Baada ya kangalia na kujua ni nani adui wa Uislam alie ndani ya Uislam, basi tuanze 
kujaribu kusafisha bwawa ili tuweze kusafisha mazingira kwa watakaonifahamu 
ninayoyazungumzia na hivyo kupunguza ukubwa wa ufa uliomo katika jamii yetu 
na pia ndani ya Ummah wa Kiislam ili kujaribu kuyalinda, kuyatetea na 
kuyaheshimu mambo yote ambayo yapo kwa faida ya umoja wa Kiislam, hivyo 
nitajaribu kuangalia fitna na mithani hiyo kutokana na vithibitisho na kauli za 
Wanazuoni mbali mbali wa Ahlu Sunnah wal Jamaah na pia wa Madhhab ya Ibadhi 
na Shia, pale nilipofanikiwa kupata vithibitisho na kauli za mitizamo yao kuhusiana 
na mambo husika. 

Miongoni mwa vyanzo vya Fitna na Mitihani hizi zinatokana na baadhi ya wafuasi 
wa Makundi ya Kiislam kuanzisha kwa utumiaji mkubwa na mpana sana wa Tafsir 
ya maneno mbali mbali yaliyomo katika Qur’an na Hadith kwa manufaa yao, 
/ikiwemo neno Bida ’a. Hivyo kabla ya kuzungumzia baadhi ya mitihani hiyo basi 
ningependa kwanza kuangalia maana ya neno Fitna halafu tutaliangalia neno Bida ’a 
na mitizamo ya wenye kujua zaid juu ya maana ya maneno hayo na kisha tutendelea 
na kuangalia zaid kuhusiana na mitihani na fitna nyenginezo. 

FITNA - KULINGANA NA MTIZAMO WA WANAZUONI. 

Neno la kiarabu Fitna linatokana na mzizi wa neno la kiarabu ‘Fa-ta-na’, lenye 
maana ya Kushawishi, kuhadaa, kupotoa n.k. 

Ibn Faaris, ambae ni Mwanazuoni mkubwa wa lugha ya Kiarabu kua neno Fa-ta-na 
lina maana ya Mitihani au Majaribio. ( Magaayees Al Lughah, 4/472). 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








663 


Ibn A1 Athir yeye kwa upande wake anasema kua ‘ Fitnah : mitihani au 
majaribio..neno hili mara nyingi lilikua likitumika kuelezea mitihani ambayo 
kitu kisichopendeza kinaangamizwa, lakini baadae likawa linatumiwa kua 
kama dhambi, kufr, vita, kuchoma moto, kuondoa na kutawanya’. (Al 

Nihaayah ) 

Ibn Aiabi akasema kua ‘‘Fitna maana yake ni, majaribio, mitihani, utajiri, 
watoto, kufr , tofauti baina ya watu na pia kuchoma kwa moto’ (Lisan Al- ‘Arab, 
Ibn Mansoor) 

Kwa upande wa Qur’an pia neno Fitna limetumika katika kutoa maana kama 
zilizotajwa na Ibn Faaris, Ibn A1 Athir, Ibn Arabi na Ibn Hajar pia. Lakini pia Qur ’an 
imetumia neno hilo kuelezea mitihani na vishawishi mbali mbali, hivyo kwa 
mukhtasari Fitna maana yake ni:- 

1 - FITNA - Mitihani ya dhulma na mateso kwa wale walioamini dini ya 
Kiislamu kwa sababu ya kuamini kwao. 

2 - FITNA - Mitihani ya vishawishi vya kupotosha, kusababisha ufa au 
mgawanyiko miongoni mwa Waislam. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alisema kuhusiana na Fitna kua: 

‘Ulevi huiathiri akili ya mtu kama vile inavyoathiri Fitna\ 

Usama Ibn Zayd anasema kua: ‘Amesema Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi 
wa Salam, Mnaona kile nnachokiona mimi? Nnaona sehemu zenye Fitna 
miongoni mwa ndani ya nyumba zenu kama vile inavyoonekana sehemu 
iliyoangukiwa na matone ya mvua’ ( Bukhari na Muslini) 

Akasema Imam An Nawawi kuhusiana na Hadith hii kua ‘Mfano wa Fitna 
kufananishwa na matone ya mvua ni kutokana na ukubwa na ueneaji wake, 
kwani hua haiwakumbi aina fulani ya watu tu bali huwakumba watu tofauti na 
kwa pamoja, na hii kama mfano wa kubashiria kutokea kwa vita vya mda 
mrefu baina ya watu hao kama vile Vita vya Ngamia, Sifiin na A1 Harran, 
kuuliwa kwa Uthman na kwa Husein Radhi Allahu Anhum na vile vile katika 
matokeo mengine, ndani yake ni Miujiza iliyo wazi ya Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam’.(Sharh An Nawawi) 

Miqdad Ibn A1 Aswad anasema amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam : ‘Mwenye starehe zaid ni yule alielindwa kutokana na Fitna na yule 
ambae inaemkuta Fitna lakini akawa na Subra.’ (Sunnah Abu Daud). 



AL MIISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiNAH 









664 


Muawwiyah Ibn Abi Sufyan anasema : ‘Nimemsikia Nabii Muhammad Salallahu 
A’Iayhi wa Salam akisema, Hamna kilichobakia duniani isipokua Fitna na 
MitihaniVSa/;//) Ibn Majah) 

Wanasema wenye kujua kua Fitna inapokuja hua na baadhi ya sifa zifuatazo: 

Fitna hua na hadaa katika muonekano wake na mwanzoni inapoanza huwavutia 
watu wengi, hivyo wengi hutumbukia ndani yake bila kujijua. 

Fitna hua inatawala akili za watu, kama alivyosema Abd Allah Ibn Masoud kua: 

‘Nnahofu na Fitna itakapokuja kwenu, kama ukungu mzito wa moshi, ambapo 
itakapomkumba mtu basi moyo wake hufariki kama vile unavyofariki mwili 
wake’. 

Khalid Ibn Walid anasema ‘Amir ul Mu’uminun, aliniandikia barua wakati A1 
Sham ikiwa imenawiri kama maziwa na asali, na akaniamuru niende India, 
India kwa wakati huo ilikua ni Basra, hivyo mie sikulipendelea wazo hilo, na 
kuna mtu akaniambia ‘Ya Abu Sulayman, Muogope Mola wako, kwani kwa 
hakika kuna Fitna imetokea,’ nami nikasema ‘Wakati Umar Ibn AI Khattab 
yuko hai? la, haiwezekani hadi atakapoondoka, kwani hapo watu watakua 
hawana umoja na watakua wametawanyika kila mahali’, na hapo watu 
watajiuliza, ‘Jee iko sehemu ambayo haijaingia mitihani kama tuliyonayo sisi?’ 
Lakini itakua hakuna sehemu hiyo. Hizo ndio siku alizozizungumzia Nabii 
Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam pale aliposema ‘Kabla ya siku ya 
Kiama itatokea Al Harj’”.(Imam Ahmad) 

Amesema Abu Musa A1 Ashari kua ‘Amesema Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam: Kabla ya kufika wakati wa Kiyama, itatokea Al Harj’ watu 
waliokuwepo mbele yake wakauliza ‘Al Harj ndio nini?’ Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu ‘Al Harj ni Mauaji, hayatokua mauaji yenu 
nyie kuwaua Makafir, bali yatakua mauaji yenu nyie kuuana wenyewe kwa 
wenyewe, kiasi ya kua mtu atamuua jirani yake, ndugu yake, ami yake, binamu 
yake’ watu wakauliza ‘Huku tukiwa na akili zetu timamu?’ Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu ‘Akili za watu katika wakati huo 
zitatawaliwa na kubakia kwa wale wenye hali ya chini na wasiojua kitu, wengi 
wao watafikiria kua wana msingi wa kuyafanya hayo wayafanyayo wakati 
hawana’. 

Fitna inapoanza hua haidhibitiki tena, kwani hata yule alieianzisha mwenyewe basi 
hupoteza uwezo wa kuidhibiti. Nu’man Ibn Baishr aliwausia watu pale 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








665 


alipowaambia: ‘Enyi watu! Wadhibitini wajinga miongoni mwenu kwa mikono 
yenu kabla hawaja kuangamizeni’ 

Fitna hua haiepukiki isipokua kwa yule aliejaaliwa na Allah Subhanahu wa Ta 'ala. 
Alisema Hudhayfa: ‘Mitihani haitokuathirini kama ikiwa mna I’lm ya dini yenu, 
kwa hakika mitihani itakuathirini ikiwa ukweli na uwongo hauko wazi 
miongoni mwenu’. 

Abd Rahman Ibn Abzi alisema: ‘Nilimuuliza Ubay Ibn Ka’ab, wakati watu 
walipoingia katika Fitna ya kuuliwa kwa Uthman, ‘Ewe Abu Mundhir! Jee ni 
njia gani ya kutoka nje ya Fitna?’. Akanijibu ‘Kitabu cha Allah, Kifanyie kazi 
chochote kile kilicho wazi, na kile ambacho hakiko wazi basi waachie wenye 
I’lm nacho.’ (Al Tarikh al Aswat Imam Bukhari). 

Hasan A1 Basr akasema ‘Fitna inapokaribia kuanza, basi kila mwenye I’lm 
huiona na kuifaham fitna hiyo, na ni pale inapokaribia kumalizika tu, ndio wale 
wasiokua na I’lm huanza kuifaham’. 

Na mwisho namalizia kwa maneno ya Hudhayfah ambae aliusia kuhusu ubaya wa 
Fitna kwa kusema: ‘Tahadharini na Fitita, kwani hamna atakaekuwemo ndani 
yake ila ataangamia kama vile mafuriko yanavyoangamiza ardhi iliyonawiri na 
iliyokua na rutba’. 

BIDA ’A - KULINGANA NA MTIZAMO WA WANAZUONI. 

Mara nyingi neno Bida ’a, kama lilivyo neno Kufr ambalo maana yake hua ni kukataa 
kile alichokuja nacho Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, hua 
linatumiwa kwa mtazamo wenye maana mbaya, hivyo unapoyazungumzia maneno 
mawili haya, moja kwa moja ufahamu wa Bani Adam hua tayari umeshatengeneza 
maana ya kua hicho ni kitu kibaya. Kwa vile sehemu hii tunaangalia kuhusu upande 
mzuri wa neno Bida ’a, basi kwanza tugusie mfano wenye maana nzuri ya neno Kufr, 
kama isemavyo Qur’an : 


^*Jl Ai ^jjjJl j 

aWIj I JL ^ L,,g & i I ^aJ’jJl ojJjeJb 


j< $ r o 0/ 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiNAL DAiSAH 








666 


La ikraha fee alddeeni qad tabayyana alrrushdu mina alghayyi faman yakfur 
bialttaghooti wayu/min biAllahi faqadi istamsaka bialAAurwati alwuthqa la 
infisama laha waAllahu sameeAAun Aaaleemun ( Surat Al Baqara 2:256) 

Tafsir : Hakuita kulazimishana katika dini, Kwa hakika njia iliyonyooka iko wazi 
kutokana na njia inayopatosha. Yeyote yule Anaeikufuru Taghut (kufanya maasi 
hadi kuvuka mipaka.) na akamuamini Allah, basi hua ameshikamana na 
mshikamano ambao hautavunjika. Na Al/ah ni msikivu wa kila kitu na anaejua 
kila kitu. 


Ingawa neno Kufr halitumiki katika kuelezea maana nzuri, lakini tunaona kua katika 
ayah hii, neno Kufr limetumika katika kuelezea maana nzuri, kwa kusema kua 
‘Anaeikufuru Taghut na akamuamini Allah Subhanahu wa Ta’ala basi 
ameshikamana na msimamo madhubuti ’, hivyo vile vile tukiangalia kuhusu neno 
Bida ’a tutaona kua linatumika katika kuelezea maana nzuri pia. 

Lakini hata hivyo, wengi miongoni mwa wenye kulitumia sana neno Bida ’a 
hulinasibisha na upande unaotoa maana mbaya, bila ya kulinasibisha neno hilo na 
maana nzuri hua wanatumia mfano wa Hadith ya Jabir Ibn Abd Allah isemayo kua, 
amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: 


j jjfe» 553 353 Ui 


Man yahdihi - Illaahu falaa mudhilla laahu wa man yudhlil falaa haadiya lahu. 
Inna asdaka al Hadithi kitabu Allah wa khayra al hadi hadi Muhammad Sala 
A’allahu A’layhi wa Salam, wa sharru ul umuri muhdatathuha, wa kullu 
muhdathatin bida’a, wa kulu bida’atin dhalala wa kula dhalalatin fii 
nnar .(Saliih Muslim) 


‘Kwa hakika yeyote yule alieongozwa na Allah basi Itakuita atakaempotoa, ita 
aliepotoshwa na Allah basi hakuna atakaemuongoa Hakika ya Hadith bora, ni 
kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta ’ala, na muongozo bora ni muongozo wa Nabii 
Muhammad Salallaltu A ’layhi wa Salam, na mambo mabaya (katika dini ya 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








667 


Kiislam) ni Bida’a, na kila Bida’a ni udhalilifu, na kila udhalilifu unaingiza 
motoni’. 


Kabla ya kuangalia maana ya neno Bidaa, basi na tuangalie matumizi ya neno 
‘ Kullu’ yaani ‘Kila’, lililotumika katika Hadith hii, na tutaona kua wenye kujua 
wanasema neno hili halimaanishi hali ya kujumuisha kila jambo jipya, au mambo 
mapya yote, bila ya kua na lnipaka fulani, bali ndani ya jumuisho lake hua 
linajumuisha kila jambo ambalo halikubaliki kisharia na hivyo basi yanayokubalika 
yote hua yako nje ya jumuisho hilo. 


Hivyo kutumika kwa hali hii ya jumuisho haina maana ya kujumuisha kila kitu kwa 
ujumla kwa sababu kuna mifano mingi katika Qur ’an na Hadith nyengine ambazo 
zimetumia hali hii katika mambo ambayo yanakubalika kisharia na hivyo hua ni nje 
ya mipaka ya matumizi ya jumuisho hili. 

Tuangalie mfano rnmoja wa jumuisho kama hili pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
aliposema katika Quran: 

Innakum wama taAAbudoona min dooni Allahi hasabu jahannama antum laha 
waridoona (Surat Al Anbiya 21:98) 

Tafsir: Hakika nyinyi na mnaowaabudu badala ya Allah ni kuni za Jahannam na 
kwa hakika mtauingia moto huo. 


Ya Allah tunusuru na Jahannam! 


Hivyo tunapoangalia jumuisho la nene ‘Na Mnaowaabudu’ katika aya hii basi 
tunaona kua, bila ya shaka Nabii Isa Ibn Maryam na Mama yake ambae ni Maryam 
bint Imran na baadhi ya Malaika, basi walikua wanaabudiwa badala ya Allah, lakini 
hata hivyo wao hawamo katika jumuisho hili la kua ni miongoni mwa ‘Kuni za 
Jahannam’. 


Vile vile tunaona mfano mwengine kama huu pale tunapoangalia aya ifuatayo: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










668 


Lc lij Lu>cxs 4 j IjJSLi L* !^£«j LLLs^) 

<i|>(jjjJ^« jL* liL® 4j*J jJjkLjjL! Ijjjl 

Falamma nasoo ma Dhukkiroo bihi fatahna AAalayhim abwaba kulli shay-in 
hatta i dha farihoo bima ootoo akhadhnahum baghtatan fa-i dha hum 
mublisoona ( Surat Al Anaam 6:44) 

Tafsir: Hivyo pale waliposahau kile walichokumbushwa, Tuliwafungulia milango 
ya kila kitu, hadi pale walipokua kati kati ya kufurahia yale waliyopewa, Ghafla, 
tukawaingiza katika adhabu, Lol walizama katika maangamizo, wakawa ni wenye 
kukata tamaa. 

Tukiiangalia aya hii tunaona kua ingawa Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema 
‘ Tuliwafungulia milango ya kila kitu' , lakini jumuisho hilo la milango ya kila kitu 
halikujumuisha ‘Milango ya Rehma’, kwani kama jumuisho hilo lingejumuisha 
milango ya Rehma basi watu hao wasingeingia katika maangamizo. 

Tunaporudi na kuliangalia neno Bida ’a, kilugha basi tunaona kua Imam Muhaqqiq 
A1 Shatibi anasema: ‘Maana ya mzizi wa herufi B-D ni kuvumbua kitu ambacho 
hakijawahi kuvumbuliwa kabla yake, kama pale Allah Subhanahu wa Ta’ala 
ahposema: 

Lcll \j*\ ULj oljlL-jJl 

BadeeAAu alssamawati waal-ardhi wa-idha aa dha amran fa-innama yaqooIu 
lahu kun fayakoonu. (Surat AI Baqara 2:117) 

Tafsir: Muumba wa mbingu na ardhi, anapotaka kitu kiwe, hukiambia kua na 
hua. 

Hivyo neno Bida’a na Badi’u yanatoka katika mzizi mmoja wenye maana moja. 

(Al l’tisam). 

Kwa hivyo neno Bida ’a pia ni njia ya kuvumbua kitu katika dini kinachoendana na 
Sharia’h, ambacho hufanyika katika kutafuta mapenzi ya Allah Subhanah wa 
Ta ’ala, kwani: 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









669 


Anasema Jarir Ibn 'Abd Allaah al Bajali kua amesema Nabii Muhammad Salallahu 

A ’layhi wa Salam kua: ‘Yeyote yule atakaeanzisha jambo jema na likafuatwa na 
wengine, basi atalipwa malipo yake yeye na pia atapata na malipo sawa sawa 
ya wale wanaomfuata yeye, bila ya kupunguzika kwa njia yeyote ile malipo 
kutoka kwa wanaomfuata. Na kila anaeanzisha jambo baya na akafuatwa na 
wengine basi atabeba mzigo wake mwenyewe na pia mzigo sawasawa na wa 
kila atakaemfuata bila ya kuwapunguzia mzigo wao kwa njia yeyote ile’ ( Imam 
Al Tirmidhi, Imani Al Nisaa'i in al-Mujtaba: Kitaab al-Zakaat, Bab al-Tahreed 'ala 
al-Sadaqah , Sahih hasan Hadith) 

Miongoni mwa mifano ya Bida ’a njema ni pale siku moja Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam alipomuuliza Bilal Ibn Rabah Radhi Allahu A ’nhu ‘ Jee 

unafanya kitu gani katika kutafuta malipo kwa Allah Subhanah Wata’ala, kwa 
sababu nilisikia nyayo zako peponi’, Bilal akajibu ‘Kila ninapotia udhu, ni 
lazima nisali sala ya SunnaK(Bukhari, Kitab Tahajud). 

Tafakkar kwani jambo hili jema jipya ambalo alilolivumbua Bilal Ibn Rabah Radhi 
Allahu A ’nhu lilikubaliwa na Allah Subhanah wa Ta ’ala, kiasi ya kua Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alizisikia nyayo zake peponi. 

Vile vile katika Masjid Quba kulikua kuna Imam ambae alikua wakati wa kusalisha 
sala ya Jamaa, baada ya kusoma Surat Al Fatiha na sura nyengine katika kila rakaa, 
basi alikua ni lazima asome na SuratAl Ikhlas na kisha baada ya hapo ndio hurukuu, 
Nabii Muhammad Salallahu A ’alayhi wa Salam alipomuuliza kwa nini unafanya 
hivyo, yule Imam akajibu kwa kusema: ‘Nnapenda sana kuisoma SuratAlIkhlas'. 
Hapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamwambia: ‘Mapenzi yako 
hayo yatakuingiza Peponi’ (Imam Bukhari, Kitab as Salaah) 

Vile vile Rifa'a Ibn Rafi Az Zuraqi anasema, ‘Tulipokua tukisali nyuma ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alinyanyua kuchwa chake baada ya 
kurukuu na kusema (ki*i. j-J iiil ^K) ’Sami Allahu liman HamidaV na mtu 
mmoja aliekua nyuma yake akasema (jJ' 'ZjLw LuL IjLZ Iaa^. i^Jl iiUj Luj) 
Rabbana walaka-l hamd hamdan Kathiran taiyiban mubarakan ..ila Akhirihi (Ya 
Rabi, utukufu na sifa zote kwa pamoja na zilizojaa baraka ni zakohadi mwisho 
wake’, aliponyanyuka na kutaka kuondoka (baada ya Sala), Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam akauliza, ‘Ni nani aliesema maneno haya?’ yule 
mtu akasema kua ni yeye, Nabii Salallahu A ’layhi wa Salant akasema: 
‘Nimewaona Malaika Zaidi ya 30, wakigombaniana kila mmoja wao akijaribu 
kua yeye awe ni wa mwanzo kuyaandika maneno yale ’ '(Bukhari na Muslim) 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








670 


Anasema Ibn Hajar katika Fat-h al-Barr katika kuielezea Hadithi hiyo kua: ‘ Hadith 
hiyo inaonesha kuruhusika kuanzisha namna fulani ya Dhikr katika Sala, zaidi 
ya zile zilizoelezewa katika Hadith nyengine kuhusiana na Sala, pale inapokua 
haziendani kinyume na Hadith hizo.’ 

Ukweli ni kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakuwakataza 
Masahaba zake wasifanye mambo mapya waliyoyavumbua kutokana na Ijtihad zao 
wenyewe, bali aliwabashiria habari njema kutokana na uzuri wa mambo hayo, kuna 
mifano mingi inayoonesha kua Masahaba walianzisha mambo mapya, ikiwemo, dua, 
dhikr n.k ambayo hata hivyo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam yeye 
mwenyewe hakuyafanya, kutokufanywa kwa baadhi ya vitu na mambo na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakuna maana ya kua vitu hivyo 
vimekatazwa, miongoni mwa mfano mmoja kati ya mambo hayo ni Hadith ya 
Khalid Ibn Walid ya kula mjusi wa jangwani iliyomo katika Muwatta Imam Malik. 

Imam Malik anasema kutoka kwa Ibn Shihab kutoka kwa Abu Umama Ibn Sahl Ibn 
Hunayf kua amesema Abd Allah Ibn Abbas: ‘Amesema Khalid Ibn Walid kua 
alimtembelea Maymunah pamoja na Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam, nae Nabii Muhammad Salaliahu A’layhi wa Salam akapewa nyama ya 
mjusi mkubwa wa jangwani wa kuchoma, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam akanyoosha mkono wake kuchukua, ambapo baadhi ya wanawake 
waliokuweo katika nyumba ya Maymunah wakamwambia Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kile anachotaka kukila, na hapo Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam akarejesha mkono wake. Khalid Ibn Walid 
anasema: Mimi nikasema ‘Ya Rasul Allah, jee ni Haram?’ Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam akasema ‘La! Ila hakuna katika ardhi ya watu 
wangu na sijisikii kuipenda nyama hiyo’ Khalid Ibn Walid anasema ‘Mimi 
nikaendelea kuitafuna na kuila huku Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam akiniangalia’ ’. 

Abd Allah Ibn Masoud Radhi Allahu A ’nhu alisema kua: ‘Chochote kile ambacho 
Waislam watakiona kua ni kizuri hua ni kizuri mbele ya Allah,’ vile vile kuna 
marfu Hadith isemayo ‘Umma wangu hautokubaliana katika upotovu” 

Imam A1 Shafi’i anasema kuhusu Bida’a kua: ‘Kuna aina mbili za mambo 
yanayoanzishwa ( Muhdathat ). Kwanza ni kile kilichovumbuliwa na 
kikapingana na Qur’an, Sunnah, Athar au Ijma’a, hua ni upotovu ( Bida’at 
Dhalala), na kile ambacho kimevumbuliwa katika mema ambacho hakipingani 
na vitu hivyo basi hua si upotovu ( Bid'a ghayr madhmuma), Umar Radhi Allahu 
A’nhu alisema kuhusu kusali sala ya Taraweh kwa Jamaa mwezi wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








671 


Ramadhan kua, ‘Hii ni Bida’a nzuri sana.”(7aM/;/6 Al Asma wa Lughat, Imam 
Al Nawawi) 

Imam A1 Ghazali naye akasema kua: ‘Sio kila Bida ’a ni haramu, bali ni ile Bida ’a 
inayopingana na kile kilichoanzishwa katika Sunnah na kinachoachana na 

Sharia’h’(Ihya ul Ulum Din) 

Ibn Hajar A1 Asqalani akielezea kuhusu adhana ya pili iliongezwa wakati wa utawala 
wa Amir ulMu ’minin Uthman Ibn Affan anasema: ‘Ni jambo lililowazi kwa wakati 
huo watu wote walikua wakifuata uongozi wa Uthman ambae ni Khalifah wao, 
na kumtii...Kila kitu ambacho kilikua hakijafanywa wakati wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salant, kinahesabiwa kua ni Bida’a ambapo 
baadhi ya Bida’a hizo ni nzuri na baadhi si nzuri, kutoka na uthibitisho kua 
Uthman aliongeza Adhatta nyengine katika sala ya Ijumaa ili kuwatanabahisha 
watu kua unakaribia wakati wa sala kulingana na sala nyengine, akiiwacha 
adhana ya pili ambayo inaadhiniwa Imam anapokaa kwenye kiti chake. 
Kusudio la kuongeza adhana katika sala ya Ijumaa limechukuliwa kutokana 
na dhumuni la adhana ambalo ni kuwatanabahisha watu kua mda wa sala 
umeingia, na haiibatilisha adhana hiyo’ ( Fat-h al-Barr 2/394) 

Imam Abu Sharma, ambae ni mmoja kati ya walimu wa Imam Nawawi, katika kitabu 
chake ( Al-Ba ’ith ‘ala Inkar al-bida ’ wal hawadith), ameigawa Bida ’a katika sehemu 
tatu ambazo ni Bida ’a nzuri, Bida ’a makruh na Bida ’a iliyokatazwa. 

Mujaddid Imam Ibn Daqiq A1 Id, katika Ihkam al-Ahkam amesema : ‘Kutofanywa 
kitu fulani na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hakumaanishi kua 
kitu hicho ni Haram’. 

Shaykh Al-Islam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani anasema: ‘Kitu chochote kile 
ambacho kilikua hakipo katika wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’laylti 
waSalam, kinaitwa Bida’a, lakini kuna Bida’a nzuri na Bida’a zisizo nzuri’. 

Imam Al-Bayhaqi akinukuu katika Manaqib Ash-Shafi ’i anasema kua: ’Bida ’a ziko 
aina mbili, zile ambazo zinapingana na Qur’an, Sunnah na makubaliano ya 
Waislamu ni Bida’a ya uongo, lakini Bida’a nzuri haipingani na vitu hivi.’ 

Wanazuoni wengine wanaokubaliana na ufafanuzi huo wa Bida’a ni pamoja na: 
Hafiz A1 Sakhawai (katika Fa-th al-Mughith 2:229), Imam Ibn Hajr ( Fat-h al-Barr, 
13:254), Imam an Nawawi (Katika Tahdib al-Asma), Imam A1 Qarafi ( Dhakhira 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









672 


13:234-35, Furuq 4:345-50), Imam A1 Qurtubi ( TafsirAl Qurtubi Q2:117, Q57:27), 
Hafiz Ibn Jawzi ( Talbis Iblis uk. 25), Ibn Abd al-Barr ( Istidhkar 2:67). 

Mwanazuoni wa karne ya 13 Al Hijr wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, Shaykh 
Hussain Ibn Ahmad A1 Dawsari A1 Shafi’i anasema: ‘Ikiwa tutasema kila jambo 
jipya lililovumbuliwa kua ni upotovu, basi dini yetu itakua haiwezi kufanya 
kazi, na hii ni kwa sababu katika kila kitabu tunachokitumia leo hii, ni 
miongoni mwa mambo ambayo ni mapya yaliyovumbuliwa, hata Sahih A1 
Bukhar na Sahih Muslim, kwa sababu Nabii Muhammad Salallaliu A ’layhi wa 
Salam hakuandika kitabu chochote, na hakuna Hadith isemayo kua aliwaambia 
Masahaba zake, kua waandike vitabu na wavigawe katika Sura kadha wa 
kadha, hivyo vitabu vyote ni vitu ambavyo vipya vilivyovumbuliwa’. 

‘Hata tukiiangalia kwa upande wa Qur’an, A1 Hajjaj Ibn Yusuf, ndie 
alievitambulisha vitu ambavyo Masahaba hawakuvitia ndani ya Qur’an. Kwani 
ingawa A1 Hajjaj alikua si kiongozi muadilifu wakati wa utawala wake, lakini 
ni yeye ndie alieianzisha Qur’an kugawika katika Juzuu na Ahzab na Ahzar na 
pia akatambulisha fat-ha, kasra, dhamma, shadda katika Qur’an vitu ambavyo 
ilikua havimo katika msahafu wa mwanzo. Hivyo kutokana na madai ya hao 
wanaopinga kutambulishwa kwa mambo mapya, basi itabidi tuviache vitabu 
vyote ikiwemo Qur’an, au iandikwe tena upya bila ya kua na fat-ha, kasra, 
dhamma na shadda kwa sababu hizo zote ni Bida ’a, na ikiandikwa bila ya kuwa 
na vitu hivyo basi itakua vigumu kusomeka na wengi miongoni mwa Waislam 
duniani. ’ alimalizia Shaykh Hussain Ibn Ahmad A1 Dawsari A1 Shafi’i. 

AINA ZA BIDA ’A 

Sultan A1 ’Ulama, A1 ‘Izz bin Abdus Salam anasema katika kitabu chake, Al- 
Qawa’id kua. Bida’a imegawika katika wajib, haram, inayopendekezwa, 
inayoruhusiwa na makruh.’ Na miongoni mwa wanaokubaliana na kugawika huko 
kwa Bida ’a ni pamoja na Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar, Ibn A1 Haj 
A1 Maliki n.k. Miongoni mwa mifano ya makundi hayo ni kama vile:- 

Bida ’a ambazo ni Wajib, ni pamoja na kama uhifadhi wa Qur ’an katika Mas-haf 
uhifadhi wa Hadith na pia uhifadhi wa Sharia ’h za Kiislam katika maandishi ili zisije 
zikapotea 

Bida’a ambayo ni Haram ni pamoja na kukusanya kodi ambazo zisizo za kiislamu 
au pesa kwa matumizi ya haram, kuwapa watu nyadhifa za kidini bila ya kua na sifa 
za kua na nyadhifa hizo. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








673 

Bida'a ambayo ni Mandub au zinazopendekezwa ni pamoja na kusheherekea 
kuzaliwa kwa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, kusoma Qur’an 
makaburini, kusoma Qur’an kwa ajili ya maiti, kujenga vyuo vya kusomeshea dini 
na Sharia ’h za kiislam, kufanya utafiti wa mambo ya kidini. 

Bida’a ambazo ni Makruh ni pamoja na kupamba miskiti na Qur’an kupita kiasi 
na kurudia wakati wa sala ya jamaa kusema Allahu Akbar kwa sauti kubwa wakati 
sauti ya Imam inatosheleza kwa wanaomfuata. 

Bida’a ambazo ni Mubah au zinazoruhusiwa, kama kuchunga unga, kula kwa 
kutumia kijiko na kadhalika. (A al Jawahir al-Luluiyya fi Sharh al-Arbain al- 
Nawawiyya ) 

Baada ya kuangalia na kufahamu maana ya neno Bida’a kutokana na kauli za 
Wanazuoni mbali mbali, tuangalie historia ya kina ya wale wanaopenda kuitumia 
sana maana ya neno hilo ambayo ni kinyume na mitizamo ya kauli za Wanazuoni 
tuliowaangalia hapo juu. 

Miongoni mwa wanaolitumia sana neno Bida ’a hujulikana kutokana na kujiita kwao 
kua wao ni Salafi. Ingawa tuliangalia kwa juu juu kuhusiana na wale wanaojiita 
Salafi, lakini ni vizuri kujua zaidi, kutokana na kama inavyoelezewa na rnmoja kati 
ya Mashaykh wakubwa ambae aliekua akieneza itikadi za Kisalafi kwa kusomesha, 
kufundisha na kujiita kua yeye ni Salafi, lakini baada ya kutafakkar akaamua 
kutotumia jina hilo. Huyu si mwengine bali ni Mwanazuoni ajulikanae kama Shaykh 
Abu Ammar Yassir Qadhi. 

Shaykh Abu Ammar Yasir Qadhi ambae ni Mkuu wa Chuo cha A1 Maghrib Institute 
cha Marekani, alisoma katika Chuo Kikuu cha Madinah, Saudi Arabia kwa miaka 9, 
katika fani ya Sayansi ya Uislam, katika I’lm ya Sayansi ya Hadith na Tawhid. 
Shaykh Abu Ammar Yasir Qadhi pia ameandika vitabu mbalimbali vya dini 
miongoni mwao vikiwemo: Riyaa: Hidden Shirk; An Explanation of the Four 
Principles of Shirk; An introduction to the sciences of the Quraan; Du’a: The 
Weapon of the Believer; 15 Ways to Increase Your Earnings from the Qur’an and 
Sunnah, n.k na pia ni mwanzilishi wa website ya Da’wah iitwayo muslimmatters.org. 
Shaykh Abu Arnmar Yasir Qadhi alikua akitoa khutba za mawaidha ya dini ya 
kiislam yenye mitizamo ya Kisalafi katika televisheni za Salafi kama vile (Islam 
Channel ya Uingereza; Huda TV; Peace TV n.k). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








674 

MAKUNDI YA SALAFI - KULINGANA NA UFAFANUZI WA SHAYKH 
YASIR QADHI. 

Nini maana ya Salafi: Ni nini hasa maana ya ‘Salafi’? 

Kutokana na kutokuwepo kwa maana inayokubafika kwa wote, basi 
ningependa kueiezea Usaiafi tufiokua nao katika wakati wetu, kazi yake na 
sifa zake, kufahamika kwake kutokana na makundi tofauti, na kuzungumzia 
uzuri wake na pia mchango wake ambao si mzuri kiasi hivyo kwa Uisiam na 
Dunia kwa ujumfa. 

Kutokana na mtazamo wa wakati tuliokua nao hivi sasa Ulimwenguni, au kwa 
uhakika zaid, tangu kuanzia nusu kame iliyopita, neno ‘Salafi ’ limekua likiwakilisha 
njia ya Kiislam, yenye lengo la kujaribu kwa vyovyote vile iwezekanavyo kufuata 
mifano ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kupitia kwa vitendo na 
Iman za vizazi vitatu vya mwanzoni vya Uislam ili kua karibu na wakati wa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kua karibu na wakati ulioshushwa 
Qur’an, wakati ambao unafahamika kua ni wakati bora, tunapozungumzia 
utekelezaji wa Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kua na 
Uislam wa asili. 

Kutokana na neno hilo linavyojionesha katika njia zake, basi hua ni sahih kusema 
kua halimlengi mtu fulani, ama jamii fulani au kikundi fulani. Kwani maumbile ya 
maana ya neno hili linaelezewa zaid kutokana na ukweli kua kuna makundi zaid ya 
kumi na mbili ambayo yanasema kua ni wao ni Salafi, yaani aidha wanaamini kua 
wako katika Salafi Manhaji (Njia za Salafi), au hawapingi pale wanapoitwa hivyo 
ijapokua wao wenyewe hawalitumii jina hilo. Hata hivyo, katika kusema hivyo, basi 
inafaa kuweka wazi kua kati ya makundi hayo kila kundi linajichukulia kua ni wao 
pekee ndio Salafi sahihi, kutokana na hali hii inabidi kuangalia mambo 
wanayokubaliana na wanayopingana baina ya makundi hayo mengi ya Salafi ili 
kufahamu maana halisi ya ‘Salafi\ 

Miongoni mwa mambo wanayokubafiana makundi ya Safafi wote, na ambayo 
hua hayakosekani katika makundi yote ya Salafi ni pamoja na:- 

I) Kua na mtizamo wa kua ni wao peke yao ndio walio katika njia sahihi na Iman 
sahihi zinazotokana na Salaf A1 Salih, hususan katika kuthibitisha Iman na Aqida 
zilizonukuliwa kutoka kwao. (Aqida ambayo hua inajulikana kama ‘Aqida ya 
Atharf) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








675 


2) Wanakataa kabisa kuwepo kwa uwezekano wowote wa kuelezea na kutafsiri 
majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta ’ala bila ya kutumia mifano (Tawhid al- 
asma wa ’lsifat), jambo ambalo pia hua ni alama ya makundi mengine kama vile 
Mutazilah na Ashairah. 

3) Wanathibitisha kua ni Allah Subhanahu wa Ta’ala pekee ndie anaestahiki 
kuabudiwa ( Tawhid al Uluhiyyah) na wanapinga kitu chochote kitakachopelekea 
kuhatarisha moja kwa moja, au kupitia njia nyengine itakayopelekea kuhatarisha 
jambo hilo, na hivyo hupinga na kulaani baadhi ya njia zinazotumiwa na Sufi (katika 
kutukuza mawalii, kuombewa kwa waliokufa n.k). 

4) Wanapinga Bid’aa zote na hukaa mbali na wale wenye kufanya mambo ya Bid’aa 
na huwaita watu hao kua ni watu wa Bid’aa (Ahl al Bid’aah). Kuna upinzani maalum 
ambao unaotilia mkazo kupinga Ushi’a, hususan kutokana na kua Aqida ya Shi’a 
haiwakubali Masahaba wengi. 

5) Wanaheshimu na kufuata hukmu na mitizamo ya kiiman ya Shaykh al-Islam Ibn 
Taymiyya. Ni muhimu kujua kua, hata hivyo, Ibn Taymiyyah hawezi kua na wala 
hawezi kukubalika kua ni muanzilishi wa Salafi walio katika kizazi chetu, kwani 
wao hujiona kua hawana muanzilishi baada ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam. 

Mambo wanayotofautiana Salafi: Ingawa kuna mambo ambayo wanakubaliana 
miongoni mwao kama tulivyoona hapo juu, lakini pia kuna mambo mengi ambayo 
wanatofautiana baina yao, kutokana na kua na mitizamo tofauti miongoni mwao. 
Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na: 

1. Msimamo kuhusiana na uwezekano na umuhimu wa kufuata Madhhab: 

Makundi mengi ya Salafi hua yanapingana kuhusiana na jambo hili la kufuata 
Madhhab maalum, kiasi ya kua jambo hili limekua ni chanzo cha mvutano mkubwa 
sana baina yao, kwani miongoni mwao kuna wenye mtizamo kua: 

a. Haikubaliki kufuata Madhhab: Kupinga kuwepo kwa Skuli za Madhhab ya 
Fiqh ni jambo ambalo lilianzia kutokana na sifa za Skuli ya Zahiri ambayo ni ya 
Imam Ibn Hazm. Msimamo uliokuwepo leo wa kupinga Madhhab umetokea 
kwa Imam Muhammad A1 Sindhi (aliefariki mwaka 1163) ambae alimpa athari 
hizo Imam A1 Sanani (aliefariki mwaka 1182), Imam A1 Shawqani (aliefariki 
mwaka 1250), Imam Siddiq Khan (ambae ni mwanzilishi wa Ahlu Hadith katika 
bara Hindi na alifariki mwaka 1307) na Imam wa karibu kabisa ni Imam Albani 



AL MliSTAKSHIF ABl MAKAL DANAH 










676 


(aliefariki mwaka 2000), Maimamu wote hawa walikua ni miongoni mwa 
wapingaji wakubwa sana wa kufuata Madhhab. 

b. Kufuata Madhhab hakuungwi mkono lakini kunakubalika: Baadhi ya 
Salafi wanakubali kua yule asiejua anakubalika kufuata Madhhab lakini hadi 
pale inapombidi kufanya hivyo, na anapolazimika kufanya hivyo basi inambidi 
kufuatana na dalil (ushahidi wenye nguvu zaid) pale atakapo wekewa wazi dalili 
hizo. 

c. Inakubalika kufuata Madhhab: Miongoni mwa idadi kubwa ya Waislam wa 
Sunni wanachukulia kua kufuata Madhhab ni kitu kinachopendekezwa ama ni 
Wajib kwa yule asiekua na I’lm. Mtizamo huu pia umo katika baadhi ya makundi 
ya Salafi. Ingawa bingwa wa ‘Najdi dawah' Muhammad fbn Abdul Wahab 
(Ambae wafuasi wake huitwa ‘Wahabi’ jina ambalo pia hutumiwa na wale 
wanaolipiga vita kundi lake, na kutoa maana ya kudharaulisha, hivyo 
halikutumika katika nakala hii kwa sababu sio jambo zuri kwa Muislam 
kuiambatanisha maana mbaya kutokana na jina la Allah Subhanah wa Ta ’ala) 
Aliathiriwa na mtizamo wa kiimani wa Shaykh A1 Sindhi lakini alikua bado ni 
mfuasi wa Madhhab ya Imam Hanbal na alikua akikubaliana na kila kilichomo 
ndani ya Madhhab ya Imam Hanbal na kuona kua ni miongoni mwa mambo 
mazuri. 

2. Kujitenga na Ahl Al Bida’a. Kwa kinadharia Salafi wote hujitenga na mambo 
ya dini wanayoyaona kua ni Bida ’a na pia hujitenga na wale wote wenye kua na 
mambo hayo na wenye kuyafanya mambo hayo. Hata hivyo kuna utofauti wa namna 
na jinsi ya kutekeleza utengano huo kwani kuna kutofautiana kutoka kundi moja la 
Salafi hadi jengine, kutokana mitizamo ya Mwanazuoni mmoja hadi Mwanazuoni. 

Wale ambao wenye msimamo mkali kuhusiana na jambo hilo basi hua katika 
hali isioepukika ya kujihisi kua na makosa ya kiushiriki: Kwa mfano ikiwa mtu 
B anashirikiana na mtu A ambae ni Ahl al Bida ’a, basi mtu B atakua anahesabika 
kua amepotoka. Ikiwa mtu C atakua akishirikiana na mtu B aliepotoka basi na yeye 
pia hua ni miongoni mwa waliopotoka na wasiokua na maana. Kwa bahati mbaya 
kama inavyoonekana kua matunda ya hukmu hiyo hua ni jambo linalopelekea 
kugawanyika zaid na kwa undani zaidi kwa jamii ya aina hii ya Salafi. 

Njia hii inaielezea sifa ya kundi la Salafi linalojulikana kama kundi la Salafi la 
‘ Madkhal" (kutokana na kuasisiwa na Shaykh wa Saudi Arabia Shaykh Rabi Ibn 
Hadi A1 Madkhal), ambae amehalalisha jambo hili kwa kulichukulia kua ni kuingia 
kwa kina katika sayansi ya al-Jarh wa ’l-ta ’dil (ambayo ni sayansi ya kukosoa 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








677 

Hadith, ambapo Wanazuoni wa Hadith huwaangalia walioinukuu Hadith kua kama 
wanakubalika ama la). Hata hivyo katika miaka ya karibuni athari hizi za Madkhal 
zimepungua kwa kiasi kikubwa, ingawa wengi miongoni mwa wale wasiokua 
wafuasi wa Madkhal wanaendelea kua na msimamo mkali juu ya jambo hili, kiasi 
ya kufikia hatua ya kukataa kuwaalika watu wenye mitizamo tofauti na mitizamo 
yao katika mikusanyiko yao au Mihadhara yao. 

Hata hivyo, baadhi ya Wanazuoni wa Salafi na makundi yao hua hawatilii mkazo 
juu ya jambo hili na hua wako tayari kushirikiana na jamii za wale wasiokua Salafi 
(kwa mfano kuruhusu kushirikiana na Shi’a, Deobandi n.k). 

3. Mitizamo ya Kiimani kuhusiana na kua kama Iman na vitendo vinajumuisha 
sehemu muhimu ya lazima ya Iman au ni sehemu tu ya Iman: Mazungumzo 
kuhusiana na kua Iman inajumuisha kitu gani ni suali ambalo la karibuni tu, kwani 
suali hili lilianza kujitokeza katika miaka ya 90 pale Shaykh Albani aliposema kua 
yeye hakubaliani kua vitendo vinajumuisha sehemu muhimu ya Iman. Hali ambayo 
inatofautiana na msimamo wa asili wa Salafi wa mwanzoni na pia hailingani na 
msimamo wa Ibn Taymiyyah na Wanazuoni wanaofuata Iman ya Athari ambao 
msimamo wao ni kua baadhi ya vitendo vinahitajika katika Iman na kukosekana 
kwake hua kunakanusha kuwepo kwa Iman. (Kauli hiyo ya Shaykh Albani ya 
kutokukubaliana kua vitendo vinajumuisha sehemu muhimuya Iman, ilikua ni jambo 
ambalo lilileta tafrani kubwa sana hususan baada ya kutoka nakala kutoka kw>a 
‘Sahwa’, kwa Mwanazuoni aitwae Safar al Hawali yenye kichwa cha habari 
kisemacho ‘Dhahirat al Irja ’, ambamo ndaniyake alimpinga sana Albani na kusema 
kua ameingia katika kundi la miongoni mwa wafuasi wa ‘Murjia ’ ambao walikua 
hawajumishi vitendo katika kuielezea maana ya Iman. Jambo hili lilisababisha ufa 
mkubwa sana ambao bado haujaungika vizuri bado hadi hii leo, bainaya Salafi wa 
Saudia na Salafi wa Jordan wa Albani. Neno ‘Sahwa ’ linalomaanisha ‘Uana 
harakati’ ambalo limetokana na kundi la harakati la kisiasa la Salafi ambalo 
lianzishwa mwanzoni mwa miakaya 1990 katika kupinga makubaliano ya Serikali 
ya Saudia kuyakaribisha majeshiya Serikaliya Marekani kupigana vita vya kwanza 
vya Ghuba, na hivyo kusababisha ufa baina ya Wanazuoni wa Salafi wanaoiunga 
mkono Serikali ya Saudia na Wanazuoni wa Salafi wasiounga mkono serikali hiyo. 
Salafi wa Madkhal wako mbali kabisa na Salafi wa ‘Sahwa ’ na Salafi wakuu wa 
Saudia, kutokana na jambo hilo basi wamewajumuisha Salafi hawa wa Sahwa na 
jina la ‘Qutbi ’ linalotokana na Wanazuoni wanaharakati Said Qutb na kaka yake 
Muhammad Qutb ambao walikua pia ni washauri wa Safar al Hawali ambae ni 
muasisi wa Salafi wa Sahwa). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








678 


4. Kiwango cha uungaji mkono na utiifu kwa mtawala wa Kiislamu (Ta ’ at wali 
al-amr), na kiasi kinachoruhusiwa cha kujishughulisha na siasa: Jambo hili 
linahusisha sehemu iliyo pana na isiokua na utulivu, na unaweza kusema kua ni moja 
kati ya mambo yaliyokua na uwazi usiokua na makubaliano kwa wale waliokua nje 
ya mfumo wa Salafi. Hatua ya kujishughulisha na siasa, kutojishughulisha na 
umuhimu wa kuunga mkono viongozi wa Waislamu na ‘Uislam’ wa viongozi 
wasiokua halali, ni jambo ambalo haliko wazi miongoni mwa Wanazuoni wa Salafi, 
ambapo wengi wao wamejaribu kujadiliana juu ya jambo hili hususan kutokana na 
hali ya hewa ya kisiasa tuliyokua nayo hivi sasa. Hali hii inaweza ikafupishwa kama 
ifuatavyo: 

a. Kuwakosoa viongozi wa Utawala waliopatikana kihalali ni jambo ambalo 
limekatazwa na linapelekea kuongezeka kwa dhambi na upotofu. Baadhi ya 
Salafi, hususan Salafi ‘Wakuu’ wa Saudi na Madkhal , wao hua ni waungaji 
mkono wakuu wa Serikali. (Jamho ambalo wengi miongoni mwa wasiokuwemo 
katika makundi haya hawaelewi ni kwa sabahu gani, na hivyo husema kua 
inatokana na sahabuya kua Serikali inawalipa pesa. Ijapokua ni kweli kua pesa 
zinachangia na jambo hili lakini hata wale wasiokua Salafi wa Saudi 
wanaofuata mitizamo hii hua hawanufaiki na chochote kutokana na pesa za 
Petroli za Saudi. Hivyo k\m kutaka kuwatendea haki Salafi (na huku 
nikikanusha kua nnaliona jambo hili kua halilaumiki kidini na lisiloingia 
akilini), jambo hili linatokana na msingi wa Aqidaya Sunniya ‘kuwatii viongozi 
wa halali’. Jambo ambalo limetanuliwa mipaka yake kimaana na 
kufungamanishwa pia na hata kumkosoa kiongozi halali hadharani. Vile vile 
kuna hisia iliyo wazi miongoni mwa wafuasi wengi wa makundi ya Salafi ya 
kutojali kasoro zote hizo bm sababu ya kua kwa mtazmo wao Utawala wa 
Saudia unasimamia Tawhid na kulinda Sunnah, hivyo kuukosoa Utawala huo 
huchukuliwa kua ni sawa na kumkosoa mlinzi wa Tawhid.) 

b. Kuhoji ama kushauri utawala ni sehemu ya Al Aamr bi’l Maaruf wal 
Nahyi an ai Munkar (kuamrisha mema na kukataza maovu). Baadhi ya 
Salafi wana mtizamo kua kutoa sauti na kuipinga Serikali ni jambo lililo halali 
na ni sehemu ya mtizamo wa Kiislam wa kuamrishana mema na kukatazana 
mabaya, na linajumuisha kanuni ya Kiislam ya kujaribu kumzuia dhalim 
asifanye dhulma. Mfano wa hawa ni Wanazuoni wa Saudi Arabia ambao 
watazungumziwa katika kurasa zitakazofuata. 

c. Kuhoji uhalali wa viongozi wote wa ardhi za Kiislam. Kuna baadhi ya 
makundi ya Salafi ambayo huchukulia kua viongozi wote wa ardhi za Kiislam 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








679 


(au: wale tu wasiotawala bA’a Sharia ’h ) kua si viongozi halali na huwachukulia 
kua ni makafiri, na uhalali wao ujadiliwe, japo kwa kutumia nguvu. 

5. Kuhusiana na Takfir (Kua na mtizamo kua Imani ya Muislam imebatilika) na 
hususan kwa Watawala wasioitumia Hukm ya Sharia ’h aliyoishusha Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala (al hukm bi ghayr ma anzal Allah). 

Vile vile kuhusiana na jambo hili kuna, mtizamo tofauti: 

a. Mtizamo wa kua viongozi wa ardhi za Kiislamu ambao wanatawala bila 
ya kutumia Sharia’h za Kiislam kuhesabiwa kua ni walioamini. Baadhi ya 
Wanazuoni kama vile Mufti wa Saudi Arabia aliepita, Shaykh Abd A1 Aziz Ibn 
Baaz na Shaykh Al-Albani, wana mtizamo kua kiongozi ambae anaiendesha 
nchi yake kwa Sharia ’h zisizokua za Kiislam basi hua bado ni miongoni mwa 
walioamini (isipokua pale inapotokea mazingira fulani, ambayo ni vigumu 
kuwepo na kuyathibitisha). Wanahoja ya kua hii hua ni dhambi ambayo 
haimpelekei mtu kutoka katika dini ya Kiislam. 

b. Mtizamo wa kua viongozi hao kuhesabiwa kua ni Waislamu, na hutiiwa 
kwa manufaa ya jamii, lakini vitendo vyao vya kutawala bila ya kutumia 
Sharia ’h isiyokua ya Allah hua ni Kufr kubwa. Na huu ni mtizamo wa Salafi 
waliokua na msimamo wa kati kama vile Shaykh Muhammad Ibn Salih A1 
Uthaymin. 

c. Mtizamo wa kua watawala wa ardhi za Kiislam ambao wanatawala kwa 
Sharia ’h zisizo za Kiislam kua wamezama katika Kufr, na utawala wao hua 
si wa halali na Imani yao hua ni batil ; hivyo kushirikiana nao haifai na 
haikubaliki. Kundi hili linajumuisha wale wenye msimamo mkali, na 
wanawakilishwa na watu kama Abu Muhammad A1 Maqdisi na Abu Mus’ab A1 
Suri, ambao vitabu vyao vinawapa ari kubwa wale Salafi wenye kupenda 
kufanya Jihad, mtizamo ambao unatupelekea katika sehemu inayofuatia. 

6. Mtizamo unazohusiana na Jihad. Ingawa idadi kubwa miongoni mwa makundi 
yanayotamba kua wao ni Salafi ni watu wapole, lakini kuna idadi ndogo ambayo 
huzungumzia na kufuata njia za mapigano zaid. Na hawa hua wanachukulia kua 
mapigano ya Jihad ni jambo la wajib aidha kwa sehemu ya Ummah au kwa Ummah 
wote kwa Ujumla, na hua wanalenga aidha katika jambo moja au mambo yote kati 
ya yafuatayo:- 

(i) Uondoaji wa Watawala wasiokua Waislam katika ardhi za Kiislam. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









680 


(ii) Udumishaji wa mapigano na serikali zisizo za Kiislam ambazo zimeingilia 
kijeshi ardhi za Kiislam. 

Kikawaida na kiufahamu, mambo matatu tuliyoyaangalia kabla (yaani suala la 
kutawala kwa kutumia Sharia ’h zisizokua za Allah, kuikabili Iman ya Mtawala 
asiefuata Sharia ’h za Allah na kuhusiana na Jihad) ni mambo ambayo kimaumbile 
hua yanaingiliana. Kwa wale wenye msimamo mkali kuhusiana na uhalali juu ya 
Iman ya mtawala anaetawala kwa Sharia ’h isiyokua ya Allah hawaepuki kuchukua 
mtizamo mkali wa kutangazia Takfir na hivyo hujenga msingi wa kuhitajika kuwepo 
kwa mapigano ya Jihad. 

Makundi Maarufu ya Salafi: Kwanza kabla ya kuyainisha makundi hayo inabidi 
kuweka wazi kua: Makundi haya, na sifa zake, hua hazikutofautina kabisa au kua 
zina upekee kabisa; kuna uwezekano wa kutofautiana baina ya sifa hizo au 
kuchanganyika kwa sifa hizo, labda baina ya mtu na mtu, au Mwanazuoni na 
Mwanzuoni. Aina za Makundi hayo ni kama ifuatavyo: 

1 . Salafl wakuu wa Saudi Arabia: Hili ni kundi kubwa na kundi maarufu zaid ya 
makundi yote ya Salafi. Kama inavyojionesha katika mifano ya Mashaykh wa Saudi 
Arabia. Salafi hawa ni wa aina ambayo hua wanafuata Madhhab ya Imam Ahmad 
Ibn Hanbal, hua ni watulivu na ni waungaji mkono wa Watawala wao. Aina hii ya 
Salafi kama inavyowakilishwa na jamii ya Wanazuoni wa Saudi Arabia, hua 
wanakwepa Takfir na hubakia kukemea kwa maneno hatari za makundi ya Jihadi 
yenye misimamo mkali. 

2. Salafl wa Jordan la Shaykh Al-AIbani: Hawa ni miongoni mwa Salafi wenye 
sifa zinazohusiana na kushikamana na Sunnah na pia ni wenye sifa zisizojificha za 
kua ni wenye msimamo mkali sana wa kupinga kufuata Madhhab na wanalingania 
Fiqh inayotokana na misingi ya dalil (ushahidi kutoka katika Qur’an na Sunnah). 
Kwa upande wa kisiasa, wao hua wakimya na hujitenga na watawala na pia hujitenga 
na Salafi wanaopenda Jihad ijapokua kupinga kwao makundi ya Jihad hakuwekwi 
wazi kama vile walivyo kundi la kwanza. Kundi hili hufuatilia sana Fiqh kimaana 
na husisitizia utumiaji wake kuhusiana na neno Bida ’a katika vitendo vyao, kiasi ya 
kua Salafi wengine wote hua wanawaona Salafi hawa kua wamezidisha chumvi zaid 
(kwa mfano katika mambo ya kuadhini ndani ya msikiti, kuchora mistari ya safu 
katika mazulia ya msikitini, kua na ngazi zaid ya tatu katika minbar n.k). 

3. Salafl wa Sahwa wa Saudi Arabia: Hawa ni wale ambao wamekua wakijiingiza 
katika kubadilisha mfumo wa kisiasa kwa amani bila ya kuitisha wito wa 
kuondolewa kwa Watawala. Shaykh kama Salman al-Oadah, na Shaykh Safar al 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








681 


Hawali, ni miongoni mwa wawakilishi wa aina hii ya Salafi. Aina hii ya Salafi 
wamedhihirisha kua wana mchango mkubwa kisiasa kwa kupitia katika njia za 
mawasiliano ya mitandao ya jamii; ambapo matokeo yake wamepata wafuasi wengi 
miongoni mwa vijana waliosoma. Uhusiano wao na Waislamu umejionesha zaid 
katika kutoa mchango mkubwa wa kupigana na matatizo ya kijamii katika jamii zao. 
(Neno Sahwa linatokana na maana ya kujihusisha na kupigania mambo ya kisiasa 
katika Salafi wa Saudi Arabia, Mashaykh wa Salaf wa Sahwa, ambao mwanzilishi 
wao ni Shaykh Safar al Hawali ni miongoni mwa waliokua wakipinga ushiriki wa 
serikali ya Saudi Arabia katika vita vya Ghuba ya Uajemi hivyo kupelekea 
kusababisha mvunjiko mkubwa baina ya Mashaykh wanaokubaliana na Serikali na 
wale wasiokubaliana nayo). 

4. Salafi wa Madkhal: Hawa ni kikundi kidogo miongoni mwa Salafi wa Saudi 
Arabia. Wao wana upekee wa muelekeo wa Salafi. Njia zao ni zile ambazo 
haziachiki na ni wenye kugawanyika sana kuliko Salafi wote. Aina hii ya Salafi 
huwa ni wapelelezi juu ya Salafi wengine ili kujua kua kama wapo katika njia sahih 
ya Salafi ama la. Salafi wa Madkhal hua kila siku wanavunjika vunjika miongoni 
mwao wenyewe kwa wenyewe kutegemeana na nani miongoni mwao yuko katika 
njia ( manhaj ) sahih, katika hali ya umoja wao, wao hua ni jamii inayopungua kiidadi, 
kama inavyoonekana kiushahidi kutokana na kukosoana kosoana na udogo wa athari 
zao za kukosoana huko. (Salafi wa Madkhal hua wanajulikana pia kama Qutbi, 
kutokana na kua na msimamo unaotokana na Said Qutb na Muhammad Qutb, arnbao 
walikua pia ni washauri wa Safar al Hawali ambae ni muanzilishi wa Salafi wa 
Sahwa.) 

Salafi wa Madkhal wamepungua sana kutokana na mambo yafuatayo: Kwanza, 
aina yao ya Salafi imejithibitisha kua ni kitu kisichovumilika na kimesababisha 
athari kubwa kwa aina zote za Salafi kiasi ya kua Mashaykh wengine wote wa Salafi 
hawajihusishi na Salafi hawa (na hata wale wanaojihusisha nao) wamelazimika 
kuweka wazi ugumu wa kutowezekana kuachana nao. Pili, wengi miongoni mwa 
walioingia wao wenyewe katika Madkhal basi wamehama aidha kutoka katika aina 
hii ya Salafi, au wamehama katika Salafi yenyewe kabisa au wameachana na dini 
kabisa. Hali hii imekua ni maarufu sana kiasi ya kujulikana kwa jina la: ‘Kuungua 
kwa Salafi’. 

Mwisho, Madkhal walikua kwa mda fulani, wamepewa ubingwa na kusifiwa na 
serikali ya Saudi Arabia (katika kipindi cha mwishoni mwa mwaka 1990 na 
mwanzoni mwa 2000), kwa sababu ya kutokana na uungaji mkono mkubwa wa 
serikali. Hata hivyo madhara ya kundi hilo yalipozidi, serikali ikaamua kujitoa na 
kuacha kuwasifu Mashaykh wa Madkhal, na hivyo wakabakia katika maeneo ya nje 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








682 


ya Saudi Arabia, hususan katika nchi za Magharibi kwa wale watu waliosilimu au 
kwa wale wahamiaji wa Kiislam wasiofuata maamrisho ya Kiislam na kua na elimu 
ya chini na hivyo hufurahia pale wanapopata nafasi ya ghafla ya kua na uwezo wa 
kushindana na Mashaykh wanaotajika. 

5. Salafi wa Misri: Hawa pia huwakilisha mitizamo mipana na mingi sana ambao 
kwa kiasi kikubwa wamekosa muelekeo baada ya kuibuka kwa Mapinduzi ya 
Waarabu (Arab Spring). Kiaina, Salafi wa Misri wana athari nyingi sana za Salafi 
wa Jordan ambao ni Salafi wa Shaykh Albani, na hivyo wamekua wana msimamo 
mkali sana katika kuchunguza maana ya mambo ya Fiqh, ingawa pia kuna 
mchanganyiko wa Salafi wa Madkhal katika Salafi wa Misri. Unaweza kuona kua 
kama ilivyo katika kila nchi hua wana mtizamo tofauti wa kisiasa. Tawi lao kubwa 
sana, ambalo ni Chama cha Noor wameamua kumuunga mkono Muhammad A1 
Sisi, wengine wamebakia kutojihusisha na siasa na wengine wamejitokeza katika 
kuukosoa utawala, hadi hivi sasa tunashuhudia mabadiliko makubwa katika Salafi 
wa Misri, na hivyo inakua bado ni mapema sana kuona njia watakazozifuata baadae 
na mambo yatakayojitokeza baadae.j.v/ nchini Misri tu bali na katika nchi nyengine 
pia, kw>ani nimetumia nchiya Misri kutokana na mfano ulio hai). 

6. Salafi wa Takfiri: Hawa hutilia mkazo marnbo ya Takfir, hususan kufanya takfir 
kwa viongozi na watawala wasiofuata Sharia’h, lakini hua hawaitishi Jihad dhidi 
ya watawala hao kwani (kutokana na mtazamo wao) wakati wa kufanya hivyo bado 
haujafika. Kundi hili hua linakumbusha madhara yaliyotokana na vitendo vya nchi 
za Magharibi dhidi ya Waislam na unafiq wa watawala wa Kiislam. Hua na hali ya 
kujisikia vibaya sana kupita kiasi kunakotokana na ufahamu wa al wala wal bara 
(kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah) ambao unaonekana katika kuyatetea 
makundi ya Waislamu wanaopigana na watu wa Magharibi, bila ya kuangalia uhalali 
wa mbinu na njia wanazozitumia wapiganaji hao. Kuwepo kwao katika hali ya kila 
mara ya Takfir kumewapelekea kuwahesabu wale wanaowaona kua wanakasoro na 
makosa, kua ni miongoni mwa waliomo katika kundi la (Nifaq) unafiq na (Kufr) 
kufuru. 

Kundi hili lina sifa sawia na Salafi wa Madkhal katika mambo ya kitabia na ukali 
wa msimamo wao lakini hubakia na msimamo thabiti katika kupingana na Madkhal 
kwa sababu ya kutofautiana kwao kuhusiana na mtizamo wa serikali ya Kiislam. 
Baadhi ya watu wanaojumuika katika kundi hili la Salafi ni pamoja na Abu 
Muhammad al-Maqdisi na Abu Mus’ab A1 Suri; wana wafuasi kidogo lakini ni 
wenye msimamo thabit katika nchi za Magharibi.(Awi6ao wamepata athari za 
Shaykh wa Kimarekani Anwar Al Awlaki alieuliwa na shambulio la drone (ndege 
isiyotumia rubani) ya Marekani mnamo mwaka 2012). 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








683 


Ijapokua wengi miongoni mwa wafiiasi wa kundi hili hawajishughulishi sana na 
Jihadi lakini vitabu vyao na mafundisho yao yanajenga msingi wa vizazi vya Salafi 
wanaokuja baadae. (Mimi mwenyewe nimeshawahi kushughulika pamoja na Salafi 
wa Madkhal na Salafi wa Takfir pia; hivyo mimi si miongoni mwa waandishi 
waliokua hawajui chochote kuhusiana na makundi haya. Hata hivyo, nnasema 
kuwaambia Salafi hawa wa Takfir : Kikanuni ni kua nyinyi mna ujuzi, na Imani zaid 
kuliko Salafi wa Madkhal, lakini mna upungufu wa busara katika kufahamu 
madhara ya mda mrefuya kuungwa mkono kwa vitendo vyenu, na mna sifa ambayo 
mnachangiana pamoja na Madkhal, ya kua na pupa na ukatili katika hukmu zenu 
dhidiya wale wasiokubaliana nanyi. Pale mtu anapokua hakubaliani na mbinu zenu 
basi haimaanishi kua anajumuika pamoja na maadui wa Uislam. Vile vile ingelikua 
ni jambo la busara kwenu kuuona umri, uzoefu na busara miongoni mwa wale 
waliokuwa pamoja nanyi. Swali la kujiuliza ni kwa nini hua ni mara chache sana 
kukuta mtu mzima katika makundiyenu - watu wenye umri wa kuanzia miaka 40, 50 
hadi 60 ambao wamejitolea maisha yao kwa ajili ya Uislam na ambao Imani na 
huduma zao walizozifanya kwa ajiliya Uislam haziwezi kutiliwa shaka? Jee ni kweli 
mnaamini kua kijana shababi ambae ndio kwanza anaingia miaka 20 anasifa nzuri 
zaid za kuchukua mafunzo ya Shaykh kwa ajili ya Waislamu wanaoishi katika nchi 
za Magharibi, kuliko wale wenye umri mkubwa zaid mara mbili au mara tatuyenu?. 
Mwisho, chukueni tahadhari katika hisia za kupinga kitu bilaya kua na ufahamu wa 
kutosha kwa watu na Mashaykh, kv’ani kuna uwezekano mkubwa kua mnakosoa 
watu kw’a kosa au mtizamo ambao haupo na hivyo itakubidini mje kujibu mbele ya 
Allah, kutokana na kusingizia. Ni ujinga kutengeneza uadui na watu ambao si 
maadui zenu, kwani jambo hili litakudhuruni hapa duniani na kesho Akhera). 

7. Salafi wenye msimamo mkali wa Jihadi: Hawa wanajumuisha wale wenye 
msimamo mkali katika Tawhid na kisiasa, Kundi hili linajumuisha vikundi vya 
mapigano kama vile A1 Qaeda, ISIL (Islamic States of Levant) na ISIS (Islamic 
States of Iraq and Syria). 

Wakati nikiwa nimetofautisha baina ya vikundi viwili vya mwisho vilivyopita, 
wengi wanaweza kua sahih watakapo sema kua, wote wale niliowazungumzia ndio 
hao hao, wako sawa na hawana tofauti iliyowazi baina yao. Itakua ni jambo la maana 
kutaja hapa kua ijapokua wana baadhi ya sifa za Salafi katika mambo na njia zao 
wanazozitumia, lakini ukweli ni kua wanalaaniwa na makundi yote ya Salafi 
kutokana na kua na sifa ya kupenda mapigano. Vile vile makundi haya yanatilia 
mkazo mambo ambayo Salafi wengine hawayatilii mkazo (kama vile aina ya Jihadi) 
na hudharau mambo ambayo Salafi wakuu wanayazungumzia (Kwa kuangalia 
mfano tunaona kua makundi haya yametokana kwa kugawanyika kwa Salafi wa 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








684 


Muslim Brotherhood na Salafi wa Saudi Arabia katika kipindi cha mwanzoni mwa 
miaka ya 1980, hivyo wao hua si Salafi asilia). 

Maelezo na maainisho hayo ambayo si yote tuliyoyaeleza hapo juu yanaonesha 
matatizo yaliyopo katika kuhusisha sifa ya ‘Salafi’ na kundi lolote kati ya makundi 
tuliyo yaangalia. Kuwepo kwa kutokukubaliana sana baina ya makundi yote haya ya 
Salafi kunaliweka wazi tatizo halisi lililokuwepo la kulielezea kimaana neno Salafi, 
kama maana yake ni kua na moja kati ya mambo tuliyoyaelezea hapo juu, au kama 
kujumuisha yote hayo kwa pamoja: Kwani hakuna hata kundi moja kati ya hayo 
ambalo linawa ki iisha Salafi kipekee. 

SIFA NZURI ZA SALAFI. 

Salafi, umekua ni mfano mzuri katika kuiwakilisha njia inayoongeza ari ya kurudi 
katika Uislam wa asili. Kama vile katika wakati wa kipindi cha miaka ya 90, njia za 
Salafi ziliwavutia sana vijana wa sehemu za nchi za Magharibi kwa vile zilivyokua 
zikiwakilishwa na Mashaykh wa Kimataifa wanaozungumza Kiingereza. Hivyo 
Salafi wanazo pia sifa nzuri, na miongoni mwao ni pamoja na: 

1) Kuyapa kipaumbele maandiko matakatifu. Njia za Salafi za kurudi na kufuata 
Qur’an na Sunnah kumewapa Waislam kuvikaribia vitabu vitukufu zaidi kwa ajili 
ya kutafuta uongofu na ufahamu zaid na si kwa ajili kutafuta rehma za kiroho pekee 
tu kama ilivyokua hapo kabla. Hili ni jambo zuri sana pia kwa wafuasi wa baadhi ya 
skuli za Madhhab ambao hawaungi mkono wafuasi wa Madhhab hayo kutafuta 
hukmu au maana kutokana na kuogopa watu kufahamu sivyo, jambo ambalo 
lilipelekea kwa kiasi fulani kufikia katika hali ya kua vitabu vya Hadith visisomwe 
bila ya uangalizi wa mtu mwenye utaalamu wa I ’lm ya Hadith na vile vile kupinga 
kuingia ndani zaid katika usomaji wa Qur’an. 

2) Kuunga mkono kwa hali ya juu mtizamo wa maingiliano ya tamaduni za 
kileo kwa kutumia Qur’an na Sunnah, katika kusisitiza ushahidi thabiti na 
unaoukubalika kama vile inavyopingwa na Shaykh fulani na fulani au ndivyo 
walivyokua wakifanya waliotutangulia, kiasi ya kua Salafi wanaonekana kua ni 
wakombozi wa Uislam uliozungukwa na mambo ya kiutamaduni, na kufungua 
milango inayoeleka katika Ulimwengu wa Uislam uliokua haujachanganyika na 
mambo mengine na unaovuka mipaka ya kiwakati na kisehemu, na kurudi katika 
njia za nyakati za awali kuanza kwa Uislam. 

3) Unapinga uchanganyaji wa mambo ya kishirikina, ambayo yanafanywa na 
baadhi ya Waislam kwa kutukuza sana mawalii au kuomba dua kupitia kwa yule 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








685 


asiekua Mungu kutokana na mahitaji yake. Katika jambo hili, tunaweza kusema kua 
Salafi wana dhumuni la kuunda njia safi za maombi na dua kama zinavyotakiwa 
kuombwa. (Miongoni mwa kauli nyingi ni kua, Salafi wanataka kuwafanya Sufi na 
wafuasi wachanganyao utamaduni na Uislam kama vile Waprotestanti 
walivyodhamiria kuwafanyia Wakatoliki (bila ya shaka ndani yake kukiwa na tofauti 
zilizowazi). 

4) Uthibitisho wa Hadith Sahih. Ni jambo lisilopingika kuwa Salafi wamewakuta 
Waislamu wengi wakiwa katika hali ya kutojua umuhimu wa kuzithibitisha Hadith 
Sahih. Kwani hata wale wanaopingana na Salafi sasa hivi hua na uhakika mia kwa 
mia na usahihi wa Hadith wanazozitumia katika vitabu vyao, na huzithibitisha kwa 
fatwa za Wanazuoni wa zamani na wa karibuni. Jambo hili limesaidia sana, na 
mchango mkubwa sana wa hili umetokana na Shaykh Albani na Vitabu vyake. 

5) Uwazi na Ufahamu wa ndani zaid katika upande matawi ya I’lm za dini ya 
Kiislam. Salafi wa kawaida hua anajua umuhimu wa Usul ul Fiqh, umuhimu wa 
Mustalah alHadith, msingi wa Ulum ul Qur ’an na nyenginezo. kiasi ya kua unaweza 
kusema kua Salafi wa kawaida anaweza kua anajua zaid kuhusiana na matawi ya 
Flm za dini ya Kiislam kuliko mfuasi wa kawaida wa Madhhab yeyote. 

6) Salafi wana mitizamo misafi ya kiimani, mtafiti yeyote yule mwenye kujua 
ataona kua Aqida ya Athari ni Aqida ya awali kabisa katika Aqida za Ahlu Sunna 
wa Jamaah), ambayo imeitangulia hata zile Aqida za Ashariyah na Maturidiya. Na 
hii inaonekana katika vitabu mbali mbali vya mitizamo ya kiimani ambavyo vipo 
tangu kuanzia katika karne ya tatu ya Kiislam. Aqida ya Athari ni Aqida ambayo 
ilikua imeenea kwa upande wa Sunni katika kame ya nne na ya tano, na ijapokua 
mwishoni ilikuja kua ni kati ya mitizamo ya wafuasi wa Madhhab ya Imam Hanbal 
katika kame ya sita kwa sababu za kisiasa, ilipata mwamko mkubwa kutoka Ibn 
Taymiyyah, mwamko ambao bado unaendelea kupokelewa na wengi. 

7) Kutawanya I’lm ya Kiislamu na kuhuisha maktaba za Kiislamu. Salafi 
wamechangia kwa kiasi kikubwa sana katika ufanywaji wa utafiti wa uchapishaji wa 
maelfu ya vitabu katika sayansi zote za I’lm ya dini ya Kiislam. Hata wale 
wanaowapinga Salafi basi hua wanasoma vitabu vilivyochapishwa na wachapishaji 
wa Salafi (Salafi Publication) na pia kuendelea kunufaika kwa njia mbali mbali za 
entemet n.k. Maktaba yeyote dunia leo hii lazima utakuta asilimia fulani ya vitabu 
vilivyochapishwa na Salafi, kwa sababu Salafi wanajihusisha na Uislam wa asili. 

8) Kujilinda na Shirk na mambo ya Bida’a katika Ibada. Wacha mbali kua na 
makosa lakini Salafi wamejaribu kujilinda, na pia kutokana na kua na tahadhari 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








686 


kubwa sana na Bida ’a kumewafanya Salafi wajilinde katika mambo ya Ibada za 
Kiislam na kuiokoa Aqida ya Salafi kutoka katika mambo mengine ambayo wafuasi 
wa skuli nyengine wanayo. 

Katika mambo yote haya Salafi ni chombo ambacho kimo katika harakati 
zenye madhumuni ya kumpa Muislam uwezo wa kuingia katika Qur’an na 
Sunnah, na hivyo hua inawapa wafuasi wake ufahamu wa kupingana na wenye 
mamlaka zaid dhidi yao, pale wanapohoji kufuata kama kipofu, na wanawarekebisha 
viongozi waliopotoka. Hivyo si jambo la kustaajabisha kuona kua Salafi kama njia 
basi huvutia zaid akili za mtu mwenye kutaka kujua na hukaa kwa kutulia katika hali 
ya kurudi katika hali ya mwanzo ya fitrah ya Bani Adam . 

MAKOSA NA KASORO ZA SALAFI. 

Salafi kama vyitu vyengine vyovyote hua na kasoro kama vile wafiiasi wake 
wanavyokua na kasoro. Umbo la ufahamu wa Salafi haupo katika kila sehemu ya 
ukweli ya Ulimwengu ambao kila Bani Adam hua anaishi; na kwa sababu Bani 
Adam wote hua na makosa, basi na chombo cha Salafi pia kimebeba baadhi ya 
makosa ambayo hayaendi sambamba na madai ya kufuata vizazi vya mwanzo vya 
asili vya Dini ya Kiislam. 

Ufahamu wa Salafi unajumuisha mambo mengi ya msingi ambayo kwa ujumla 
yanadharauliwa kabisa au kupingwa na makundi ya Salafi tuliyokua nayo leo. Vile 
vile, kuna njia za kimakosa ambazo katika kujaribu kutumia msimamo wa Salafi 
(yaani msimamo ambao Salafi anatakiwa aufuate) katika mambo ya kileo ambayo 
Salafi hawakuwahi kukutana nayo. Msimamo wa Salafi (yaani msimamo 
unaotumiwa na baadhi ya Wanazuoni wa Salafi wa kileo) kuhusiana na uraia katika 
nchi, demokrasia, mchango wa mwanamke katika jamii, ruhusa ya kupiga kura na 
kuitisha Jihad katika dunia ya leo, n.k, ni mitizamo bi nafsi (fatawa) ya Wanazuoni 
wanaozitoa na haziwezi kuwa zinawakilisha mitizamo ya vizazi vya mwanzo vya 
Uislam. 

Jambo muhimu la kulizingatia kabla kuanza orodha yangu, katika kuelezea mambo 
hayo, natilia mkazo, kua kuna uwezekano wa kuona tofauti kwa mtu mmoja au 
mwengine, na pia kutofautiana katika makundi yenyewe ya Salafi. Ninapo 
orodhesha orodha hiyo hua nnazungumzia kiroho, nikifahamu kua kimaumbile hua 
kuna matatizo unapoamua kujumuisha kwa jumla. Wakati sifa nzuri tulizoziangalia 
kabla zimefungamana na Salafi wote, hizi sifa ambazo si nzuri hazikufungamana 
kwa Salafi wote, lakini mara nyingi hua wanaziunga mkono. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








687 


Hata hivyo, nnasimamia yale ninayoyasema: Kua kasoro zinazofuatia zinaonekana 
wazi katika Salafi kwa jumla, na kuna wengi arnbao hawako hivyo na hii ni kwa 
sababu wale waliokua hawana kasoro hizo basi wamejaribu na kufanikiwa kujivua 
kasoro hizo katika njia ambazo Salafi wenyewe kwa ujumla hawaziungi mkono wala 
kuzifimdisha 

Vile vile ni lazima nieleze pia kua naziorodhesha kasoro hizo kwa sababu ya kua 
Salafi wenyewe waweze kuzitafakari, na mwishowe wazifanyie kazi ili 
kuzipunguza. Nnaomba dua kua utafrkia mda ambao kasoro hizo hazitakuwemo ki 
Sharia ’h miongoni mwao; hata hivyo wakati huu ambao naandika mistari hii, basi 
kasoro hizo zinaonekana sana na dalili zake zimejaa miongoni mwa makundi yote 
ya Salafi. 

Miongoni mwa kasoro za wazi walizonazo Salafi ni pamoja na: 

1. Kuachana kwao na mitizamo ya imanl inayojumuisha sehemu kuu kiujumla katika 
mitizamo ya Aqida na nadharia zake hazikushikamana na ujumbe wa dini ya 
Kiislam, kiasi ya kua mitizamo ya Iman na Aqida ilitokana na Bani Adam hua 
zinafunikana na kila muonekano wa Kiislam. 

Salafi mara kwa mara huwagawa Waislam katika mambo ambayo umuhimu wake 
hauna thamani. Lengo la Aqida ya Athari ni kuunda uhusiano wenye nguvu na Allah 
Subhanah wa Ta ’ala. 

Tawhid ya sifa na majina ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala haitakiwi kua ni miongoni 
mwa mambo ya kufanyia majadiliano na kushindaniana kwa hoja kuhusiana na kua 
kama Allah Subhanahu wa Ta ’ala ana yad au maumbile ya A ’rshi yake yako vipi - 
bali ni katika ya kumkumbuka zaid Allah Subhanah wa Ta ’ala, kumtukuza zaid, 
kumuabudu zaid itakiwavyo, kushughulikia mambo ambayo majina yake matukufu 
yatazidishia ari zaid. Uthibitisho mtupu wa usahihi wa Tawhid kinadharia 
haumaanishi kua mtu ni Muislam sahih zaid. Inafaa tukumbuke kua Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala hatomuuliza mtu juu ya mambo ya Tawhid kwa ujumla katika 
siku ya malipo, bali atamuuliza juu ya mambo ya wajib ya dini na kiwango cha darja 
ya kiroho. 

2. Kua na msingi wa usitishaji wa kuikumbatia Tazkiya al Nafs na kutovutiwa katika 
mambo ya kuiboresha Nafsi. Ni ukweli usiopingika kua kwa ujumla Salafi 
wameshindwa kutilia mkazo kuiboresha Nafsi kama inavyotakiwa au Tazkiya al 
Nafs. Wakati, hii ni nadharia ya Qur’an, nadharia ambayo kuna makubaliano juu 
yake - kwani ni nini maana halisi ya Ihsan ambayo imo katika Hadith maarufu ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








688 

Jibril A ’layhi Salaam isipokua Tazkiya al Nafsil. Kutawaliwa kwao Salafi na 
maendeleo ya / ’lm ya sayansi ya Dini kama jarh wa-l-tadil dhidi ya mahitaji muhimu 
ya kuisafisha Nafsi kunaweka wazi jambo maarufu sana la ‘Kuungua kwa Salafi’ 
lililowazi ambalo linaonaekana miongoni mwa wafuasi wa Salafi kuhama kutoka 
katika Salafi kuingia katika sehemu nyengine kama Sufi (ambao wanaonesha 
Tazkiya al Nafs iliyokosekana katika Salafi), au hata kuuhama Uislam kabisa. 

3. Sifa ya ukatili inayothibitishwa dhidi ya wale wasiokua Salafi, hata kama ni 
Waislam. Salafi wanaamini kua wao wameokoka moja kwa moja kiasi ya kua 
wanazalisha kibr na kujiamini zaid hata miongoni mwa Salafi wa chini wasiojua 
kitu, na hili linafanana (lakini sio sawa) na kujiamini kidini kama walivyokua 
Kharijit. Na hili linaweka wazi kutokuwepo kwa usawa kimalengo katika kugundua 
waliopotoka na upotovu, jambo ambalo limeleta matokeo yasiyoingia akilini 
miongoni mwa baadhi ya Salafi na hivyo kuwapelekea kufahamu zaid kuhusu Iman 
potofu kuliko Imani sahih. Salafi wa Madkhal ni mfano ulio hai wa jambo hili: 
Muislam yeyote mpya aliesilimu akaingia katika kundi la Salafi wa Madkhal 
basi hua na uwezo wa kuorodhesha Wanazuoni wanaofuata njia za Salafi, 
lakini hua ni vigumu kwake yeye kuorodhesha majina ya Masahaba; hua 
wanajua ‘Hukmu ya kusalimiana na mtu wa Bida ’a' lakini hawezi kujua adhkar 
(dhikr, dua) za asubuhi na jioni, na kwa bahati mbaya jambo hili haliko kwa Salafi 
wa Madkhal pekee tu. Swali ambalo Salafi wanatakiwa wajiulize ni kua: Jee Uislam 
unahusiana na kuchunguzana na kujua kupita kiasi kasoro na makosa ya 
wengine au unahusiana na kua mfano bora na wa kuigwa katika kufanya 
mema? ‘Amebahatika yule ambae anashughulikia kasoro zake, kuliko 
anaeshughulikia kasoro za wenzake’ (Musnad al Bazzar ). 

4. Makundi mengi ya Salafi hua na msimamo rnkali kuhusiana na Bida ’a na Mubtadi 
(mwenye kufanya Bida ’a), jambo ambalo limewafanya wao kua miongoni mwa 
wenye kufanyiwa dhihaka na Waislam wengine - hata Muislam asiejua kitu anajua 
kua hua ni kuongeza chumvi sana unaposema kua kuchora mistari ya safu katika 
zulia la kusalia ni Bida ’a. 

Jambo jengine ni lile linalohusiana na ‘mtu mwenye mtizamo tofauti’. Salafi 
huchukulia kauli za Salaf (wale wa vizazi vitatu vya mwanzo vya Uislam) kuhusiana 
na vipi narnna ya kuwafanyia wale wenye kufuata makundi yenye mitizamo 
myengine kama vile zinavyowachukulia Qur’an na Sunnah. Wakati namna ya 
kuwafanyia wale walioweka mambo mapya katika dini kama vile walivyofanya 
baadhi ya Salaf ni kitu ambacho kinatakiwa lazima kifahamike kutokana na mtizamo 
wa vitabu vitukufu, mtizamo ambao unaenda sambamba na nyakati zake. 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiN'AL DAiN'AH 









689 


Haki za Umoja wa Kiislam, kama ilivyoelezewa na Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, hubatilisha kauli ya Mwanazuoni mwengine yeyote yule, na 
namna ya kuwachukulia wale wanaopinga ukweli hutofautiana kutokana na wakati, 
sehemu, watu wenyewe, uhakika wa upotovu wenyewe, na yale yaliyokuwemo 
ndani ya upotovu huo. Dini ya Kiislam haitangazii ndani yake au nje yake kumtia 
mtu makosani kwa jumuisho la jumla. Fatwa za Salaf (wale wa vizazi vitatu vya 
mwanzo vya Uislam) inabidi zifahamike kua ni Ijtihad zao, ambazo zinakubalika 
katika mazingira yao. Salafi wa kileo wanatakiwa kufahamu kua Marekani (au 
Uingereza, ikiwemo Birmingham pia) ya karne ya 21 si sawa na Baghdad ya kame 
ya 7, hivyo hua si busara, na wala si Kiislam, kuzitumia sivyo Fatwa za Salaf kuliko 
maandiko ya Qur’an na Sunnah ambazo zinasisitizia Umoja na Undugu wa Kiislam. 
Kwa bahati mbaya kua Salafi wanasifa ya kuzigawa jamii nyingi sana, 
wanatengeneza mablanketi ya Takfir dhidi ya Madhhab fulani maalum na 
kutengana na kila asiekubaliana nao. 

5. Makosa ya kipaumbele. Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
amesema ‘Lenga lile lenye manufaa nawe!’. Kwa baadhi ya Salafi, mafanikio yao 
hutokana na athari za kuwapinga ‘wenye kufanya Bida’a’. Hufurahia kuweka wazi 
kimaandishi mambo mengi wanayoyapinga dhidi ya watu wengine, huwaonya watu 
ili wasishirikiane na wenye kufanya Bida ’a na hutumia lugha kali kuwaweka sawa 
watu. 

Tatizo linaloukabili Ummah wa Kiislam sasa hivi haliko katika kutafsiri sivyo 
Majina na Sifa za Allah Subhanahu wa Ta ’ala au uhalali wa kusoma Maulid. Hamna 
shaka kua baadhi ya watu, kwa kiwango fulani, wanatakiwa kuuzungumzia ukweli 
wa kusoma Maulidi, na Sifa za Allah Subhanahu wa Ta ’ala na mambo mengine 
yanayohusu Iman. Lakini hata hivyo haya sio matatizo ya wakati wetu, na wala 
hayawakilishi matatizo makubwa yanayoukabili Ummah wa Kiislam 
kuhusiana na vijana wetu wa kike na kiume. Haya ni matatizo ya vizazi 
vilivyotangulia: Salafi na Ashari wanaweza kuendelea kubishana juu ya mambo 
hayo miongoni mwao, na mimi pia nikiwa kama mtu wa mitizamo ya kiimani 
ningependa kua miongoni mwa watakaohudhuria majadiliano kama hayo, katika 
mabaraza yanayostahiki, mbele ya wasikilizaji wanaostahiki. Lakini wengi 
miongoni mwa vijana wetu hawajali kabisa mazungumzo kama hayo yenye 
kuhusiana na mambo ya nadharia yasiyokua na mwisho, kwani wameingizwa 
katika vita vya kupigania kuirejesha Iman katika dini yao. Yenye matatizo ya 
Darwin ( Mwanasayansi aliesema kua watu walianzia kama nyani kutembea kwa 
mikono na miguu, wakageuka kidogo kidogo hadi wakasimama na kutembea kama 
sisi leo), kutokua na dini, kuyapita maisha ya kileo, ubinaadam na mambo mengine 
chungu nzima, wakati Salafi (na Deoband na Ashari na Sufi) bado wapo 



AL MIISTAKSHIF ABI. MANAL DANAH 








690 

wanabishana juu ya mambo ambayo umuhimu wake katika dini ya Kiislam 
unawahusisha asilimia 0.1% tu ya Ummah. 

Uislam unashuhudia mashambulizi ambayo hayajawahi kutokezea wala kufikirika 
ya kimawazo kutoka katika kila upande, mashambulizi haya yanaulenga Uislam kwa 
ujumla - na dini kwa ujumla - katika jamii ya leo. Imani mpya ya kutokuwepo kwa 
Mungu na hnani ya kisayansi vinazidi kuwachanganya watu mbali mbali kwa 
ujumla miongoni mwao ni wasomi wa Kimagharibi. Tamaduni mpya za kupenda 
kukumbatia mali, matamanio ya mambo ya anasa, mambo ya uchi na utumwa wa 
kimapenzi. Misimamo mikali, ikiwemo haki za wanawake kimaumbile zikiwemo 
ndani yake. Ni ukweli uliowazi kutoka moyoni, ni adimu sana kumpata Salafi 
ambaye anazo sifa za kuzungumzia matatizo haya, wachilia mbali kuyakosoa; na 
inapotokea mtu akampata Mwanazuoni mwenye sifa za kuzungumzia hayo, basi hua 
si kwa sababu ya mafunzo ya Salafi aliyoyapata ndio yaliyomuwezesha 
kuzungumzia matatizo hayo bali ni kua mbali ya mafunzo aliyoyapata, basi pia 
ameweza kukabiliana na matatizo hayo. 

Maradhi ya kijamii ya siku za Ujahiliyyah ambayo Uislam umekuja kuyaangamiza, 
yamerudi tena na kuuvamia ulimwengu wa ‘Kiislam’. Matatizo ya kijamii yamejaa, 
unyanyasaji wa majumbani na wa kimapenzi, uvunjaji wa haki za wafanyakazi, 
ukabila, ubaguzi, rushwa na mengineyo ndio yanazidi kwa kila sehemu kila siku, 
hata hivyo mambo yote haya hayazungumziwi. Ni jambo lisilokubalika, lisilokua na 
kisingizio kwa wana/zg/z kupenda sana kutoa michango yao kimawazo katika 
kuwazuia wanawake wasiendesha magari, au kwa mfano kukosoa kuadhimisha 
Maulidi, huku wakiyadharau yote yale yaliyotapakaa katika jamii zao ikiwemo 
kuvunjiwa haki kwa wafanyakazi wa kigeni, kunyanyaswa kimapenzi kwa 
wafanyakazi wa kike wa ndani, matatizo ya rushwa na wasiha (kua na ‘rafiki ’ katika 
sehemu inayofaa wa kukusaidia wewe ili kupata kazi n.k) na mambo mengine 
yanayojulikana sana katika jamii zao (Khutba chache na za hapa na pale kuhusiana 
na mambo haya haziondoi ukweli wa kua kuzungumzia mambo haya si jambo lenye 
kutiliwa mkazo, ijapokua matatizo hayo yamejaa katika jamii zao. Hii haimaanishi 
kua ni ukosoaji wa Mashaykh wa Saudi Arabia pekee, bali kwa jamii zote kwa 
ujumla). 

Uislam wowote ule ambao haujihusishi na kupigania haki za wanaodhulumiwa na 
wanaoonewa hua uko mbali na Sunnah za kipenzi chetu Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam ambae maneno yake ya mwisho yalitusisitiza kutimiza haki za 
wanyonge katika jamii. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








691 


6. Salafi na mtizamo wa nafasi ya wanawake katika jamii. Katika sehemu kubwa 
ya Salafi wa kileo, huwaweka wanawake katika hali ambayo tunaweza kusema kua 
inaonekana kua si ya kibinaadam. Mfano rahisi unaoonyesha uwazi jambo hili ni 
ukweli wa kua jambo la kutaja jina la mke wako au jina la mtoto wako wa kike au 
jina la mke wa rafiki yako kipenzi hukupelekea kukosolewa na kulaumiwa. 
(Ufahamu huu unaojaribu kufuta kuwepo h\>a wanawake ni jambo lililowazi kua 
haukuwepo katika maisha ya Salaf: Masahaba, wanaume na wanawake, walikua 
wakifahamiana sana majinayao na walikua wakizungumza bainayao. Vile vile huku 
sio kukataa Adabu halisi za Kiislam kuhusiana na uhusiano bainaya mwanamke na 
mwanamme ambao unatakiwa uwe wa chini sana, kwa kihalali na kw>a ki adabu. 
Lakini pia kwa mitizamo ya kiimani, Salafi hua wanachukua mitizamo ambayo ina 
uhalali halafu wanauharibu na wanaukuzisha kiasiya kufikia kiwango cha juu cha 
kua na chumvi nyingi.) 

Ikiwa jina la mwanamke ni mwiko (jambo ambalo lililokatazwa kidini na kijamii), 
jee mwanamke atakua na nafasi gani katika jamii? Jamii ya Kiislam inahitaji 
wanawake wenye akili, ufahamu, waliosoma, wenye kuweza kuelezea ukweli halisi 
wa dini ya Kiislam katika kukabiliana na mtazamo wa wale wenye msimamo mkali. 

Mtizamo huu wanaowachukulia wanawake hauonekani tu katika kuwazuia 
wanawake wasiendeshe gari (jambo ambalo, huwezi kuliamini, kwani hadi hii leo 
wengi miongoni mwa Mashaykh wa Saudi Arabia wanakataza na kulifanya jambo 
hilo kua kama ni sehemu ya Dini). Inasikitisha, kua baadhi ya sehemu ya wanawake 
wa Salafi wa Magharibi wanajulikana sana kwa kuolewa na kuachwa kwa mara 
nyingi zaid, wanawake wenye watoto wasiokua na waume hutumiwa kwa kuzidiwa 
akili tu, watoto wanatafutwa halafu wanatupwa, zinaa inazidi kuenea. 

Ukweli ni kua, huu ni mfumo wa mchanganyiko mdogo ndani vikundi vya Salafi 
katika Salafi wa maeneo ya Marekani na Uingereza, na unaonekana kua ni ukweli 
ambao hakuna Shaykh anaeweza kuuhalalisha Kiislam. Hata hivyo hizi ni dalili 
ambazo zimezagaa kiasi ya kua haziwezi kudharauliwa, katika kuelezea tatizo 
lililokuwepo dhidi ya wanawake na upungufu wa Tarbiyya halisi. 

7. Kutojadilika kwa ushirikiano wa kikundi cha ‘Wanazuoni wakubwa’ ambao 
wanakua wenye kauli za mwisho katika mambo yote. Kwa chombo kinachodai kua 
ni bingwa wa uhuru wa kifikra na kupinga kufuata Maimamu, ni jambo la 
kusikitisha kuona kua Salafi wengi ni wabaguzi na wanaupeo uliofinyu kuhusiana 
na kufuata ' Kibarf'K anazuon i wa juu). Ukweli wa kua ‘ Kibar ’ wote ni wa aina moja 
na wanaotoka katika Taifa moja, na wamechaguliwa kiserikali, hua ni jambo ambalo 
si mara nyingi kuzungumziwa katika mazungumzo ya kuheshimiana kikawaida. 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 









692 


Dini ya Kiislam na hata Aqida ya Athari yenyewe, haina mtu maalum au msimamizi 
ambae Allah amemteua kua kama muwakilishi wake wa kila anachokitaka duniani. 
Kutokukubaliana na kikundi cha Wanazuoni, bila ya kujali wana ukubwa gani si 
sawa na kutokukubaliana na Allah Subhanahu wa Ta ’ala na Mtume wake 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam. Mtume wetu Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam amesema, ‘Wanazuoni ni warithi wa Mitume’, mimi, Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala aninusuru, sipingi umuhimu wa Uanachuoni wa Kiislam. 
Wala sidai kua wanafimzi wa chini wa I’lm wanaruhusiwa bila ya masharti yeyote 
kuwapinga Wanazuoni wcnyc / ’lm zaid. Kinachogombaniwa ni kuwawekea mipaka 
maalum Wanazuoni, kama vile wenye ufahamu mmoja, wa aina na utaifa mmoja. 
Wanazuoni wa Dini ya Kiislam wako wengi, na wanapatikana kutoka katika mataifa 
mbali mbali, makabila mbali mbali na Salafi wanatakiwa kua na ufahamu mpana wa 
kutosha wa kujifunza kutoka katika kila Mwanazuoni wa fani yake. 

Salafi wenyewe wanatakiwa kufahamu vizuri kua miongoni mwa wakosoaji wa Ibn 
Taymiyyah mwenyewe wakati wa uhai wake, walikua ni wafuasi wenzake wa 
Madhhab ya Hanbal (yaani ‘Kibar’ wa karne ya nane wa Damascus), ambao 
hawakuweza kufahamu kwa nini alitaka kubadilisha aina ya muandiko na njia za 
kufundishia ambazo wao walikua wamezizoea. 

8) Ni ufahamu usiofaa na mbovu sana wa majukwaa ya leo ya kisiasa. Mtu hujiuliza 
inakuaje yule anaedai kua anamfuata Ibn Taymiyyah, akasoma na kuona mwenyewe 
ni mara ngapi (Ibn Taymiyyah) alikua akikabiliana na kuwapa changamoto 
Watawala hadharani, anaweza kua na hali ya ukimya na unyenyekevu wa hali ya juu 
kwa Watawala ambao makosa yao yamevuka mipaka sana kuliko makosa yoyote 
yale ya viongozi waliotawala wakati wa Ibn Taymiyyah. 

Sitoi hoja kua Wanazuoni hawa waitishe vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini 
nnasema kua kwa sehemu fulani inatakiwa ielezewe, pale ambapo haki za watu 
zinavunjwa na watawala wazi wazi. Uislam unadai Wanazuoni wawaweke 
Watawala ndani ya mikono yao na si vyenginevyo, kama ilivyo wazi katika 
msimamo wa Salafi wa Saudi Arabia ni kua kuwakosoa kwa njia yeyote ile watawala 
wa kisasa, hua ni kuonesha upotovu wa mtizamo wa kiimani. Wakati nnaandika 
mistari hii, kuna mambo fulani maalum yametayarishwa na viongozi wa Utawala 
familia wa eneo hilo dhidi ya Muslim Brotherhood na wafuasi wake na ukimya wa 
Wanazuoni mbele ya uso wa kutotendewa haki huko, unatisha. Na msimamo wa 
kundi kubwa la Salafi wa Misri, kama unavyowakilishwa na chama cha Noor cha 
Misri na wafuasi wanaounga mkono utawala wa A1 Sisi, inasikitisha sana na 
haitoshelezi hata kuandikia nakala ya kuwakosoa. Na orodha ya mambo kama haya 
inaendelea na kuendela. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








693 

HITIMISHO KUHUSIANA NA SALAFI. 

Rashid Rida aliefariki mwaka 1935 alikua ni Mwanazuoni wa kwanza kulibebea 
bango la neno ‘Salafi’ katika kukichonga chombo alichokitengeneza. Chombo hicho 
kilikua kinakataa kutokua na maendeleo katika Madhhab na hivyo kuleta fikra mpya 
kupitia katika njia za kawaida za Fiqh na mazingira ya kileo, na baadhi ya wakati 
katika mtazamo wa upanuzi wa mawazo. Mwanazuoni kijana chipukizi ajulikanae 
kwa jina la A1 Albani akasoma nakala iliyoandikwa na Rashid Rida, na hapo 
akalichukua neno hilo na akalitumia kuelezea kitu chengine, ambacho ni tofauti na 
chombo chenyewe. Ikawa kinyume chake, kwani chombo alichokitengeneza Rashid 
Rida mwishowe kikageuka na kikawa ndio Uislam wa kileo na kikawacha jina la 
‘Salafi’, na njia za hukmu ambazo A1 Albani alizitawala - ambazo zimepishana 
kidogo na mtizamo wa kiislam wa Rashid Rida - zikachukua jina la ‘Salafi’. 
Mwishowe, jina alilolitumia A1 Albani likaanza kutumiwa na Najd Dawah pia, hadi 
pale lilipoanza kutawanyika kote. Vyenginevyo, kabla ya kame hii, neno ‘Salafi’ 
lilikua halitumiki sana kama jina. Kwa hivyo neno ‘Salafi’ ni jina la kisasa ambalo 
limejipachika kutoka katika skuli ya mitizamo ya kiimani ya zamani, skuli ya Athari. 

Nnaamini kua Salafi ni chombo cha ki Bani Adam, kama vilivyo vyombo vyote vya 
Kiislamu. Na hii ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta ’ala hakushusha chombo 
cha Salafi; bali alishusha Qur’an, na akamtuma Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam. Chombo cha Salafi ni cha kibinaadamu kama walivyo wanaadamu 
wengine ambao ndio sehemu ya chombo hicho, kwa maana hiyo kina makosa yake 
kama vile binaadam ambao ni sehemu ya chombo hicho walivyokua na makosa yao, 
kwa hivyo kitakua kinafanya makosa ambayo yanatokana na Bani Adamu. Jambo 
hili ndio linaweka wazi sababu ya kua hakuna chombo kimoja cha Salafi, bali ni 
mchanganyiko wa vyombo mbali mbali ambavyo vyote vipo chini ya mwamvuli wa 
Salafi. Nnaamini kua hakuna chombo cha mtu yeyote kinachoweza kudai kua ndio 
kina ufahamu sahihi wa dini ya Kiislamu, na kua baadhi yao wako karibu na ukweli 
wa baadhi ya mambo kuliko wengine, kila chombo cha Bani Adam hakikukamilika. 
Siamini kua Madhhab yeyote au kundi lolote lile la mitizamo ya kiimani liko kwenye 
kuhodhi usahih wote. 

Chombo cha Salafi kwa ujumla kina malengo yenye busara ambayo kimekusudia 
kuyafikia, lakini hata hivyo haiwezekani kudharau makosa yake pia. Baadhi 
wanaweza kuuliza: ‘Jee haiwezekani kukivua, usalafi wenye makossa chombo 
hicho, na kuchukua yale mambo yake mazuri na kukielekeza katika muelekeo 
wa mambo mazuri?’, Jibu la suali hilo ni kua Inawezekana, na ndio maana wengi 
waliokuwemo ndani yake wanajaribu kufanya hivyo kwa moyo safi. 



AL MIISTAKS HI F ABtl MANAL DANAH 








694 


Nnaziunga mkono jitihada hizo, katika Salafi na katika makundi mengine ya 
Kiislam. Hata hivyo swali linakua hivi: Wakati inapotokea kua kuna kasoro na 
makosa mengi sana yanayohusishwa na chombo fulani, na chombo hicho hakioneshi 
ile asili inayojinasibisha nayo, basi ya nini kujinasibisha na chombo hicho? Jambo 
hili hutokea hususan pale mtu anapogundua kua jina hili halina thamani ya asili ya 
kidini na lilipakaziwa hivi karibuni tu katika historia ya Kiislam. 

Kwa sababu hii, mimi sijihesabu katika Nafsi yangu kua ni sehemu ya kundi lolole 
lile la Salafi miongoni mwa tuliyoyazungumzia. Kwa wale wanaotaka kulitumia jina 
hilo, nnawaombea dua ili wayaone makosa niliyoyaorodhesha na wajaribu 
kuyarekebisha, wale wanaoamua kulihama jina hilo wanayo kila haki kufanya hivyo, 
kwani Uislam ni mpana mno kuwakilishwa na alama moja 

Baada ya kama miaka ishirini ya kufanya utafiti wa mfululizo, nimeamua kujiunga 
na Aqida ya Athari na kuiona kua ndio iliyo salama zaid na iliyo sahih, Uislam si 
sehemu ya ncha ndogo tu ya Iman, na imani yangu haitokua inayotokana na Aqida 
ya Bani Adam bali inayotokana na Allah Subhanahu wa Ta ’ala na Mtume wake 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, ikifuatiwa na ya watu wenye Iman Thabit 
na Taqwa. 

Hivyo, nnajisikia nna ukaribu na undugu zaid na Deoband Tabligh Maturidi wenye 
msimamo wa kati, ambao kweli kuna uwezekano wa kutofautiana nao katika baadhi 
ya mambo ya Fiqh, mitizamo ya kiimani na njia zake lakini ni wao wale ambao 
nnaweza kuusiana nao katika dini na kuujali Ummah kuliko kua na Salafi mwenye 
msimamo ambao wanachojali wao ni urefu wa suruali yangu na kutonukuu kauli za 
‘ Kibar’ anaemuangalia. 

Kua Sufi mwenye msimamo wa kati, vile vile kutanifanya nionekane kua ni 
miongoni mwa waliomuamini Allah Subhanahu wa Ta ’ala na Mtume wake 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, nikiwa na tofauti ndogo ndogo, ambapo 
Salafi mwenye msimamo atakua tayari kishanitambua na kuniweka katika sifa 
anayoijua yeye kutokana na ufahamu wake, na atakalolijali ni kuwaonya watu juu 
yangu mie. 

Ingawa nitakubaliana na Salafi kua kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta ’ala ame 
istawa ‘ala al-arsh (amesimama juu ya Arshi) katika halina namna anayoijua yeye, 
lakini Salafi huyo mwenye upeo mdogo wa matatizo yanayo ukabili Ummah, na 
kujiona kwake yuko sawa, na athari zake za kimawazo bi Nafsi zitakua zikinikera 
sana, na vile vile kwa ujumla ni madhara kwa Ummah. 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








695 


Hivyo nnajisikia karibu sana na Sufi anaesoma Qur’an na akajali zaid kuhusiana na 
uhalali wa kipato chake kuliko mie mwenyewe, kuliko vile nnavyojihisi nnapokua 
na Salafi ambae haionekani dini yake isipokua kunukuu Aqida na kukosoa 
walipotoka. Jambo hili halifanyi kua Sufi wako sahih katika mitizamo ya kiimani, 
bali ni muonesho tu kua Uislam na udugu wa Kiislam ni mpana sana kuliko mambo 
mengine. 

Jambo la mwisho la kulizungumzia ni kua, wale wenye chuki na Salafi wanaweza 
wakajaribu, inafahamika, kuitumia nakala hii ili kuzidisha ubaya dhidi ya chombo 
hicho. Kwa kuitafsiri katika makundi mengine yaliyoendelea na ya kileo kama Shia, 
Sufi na Ashari. Ukweli ni kua, pale mtu kama mie ambae alikua yuko upande fulani 
kwa muda halafu akaonesha makosa ya upande huo huwafanya watu kama hao 
wafurahie jambo hilo. Kwa wale wanaotaka kufurahia basi wajue kua msimamo wa 
iman yangu bado ni ile ile kama ilivyokua miaka ishirini iliyopita na vyombo vyenu 
ni kama binaadama kama ilivyo kwa Salafi. 

Kwa maneno mengine nnamini kua kila chombo cha Kiislam ni cha kibinaadam, 
kikiwa na sifa nzuri na kasoro zake, na wakati baadhi ya vyombo viko karibu na 
Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika baadhi ya mambo, 
kwani hakuna hata chombo kimoja kikiwa na Wanazuoni wake ambao ni Bani Adam 
kinaweza kudai kua ni muwakilishi wa Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salam 
na hivyo kua ndio muwakilishi pekee wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala hapa duniani. 
Miongoni mwa vyombo vyote, Salafi wamechangia sana katika mambo ya Aqida, 
lakini hili haliwafanyi kua wao ndio mabingwa wa ukweli katika kila sehemu ya 
Dini ya Kiislamu. Hivyo inatubidi kuchukua kile kilicho sahih kutoka kwao na 
kujaribu kuyarekebisha makosa yao kadri inavyowezekana, katika njia ya busara na 
ukarimu. Na yeyote yule anaetaka kuirekebisha chombo hicho kwa kutokea ndani 
yake basi dua na mawazo yangu yote yapo kwake, sote tuna sehemu zetu duniani, 
nami nnajiona kua sehemu yangu inafaa zaid kuinufaisha sehemu kubwa na pana ya 
Urnmah. 

Kwa kutangazia huku: Daima nitakiheshimu chombo kilichonitayarisha mimi hadi 
nikafikia hapa, chombo ambacho Wanazuoni wake wameninufaisha sana na 
nnawahusudu kweli, ingawa ninatofautiana nao kuhusiana na njia zao. Hivyo ikiwa 
kuna mtu anafikiria kua kuna sehemu kali sana katika nakala hii basi nnaomba 
msamaha sana kwa jambo hilo, kwani sio dhamira yangu kudhuru au kutukana. 
Labda ikiwa kuna hisia za ukali ambazo zinaweza kuonekana basi ni kwa sababu 
nilikua nategemea ubora kutoka katika chombo ambacho kinachodai kinafuata Salaf 
wa Ummah huu, lakini nikaona kua kuna kasoro za kulifikia lengo hilo. Ni 
matamanio ya ndani ya moyo yangu kwa ujumla hususan kuhusiana na chombo cha 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 










696 

Salafi, na vyombo vyote vya Kiislamu kuishi katika njia safi ambayo 
inayotangaziwa na Dini yetu na kama vile alivyotoa mfano Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Mwishoni, kauli bora ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala na uongozi bora ni 
uongozi wa Nabii wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na Waislma wote 
wachamungu, Salafi na wasiokua Salafi tunajaribu kwa jitihada zetu zote kufahamu 
na kufuata kauli kati ya kauli bora na uongozi kati ya uongozi bora. 

(On Salafi Islam, Dr.Yasir Qadhi). 


HADITH DHAIF KATIKA FADHA 'IL AIA ’MAL - KULINGANA NA KAULI 
ZA WANAZUONI. 

Moja kati ya vyanzo vya migogoro mingi iliyomo ndani ya jamii za kiislam ni 
pamoja na mitizamo ya baadhi ya Waislamu wa leo kuwakosoa Wanazuoni 
kuhusiana na utumiaji wa Hadith dhaif na kuna wimbi la watu arnbao wana mtizamo 
wa kua haikubalika kutumia Hadith dhaif katika Uislam ijapokua kuna vithibitisho 
vingi kutoka kwa Wanazuoni mbali mbali kuhusiana na utumiaji wa Hadith hizo. 
Hususan pale inapotokea kua hakuna ushahidi wa Hadith sahih katika jambo husika 
na hivyo Wanazuoni huwabidi kutumia Hadithi dhaif kama ipo badala ya kutumia 
Qiyas, na vile vile Hadith dhaif hutumika katika fadhail al a ’mal (kuwatia mori 
watu katika kufanya mema). Hivyo utumiaji wa Hadith dhaif huruhusika kutokana 
na mitizamo arnbayo Wanazuoni mbali mbali wanaielezea kama ifuatavyo: 

Kwa upande wa Imam Abu Hanifa na wafuasi wa Madhhab ya Hanall wao 
wanasema: 

1. Hadith dhaif kutoka kwa Nabiii Muhammad Salallahu A’alyhi wa Salam ni 
bora kuliko Qiyas (al-Muhalla li Ibn Hazm, 3:61) 

2. Hadith inayozungumzia: Kucheka kwa sauti wakati wa kusali ni dhaif kutokana 
na makubaliano ya Wanazuoni wa Hadith. Lakini hata hivyo Imam Abu Hanifa 
anaitumia na kuipa hadhi kuliko Qiyas. (A ’alamal Mawqieen) 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










697 


3. Hadith isemayo :‘Mara nyingi mzunguko wa siku za hedhi ni siku kumi’ ni 
dhaif lakini wafuasi wa Madhhab ya Abu Hanifa wanaitumia na kuipa hadhi 
kuliko Qiyas. (A ’alamal Mawgieen, 1:31-2) 

4. Hadith isemayo : ‘Hakuna mahari chini ya dirham 10’ ni dhaif kulingana na 
makubaliano ya Wanazuoni wa Hadith lakini wafuasi wa Madhhab ya Imam Abu 
Hanifa wanaitumia na kuipa hadhi kuliko Qiyas. (A ’alamal Mawqieen, 1:31-32) 

5. Imam Ibn Hummam anasema kua muonekano wa kimaandishi wa (istidlaal) 
kutoka katika Hadith dhaif huthibitishika pale inapokua Hadith hiyo si ya 
kughushi. (Fath al-Qadir Bab an-Nawafil, 2:139) 

Imam Malik na wafuasi wa Madhhab ya Imam Malik. 

Mursal Haditli ya mtu anaeaminika inakubalika kiuthibitisho katika kuhalalisha 
vitendo kama vile inavyokubalika Musnad Hadith. (Tajrid al-Tamhid lima fi 1- 
Muwatta ’ min al-Asanid) 

Imam Shafi’i [150AH - 204AHJ na wafuasi wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i 

A1 Imam A1 Shafi’i amelizungumzia kwa kina jambo hili katika kitabu chake 
cha al-Risalah; kwa upande wake yeye kabla ya kuikubali Hadith Mursal basi 
inabidi kwanza ziwepo hali mbili zifuatazo: 

Kwanza katika Hadith yenyewe, ni lazima Hadith'i hiyo iripotiwe kama Musnad 
kupitia katika Isnad nyengine; na maneno yake lazima yaripotiwe kama Mursal 
kutoka kwa mtu anaeaminika kupitia katika Isnad nyengine; na maana yake lazima 
iungwe mkono na baadhi ya Masahaba, au Wanazuoni wengi waunge mkono hali 
hiyo kama ilivyohadithiwa katika Mursal Hadith. 

Pili katika mpokeaji wa Hadith yenyewe, kuhusiana na mpokeaji anatakiwa lazima 
awe na sifa zifuatazo: lazima awe ni mkubwa kiumri miongoni mwa Tabi’ina; na 
ikiwa atataja jina la mtu aliekosekana katika Isnad ya sehemu nyengine, basi awe 
hana kawaida ya kumtaja mtu asiejulikana au mtu ambae hafai kupokelewa Hadith 
zake; au hapingani na mtu anaeaminika pale inapotokea kua wamehadithia Hadith 
moja kwa pamoja. 

Kutokana na misingi hii A1 Imam A1 Shafi’i amekubali kuitumia Irsal ya Sa’id Ibn 
A1 Musayyib, ambae ni miongoni mwa Tabi’ina kwa mfano pale aliporuhusu 
kuuziana kwa nyama na mnyama alie hai kwa kusema kua Imam Malik alimwambia 



AL MliSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 









698 


kua: Alipokea kutoka kwa Zayd Ibn Aslam, ambae amepokea kutoka kwa Said 
Ibn Musayyib kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam amekataza 
kuuza nyama kwa kubadilishana na mnyama alie hai. Na kisha akasema: Huu 
ndio msimamo wetu, kwani Irsal ya Ibn al-Musayyib ni nzuri. (Al-Suyuti, 1:199; 
Muhammad bin Mustafa al-Ghadamsi, al-Mursal min al-Hadith) 

Imam Ibn Qayyim anasema kua, Hadith dhaif'ma hadhi mbele ya Imam A1 Shafi’i 
kuliko Qiyas.(A ’alamalMawqi’in, 1:32) 

Imam Ahmed Ibn Hanbal [150AH - 204AH) na wafuasi wa Madlihab ya Hanbal 

1. Wanakubali mursal na Hadith nyengine dhaif pale inapokua hakuna Hadith 
inayopingana nayo kuhusiana na jambo husika, na hivyo huzipa hadhi Hadith 
dhaif kuliko Qiyas ([A ’alamal Mawqieen, 1:31) 

2. Vitabu vya Madhhab ya Imam Hanbali hua vinasema kua, ‘Kuhusiana na 
A’mal za Sunnah na mambao yahusuyo fadhila, hua hakuna haja ya usahih 
wa lladitli.’ (Al-Mughni, 2:88) 

Imam A1 Dhahabi amesema kua Imam al-Awza’i alikua akifanya Istidlaal 
ya Maqtu ’at na Marasil ya watu wa Sham. (Siyar A’lam al-Nubala ’, 7:114) 

Hafidh A1 Mundhiri ameandika kua Imam Abi Daud alikua akijumuisha Hadith 
dhaifk'AUk'A sehemu ambazo alikua hajapata uthibitisho wa Hadith Sahih kwa sababu 
kutokana na mtizamo wake ni kua Hadith dhaif ni bora kuliko Qiyas. (Tadrib al- 
Rawi) 

Katika Al-Muhalla, Ibn Hazm alipokua akizungumzia kuhusiana na Qunut kabla ya 
kurukuu na kutoa ushahidi wa Hadith yenye Isnad ya Hasan Ibn Ali na kisha 
akaandika: ‘Ijapokua Hadith hii haina hadhi ya Istidlaal, lakini kwa kua 
hatukupata Hadith nyengine kutoka kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kuhusiana na mtizamo huu basi tumeona bora tuitumie’ (al-Muhalla 
li Ibn Hazm, 3:61) 

Anasema Imam An Nawawi kua: ‘Inaruhusika kufanya mambo (kwa kuchukua 
tahadhari) katika mambo yanayotokana na Hadith dhaif kwa mfano 
kukirihisha kwa baadhi ya mambo yanayohusiana na biashara n.k’ na katika 
kuelezea mambo hayo, Muhammad Ibn Allan As-Siddiqi Al-Makki akatolea mfano 
wa kukirihisha katika kutia udhu kwa kutumia maji ambayo wamepashwa moto 
kutokana na jua, jambo hili linatokana na Hadith ya Aisha ambayo ilikua ni Dhaif. 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








699 

Vile vile inapotokea kua aya ya Qur’an au Hadith Sahih ina maana nyingi na pia 
kuna Hadith dhaif ambayo inauunga mkono moja miongoni mwa maana hizo basi 
Wanazuoni wanaruhusu kutumika kwa Hadith dhaifili kuweka wazi maana husika. 

Abd Allah Ibn Mubarak anasema kua, ‘Mtu anaruhusika kutumia Hadith Dhaif 
pale Hadith hiyo inapokua inazungumzia mambo ya Adah za Kiislam, 
Mawaidha na vile vile kuishi maisha ya kikawaida yasiyokua ya kifahari'(//v/ 

Abi Hatim katika Muqaddimat al-Jarh wa al-i'a'dil (2:30/ na imenukuliwa na Ibn 
Rajab katika Sharh 'Ilal al-Tirmidhi (1:73)). 

Kwa upande wa Imam Abu Bakr Ibn al-’Arabi basi tunaona kua yeye anajielezea 
mwenyewe pale alipoitumia Hadith dhaif kwa kusema 'Sanad ya Hadith hii 
haijulikani, lakini ni bora kuifanyia kazi’(//;/; al-'Arabi, 'Aridat al-Ahw>adhi) 

Imam Ibn Hajr al-’Asqalani yeye anasema kua : ‘Kuna masharti matatu ambayo 
inabidi yatimie katika utumiaji wa Hadith dhaif, na juu ya hili wamekubaliana 
Wanazuoni ( Mutafaqqun alayh )’ 

1. Inafahamika kua kwanza udhaifu wake ni lazima uwe mdogo (ghayr 
shadid ). Kwani jambo hili litazitenga Hadith zinazoripotiwa na waongo 
na wale wanaoshukiwa kufanya makosa makubwa makubwa. 

2. Hadith dhaifu zinatakiwa kutumiwa pale ambapo kuna uthibitisho 
kikanuni na hivyo haitapelekea kusimamia Hadith hizo kipekee. 

3. Wakati Hadith rf/jm/inapotumiwa (baada ya kutimiza masharti mawili 
ya mwanzo), basi haitakiwi kuaminiwa kua maneno hayo 
yamethibitishwa ukweli wake (an la ya'taqida thubutahu), hii kwa 
sababu ya kutoyaambatanisha maneno hayo na kile ambacho Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam hajakisema. 

Miongoni mwa Wanazuoni wanaokubali kutumika kwa Hadith dhaifkatika mambo 
ya fadhail al A ’mal (mambo ya kuwapa moyo watu kufanya mema) ni pamoja na: 
Ibn al-Salah, Sufyan al-Thawri, Sufyan Ibn 'Uyaynah, Ibn al-Mubarak, Ibn Mahdi, 
Ibn Ma'een (mtaalamu wa Hadith za kughushi), Al-Khatib al-Baghdadi, 
Imam Bukhari, Ali al-Qari (mtaalamu wa Hadith za kughushi), Ibn Abd al-Barr, Ibn 
al-Qayyim, As Sakhawi, Abu Sa'eed al-'Ala'i (mtaalamu wa Hadith za kughushi), 
Abu Daud na Wanazuoni wote ambao ni wafuasi wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa. 


FATWA, MUFTI, QADHA NA QADHI - MAANA NA TOFAUTI ZAKE. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








700 


Neno la kiarabu Fatwa, linatokana na mzizi wa neno 'Ifta' ambalo lenye maana ya 
kuelezea, kufafanua au kujibu. Kamusi ya Al Wasit inatafsiri neno Fatwa kua maana 
yake ni kutatua tatizo lolote la Sharia ’h, ambalo wingi wake hua ni Fatawi au 
Fatawa. Neno Istafta maana yake ni kuuliza kuhusu kitu au jambo fulani. 

Qur’an imetumia neno Istafta mara kadhaa kwa mfano pale Allah Subhanah wa 
Taala aliposema katika kitabu chake hicho kua: 



‘Wayastaftoonaka fii alnnisa-i quli Allahu yufteekum feehinna,..’ (Surat An 
Nisaa 4:127). 

Tafsir: Wanakuuliza (hukmu za kisharia) kuhusiana na wanawake, sema Allah 
anakuelezeni juuyao.. 

Flivyo tunaona kua neno Istafta limetumika kumaanisha kuuliza, na neno Yuftiikum 
likiwa na maana ya kujibu. Flivyo Mufti ni yule mtu mwenye Flm na ujuzi wa wa 
kujibu masuali yanayohusu Sharia ’h, na kazi ya mtu huyu hua ni kutoa Fatwa. 

Ingawa kuna makubaliano ya Wanazuoni kua Fatwa ni sehemu ya kutoa Flukmu 
lakini kuna utofauti baina ya Al Fatwa na Al Qadha, kwani Qadha ni hukmu baina 
ya pande mbili ambayo ikipitishwa basi ni lazima ifanyiwe kazi, na hakimu 
anaepitisha Flukmu hiyo huwa anaitwa Qadhi, lakini Fatwa hua ni ufafanuo juu ya 
kitu fulani kinachohitaji kufafanuliwa, kujibiwa au kuwekwa wazi, iwe baina ya 
pande mbili tofauti au upande mmoja tu. 

Flivyo Mufti hua si Qadhi na pia Qadhi hua si Mufti ingawa mtu huyo huyo rnmoja 
anaweza akawa ni Mufti na akawa Qadhi pia, kutokana na kua na uwezo wa kutoa 
Fatwa, yaani kufafanua na pia kutoa Qadha, yaani kupitisha Hukmu. 

Vile vile Mufti anaweza akajitolea Fatwa yeye mwenye, kwa familia yake na watu 
wa karibu yake, lakini Qadhi hawezi kufanya hivyo kwa sababu katika Qadha 
huangaliwa uhusiano baina ya Qadhi na ule upande unaotafuta haki. 


Na ndio maana tunaona kua wakati wa Amir ul Mu ’minin Umar Ibn A1 Khattab 
Radhi Allahu A ’nhu kuna mwanamke alimshitaki Mahkamani Amir ul Mu ’minin 
huyo, na siku ya kupitishwa hukmu Umar Ibn A1 Khattab alipoingia mahkamani, 
basi Zayd Ibn Thabit ambae ndie aliekua Qadhi wa mahkama hiyo alisimama ili 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








701 


kumpa heshima A mir ul Mu ’minin, na hapo Umar Ibn A1 Khattab akamwambia Zayd 
Ibn Thabit huyo: ‘Kwa hilo ulilolifanya, basi fahamu kua tayari umeshavunja 
moja kati ya haki za mlalamikaji’. 

Mufti hua ni kama mrithi wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika 
kutekeleza majukumu ya kuendeleza na kuiweka wazi dini ya Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala . Anasema Ibn A1 Munkadir kua ‘Mwenye kutoa fatwa, hua baina ya Allah 
na Mja wake, hivyo anatakiwa awe muangalifu anapoingia na kukaa katikati 
baina yao’ 

Imam Ahmad Ibn Hanbal anasema kua : ‘Mtu haruhusiki kuchukua wadhifa wa 
Mufti hadi pale atakapokua na sifa tano ambazo ni :Kwanza ni kua na nia ya 
kutoa hukmu kwa Ikhlas, yaani ajili ya Allah tu kwani ikiwa ni vyenginevyo 
basi hukmu yake na maneno yake hayawezi kukubalika; Pili ni kua na I’lm, 
Subra, Ustahmilivu Busara na Utulivu. Tatu ni kua na uwezo wa kua katika 
wadhifa huo na kua na uwezo wa kua na I’lm. Nne awe ni mwenye kujitosheleza 
katika mahitaji yake na Tano ni uwezo wa kuwajua watu kimaumbile, kitabia 
na kiutamaduni’. 

Hivyo Mufti anatakiwa awe ni mtu mwenye Taqwa na I’lm na ufahamu mkubwa juu 
ya yale mambo anayoyatolea Fatwa, kwani yule anaetoa Fatwa bila ya kua na I’lm 
ya kutosha juu ya kile anachokizungumzia na kutegemea akili yake na yale 
aliyoyasikia kutoka kwa watu wengine hua ni mwenye kufanya dhambi na Fatwa 
zake hua ni za haram. 

Muslim Ibn Yasar anasema, nimemsikia Abu Hurairah akisema kua: ‘Amesema 
Nabii Muhammad Sallahu A ’layhi wa Salam kua, yeyote yule anaetoa Fatwa 
bila ya kua na I’lm basi atabeba dhambi zitakazotokana na Fatwa hiyo’. 

Na ndio maana wale wenye Flm miongoni mwa watu wema walikua hawataki na 
hawapendi kutoa Fatwa kama anavyosema Abd Rahman Ibn Abu Layla kua: 

‘Nimewaona kama Masahaba 120 kutoka katika Ma Ansar na kila mmoja wao 
anapoulizwa swali basi swali hilo humpelekea mwenzake na mwenzake 
humpelekea mwenzake hadi swali hilo hurudi kwa yule alieulizwa mwanzo’. 

A1 A’mash anasema kua amesema Abu Wail kua amemsikia Shaqiq Ibn Salama 
akisema kua: ‘Abd Allah Ibn Masud alisema: Yeyote yule anaejibu kila 
analoulizwa basi mtu huyo hua hana akili’, na pia akasema tena A1 A’mash kua 
A1 Hakam aliniambia baada ya mimi kusema maneno hayo kua: ‘Kama 
ningeliisikia Hadith hii kabla, basi ningelijizuia kujibu maswali niliyowahi 


kuulizwa’. 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









702 


Abd Allah Ibn Abbas na Abd Allah Ibn Masud wanasema kua: ‘Abu Hasin Uthman 
Ibn Asima alisema: Kuna baadhi ya watu ambao hujibu maswali kirahisi lakini 
kama maswali hayo wanayoulizwa angeliulizwa Umar Ibn AI Khattab Radhi 
Allahu A’nhu basi angeliitisha Ijma’a ya Ahl ul Badr kuomba ushauri wao 
kabla ya kuyajibu’. 

Malik Ibn Anas anasema kua: ‘Yeyote yule anaejibu swali basi kwanza aangalie 
sehemu atakayokua baada ya kujibu swali hilo, Jee baada ya kujibu swali hilo 
atakua yuko Motoni au Peponi? halafu ndio alijibu swali hilo’. 

Imam Abu Hanifa alisema: ‘Kama ingelikua si kwa ajili ya kumuogopa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala na kuogopa kua I’lm itapotea, basi nisingelitoa Fatwa 
kwani wao (wale wanaotaka itolewe Fatwa) hupata manufaa na kufurahi na 
mimi hubeba mzigo wa jukumu la kutoa Fatwa hiyo’. 

A1 Imam A1 Shafi’i anasema: ‘Sijawahi kumuona mtu ambae Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala amempa zana zote za kutolea Fatwa, kama Sufyan Ibn Uyayna, lakini 
pia sijawahi kuona mtu kama yeye ambae hukaaa kimya sana anapotakiwa 
kutoa Fatwa’. 

Imam An Nawawi anasema: ‘A1 Sayrami na A1 Khatib wamesema: Kila mtu 
anaetaka kutoa Fatwa na akaharakisha kutoa Fatwa hiyo, basi hatokua sahih 
katika kutoa Fatwa hiyo na atachanganyikiwa, ikiwa watu hawapendi kutoa 
Fatwa lakini hamna jambo jengine isipokua kutoa Fatwa basi kwanza 
inawabidi waungwe mkono na Allah na hapo ndio Fatwa zao zitakua Sahih’. 

Tulipoiangalia historia ya Imam A1 Shafi’i pia tuliona kua nae siku moja aliulizwa 
swali na hakujibu swali hilo bali alikaa kimya na watu walipomuuliza vipi mbona 
kimya kikubwa sana, Imam A1 Shafi’i alijibu ‘Siwezi kujibu hadi nitakapojua ni 
vipi bora zaid kwangu, kulijibu au kukaa kimya’. Kwani Fatwa mbali ya kua na 
athari kwa mtoaji lakini vile vile hua na athari kwa mpokeaji, hususan Fatwa hiyo 
inapokua katika hali ya kuvuka mipaka au kua na msimamo mkali. 


GHULUW NA TATARRAF (MISIMAMO MIKALI) NA MADHARA YAKE 
KATIKA UISLAM. 


Neno Ghulw kwa kiarabu maana yake hua ni kuvuka mipaka katika kutekeleza 
maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala, neno hili ambalo linatokana na neno 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









703 


Ghala lenye maana ya Kuchemka kwa maji au kitu kutokana na joto hadi 
kutikia hali ya kufoka na kumwagika. Hivyo neno hili hutumika kuelezea kuvuka 
mipaka ya kitu iliyowekwa kwa kufanya kitu zaidi ya ilivyoamrishwa na hivyo 
kuingia katika misimamo mikali. Imam Ibn Athir anasema kua Ghuluw maana yake 
ni ‘Kileleni’ au kuvuka mipaka katika kufanya kitu. 

Uislam unakuelezea kuvuka mipaka katika hali mbili, ambazo ni Ghuluw na 
Tatarraf ambayo tutaiangalia baada ya kuiangalia Ghuluw. Hivyo tuangalie narnna 
Qur’an ilivyotumia neno Ghuluw pale Allah Subhanahu wa Ta’ala alipowakataza 
watu wa Ahlu ul Kitab kwa kusema: 



Qul ya ahla alkitabi la taghloo fee deenikum ghayra alhaqqi wala_tattabiAAoo 
ahwaa qawmin qad dhalloo min qablu waadalloo kadhiran wadhalloo AAan 
sawa-i alssabeeli (Surat Al Maidah 5:77) 

Tafsir: Sema (Ewe Muhammad): ‘Enyi Ahl ul Kitabil Msivuke mipaka katika dini 
yetu (kwa kuamini) kile kisichokua cha haki, na msifuate matamanio ya watu 
waliopotea kabla yenu, na hivyo kuwapoteza wengi na kujipotosha (Nafsi zao) 
kutoka katika njia iliyonyooka 

Vile vile anasema Abd Allah Ibn Abbas kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam alimtuma akamuokotee kokoto kwa ajili ya kurusha katika wakati wa Ibada 
ya Hija. Hivyo akamletea kokoto ndogo ndogo na alipompa mkononi mwake Nabii 
Muhanmiad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Naam mithli ya saizi hii 
inatosheleza, Jihadhari na Ghuluw katika dini. Watu waliotangulia kabla yenu, 
wahangamizwa kutokana na kuvuka mipaka katika dini’. ( Imam Ahmad, Imam 
Ibn Khuzaima, Imam An Nasai, Imam Ibn Majah .) 

Ingawa Hadith hii inatokana asili ya Ibada ya kurusha vijiwe katika Hija lakini vile 
vile inazungumzia kukatazwa kwa kila aina ya Ghuluw katika dini. 

Pale tutakapofahamu madhumuni ya Ghuluw basi ndio tutakapofahamu hatari 
iliyojificha ndani yake, kwani Ghuluw husababishwa na mambo yafuatayo: 

1. Kupenda sana na kuvuka mipaka katika kupenda. 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








704 


2. Kutokua na uwezo wa kufikiria vizuri na hivyo kupungua kwa ufahamu. 

3. Kua na hamu na njaa sana ya kuchukua mali za watu wengine ili kupata 
kutekeleza matamanio ya dunia na kuudhibiti wajibu wa majukumu ya dini. 

Miongoni mwa njia za kuvuka mipaka katika dini ni pamoja na kutojua hali halisi 
ya kimaumbile ya Dini ya Kiislam, jambo hili ndio linalowafanya wale wafuasi 
wenye ujinga wa Dini ya Kiislam wasiokua na I’lm kamilifu ya Dini ya Kiislam 
kuanza kujiona kua wamekua ni miongoni mwa Wanazuoni na hivyo wanaweza 
kutoa Fatwa wakati ukweli halisi ni kua hawana wanachokijua. 

Kutokana na kua na ujinga huo ambao pia huchanganyika na Kibr, wafuasi hawa 
hujaribu kuichukua maana ya juu juu ya maandiko bile ya kujaribu kufahamu maana 
nyingi na tofauti zinazopatikana kutoka katika maandiko hayo zinazopatikana 
kutokana na kusudio, chanzo na asili ya kushuka kwa maandiko hayo au maneno na 
kauli za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, bila ya kutumia makisio na 
ufahamu wa kiakili kulingana na hukmu na Sharia ’h tofauti. 

Kwa kuchukulia rnfano wa kawaida, tuangalie Hadith ya Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam iliyomo katika Muwatta wa Imam Malik na pia Bukhari 
na Muslim ambayo inayowakataza Waislam kuchukua Qur’an na kisha kutembelea 
katika ardhi za Makafiri, na hii ni kutokana na kua katika kipindi hicho cha Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Qur’an ilikua ikiandikwa katika ngozi na 
magome ya miti, hivyo kulikua na uwezekano wa kubadilishwa aidha maandishi 
yake au maana yake. Lakini tatizo hali hiyo haipo katika maisha yetu ya leo kwani 
Qur’an imekusanywa pamoja katika Mas-haf hivyo inakua hamna tatizo lolote pale 
inapotokea kua mtu anataka kusafiri na Mas-haf yake kokote aendako. 

Lakini hata hivyo wale wenye msimamo mkali huweza kua na mtizamo wa kua amri 
hiyo iliyokuwemo ndani ya Hadith hiyo ni lazima itekelezwe bila ya kujali sababu 
ya hukmu iliyomo ndani ya Hadith hiyo. 

Mfano mwengine ni katika Hadith ya Abu Said A1 Khudri isemayo kua Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam amesema kua: ‘Mwanamke haruhusiki 
kusafiri peke yake isipokua awe ni mwenye kufuatana na jamaa yake 
mwanamme’, tukiiangalia Hadith hii tutaona kua kweli katika kipindi kicho kusafiri 
kwa mwanamke peke yake ilikua ni hatari, kwa sababu inambidi kupita katika njia 
za hatari za jangwani, milimani, misituni n,k, 

Hivyo katika kutilia mkazo hadhi na heshima ya mwanamke basi Nabii Muhammad 
Salallahu A’Iayhi wa Salam akakataza jambo hilo ili isije ikatokezea hali ya 
kumlazimisha mwanamke kusafiri kutoka katika sehemu moja hadi nyengine bila ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








705 


kua na ulinzi na kwa mda mrefu, jambo ambalo sasa hivi hakuna, kwa sababu sasa 
hivi watu wanaweza kusafiri kwa masafa marefu kwa muda mfupi na pia kwa 
usalama, lakini hata hivyo kuitafsiri kwa juu juu Hadith hii bila ya kuingia ndani 
kiufahamu basi kunawapelekea baadhi ya watu bado wawe ni miongoni mwa wenye 
kulazimisha mwanamke kutosafri masafa marefu peke yake. Sasa ikiwa hukmu 
kama hizi zinatumika katika mambo madogo madogo kama haya, itakua pale 
inapotokea katika hukmu kubwa kubwa? 

Siku moja Khalifah Umar fbn Abd ul Aziz alimuandikia barua Hasan A1 Basr na 
kumwambia kua anashangazwa kugundua kua katika maeneo ya Uajemi kuna 
Majusi ambao ni wafuasi wa dini wanaoabudu moto. Hua wanawaoa mama zao na 
dada zao, jee wafanywe nini wakati wapo chini ya utawala wake?. Hapo Hasan A1 
Basr akamwambia Khalifah Umar fbn Abd ul Aziz: ‘Jambo hilo limeruhusiwa 
katika diniyao, hivyo usijaribu kulibadilisha, hata kama wanawaoa mama zao, 
kwa sababu dini yao imewaruhusu’ 

Vile vile siku moja Abd A1 Malik fbn Umar fbn Abd al Aziz, ambae alikua ni mtoto 
wa Khalifah Umar fbn Abd A1 Aziz na mwenye msimamo wa Dini kama baba yake 
alimwambia baba yake: ‘Ewe Baba Yangu kwa nini unakua ni mtu 
asiesimamisha hukmu kimsimamo na bila ya kukawia? Wa Allahi mimi sijali 
hata kama dunia nzima itasimama dhidi yetu kwa hasira, al muhim ni kua tuko 
katika njia ya kutekeleza aliyoyaamrisha Allah’, na hapo Umar Ibn Abd al Aziz 
akamwambia mtoto wake huyo: ‘Ewe mtoto wangu, usiwe na haraka ya 
kutekeleza mambo, kwani hata Allah Subhanahu wa Ta’ala mwenyewe 
aliudharaulisha ulevi mara mbili katika Qur’an kabla ya kuuharamisha moja 
kwa moja katika mara ya tatu. Mimi ninaogopa kua kama ikiwa nitakua na 
msimamo mkali wa ghafla, basi watu hawa wataachana na yote, jambo ambalo 
huenda likasababisha uchochczi na uasi.’ 

Vile vile anasema Abd Allah fbn Masoud kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam amesema na kurudia mara tatu kuhusiana na wale wenye kufuata 
msimamo mkali kua: ‘Wameangamia wale wenye kufuata misimamo mikali, 
Wameangamia wale wenye kufuata misimamo mikali, Wameangamia wale 
wenye kufuata misimamo mikali .'(Sahih Muslim) 


Anasema Imam An Nawawi kua: ‘Uislam hauamrishi ugumu wa kuvuka mipaka 
wa kitu chochote isipokua huamrisha kile chenye unafuu na ustahmilivu. 
Unakataza ugumu wa kuvuka mipaka katika dini. Aina ya ugumu wa kuvuka 
mipaka ambao watu wamezusha na Wanazuoni kuyaingiza katika mambo 
magumu kuvuka mipaka ni mengi hata kuyahesabu’. (Sharh Muslim) 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








706 


Anasema Ibn Rajab A1 Hanbal kua: ‘Yule ambae huvuka mipaka au kua na 
Misimamo mikali hua ni yule ambae anaingia ndani sana katika mambo 
yasiyomhusu. Kufuatilia na kuulizia mambo mengi kuhusiana na hukmu 
ambazo hazikutajwa kua ni miongoni mwa wajibu, au haram mambo ambayo 
yatampelekea kufikiria kua ni wajib au haram, kwa sababu ya kutokana na 
kufanana kwake na baadhi ya mambo yaliyowajibishwa au yaliyokatazwa. 
Kuachana na mambo kama hayo hua ni bora zaidi .\Jaami’ al-‘Uloom wa’l- 
Hukam) 

Hivyo tukiangalia kwa ufiipi kuhusiana na Ghuluw kwa kutumia Qur’an na Hadith 
basi tunaweza kuona kua miongoni mwa sababu za kupingwa kwa Ghuluw ni 
pamoja na: 

1. Kuenda kinyume na maumbile ya Baiti Adam. 

2. Kutowezekana kuidumisha misimamo hiyo katika nyoyo za Bani Adam kwa 
muda mrefu. 

3. Kutoweza kuwapelekea Bani Adam kua katika hali nzuri ya kimwili, 
kiakili na kiroho. 

4. Kusababisha Madhara kwa wengine. 

Kama tulivyoona maana ya neno Ghuluw, basi ndio hivyo hivyo inavyoonekana 
maana ya neno Tatarraf, kwani neno Tatarraf hua linazunguka baina ya maana mbili 
ambapo, ya kwanza ni kufikia katika mipaka ya mwisho kabisa ya kitu husika na 
vile vile maana ya pili hua ni mwendo wa viungo vya mwili. 

Kwa hivyo kila kitu ambacho hua kipo katika mwisho wa mipaka ya kitu hua 
kinajulikana kama Mutatarraf na kutokana na maana hiyo basi imekua kila yule mtu 
ambae hupenda kuvuka mipaka katika fatwa au hukmu zake hua ni miongoni mwa 
wanaokua na misimao mikali na kutokua na misimamo ya kati hua ni Al Tatarruf. 

Kwa upande wa Dini ya Kiislam kila mtu alieshikamana nao Uislam basi 
hutofautiana na mwengine katika kutekeleza wajibu wake kidini katika hali 
zifuatazo: 

1. Wale ambao walioshikamana nayo na wakawa daima wako katika njia 
yake iliyonyooka katika kutekeleza majukumu ya Uislam. 

2. Wale ambao waliokua hawana msimamo na hivyo kudharau baadhi ya 
mambo. 

3. Wale ambao wana msimamo mkali sana na hivyo kuvuka mipaka 
iliyokweka katika kutekeleza majukumu hayo. 



AL MllSTAKSHlF ABI, MAiN'AL DAiNAH 








707 


Hali zote hizi zilikuwepo pia katika wakati wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam, hali hizi pia bado zipo katika wakati huu wa uhai wetu na bado zitaendelea 
kuwepo hata katika vizazi vitakavyofuata baada yetu. Kutokana na ukweli huu basi, 
vitabu vya Sharia ’h vimetuonya kutofuata njia za wale waliopotoka, ambao 
hawathamini wala kuheshima kukaa ndani ya mipaka iliyowekwa na Allah 
Suhhanahu wa Ta ’ala na Mtume wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na 
vile vile vimejaribu kutusisitizia kwa njia mbali mbali katika kudumu katika njia 
iliyonyooka ambayo ni njia ya kutokua na msimamo mkali na vile vile ni njia ya 
kutokua na msimamo dhaifu. 


AL WASATIYYAH (MSIMAMO WA KATI) NA UMUHIMU WAKE 
KATIKA UISLAM. 

Neno Al Wasatiyyah linatokana na mzizi wa neno ‘ Wasat’ ambalo maana yake ni 
hali ya kua na uadilifu, kua katika hali nzuri ya kusifika na kuigwa, kua na msimamo 
wa kati kati bila ya kuzidi upande wowote. 

Al Wasatiyyah, hua inaelezeka katika mtizamo mpana sana kwani inajumuisha hali 
ya kimwili, kiufahamu, kiakili, kiroho na hivyo hua inabeba hali ya usawa wa yale 
yanayotakiwa katika kupata yaridhishsayo kwa upande wa kidunia na wa kiakhera, 
hali hii hua ina manufaa kwa Waislam, kwa wasiokua Waislam na vile vile kwa 
viumbe vyote ulimwenguni. Al Wasatiyyah hua inahusiana na kila kitu katika uhai 
wa maisha ya Muislam. 

Kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema kua: 


I ^y\l]\ f- \ Wg-J'j 1 \o . A^a\ ^S'\jfk>- 


Waka dha lika jaAAalnakum ommatan wasatan litakoonoo shuhadaa AAala 
alnnasi wayakoona alrrasoolu AAalaykum shaheedan (Surat Al Baqara 2:143) 


Tafsir: Na kadhalika tumekujaalieni kua Ummatan Wasatan (Ummah Bora) ili 
mpate kua mashahidi juu ya watu na Mtume awe shahidi juu yenu. 


AL MIISTAKSHIF ABU MAiNAL DANAH 








708 

Abu Said A1 Khudri anasema kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alilitafsiri neno ‘ Wasat' liliomo katika aya hii kua maana yake ni sawa na c Al 
Adl’ (Uadilifu)’. 

Anasema Imam Fakhr Ad Din A1 Razi kua: ‘Neno ‘ Wasat’ lina maana nne. 
Kwanza ni maana ya Uadilifu wa kutopendelea upande wowote kati ya pande 
mbili zenye migongano, kwa maana nyengine hapa uadilifu uliokusudiwa hapa 
ni kukaa mbali nan cha mbili za kupitiliza mipaka. Unapokua mbali na hali ya 
ncha mbili hizi basi Uadilifu utapatikana. Maana ya Pili ni kumaanisha kitu 
kilicho bora. Maana ya Tatu ni kumaanisha unyenyekevu uliokamilika na Nne 
ni kutokua na misimamo ya kuvuka mipaka katika mambo ya dini. Kwa mfano, 
hali ya kuvuka mipaka kwa Wakristo na Mayahudi. Wakristo walisema kua 
Allah Subhanahu wa Ta’ala ana mtoto (Nabii Isa A’layhi Salam), wakati 
Mayahudi walijaribu kuvikosoa vitabu vitukufu walivyotumiwa na Allah 
Subhanahu wa Ta’ala na wakawaua Mitume waliopokea Wahy’. (Mafatih al 
Ghayb) 

Hivyo katika aya hii tunaona kua neno ‘ Ummatan Wasatan ’ limetumika kuelezea 
sifa ya Ummah bora ambao ni mfano wa kuigwa kwa vizazi vyengine vyote, Ummah 
wenye kusimamia Uadilifu na kua na misimamo ya kati na kati iliyokamilika bila ya 
kufanya Tafrit au Ghuluw (Kuvuka mipaka kwa Misimamo Mikali) katika upande 
mmoja au kufanya Ifrat (Kuvuka mipaka kwa dharau) kwa upande mwengine katika 
kila kitu. 

Shaykh Yusuf al Qaradawi anasema kua: ‘Anasema Abu Su’ud kua asili ya ‘Al 
Wast’ ni jina la kitu ambalo muungano wa ukubwa wake kutoka kati kati hadi 
mwisho hua unalingana kwa pande zote kama vile ilivyokua kwa kitu chenye 
umbo la duara. Hivyo jina hili limeazimwa na kutumiwa ili kuelezea sifa bora 
kabisa za Bani Adam kutokana na kipimo cha kua zile zilizo katikati ya duara 
ni sifa mbaya na zile zinazozizunguka sifa hizo kwa umbali wa kimasafa hua ni 
Tafrit (Kuvuka mipaka) na zinazozikaribia kimasafa hua ni Ifrat (Kudharau) ’ 
(Al Khasais Al Animah li Al Islam) 

Profesa Muhammad Kamal Hassan wa Intemational Islamic University of Malaysia, 
anasema kua : ‘Umuhim wa Al Wasitiyyah, katika wakati wetu, ni kujaribu 
kuweka sawa kanuni za Fiqh na mabadiliko ya wakati, kuyaoanisha majukumu 
ya dini kulingana na uwazi uliokuwepo katika jamii zetu, kukaribisha 
majadiliano yatakayopelekea kukaa na watu wa jamii nyengine kwa pamoja na 
kwa usalama, kustahmiliana na tunaotofautiana nao, vile vile kuuonesha 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









709 


Uislam kua uko katika hali ya Uadilifu unaofungamana na ujumbe wa 
Ustaarabu wa asili wa Kuuhuisha, Kuukomboa na Kuunganisha Ummah.’ 

Kwani Al Wasitiyyah ilikua ndio hali ya maisha aliyokua akiishi Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na hili linaonekana wazi katika Hadithi ya Aisha Ummu 
ul Mu’uminun pale aliposema kua: ‘Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam 
alikua hapewi nafasi ya kuchagua baina ya mambo mawili, bali huchagua 
jambo lililo rahisi miongoni mwa mambo mawili hayo, pale inapokua hamna 
dhambi katika jambo hilo jepesi, ikiwa kuna lenye dhambi basi alikua ni mtu 
anaekaa nalo mbali sana jambo hilo '(Bukhari na Muslim) 


Imam Ibn Hajar anasema katika Fat-h al Barri kua: ‘Maneno ‘Baina ya mambo 
mawili’ yanamaanisha kuhusiana na mambo ya kidunia, na hili linathibitishwa 
kutokana na maneno ya mbele yake yasemayo ‘pale inapokua hamna dhambi 
katika jambo hilo jepesi’ ikimaanishwa kua pale inapokua miongoni mwa 
mambo hayo, jambo jepesi si lenye dhambi ndani yake, na ikiwa jambo hilo 
jepesi ni lenye dhambi basi yeye hufanya lile gumu zaidi ambalo halina dhambi 
ndani yake’. Katika Hadith ya Anas Ibn Malik \Y\yohadithma na Imam A1 Tabarani 
katika Al Awsat ina maneno yasemayo: ‘Bali huchagua lililo jepesi miongoni 
mwao pale inapokua jepesi hilo halimkasirishi Allah.’ 

Al Wasitiyyah ndio iliyoifanya Imani ya Dini ya Kiislam kutofautiana na Imani za 
dini nyengine katika mambo yake yote. Kwani Al Wasitiyyah ndio nembo halisi ya 
Uislam, Allah Subhanahu wa Ta ’ala ameishusha Imani ya Kiislam toka kwa Nabii 
Idris hadi katika kipindi cha Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ikiwa 
katika hali Al Wasitiyyah, hivyo siku zote Waislamu wa kweli hua ni wale ambao 
wapo katika hali ya katikati hawakuzidi huku wala kule na ndio maana hali ya Al 
Wasitiyyah hufahamika pia kua ni ‘Njia ya Uongofu iliyonyooka.’ 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala anamwambia Mtume Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam baada ya mkataba wa Hudaybiyah kua amemsamehe dhambi zake, na kumpa 
ushindi mkubwa sana na kisha akamkamilishia fadhila zake kwa kumuongoza katika 
njia iliyonyooka, njia ambayo ni nusra kubwa sana, kwa kusema: 


y>-\j aMI tiJJ jpjjuj ~ L__~« U_u UU 

l^v^j awI l — LU_L;Jlp jULj 


Inna fatahna laka fathan mubeenan; Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








710 


mi n dhanbika vvama taakhkhara wayutimma niAAmatahu AAalayka 
wayahdiyaka siratan mustaqeeman Wayansuraka Allahu nasran AAazeezan 

(Surat Al Fat-h 48:1-3) 

Tafsir: Kwa Hakika (Ewe Muhammad) tumekupa ushindi mkubwa sana; Allah 
amekusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yajayo na kukukamilishia 
fadhila zake, na kukuongoza katika njia iliyonyooka. Na Allah atakupa Nusra 
yenye nguvu saita. 

Na pia akamwambia tena: 


j£j_£jJ dJ3\^ LjIJp ^jj> LLdJ 4 j \jy olxlJL>- ^j^Jj 

A -'o & t ij 

J j*P 

Wakadhalika awhayna ilayka roohan min amrina ma kunta tadree ma alkitabu 
wala al-eemanu walakin jaAAalnahu nooran nahdee bihi man nashao min 
AAibadina wa-innaka latahdee ila siratin mustaqeemin (Surat Ash Shuura 
42:52) 

Tafsir: Na kadhalika tumekutumia wewe Ruhan (rehma) kutoka katika amri zetu. 
Wewe ulikua hujui ni nini Kitabu, vile vile hujui nini Imani. Lakini sisi 
tumeijaalia (hii Qur ’an) kua ni Nuru ambayo tunamuongoza tumtakae miongoni 
mwa waja wetu, na kwa Hakika wewe ni muongozo wa njia iliyonyooka. 

Miongoni mwa sifa nzuri za Uislam ni kutusimamia na kutuhimiza Waislam kua 
katika Al Wasitiyyah katika utekelezaji wa Majukumu na pia katika utoaji wa Hukmu 
za mambo mbali mbali, na haya huwezekana pale tunapokua na ufahamu mzuri wa 
maana ya Al Wasitiyyah, na hali huweza ikabadilika na madhara yatatokea pale 
inapokua hakuna Al Wasitiyyah kwa sababu kiumbe Bani Adam ameumbwa dhaifu. 
Jambo hili hua linaonekana wazi pale tunapoangalia Qur’an katika aya ambazo 
hazihitaji ufafanuzi, kwa mfano pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliposema: 


<j\ aUI 


Yureedu Allahu an yukhafflfa AAankum wakhuliqa al-insanu dhaAAeefan 

(Surat An Nisaa 4:28) 


AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








711 

Tafsir: Allah anakutakieni uhafifu (kukurahisishieni) juu yenu, na Bani Adam 
ameumbwa Dhaifu. 

Na vile vile pale aliposema: 




Yureedu Allahu bikumu alyusra wala yureedu bikumu alAAusra (Surat Al 
Baqara 2:185) 


Tafsir: Allah anakutakieni juuyenu urahisi, na wala hakutakieni ugumu. 

Hivyo Uislam umekuja ili kuyanyoosha mambo yote yaliyomo katika uhai wa 
maisha yetu na kutuongoza katika njia iliyonyooka na kutuweka katikati baina ya 
kuabudu kimwili na kuzisahau Nafsi zetu, na baina ya kuzichosha Nafsi zetu na 
kuisahau miili yetu, Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema: 

£j*M&-\j LpJ-Jl f ^ Yj l^\ jljjl AWl iiljT £JCjlj<|l> 

Lj S 'L\ 01 J=jL\ j SLcJJl Hj d4i jrJ-t ui' 

<&> ^ * p I 


Waibtaghi feema ataka Allahu alddara al-akhirata wala tansa naseebaka mina 
alddunya waahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi alfasada fee al-arddi 
inna Allaha la yuhibbu almufsideena (SuratAl Qasas 28:77) 


Tafsri: Na tafuteni makaziya Akhera kutokana na kile alichokupeni Allah, lakini 
msisahau kuchukua sehemu yenu ya duniani, na fanyeni mema kama vile Allah 
alivyokufanyieni mema na msifanye ufisadi katika ardhi. Kwa Hakika Allah 
hawapendi wenye kufanya ufisadi. 


Hivyo pia ndivyo tunavyoona katika Hadith ya Anas Ibn Malik isemayo: ‘Walikuja 
watu watatu katika nyumba za wake wa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi 
wa Salam, kutaka kujua ni vipi Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam 
humuabudu Allah. Na baada ya kuambiwa kuhusiana na jambo hilo, wakaona 
kua Ibada zao hazitoshelezi na wakasema: ‘Duh ama sisi tuko mbali sana na 
Rasul Allah ( Salallahu A ’layhi wa Salam) kwa sababu yeye amesha samehewa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








712 


dhambi zake zilizopita na zitakazokuja’. Hapo mmoja wao akasema: ‘Mimi 
nitasali usiku kucha daima’, Mwengine akasema: ‘Mimi nitafunga mwaka 
mzima bila ya kupumzika’ na wa Tatu akasema: ‘Mimi nitajitenga na 
wanawake na wala sitooa daima’, Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa 
Salam akawafuata na kuwauliza: ‘Nyinyi ndio watu waliosema kadha wa 
kadha? Wa Allahi! mimi nimejisalimisha zaid kwa Allah na nnamuogopa yeye 
Zaidi yenu; lakini hata hivyo nnafunga na kufungua, nnalala na pia nnaoa 
wanawake. Hivyo yeyote yule asiefuata Sunnah zangu basi hayuko miongoni 
mwa watu wangu”. (Al-Bukhar) 

Hivyo kua katika hali ya Al Wasitiyyah ni kuifimgamanisha na kuichukua dini ya 
Kiislam yote kwa pamoja katika kitu kimoja ( Qur’an na Sunnah) kwani Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala anasema: 




Ya ayyuha alla dhi na amanoo odkhuloo fee alssilmi kaffatan wala tattabiAAoo 
khutuwati alshshaytani innahu lakum AAaduwwun mubeenun (Surat Al 
Baqara 2:208) 

Tafsir: Enyi ntlioamini jisalimisheni kikamilifu kwa Allah, na wala msifuate 
katika hatua za Shaytani, Hakika yeye ni adui yenu mkubwa. 

Watu wengi wamepotea njia kutokana na namna walivyovichukulia vyanzo vya 
Sharia ’h, na hivyo kupelekea kuchanganya katika kuzidisha mambo mbali mbali 
yenye misimamo mikali na ugumu wa kuvuka mipaka na kupunguza na kudharau 
mambo mengine kwa upande mwengine. Mifano hai ni pale baadhi ya makundi ya 
Waislam wanapodharau baadhi ya mitizamo iliyomo katika vyanzo vya Sharia ’h na 
hivyo katika fatwa zao kuchukua yale ambayo yanaendana na matamanio yao katika 
kuunga mkono mitizamo yao inayotokana na upotovu wa ufahamu. Na hivyo katika 
fatwa hizo huachana na yale arnbayo hua yanaenda kinyume na mitizamo yao. 

Lakini kwa upande mwengine Alhamdulillah tunaona wengi miongoni mwa 
Wanazuoni waadilifu ambao hua katika hali ya Al Wasitiyyah, na sio kwa sababu ya 
kua hawakuamini baadhi ya sehemu za vyanzo hivyo au kudharau sehemu nyengine 
za vyanzo hivyo, bali ni kwa sababu ya kutaka kua katika njia ya kati kati na 
kuachana na yenye msimamo mkali na vile vile yenye misimamo regevu. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









713 

Na huku ndio kuendana na Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
miongoni mwao ni il eHadith ya Abu Hurayra isemayo: ‘..hivyo mtakapomuomba 
Allah, kwa kitu chochote muombeni Firdaus, kwa sababu iko kati kati 
miongoni mwa Pepo, na ni sehemu ya juu kabisa ya Pepo, na juu yake kuna 
Arshi Rahman na kutoka kwake kuna mito ya Pepo.’ 

Kuifungamanisha na kuichukua dini katika kitu kimoja na kuifahamu kikamilifu 
ndio moja kati ya mambo muhimu iliyokua ikichukuliwa na Masahaba pamoja na 
watu wema waliotangulia, na vile vile wana ifiqh waliowafuatia baada yao wakafuata 
nyayo zao na hivyo wakawa wanaendana na vyanzo hivyo kama inavyotakiwa. 

Hivyo kabla ya kutoa fatwa, Mufti anatakiwa achunguze kikamilifii na ili aupate 
ukweli kadiri iwezekanavyo. Kwani moja kati ya malengo halisi ya Mwanafiqh ni 
kuwashawishi watu kua katika Al Wasitiyyah katika kila mambo ya maisha yao ya 
duniani na akhera, kwani kuteleza na kutoka katika njia ya kati kati hua ni upotovu 
unaotoa katika malengo ya Mwanafiqh . 

Kua na mitizamo ya kati kati katika kutoa hukmu au Fatwa hujumuisha mambo 
mawili yafuatayo: 

1- Kua katika hali ya Al Wasitiyyah katika njia zinazotumika ili kutoa mtizamo. 

2- Kua katika hali ya Al Wasitiyyah katika kila jambo atakalolitolea Fatwa. 

Fatwa iliyopo katika hali ya Al Wasitiyyah hutokana na njia za kawaida za kutoa 
Fatwa, hakuna kutofautiana kua miongoni mwa Waislam kua Qur’an na Sunnah 
ndio vyanzo vikuu vya Sharia ’h, ingawa kuna utofauti katika namna ya utumiaji wa 
njia za kutoa hukmu katika vyanzo hivyo kama tulivyoona katika kurasa 
zilizotangulia za kitabu hiki pale tulipozungumzia kuhusiana na historia ya Maiamu 
wa Madhhah mbali mbali, njia wazitumiazo katika Fiqh na pia tofauti zilizopo baina 
yao. 

Njia hizo za kawaida zenye mitizamo ya kati kati haziwezi kutumika katika kutoa 
hukmu isipokua pale utakapokuwepo uwezekano wa kuchunguza na kuhakikisha 
kua njia zote zimeshatumika katika utoaji wa Fatwa hiyo. 

Miongoni mwa Wanazuoni wa zamani na wa sasa, wamo wale ambao wameamua 
kujiwekea mipaka katika mambo ya juu juu ya vyanzo vya Sharia ’h kutokana na 
kuridhika na kuona kua kufanya hivyo hua wapo katika upande ulio salama zaid na 
hivyo kua mbali na tafsir yeyote ile ambayo inaweza kumpelekea katika upotoaji wa 
fikra katika marnbo ambayo yanahitaji kuyachunguza zaidi kwa kutumia ufahamu. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








714 


Wengine wametawaliwa na utumiaji wa ufahamu pamoja na akili katika 
kuvichunguza vyanzo hivyo kwa kuingia ndani kwa kina zaid kutokana na mtazamo 
wa kua matunda ya vyanzo hivyo yana maana nyingi kiufahamu na hivyo maana 
yake inahitajika kutolewa nje ili upatikae uwezekano wa kutoa hukmu ndani yake. 

Na wengine wameenda mbali zaid katika muelekeo huu na hivyo wanasema kua 
inatosheleza kwa Sharia ’h ya hukmu kuwemo ndani ya maana ya ujumla iliyopo 
kwenye sehemu ya maandiko kama ilivyo sehemu hiyo yote kwa ujumla. Kufuata 
muelekeo huu wa mbali zaidi unapelekea kupatikana kwa hukmu na mitizamo ya 
kisharia ambayo iko mbali na matakwa ya maandiko hayo. 

Baadhi ya Wanazuoni wao huamua kufuata msimamo wa kati kati ambao ni wa 
kuchukua maana ya Kisharia ya maandiko kama yalivyo bila ya kurekebisha au 
kuangalia umuhimu wa maana yake iliojificha, jambo ambalo hutanua matumizi ya 
maandiko kulingana na hali ya asili ya hukmu ki I’lm. Kwa kufuata njia hii hua 
hawakuuhifadhi umuhimu uliopo katika utumikaji wake na vile vile 
hawakurekebisha maana iliyomo ndani yake. 

Anasema Imam Al-Shatibi: ‘Kama ikiwa kama namna zote za kulikiria hua ni 
njia zinazoelekea kwa Allah Subhanah wa Ta’ala, basi pia inatubidi kuchagua 
njia zilizo miongoni mwao ili kuepuka mabadiliko yeyote yale kama 
ilivyoelezewa. Na vile vile kufanya hivyo husaidia kuchunguza nia ya mtoaji 
Sharia’h katika mambo yanayohitaji fjtihad' 

Hivyo kua na msimamo wa kati kati katika fatwa ni: ‘Kusimamia baina ncha mbili 
ya mwanzo na ya mwisho katika kuyafahamu maandiko na katika namna ya 
kuyachunguza kwake. Ni kisimamo baina ya pande mbili; ambapo moja niile 
itoayo nje kabisa na nyengine ni ile ipelekayo chini kabisa’. 

Mara tu baada ya njia halisi ya Fatwa kuamuliwa na kuonekana basi hapo ndio 
Mwanazuoni mwenye hadhi ya kufikia kufanya Ijtihad na kutoa Fatwa hua na 
jukumu zito sana. Na ili kupitia katika njia ya kati kati humbidi kutumia jitihada 
zake zote ili kufanikia kufikia kiwango cha mafanikio ya malengo ya mtoaji hukmu 
tuliemtaja hapo juu: Kuwashawishi watu wanaotaka Fatwa kufuata msimamo wa 
kati kati. Jambo hili hutokea kutokana na watoaji wa Fatwa kupitia vyanzo vyote na 
vithibitisho vyote bila ya kua na msimamo mkali wa ugumu wa kuvuka mipaka na 
vile vile bila ya kua ukali sana au kua na uvivu sana. Hili ndio jukumu la mwanzo 
ambalo ni la lazima kubebwa na kila Mufti. 


Wanazuoni wengi sana wameweka wazi jambo hili na miongoni mwao ni Imam A1 
Shatibi ambae aliesema: ‘Mufti aliewiva kufikia kiwango cha yule anaetoa fatwa 
katika misimamo ya kati kati ndie anaewafaa wengi. Hatakiwi kua mkali sana 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








715 


wala mvivu sana. Kwani ikiwa atapotoka katika jambo hilo basi hua ametoka 
katika malengo ya mtoji wa hukmu. Na ndio maana yeyote yule alietoka nje ya 
njia za msimamo wa kati kati hua ni miongoni mwa wanaopingwa na 
Wanazuoni wengi’. 

Kile kinachofaa kwa manufaa ya wengi kinathibitishwa na hukmu ambazo ziko 
katika Qur’an na Sunnah pia, kama vile kupunguza ugumu na ukali wa jambo, 
kusisitizia urahisi, shaka haiwezi kuondoka kwa njia ya kutoukubali ukweli, lakini 
yote haya yanatakiwa kutekelezwa bila ya kua na upendeleo wa kinafsi. Allah 
anasema katika Qur’an. 




Fabima rahmatin mina Allahi linta lahum walaw kunta fa dltdh an ghaleerf/ta 
alqalbi lainfa dhdh oo min hawlika (Al Imran 3:159) 

Tafsir: Na kwa Rehma za Allah umekua mlaini kwao wao, na kama ungelikua 
mgumu na mkali basi wangelijitenga na wewe. 

Urahisi na manufaa kwa jamii kumeungwa mkono na Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam katika Hadith mbali mbali ikiwemo tuliyoiangalia hapo awali pale 
alipopinga mtu kutooa kama tulivyoona katika Hadith ya Masahaba watatu 
iliyopokewa na Anas Ibn Malik, vile vile katika Hadith pale alipomkataza Muadh 
Ibn Jabal kutorefusha sala kwa kusema: ‘Muadh kama unataka kuwashawishi 
watu, Basi usiwabebeshe mzigo wasiouweza’ 

Jee itakuaje kwa yule mtu atoae Fatwa na kutoka katika mtizamo huu wa njia ya kati 
kati? Kitatokea nini? Allahu A ’alam, ni kua watafuata mtizamo yote miwili yenye 
msimamo mkali badala yake ambayo yote kama tulivyosema hapo mwanzo kua 
imekatazwa Anasema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salanr. ‘Soma 
Qur’an na ifanyie kazi. Usiachane nayo, usidanganye watu kutokana nayo, na 
usijitafutie chakula chako kutokana nayo, na wala usijitafutie mali kutokana 
nayo’(Imam Ahmad) 

Hadith hii inatuwekea wazi kua tujikinge na kua na misimamo mikali aina mbili; 

Kua tusiachane nayo na vile vile tusiishie kutafuta chakula chetu na mali zeti 
kwa kutumia njia za utumiaji sana wa Qur’an. Kwani Imani ya dini ya Kiislam 
ni Imani ya kua katika msimamo wa kati kati, kama vile bonde baina ya vilima viwili 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










716 


na hivyo kuzidi sana juu sana hua ni kuachana na bonde hilo na kuzidi sana chini 
hua ni kuvuka mipaka ndani yake. 

Labda tuwekeane wazi kuhusiana na maana ya ‘Kuzidisha sana’, ili tusije tukaishia 
kuingiza baadhi ya vitendo katika maana ya kuzidisha sana, wakati vitendo hivyo ni 
sehemu ya msingi wa Dini na ni mambo ya wajib ambayo yanatakiwa kutekelezwa. 
Na vile vile jee pale tunaposema ‘Kuzidisha sana’ hua tunakusudia kuvuka mipaka 
katika kitendo chenyewe au katika njia zinazopelekea kuzidisha sana? Ikiwa 
hatutokubaliana kuhusiana na maana yake halisi basi kuna uwezekano wa kuangukia 
kwenye mtego wa kuchanganyikwa ambao mwishowe utatupelekea kua mitizamo 
ya upotovu na hivyo kutoa hukmu sizo. 

Imam Al-Ghazali anatuonya kwa kusema,: ‘Makosa mengi na madai huchipukia 
kutokana na kupenda kutumia majina ya kitu bila ya kufahamu utumiaji 

wake’, Imam A1 Ghazal ametumia neno ‘kupenda’ ambalo katika wakati wetu 
linaelezeka vizuri sana. 

Shaykh Ibn-Taymiyya nae pia alisema: ‘Migongano mingi iliyomo ndani ya Nafsi 
zetu hutokana na majina na mchanganyiko wa kimaana, unaweza kukutana na 
watu wawili wanapinga na kutukanana kwa sababu ya kitu chenye maana moja 
na mchanganyiko wa kimaana, ukianza kuwauliza watu hao waote wawili 
wanamaanisha nini basi watashindwa kukufahamisha na pia watashindwa 
kukupa uthibitisho.’ 

Kuzidisha sana na kuelezea zaidi ya inavyohitajika huonekana katika njia nyingi 
katika wakati wetu kama vile: 

1) Kuzidisha katika namna ya vile tunavyo fahamu maandiko na hivyo kutoka 
nje ya maana iliyokusudiwa. Hii hutokana na kukosa /7im ya sayansi ya 
kutafsiri na kupunguza maana. Jambo hili huturudisha katika ujinga wa 
kutojua hukmu za kisharia na kutokua na muongozo. 

2) Kuzidisha kunakohusiana na hukmu; aidha kwa kuwafanya watu wafanye 
jambo lililokua halikuamrishwa katika uislam au kuwazuia watu kufanya 
jambo lililoamrishwa katika Uislam. 

3) Kuvuka mipaka katika hali za kitabia; baadhi ya watu huwasifu watu hadi 
kutikia katika hali ya kua kama wanawaabudu na wengine huwatukana watu 
hadi kufikia katika hali ya kufikia kuwaita kua ni Makafiri. Hali zote hizi 
huweza kutokea bila ya watu hao kua na vithibitisho na hali zote hizi hua ni 
upotovu wa kutoka katika njia ya msimamo wa kati na kati. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









717 


4) Dharau kwa upande mwengine huweza kuenekana katika Ibada zetu, iwe 
za Fardhi au za Sunnah au kuwa wageni na Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salant kwa kutojali kufuata Sunnah zake, kumsalia, kumsifu, 
kutembelea msikiti wake, n.k. Na vile vile huweza kuonekana katika 
kumkumbuka Allah Subhanah wa Ta’ala , (Dhikr Allah), kutowajali wazee 
wetu, kuachana na misikiti na Qur’an n.k 

Kwa ufiipi, Ummah huu ni Ummatan Wasitiyyah, upo katikati katika maneno, katika 
mitazamo, katika tabia n.k. Tunaposema kua katika hali ya kati kati haimanaanishi 
kua kukubaliana na jambo fulani pale unaposikiliza baina ya mambo mawili na kisha 
ukachukua nusu huku na nusu huku ili kufikia maafikiano, kwa sababu maafikiano 
hua ni kukubaliana katika kuunganisha mitizamo miwili na kuifanya kua mmoja. 
Bali kua katika hali ya kati na kati inayozungumziwa hapa ni kuhusiana kua katika 
njia sahih kulingana na maandiko ya Sharia ’h kulingana na mitizamo ya Wanazuoni. 
Yaani kusema kile ambacho tayari kipo na ambacho tunatakiwa kukijua. 

Ukweli daima utakua ‘wa kati na kati na wa kawaida ’ bila ya kua na mtizamo mkali 
sana au mwepesi sana. Ulio sawia! 

Misimamo Mikali na Kuvuka mipaka kumegawika katika makundi mawih; 

Aina ya kwanza ni kua na msimamo mkali katika kusimamia mambo ambayo si 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala si Kitabu chake wala si Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam ambae ameyaagiza, kwa sababu Uislam ni kuondoa uzito na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam daima alikua akichagua jambo rahisi kati 
ya mambo yeyote mawili, isipokua pale inapokua kua moja baina ya mambo hayo 
ni haram. 

Aina ya pili ni kudharau na kua na uvivu katika mambo ya Wajib kwa kuyapuuza 
sana kiasi ya kufikia kua ni miongoni mwa wale wasiojali. Aina hii imekatazwa na 
Allah Subhanah wa Ta ’ala, na Mtume wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, na pia na Waislam kwa jumla kwa sababu sisi sote tumetakiwa kuzilinda na 
kuzihifadhi sifa za Imani yetu na vile vile kua wakali kwa wanaozipuuza. 

Hivyo Waislam hatutakiwi kusahau kua wakati tunakataa na kupinga kuhusiana na 
aina ya kwanza basi pia tunatakiwa kua wakali na aina ya pili kwa sababu katika 
aina zote hizi, basi tujue kua aina ya pili ni matokeo ya aina ya kwanza, kama 
tunavyoona katika wakati wetu. 

Moja kati ya sababu muhimu ambazo zinatupelekea kuusiana miongoni mwetu kua 
katika msimamo wa kati na kati ni kua, ni lazima daima tuwe tunajilinda kwa kua 
na I’lm, tunatakiwa kua makini sana katika kucncza / ’hn ya hukmu za Sharia ’h iliyo 
sahih, kwa kila mtu anaetamani kua nayo. Wanazuoni na Mashaykh wanatakiwa 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








718 


watumie mda wao na ustahmilivu wao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala na 
kwa ajili ya kuwaelimisha kuhusiana na Dini yao. 

Kwani ni ukweli ulio dhahiri kua kila hatua unayoichukua kuelekea katika dini 
hukukaribisha wewe karibu zaidi katika njia ya Allah Subhanah wa Ta ’ala. Kama 
alivyosema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam: ‘Pale Allah amtakiapo 
wema mja wake, basi humjaalia ufahamu wa Dini’ 

TALFIQ - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI. 

Talfiq maana yake ni kutumia mitizamo tofauti ya Maimamu wa Skuli za Madhhab 
ya Fiqh katika Ibada moja. Kwa mfano: Mfuasi wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa 
anapotoka damu kisha akaamua kufuata msimamo wa Imam A1 Shafi’i ambao ni kua 
udhu hautenguki kwa kutoka damu, lakini mtu huyo akaamua kutosoma Suratul 
Fatiha nyuma ya Imamu wakati wa Sala yake hiyo, ambao ni msimamo wa Imam 
Abu Hanifa. Mfano mwengine ni kua pale inapotokea kua mfiiasi wa Imam Abu 
Hanifa anapofuata mtizamo wa Madhhab yake kua kugusana na mwanamke 
hakutengui udhu, hivyo akagusana na mwanamke na kusema kua udhu wake bado 
upo, lakini akatoka damu puani ambapo kwa mtizamo wa Imam Abu Hanifa ni kua 
udhu wake utakua umeshatenguka, lakini yeye akasema kua katika hilo anafuata 
mtizamo wa Imam A1 Shafi’i ambae anasema kua udhu huo hua hautenguki kwa 
kutoka damu puani. Hivyo mtu huyo akasali na udhu huo huo baada ya kugusana na 
mwanamke na pia baada ya kutokwa damu puani. Wanazuoni wanasema kuhusiana 
na mtu huyu kua Ibada yake hiyo hua inabatilika kwa sababu ya kua amefanya Talfiq 
na hivyo hua kama mtu asiejua jukumu lake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala, 
kwa sababu hamna Mujtahid hata mmoja ambae ataiangalia Ibada yake na kusema 
kua amefanya Ibada hiyo kama vile alivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala 


Anasema Imam Ibn Hajar A1 Haytami (arnbae pamoja na Imam Muhammad al- 
Ramli, ni Mujtahid wa Fatwa wanaokubalika katika Madhhab ya Imam A1 Shafi'i) 
kua: ‘Yeyote yule anaefanya Taq!id kupitia kwa Imam fulani basi anatakiwa 
afanye kila kitu chake katika Ibada kama vile inavyotakiwa katika Madhhab 
ya Imam huyo.’ Imam Ibn Hajar akaendelea kusema kua: ‘Yeyote yule ambae 
anatumia mitizamo tofauti ya Madhhab, katika Ibada bila ya kua na kisingizio 
chochote, isipokua tu kwa kutafuta wepesi fulani katika jambo hilo, basi hua ni 
Fasiq (anayemuasi Mola wake)’. (Tatu'l-talibin, 4.219) 

Alisema Imam Ahmad Ibn Hanbal: ‘Ikiwa mtu atafanya kwa kufuata kila hoja, 
kwa kuchukua mtizamo wa watu wa Kufah kuhusiana na Nabith, watu wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








719 

Madina kuhusiana na Majaribio, na watu wa Makkah kuhusiana na Mutah , 
basi mtu huyu atakua Fasiq\ Na vile vile Ma’mar akasema : ‘Ikiwa mtu atafuata 
mtizamo wa watu wa Madina kuhusiana na kusikiliza nyimbo na kuwakaribia 
wanawake kwa mgongoni, na mtizamo wa watu wa Makkah kuhusiana na ndoa 
za muda mfupi na biashara, na mtizamo wa watu wa Kufah kuhusiana na vitu 
vinavyolevya, basi atakua ni miongoni mwa mja mbaya zaid wa Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala ’. (Imam Al Safarini katika Lawami‘ al-Anwar al-Bahiyyah). 

Na pia akasema Sulayman A1 Taymi kua : ‘Ikiwa utafuata alilolikubali kila 
Mwanazuoni basi uovu wote utakusanyika kwako’. Vile vile akasema Abd 
Rahman Ibn Mahdi kua : ‘Yule anaefuata mtizamo uliokua ni wa kipekee hua si 
Imam katika I’lm na vile vile hua si Imam katika I’lm yule ambae anaenukuu 
kutoka kila anakosikia na vile vile anae//m/h/;ia kila anachokisikiaV//jia/u Ibn 
Abd al Barr katika Jami ‘ Bayan al- ‘Ilm wa Fadhlih 3:35). 

BARUA YA IMAM ABU BAKR IBN AL ARABI KWA IMAM AL GHAZAL 
KUHUSU TAQLID NA TALFIQ. 

Mwanafiqh Abu Bakr Ibn A1 Arabi A1 Qurtubi alimuuliza Imam A1 Ghazal kuhusu 
wajibu wa Mwanazuoni asiekua Mujtahid kumfuata Imam wake wa Madhhab katika 
kila kitu. Imam A1 Ghazal alielezea wajibu wa kumfuata Imam, hata kama ikiwa 
uthibitisho wa Imam wake huyo ni dhaifu. Imam Abu Bakr ambae ni mwanahadith 
na pia Mwanafiqh , alimuuliza Imam A1 Ghazal ikiwa inaruhusika kwa Mwanazuoni 
kuenda kinyume na Imam wa Madhhab yake ikiwa anahisi kua msimamo wa Imam 
wa Madhhab yake una udhaifu na hivyo kuamua kufuata Imam wa Madhhab 
mengine katika jambo hilo. 

Barua hiyo ambayo ni ndefu na ya kurasa nyingi imeandikwa yote katika Miyar al- 
Mu ’rab, ambacho kitabu cha Fatwa cha Madhhab ya Imam Malik n a kimeandikwa 
na Ahmad Ibn Yahya al-Wansharisi. Kwa ufupi barua hiyo inasema hivi: 

Qadhi Abu Bakr Ibn A1 Arabi alimuandikia Shaykh, Hujjatu Islam, Abu Hamid A1 
Ghazal kuhusu mtu ambae anafuata Madhhab ya Imam Malik lakini kuna (mambo) 
ambayo Malik anasema kua ni haram lakini Imam A1 Shafi’i anasema kua ni halali. 
Jee mtu anaruhusiwa kuchagua kumfuata yeyote katika Maimamu hawa wawili 
kuhusu mambo fulani fulani ya Fiqhl 

MASWALI YA QADHI ABU BAKRIBN AL ‘ARABI AL MALIKI: 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiNAL DAiNAH 








720 


Nini maana ya mtu wa kawaida kuwafuata Maimamu na kutowafuata Masahaba? 
Jee inaruhusiwa kwa mtu anaemfuata Imam A1 Shafi’i kuwafiiata Masahaba, kwani 
Masahaba sio mara nyingi kufanya makosa; kama ilivyothibitishwa katika Hadith 
ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam isemayo ‘ Wafuateni wale ambao 
wako baada yangu, Abu Bakr na Umar, Ya Allah ufanye ukweli uwe na Umar’. 


Vile vile, ni muhimu kwa mtu wa kawaida ambae si Mujtahid kuthibitisha mtazamo 
wa Maimamu wanaofuatwa \Muqalladun\ hata kama ikiwa akiwa na uwezo japo 
kidogo wa Ijtihadl Kama ndio, basi niambie kuna ushahidi gani? 


Ikiwa tumewaruhusu watu kufuata Wanazuoni wa Fiqh katika mambo muhimu ya 
msingi ya kidini ( Usul al Din ) bila ya watu hao kujua uthibitisho wa kile 
wanachokiamini. Jee kuna tofauti gani baina yao na wale ambao waliotoa kauli kama 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala anavyosema katika Qur’an : 




Bal qaloo inna wajadna abaana AAala ommatin wa-inna AAala atharihim 
muhtadoona ( Surat Az Zukhruf 43:22), 

Tafsir: Bali wakasema ‘Tumewakuta mababa zetu wakifuata dini fulani na sisi 
tunafuata nyayo zao 

Na kuwakemea kwa kufata mababu zao kama vipofu, katika sehemu nyengine pia 
Allah Subhanahu wa Ta’ala amewakaripia wasio amini kwa kusema ambao 
Hawamuamini rntume wetu kwa kudai kua ni mwendawazimu, kwa kusema: 

/ j; / y, y 

oJj«j OjJj?- Cs'Jf jjgJj>-l ojLtil Ai (jjSsj (jl 


‘Awalam yandhuroo fee malakooti alssamawati waal-ardi wama khalaqa 
Allahu min shay-in waan AAasa an yakoona qadi iqtaraba ajaluhum fabi-ayyi 
hadeethin baAAdahu yu/minoon (Surat Al Aaraf 7:185). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








721 


Tafsir: Na hawaangalii, ufalme wa mbingu ita ardhi na vyote alivyoviumba Allah, 
na kwantba inaweza kua mwisho wa maisha yao unakaribia, Jee ni ujumbe gani 
wataokubali, baadaya huu?. 

Vile vile katika Hadith kuhusu maswali na adhabu za kaburini, inasemekana 
kua wanafiq watajibu baada ya kuulizwa na Malaika Munkar na Nakir ‘Ni nani 
Mola wenu? Ni ipi dini yenu, na ni nani Mtume wenu, wanafik watajibu, kwa 
kweli sijui, nimesikia watu wakisema kitu fulani na mimi nikafuata’, ambapo 
walioamini watasema ‘Mola wangu Ni Allah Subhanahu wa Ta’ala , na dini 
yangu ni Uislam, na Mtume wangu ni Muhammad Salallahu A’alayhi wa 
Salam’. Jce Hadith hii haitoshelezi, kukataza Taqlid‘T 

Jee inaruhusika kwa Mujtahid, kumfuata Mujtahid mwengine ambae ana I’lm kama 
yeye au kuliko yeye katika baadhi ya mambo [bila kua na uthibitisho wake], hata 
kama anao uwezo wa kuthibitisha ukweli kwa kufanya Ijtihad kama vile 
ilivyoruhusiwa kumfuata Mujtahid mwengine kuhusu upande wa A1 Kaabah 
(' Qiblah ), na kuhusu wakati wa kusali kama maji yaliyokuwepo ni masafi na yanafaa 
kujitoharisha, ijapokua alikua na uwezo wa kulithibitisha hilo yeye mwenyewe? 
Tafadhali tuelimishe mambo hayo kwa upana. Namuomba Allah akulipe mema. 

MAJIBU YA MUJADDID UD DIN IMAM AL GHAZALI AL SHAFI’I: 

Hairuhusiwi kwa Mwanazuoni ambae ni Muqalid [ambae si Mujtahid wa aina 
yeyote] kuchagua jambo ambalo analiona bora kutokana na mtazamo wake, au 
mtazamo ambao anaona unafaa zaidi kwake; bali anatakiwa kufuata mtazamo 
wa Imam wa Madhhab yake, ambayo yeye anayaamini kua Madhhab hayo 
anayoyafuata ni bora kuliko mengine. Bab anatakiwa kumfuata Imam wake 
katika kila kitu cha Fiq1t\ Hivyo haikubaliwi kwa mfuasi wa Madhhab ya Imam 
Malik (kwa mfano) kubadilika na kufuata Madhhab ya Imam A1 Shafi’i katika 
baadhi ya mambo. Hata hivyo, ikiwa atahisi kua Madhhab ya Imam A1 Shafi’i 
yana uthibitisho bora zaid, basi hapo itambidi amfuate Imam A1 Shafi’i katika 
kila kitu, na ikiwa hakuhisi hivyo, basi haitakiwi kumpinga Imam wa Madhhab 
yake katika jambo hilo na kumfuata Imam A1 Shafi’i, kwani atakua anafuata 
matamanio yake ( al-hawa ). 

Vile vile hairuhusiwi kwa Mujtahid kupinga mtazamo ambao umetokana na 
Ijtihad, kama vile ilivyokua hairuhusiwi kwa Muqallid kumpinga Mujtahid 
ambae anamfuata; hamna tofauti [baina ya wawili hao; baina ya Mujtahid na 
Muqallid katika jambo hili kwani wote wanatakiwa wamfuate Mujtahid Imam 
wa Madhhab ], isipokua Muqalid hutafuta Mujtahid bora wa kumfuata, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








722 


ambapo Mujtahid hutafuta mtazamo bora ulio zaid baina ya mitazamo miwiii 
na kuendelea. 

Kila Muislam anatakiwa afuate kile ambacho anakiona kua ni bora katika 
mambo yote ya Ibada, hivyo Muqalid hufanikiwa kulifikia lengo hili pale 
anapozingatia kua ni sahih kile anachosema Imam wake, kwa sababu hua 
keshahitimisha kua Madhhab ya Imam wake ni sahih, kama vile ambavyo mtu 
anapopata daktari bora wakati akiwa ugenini, kwani hujua hilo kutokana na 
wanavyosema watu wa eneo hilo, au kwa kuangalia watu wengi huenda kwa 
daktari gani, au kwa kusikia kutoka kwa mtu anaeaminika kua fulani ni 
daktari bora katika sehemu hiyo, hivyo huridhika Nafsi yake kuhusu usahihi 
wa mitazamo yao; Hivyo mtu huweza kusikia kutoka kwa wazee wake sifa za 
ukubwa wa I’lm wa Imam Malik au Imam A1 Shafi’i, hivyo akaamini kutokana 
na uthibitisho huo na kuridhika moyoni mwake. 

Baada ya kupata uthibitisho huo, hairuhusiwi kwa mtu huyo kuupinga kwa 
kutilia shaka usahihi wa mtazamo wa Imam wake katika jambo fulani, kwani 
kufanya hivyo hua ni kupangua hoja yenye uthibitisho kwa ajili ya matamanio 
ya kubadilisha mtazamo; ikiwa atadai kua ‘Nnahisi kua ninayemfuata 
amekosea katika kitu fulani,’ dai lake hilo inabidi likataliwe kwani hiyo siyo 
haki ya Muqalid [kwani yeye si Mujtahid na hana sifa, wala njia za kuthibitisha 
kua Imam wake amekosea. Mtu anapofanya Ijtihad katika jambo fulani la Fiqh 
[ikiwa si Mujtahidj hua na makosa; kwani hudhania kua anajua zaid kuliko 
yule Imam anaemfuata katika mambo ambayo anayafanyia Ijtihad na huu hua 
ni ujinga [kwa sababu mtu ambae asiekua Mujtahid si sawa na Mujtahid na 
hana uwezo wa kutoa hukmu kua Mujtahid anaemfuata amekosea katika 
mambo mengine]. 

Kuhusu swali la usahih wa kumfuata Imam A1 Shafi’i katika jambo ambalo A1 
Shafi’i ametofautiana na Masahaba, tunatakiwa tuamini kua Imam A1 Shafi’i 
alifanya hivyo kwa sababu alikua na uthibitisho imara kuliko ule wa Sahaba 
[kama Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A’alayhi wa Salam, kwa mfano 
au kauli ya Sahaba mwengine kuhusu jambo hilo katika kuendana na kanuni 
za Sharia’h], kwani kama hatukuamini hivyo basi, ina maana kua tunaonesha 
kua Imam A1 Shafi’i hakujua vyeo vya Masahaba jambo ambalo haliwezekani. 
Sababu hii [ya kua fursa ya Imam ni kujua uthibitisho wote na kuchagua 
uthibitisho uliokua na nguvu] ndio inachukuliwa katika kufuata Madhhab kwa 
Wanazuoni waliokuja baadae kutokana kwa wale waliowatangulia [kutoka 
kwa Masahaba na wafuasi wa mwanzoni] katika kufahamu kikamilifu ubora 
wa waliopita kwa wajao. Vizazi vya mwanzo, [yaani Masahaba na 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








723 

waliowafuatia] walizisikia Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A ’alayhi wa 
Salam wao wenyewe mmoja mmoja au kutokana na idadi ndogo ya Masahaba 
kama mmoja au wawili, na baadae wakatawanyika katika sehemu tofauti 
duniani; 

Fatwa zao na maamuzi yao yalitofautiana kutoka katika sehemu moja hadi 
nyengine, kutokana na I’lm iliyokua ikipatikana katika sehemu walizokuwepo; 
kwa hakika ilikua ikitokea Hadith inawafikia wakati washatoa fatwa, na hivyo 
inawabidi wabadilishe misimamo ya Fatwa zao ambazo wameshazitoa, kwa 
wakati huo ilikua ni vigumu kwao kuzikusanya pamoja Hadith kwani walikua 
wamezama katika kupigana Jihad na kuisimamisha dini yao; Hata hivyo katika 
wakati wa wafuasi wa waliwaofuatia, Uislam ulikua umesimama vizuri na 
wakawa tayari wanao uwezo wa kuzikusanya Hadith , ikawa wanasafiri masafa 
marefu kuzifuata na kuzikusanya Hadith. Wanazuoni wa wakati huo walitoa 
uamuzi baada ya kutafiti vyanzo vya Sharia’h kikamilifu. Hawakutofautiana 
katika Fatwa za waliotangulia isipokua kutokana na kua na Uthibitisho imara, 
na ndio maana hatuna Madhhab ya Bakri [kutokana na Abu Bakr As Siddiq 
Radhi Allahu A’nhu ] wala Umari [kutokana na Umar Ibn A1 Khattab Radhi 
Allahu A ’nhu]. 

Kuhusu Taqlid iliyokatazwa, ni ile ambayo inaenda kinyume na vithibitisho. 
Wasioamini walikua wakiabudu masanamu ambayo hayana akili wala 
hayasikii, hivyo walikua wakikanusha vithibitisho vilivyo dhahir kua ibada zao 
ni za bure. Ni kupinga amri ya ufahamu wa Bani Adam ndio iliyokatazwa. 

Hivyo ikiwa Muqalid atafanikiwa kuuona ukweli kwa kumfuata Imam katika 
misingi ya Iman, au ya Sharia’h , basi hilo hutosheleza; kujifunza misingi ya 
imani hizo si wajib kwa kila mtu, bali ni wajib wa jumla wa Ummah wa 
Kiislamu; hilo hua Fardhi Kifayah. 

Mwisho, hairuhusiwi kwa Mwanazuoni ambae ni Mujtahid kumfuata 
Mujtahid mwenzake, si katika mambo ya Fatwa au Qiblah, na ikiwa wakati wa 
sala ni mfupi na kuna khofu ya kua ikimalizwa kufanywa na kumaliza Ijtihad 
[mfano kwa kutafuta muelekeo kwa kutumia nyota], kuna kukhitilafiana 
kuhusu jambo hili na [kwa mtazamo wa Imam A1 Ghazal], hamna tatizo ikiwa 
Mujtahid ataamua kumfuata Mujtahid mwenzake muelekeo wa Qiblah, ikiwa 
wakati wa Sala ni mfupi. Hapa ndio mwisho wa barua iliyotoka kwa Imam A1 
Ghazal A1 Shafi’i kuelekea kwa Qadhi Ibn Arabi A1 Maliki. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








724 


Hivyo kukatazwa kwa Talfiq kuna uzito mkubwa kwa sababu ni jambo lililowazi 
kua mtu anapofanya hivyo hua anacheza na mitizamo ya Madhhab mbali mbali, 
jambo ambalo ni sawa sawa na kufuata matamanio ya Nafsi yake, na kufuata 
matamanio ya Nafsi kumekatazwa rasmin katika Qur’an pale Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala alipomwambia Nabii Daud asifiiate matamanio ya Nafsi kwa kusema: 


9. s . 


1 ^^j LC 4j 

Ya dawuudu inna jaAAalnaka khaleefatan fee al-ardhi faohkum bayna alnnasi 
bialhaqqi wala tattabiAAi alhawa fayudillaka AAan sabeeli Allahi inna 
alla dhi na yadhilloona AAan sabeeli Allahi lahum AAathabun shadeedun bima 
nasoo yawma alhisabi. (Surat Sad 38:26) 

Tafsir: Ewe Daudi tumekujaalia kua Khalifah katika ardhi, hivyo hukumu baina 
yao kwa haki na wala usifuate matamanio, kwani yatakupotosha kutoka katika 
njia ya Allah. Kwa hakika wale waliopotea kwa kutofuata njia ya Allah watakua 
na adhabu kali sana, kwa sababu ya kua wameisahau siku ya hesabu. 

Hivyo kuachia mlango wazi wa Talfiq kunaweza kupelekea watu kufuata matamanio 
ya Nafsi zao na hivyo kuachia kizuizi ambacho kitapelekea kutoweka kwa jukumu 
la kutumia ufahamu na maadili. 


TASAWWUF (SUFI) - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI. 


Katika ulimwengu wetu wa leo, waislamu wengi walioathirika na athari za uwahabi 
wamekua wakiamini kua Sufi ni jambo lisilokua na maana katika Uislam, na labda 
inatokana na wao kua na mtizamo wa baadhi ya yale makundi ya kisufi ambayo hua 
yanaenda kinyume na mtizamo unaotakiwa Kisharia, na hii hua inatokana pia na 
upotovu wa kiimani wa baadhi ya viongozi wa makundi hayo. Hivyo tuangalie kwa 
undani zaid kuhusiana na asili na maana ya neno Tasawwuf na Sufi, na labda itakua 
rahisi kwetu kuweza kufaham pale itakapotokea kutaka kujua ni kundi lipi la 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









725 

Tasawwuf linafuata njia sahihi kisharia kabla ya kuyajumuisha makundi yote ya 
Tasawmif ku'd hayafai. 

Kulingana na vitabu vya historia ya kiislam, asili ya neno Tasawwuf imetokana na 
neno Sufi, na kwa mara ya kwanza neno hili inaonekana kua lilianza kutumiwa 
kutokana na kauli ya Mwanazuoni Tabi ’ina maarufu aitwae Hasan al Basr, ambae 
alifariki katika mwaka 110 Al Hijr. Inasemekana kua siku moja Hasan al Basr 
alisema kua: ‘Nilimuona Sufi akilizunguka A1 Kaabah, na nikampa dirham 
moja, lakini hakutaka kuichukua’. 

Neno Sufi, maana yake ni mtu anaefanya Tasawwuf ingawa mtu huyo si lazima awe 
anavaa nguo za Sufi, mtu anaefanya Tasawwuf huitwa Sufi kwa sababu ya 
kunasibishwa na wale waliokua wakivaa nguo aina hiyo katika nyakati za mwanzo 
za uislam, ambao walikua ni wasafi katika Iman kuanzia ndani ya Nafsi na nyoyo 
zao hadi nje ya miili yao. 

Tasawwuf maana yake I’lm yenye kuisafisha Nafsi na kuielekeza katika hali ya 
kukamilisha kidini, na kazi yake ni kuusafisha Moyo wa Bani Adam kuutoa katika 
hali ya chini ya unyama wenye sifa za matamanio, madhambi ya ulimi, hasira, wivu, 
kupenda dunia, umaarufu, ubakhili, kujionesha, kuhadaa n.k. na kuuingiza katika 
sifa nzuri za kuwa wenye kufanya istighfar, kutubu, kujitathmini, kuzingatia, 
kumshukuru na kumuogopa Allah, kumtumainia, kua na Tawhid, kumuamini, 
kutafakkar n.k. 

Hivyo I’lm ya Tasawwuf huiweka Nafsi katika hali ya kutofikiria kitu chochote 
isipokua Allah. Jambo ambalo ndio dhumuni la Maisha ya Bani Adam . Hivyo 
Tasawwuf ni njia ambayo kila Muislam anatakiwa aipitie, kwani Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala anasema katika Qur ’an : 



‘Qad aflaha man tazakka’ (,SuratAl Alaa 87:15 ) 

Tafsir: Hakika amefaulu yule anaeitakasa Nafsi yake. Yaani yule anaeisafisha 
Nafsi yake kutokana na uchafu wa mambo mabaya na kuirejesha katika hali yake ya 
mwanzo ya Fitra hua amefaulu. 

Kwa ufahamu zaidi basi tuangalie mfano wa Sufi mwanamke aitwae Rabi‘a Al- 
‘Adawiyya al-Qaysiyya ambae alisema kua: 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAIl 









726 

Ya Allah kama ikiwa nnakuabudu wewe kutokana kuogopa Moto wa 
Jahannam, basi niingize ndani ya Moto huo. 

Na ikiwa nnakuabudu kwa sababu ya kutaka Pepo yako basi ninyime Pepo 
hiyo. 

Na ikiwa nnajitolea Nafsi yangu kwa ajili ya kukuabudu wewe huku nikiwa na 
matumaini ya kupata kuuona muonekano wako mtakatifu, basi Ya Allah 
usinikoseshe muonekano huo. 

A’lamah Abd Rahman Ibn Khaldun anaielezea Tasawwuf kua : ‘Sayansi ya 
Sharia’h ambayo inayotokana na Dini’ katika mizizi ya mambo yafuatayo:- 

Kujitolea kwa ajili ya kufanya Ibada; 

Kujitolea kwa ajili ya Allah; 

Kujitenga na matamanio ya Kidunia; 

Kujitenga na kukaa mbali na watu; 

A’lamah ‘Abd Rahman Ibn Khaldun anaendelea kwa kusema kua sifa hizi hazihushi 
kundi maalum katika wakati wa Masahaba, wala Tabi ’in au Tabi ’i Tabi ’in wa karne 
ya kwanza bali zilikua kwa ujumla zikichukuliwa na Waislam wale ambao walikua 
ni waadilifu na wenye Taqwa. Katika kame ya pili wakati watu walipokua 
wakitumbukia katika matamanio ya kidunia kwa wingi, baadhi ya watu wale ambao 
waliokua wakifanya Ibada na kujitenga na matamanio ya kidunia na pia kujitenga 
na watu wenye matamanio hayo walikua wakiitwa Sufi. 

‘Ni jambo lililowazi msingi wa njia waliyokua wakiifuata ilikua ni kuihesabu 
Nafsi kwa yale inayoyafanya, isiyoyafanya, na kuyazungumzia ladha na uzoefu 
alioupata mtu kutokana na kupigana na Nafsi yake. Baada ya hapo mtu huyo 
ambae ni mtafutaji wa hesabu ya Nafsi yake huanza kulikia katika hali moja 
na kidogo kidogo huingia katika hali nyengine. Vile vile hua wanapewa tabia 
iliyofichika’, alisema A ’lamah ‘Abd A1 Rahman Ibn Khaldun. 

Maendeleo ya Tasawwuf katika Sharia’h yalitokea katika hali mbili zifuatazo: 

1. Hali ambayo ni maalum kwa Mufti, Qadhi na Wana [fiqh, ambayo kwa ujumla hua 
inahusiana na hukmu za Ibada, vitendo na shughuli za kubadilishana. 

2. Hali ambayo ni ya Sufi peke yao ambayo inahusiana na kupigana na Nafsi katika 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








727 


kuisafisha, ambayo inajumuisha uzoefu, ladha ya mambo na maana ya masuala 
ambayo wanayatumia katika mapigano hayo. 

TASA WWUF KATIKAIBADA. 

Miongoni mwa mambo ambayo yasiyofahamika vizuri na hivyo kuleta 
kutokukubalika na kupingwa na baadhi ya wale wasioijua au kutoitaka I’lm ya 
Tasawwuf ni kuhusiana na utofauti wa namna ya Ibada mbali mbali za dini ya 
Kiislam zinavyotekelezwa na wale wafanyao Tasawwuf na hii ni kwa sababu wale 
wanaofanya Tasawwuf hua wanaamiani kua vyanzo vya / ’lm ya dini ya Kiislam hua 
vina maana mbili. 

Maana ya kwanza ni ya nje ambayo ndio inayofahamika na watu wengi na ya pili ni 
ya ndani ambayo hufahamika na wale wenye hali ya juu ya I’lm ya Tasawwuf ambao 
hua ni Sufi wachache. Ambapo wanapotumia njia zao hizo katika kufanya Ibada basi 
hua wanafikia katika hali ambayo huwapa matokeo ya kimaumbile, yaani hali ya 
kufanya Ibada katika hali ya ukamilifu ya nje ya viungo vya mwili na na pia ya 
ukamilifu na ya kina katika Nafsi. 

Imam Abul Hassan Ali Ibn Usman A1 Jullabi A1 Hajwiri A1 Ghaznawi anaelezea 
katika kitabu chake cha Kashf al-Mahjub njia wanazofuata wale wenye kufanya 
Tasawwuf katika kutekeleza Ibada zao: 

1. Sala: Sala kilugha humaanisha kukumbuka na kujisalimisha. Lakini kulingana na 
Fiqh basi hua ina maana maalum ambayo hutumika katika hukmu za kawaida, 
ambazo hutokana na amri ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala kua tusali mara tano na 
ambapo kuna masharti yafuatayo kabla ya kufanyika Ibada hiyo: 

1. Usafi wa kutokua na uchafu nje ya mwili na matamanio Nafsi ndani ya 
mwili. 

2. Usafi wa nguo kutokua na uchafu nje yake ili iwe yenye kukubalika kwa 
ndani. 

3. Usafi wa Nafsi kutokana na vitendo maalum, maradhi ya nje ya mwili, ufisadi 
na dhambi ndani ya mwili. 

4. Kuelekea Qiblah, ambayo ni kuelekea Al Kaa’ba kimwili, na Kinafsi ni 
kuielekea A ’rshi na Qiblah cha siri hushuhudiwa. 

5. Kuuthibitisha muonekano wa nje kulingana na uwezo wa mtu, na 
kuuthibitisha muonekano wa ndani kua katika utulivu wa kumkaribia Allah 
Subhanahu wa Ta’ala , kukiwa na masharti ya kuingia wakati huo kulingana 
na Sharia’h ya nje, na huangaliwa kulingana na mtazamo wa ukweli halisia. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








728 

6. Kua na nia safl katika kumuelekea Allah Subhanah wa Ta’ala. 

7. Kutukuza kulingana na kuipata hali ya kituo cha Kuwasiliana, ambapo ni 
kusoma Qur’an kwa heshima, kurukuu kwa unyenyekevu, kusujudu kwa 
kujisalimisha na kukaa kwa umoja na kumtumia salamu Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam katika kumalizia. Kama vile Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salant alivyosema: ‘Alikua akisali na ndani yake kuna 
sauti kama sauti ya chungu jikoni’ 

Imam Abul Hassan Ali Ibn Usman A1 Jullabi A1 Hajwiri A1 Ghaznawi anaelezea kua 
hatua mbali mbali za Sala zinawakilisha hatua za Tasawwuf kuanzia mwanzo hadi 
mwisho wake, kwa kusema kua: ‘Sala ni Ibada ambayo yule anaeitafuta huiona 
katika njia ya ukweli kuanzia mwanzo hadi mwisho, ambapo ndani yake 
huonekana wazi kwa kupitia katika vituo vyake, kwani:- 

Kutia Udhu hua ni hatua ya Kusamehewa na kupata Mawasiliano; 
Kuwasiliana mtu na Shaykh wake hua ni sawa na kituo cha kuelekea Qiblahh ; 
Kupingana na Nafsi yake mtu hua sawa na kusimama katika Sala; 

Kudumu katika Dhikr hua ni sawa na Kisomo cha Qur’an; 

Unyenyekevu hua ni sawa na Kurukuu; 

Kuijua Nafsi yake mtu hua ni sawa na Kusjudu; 

Kukaa katika Tashahhud hua ni sawa na kukaribia; 

Kutoa Salam hua ni sawa na mtu kujitenga na Dunia na kujiachia huru kutoka 
katika mipaka ya vituo hivyo.’ 

Hakuna shaka kua katika kuiangalia kwa kina Ibada ya Sala hua ni sawa na 
kuendelea kupanda juu, wakati Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alipomkaribia Mola wake, ambao kila wakati hua na utofauti na mtizamo wa 
ufahamu wa KL Fiqh kiibada, ambao huchukuliwa kua ni mpangilio wa vitendo na 
maneno, vinavyoanza na Takbir na kumalizikia na Taslim. Mtizamo wa Sufi wa 
katika Sala humpelekea Muislam kuiweka Nafsi yake katika sehemu ya kiroho na 
uzito zaidi. 

2. Kufunga Saum: Kufunga Saum huongezea hisia za kina kwa Sufi. Kwani wao 
wanaona kua pale Allah Subhanahu wa Ta’ala anapomlinda mtu kutokana na 
dharnbi basi vitendo vyake vyote hua ni kufunga. Imam A1 Junayd anasema kua: 
‘Kufunga ni nusu ya njia’ Imam Hujwayri anasema kua : ‘Ukweli wa Funga ni 
kupingana, na kupingana hua kuna masharti. Kama vile unavyovilinda viungo 
vyako na chakula na kinywaji, basi ni lazima kuulinda macho yako na 
matamanio na makatazo, na ndio vile vile kuyalinda masikio na ulimi.’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








729 

Ukweli ni kua mtizamo wa Sufi kuhusiana na Funga hua una athari kubwa zaidi 
kiibada juu yao kwa kuona kua Funga si kujizuia na kutokula na matamanio tu. Wao 
huthiibitisha kua kujizuia na kula na kunywa hufanywa na watoto na watu wazima. 
Lakini kwao wao hua ni lazima kufunga kwa kupingana na kila nia mbaya, 
matamanio mabaya na kufanya mambo mabaya. 

3. Zakkah: Sufi huiona Ibada ya kutoa Zakkah katika mtizamo tofauti na mtizamo 
wa kawaida uliozoeleka wa Ibada hiyo, na hii hutokana na mtizamo wao katika mali 
na pesa. Wao hua hawamiliki kitu chochote kile ambacho hua kinahitaji kukitolea 
Zakkah, kwani hutoa sadaka katika kila kitu chao. Na hua wanamtizamo wa kua 
Mali si kitu cha maana, kwao wao mali au neema ambayo hutolewa Zakkah na hali 
zake hua haiku katika mali tu, bali hua kuna neema katika mambo mengi ya nje na 
vile vile ya ndani na kwa kila neema hizo basi inahitajika kutoa Zakkah yake kwa 
mfano kutoa zakkah ya I’lm hua ni katika kuifundisha kwake. Hivyo wao hua 
wanatoa Zakkah katika vitu ambavyo watu wengine hua hawatoi. 

4. Hijjah: Sufi huiangalia Hijjah katika darja mbili. Kwanza ni kwa mtazamo wa 
nje na pili kwa mtizamo wa ndani. Mtizamo wa nje huhusiana na mambo ya kuenda 
kuhiji, kutufii, n.k Mtizamo wa ndani hua ni kuachana na kila jambo lililokatazwa 
na moyo wako kujitolea kwa ajili ya Allah 

Kutokana na mitizamo hii tunaona kua Sufi hua wanaziangalia Ibada za Dini ya 
Kiislam wakiwa na mtizamo wa kina zaidi, na huenda ndani zaid katika kina kirefu 
ambacho hua ni mbai na kina cha mtizamo wa Wanafiqh kwao wao huitumia njia ya 
kufanya Ibada kama njia ya kuwafikisha katika malengo yao ambayo ni kumkaribia 
zaidi Allah Subhanahu wa Ta ’ala . 

Imam A1 Ghazal anaielezea Tasawwuf katika Khulasa Al Tasanif fi al Tasaww>uf 
kua: 

Faham kua Tasawwuf ni mambo mawili: Ikhlas kwa Allah Subhanahu wa 
Ta’ala na tabia nzuri kwa watu. Yeyote yule anaetekeleza vitu hivi viwili basi 
hua ni Sufi. Ikhlas kwa Allah ni pale mja anapoyafunga matamanio ya Nafsi 
yake kwa ajili ya kutekeleza amri za Allah, na tabia nzuri kwa watu ni pale mtu 
anapowapendelea watu wengine zaid kuliko Nafsi yake bila ya kuvuka mipaka 
ya Sharia’h. Yeyote yule anaekubali kuenda kinyume na maamrisho ya 
Sharia’h basi hawezi kua Sufi, na ikiwa anajidai kua yeye ni Sufi basi hua 
anasema uongo. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








730 


Imam Fakhr ad Din ar Razi anasema ‘Njia za wanaofanya Tasawwuf ni kutafuta 
I’lm, na kujitenga kutokana na maisha ya dunia, na wanajishughulisha sana na 
Dhikr Allah, katika vitendo vyao na tabia zao ’[Itiqadaat Furaq al Muslimin ]. 

Imam An Nawawi ‘Sifa za njia za Sufi ni..kuuweka uonekano wa Allah katika 
moyo wako wakati unapokua mbele za watu na unapokua peke yako; kufuata 
Sunnah za Nabii Muhammad Salallaliu A ’layhi wa Salam na kutosheka na kile 
ulichopewa na \\\-Ah.' {Maqasid Tawhid) 

Imam Abu Hanifa anasema: ‘Kama si miaka miwili, basi mimi ningeliangamia’ 
kisha akasema ‘Kwa miaka miwili nilikua pamoja na Imam Jafar as Sadiq na 
nikapata I’lm ya Nafsi.’\Ad-Durr al-Mukhtar\ 

Imam Malik alisema : ‘Man tasawaffa wa lam yatafaqa faqad tazandaqa, wa man 
tafaqaha wa lam yatasawaf faqad tafasaq, wa man tasawaffa wa tafaqaha faqad 
tahaqaq. ’, yaani ‘Yeyote yule atakaesoma somo la Fiqh bila ya kusoma 
Tasawwuf basi atakua amepotoka, na yule atakaesoma Tasawwuf bila kusoma 
Fiqh atakua ni mwenye kufanya makosa, na atakaesoma Tasawwuf na Fiqh 
basi ataupata ukweli wa Uislam’ ['Ali al-Adawi] 

Imam Shafi’i alisema ‘Nilikua pamoja na Sufi na nikapata kutoka kwao I’lm 
aina tatu: Jinsi ya Kuzungumza, jinsi ya kukaa na watu kwa moyo ulio mfaini 
na pia wafinifundisha njia za Tasawwuf [Kashf al-Khafa, ’Ajluni.] 

Imam Hanbal alisema ‘Ewe mtoto wangu, inakubidi ukae na watu wa Tasawwuf, 
kwa sababu wao ni kama chemchem ya I’lm na wanadumisha Dhikr Allah 
katika nyoyo zao, si watu wa matamanio na wana nguvu hali ya juu juu ya Nafsi 

zao .'[Tanwir al-Qulub\ 

Imam al Ghazali alisema ‘Nnnajua kua Sufi ni watafutaji kupitia njia ya Allah, 
na tabia zao ni tabia bora, na njia zao ni njia bora wamezisafisha Nafsi zao 
kutokana na kila kitu na kumbakishia Allah tu, na pia wamezifanya kua njia 
ambazo mito ya kupitia I’lm ya kuwepo kwa Allah.’ [Al Munqidh\ 

Shaykh Ibn Taymiyah anasema : ‘Baadhi ya watu wanaikosoa Sufiyya na 
Tasawwuf na wanawasema kua ni wazushi, na haiko katika Sunnah, lakini 
ukweli ni kua Sufi wanakimbilia katika njia ya utiifu wa Allah [mujtahidin fi 
ta'at-iilahi], kama vile wengine wanaokimbilia katika kumtii Allah, na kutoka 
kwao utapata ukaribu sana katika thamani ya kujitahid [as-saabiq ul-muqarrab 
bi hasab Ijtihadihi]. Na miongoni mwao ni katika watu wa upande wa Kulia 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









731 


[Ahl al-Yameen waliotajwa katika SuratAl Waqi'ahJ, lakini wako taratibu katika 
mwendo wao...Na haya ndio maumbile ya Tasawwuf. Na baada ya maumbile 
hayo ukaenea [tasha'abat wa tanawa'at] kama vile ulivyoenea katika njia kuu 
yake na matawi yake. [ Majmu'a Fatawa Ibn Taymiyya al-Kubra ]. 

Imam Tajuddin As Subki alisema ‘Allah awajaze sifa wanaofanya Tasawwuf, na 
awasalimie na atujaalie sisi tuwe pamoja nao kesho Peponi. Mambo mengi 
yamezungumzwa yasiyohusiana na wao, Ukweli ni kua watu hawa wameiacha 
Dunia na walikua wamezama katika Ibada, wao ni waja wa Allah ambao dua 
na Sala zao Allah amezikubali na zinawasaidia Ibna Adam.’ [Mu'eed an-Na'am, 
Tasawwuf 

Jalaluddin as-Suyuti akasema ‘ Tasawwuf yenyewe ni bora na ni moja katika/7/« 
kubwa sana. Kwani inaelezea jinsi ya kufuata Sunnah za Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na kuweka kando Bida ’a'[Ta'yid al-Haqiqat al- 
Aliyya.uk 57]. 

Ibn Qayyim alisema ‘Tunaweza tukaona ukubwa wa Sufi, katika macho ya 
vizazi vya mwanzo vya Kiislamu, kutokana na kile alichokisema Sufyan Ath 
Thawri, mmoja kati ya Maimamu wakubwa wa karne ya pili na mmoja kati ya 
Wanazuoni wa mwanzo, Alisema ‘Kama ingelikua si Abu Hisham As Sufi, basi 
nisingeliweza kujua aina tofauti za unafiq ndani ya Nafsi. Miongoni mwa watu 
bora ni Sufi aliesomea Fiqh ” [Manazil as-Sa'ireen.\ 

Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab nae akasema kuhusiana na Tasawwuf: 

‘Baba yangu Muhammad Ibn Abdul Wahhab na mimi hatukatai wala 
hatukosoi ITm ya Sufi, bali tunaiunga mkono, kwa sababu inasafisha ndani na 
nje ya dhambi zilizofichika, ambazo huhusiana na moyo na kiwili wili, ijapokua 
mtu anaweza kua kiwiliwili chake kipo katika njia sahih lakini moyoni akawa 
hayuko sahih, Sufi huhitajika kulirekebisha hilo '[ad-Dia'at mukathaffa ash- 
shaykli ibn Abdul Wahhab, uk. #5] 

Ibn 'Abidin alisema ‘Wanaofuata njia za Sufi, hawasikii isipokua kuhusiana na 
kuwepo kwa Allah na hawapendi kitu isipokua chochote Allah, 
wakimkumbuka hulia na wakimfikiria hucheka..Allah awarehemu’.[ Ri.sa 'il Ibn 

'Abidin ] 



AL MliSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








732 


A’RIFIN NA AWLIYAH KATIKA TASAWWUF. 

Wakati I’lm ya Tasaw’wuf ilipozidi kukua katika kame ya tatu Al Hijr mambo yote 
ya Tasawwuf yalikua ni yenye kuhusiana na msingi wa vitendo vya Moyo ambavyo 
huhusiana na mtizamo wa vitendo vya kiwili wili ambavyo wanafh//; walikua 
wakiviangalia sana. Hivyo kila mtaalamu wa I’lm ya Tasawwuf alikua akiiangalia 
Tasawwuf kwa mtizamo huo. Kwa mfano Imam A1 Muhasabi alikua akiangalia sana 
kuhusiana na namna ya kuihesabuia Nafsi, na Imam A1 Junayd alikua akiangalia 
sana katika kuuweka usawa wa Sharia ’h na ukweli halisi ulivyo. 

Neno la kiarabu Irfan linatokana na mzizi mmoja wa neno Ma ’rifah ambalo maana 
yake ni Maarifa, lakini tukiliangalia katika mtizamo wa / ’lm ya Tasawwuf tunaona 
kua neno hili hua na maana ya I’lm maalum ambayo hua haiwezi kupatikana kwa 
njia ya hisia au kutokana na uzoefii, si kwa njia ya ufahamu wala kunukuu bali 
hupatikana kutokana na ushuhudio na ufunuo wa ndani kwa kutumiamtizamo wa 
moyo, ambapo mtu mwenye uwezo wa Ma ’rifah haya hua anajulikana kama A ’rifin 
(Mwenye kujua), au vile vile hua anaitwa Murshid(Anaeongoza) 

Dhun Nun A1 Misri ambae ndie muanzilishi wa kuijumuisha hali ya A ’rifin kua ni 
msingi wa I’lm ya Tasawwuf aliwahi kuulizwa ‘Sufi ndio Nani?’ Dhun Nun A1 
Misri alijibu: ‘Sufi ni yeyote yule ambae wakati anapozungumza hua anaeusema 
ukweli halisi, na wakati anapokaa kimya basi viungo vyake huzungumza katika 
hali ya utengano na vitu vyengine, yaani huunganisha ukweli halisi katika 
vitendo na ukweli halisi katika I’lm na Hikma.’ 

Dhun Nun A1 Misri alisema: ‘Ikiwa Yaqini ina uhakika ndani ya moyo basi na 
khofu itakua na uhakika ndani yake, kwa kuvifanya vitendo vya moyo kufuata 
Yaqini ambayo hua ndio matokeo ya A’rifin' kwani : ‘Ufunguo wa Ibada hua 
katika Fikra’ 

Imam Hakim Al-Tirmidhi anasema kuhusiana na Mawalii au kwa kiarabu huitwa 
‘Awliyah ’ kua maana ‘ Awliyah ’ kilugha hua inazunguka katika maana ya ukaribu. 
Lakini inapozungumziwa kuhusiana na Allah Suhhanahu wa Ta ’ala basi hua na 
maana ya ‘Ulinzi, Amani na Msaada’. Sufi wao hutumia neno hili katika kumaanisha 
darja ya juu ya kua karibu na Allah Subhanahu wa Ta ’ala ijapokua huweka wazi 
kua ni darja ambayo iko chini kuliko darja ya Utume. 

Kwani Imam Al-Hakim al-Tirmidhi anatofautisha baina ya hali rnbili hizi kwa 
kusema kua: ‘Hali ya kwanza ni pale Sufi anapopanda darja kutokana na 
vitendo vyake na hali ya pili ni pale anapojaaliwa. Kimaumbile hali ya pili hua 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








733 


iko juu zaidi kuliko hali ya kwanza, kwa sababu hali hiyo hua kama hali ya 
Utume ambayo hua haitafutwi na kupatikana bah hua ni majaahwa. Sifa 
walizonazo Mawalii hua ni kua Allah Subhanahu wa Ta’ala huwasaidia daima 
na huwalinda kutokana na kufanya dhambi, na dua zake hukubaliwa wakati 
Waislam wanapohitaji msaada wake’. 


TARIQAH KATIKA TASAWWUF 


Duniani kuna makundi tofauti yanayofuata I’lm ya Tasawwuf, makundi haya hua 
yanajulikana kwa jina la umaarufu kama Tariqah yaani njia. Asili ya jina hili 
imetokana na aya ifuatayo: 


Waallawi istaqamoo AAala alttareeqati laasqaynahum maan ghadaqan (Surat 
Al Jinn 72:16) 

Tafsir:Na kama wangemuamini Allah, na wakafuata Tariqa basi tungeliwapa 
Maji ya kutosha. 


Hivyo Tariqah hua ni njia zinazomuongoza mtu kiakili, kihisia na kinafsi kwa 
kutumia Dhikr Allah za aina mbali mbali ili kufikia darja maalum ya kupata karibu 
na Allah Subhanah wa Ta ’ala, kila Tariqah hua na aina yake ya kisomo cha Dhikr 
ambacho hua ni mpangilio maalum wa kumtukuza, kumsifu na kumuomba msamaha 
Allah Subhanah wa Ta ’ala, kufanya Tasliyyat (Kumsalia Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam), kusoma mpangilio wa Sura au Aya maalum za Qur ’an 
pamoja na Dua maalum ambazo hua zinatumiwa na wafuasi wa Tariqah husika. 


Dhikr hizo hua ni zenye kufanywa katika wakati maalum na siku maalum, hususan 
katika nyakati za usiku wa siku za Alkhamis na Jumamosi aidha kwa mtu mmoja 
mmoja peke yake au katika makundi ya watu wengi katika Zawiyah (sehemu 
maalum wanayokutana wafuasi wa Tariqah kwa ajili ya kufanya Dhikr), iwe kwa 
kimya kimya au kwa kutoa sauti. 


Imam A1 Marsafi anasema kua: ‘Yeyote yule anaekaa na wanyenyekevu waliomo 
ndani ya Zawiyah na kisha akavutiwa na matamanio ya kidunia, akaiwacha 
njia ya Zawiyah na baadae akawapotosha wanyenyekevu wa Zawiyah basi hua 
ni mwenye kufanya dhambi na hivyo hua ni lazima kwake kufukuzwa katika 
ZawiyahJ 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








734 





< 


T < 


c 3 


SS “ 


s S 


x < 

) 

^ H 

>H C« 



< 2 


03 

co 





< 


-F 


z 


2 


7 Z 

< g 

-> 

m 

3 

§ 


S5 




< 

GQ 




B 



_ =5 

eg 
sS 
£ =: 

= s 


< S 

— 






AL MliSTAKSHIF ABL MANAL DANAH 





















































































































































735 


Mchoro uliopo katika ukurasa ulitangulia unaonesha Silsila ya baadhi ya Tariqah za 
Tasawwuf katika Madhhab ya Ahlu Sunnah wal Jamaah 

Anasema Imam A1 Sha’rani kua: ‘Zawiyah imetengenezwa kwa ajili ya kufanya 
Ibada na kuielekeza akili mbali na matamanio ya dunia. Hivyo yeyote yule 
anaekaa mlangoni mwa Zawiyah hua hana tofauti na yule mtu aliekaa sokoni’ 


Mpangilio huo wa Dhikr ambao kwa kiswahili hufahamika kama Nyiradi, kwa 
kiarabu hujulikana kama Wird (kwa wingi hua Awrad) na vile vile Hizb (kwa wingi 
huitwa Ahzab ), na miongoni mwa nyiradi maarufu ni pamoja na Hizb al Bahr, Dalail 
al Khayrat, Wird al Latif Wadhifa Al Tijani. Anaefuata njia hizi hua anajulikana 
kama Murid (mwanafunzi au mfuasi). 


Imam A1 Marsafi anaelezea kuhusiana na sifa za Murid kua: ‘Murul hatonufaika 
na chochote, pale anapokua na matamanio ya kidunia, kwani ufunguo wa 
ufahamu hupatikana kwa yule alieujua ukweli tu na katika Nafsi yake 
akaachana vitu vyote vyengine.’ 

Nyiradi tofauti husomwa na Makundi tofauti ya Tasawwuf ambayo hua ni yenye 
kujulikana kutokana na Tariqah hutokana na waasisi wa Tariqah husika ambao hua 
wamezifikia darja maalum za Maqamat (hatua ya mabadiliko ya ndani ya Nafsi) na 
hivyo kua Murshid (kiongozi) wa Tariqah. Darja hizo maalum za Maqamat 


zmajumuisha 

hah saba zifuatazo: 





1. 7 

’awb 

• ah (Tob 

a)\ Toba hi 

jai 

1Z 

a ] 


5 . 


kua na Nur e Ma'rifah (Nuru ya 
Ma’rifah) katika moyo ambapo hua unaojua kua dhambi ni sumu ya Roho. 
Hivyo hua na majuto na kuanza kutubu kwa dhamhi zilizotangulia bila ya 
kua nani ya kuzirejea tena. Na hii huanza kwa mtu kua ni mwenye 
kujihesabu (muhasabah) na kutafakari katika Nafsi yake (Muraqabah). 
Wara’ ( Kujilinda ): Kujilinda huku hua ni katika hali ya kuachana na kila 
kitu ambacho kitampelekea mtu kumuondoa katika kumkumbuka Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala. 

Az Zuhd (Kuipa mgongo Dunia): Kuusafisha moyo na kisha kutoa kila kitu 
ndani yake na kubakisha kile kinachohusiana na Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala pekee. 

Faqr (Ufukara): Kutokua na umiliki wa kitu chochote hata wa matamanio 
ya Nafsi, na badala yake kuwasaidia wengine kwa kile ulicho nacho. 

Sabr (Subira): Kustahmili na kujuziuia katika kutoachana na kufanya mema 
ambayo hua ni (Sabr alal amal), kua na ustahmilivu wakati wa kufanya 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAIl 









736 


mema (Sabr fil amal) na kua na ustahmilivu katika kujizuia na kufanya 
maovu (Sabr a ’nil amal ). 

6. Tawakkul (Kumtegemea Allah pekee): Kua na Ikhlasi katika kumtegemea 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala baada ya kutumuia jitihada zake katika kitu. 

7. Ridha’a (Kuridhia): Kujisalimisha bila ya kulalamika kwa majaaliwa kwa 
kujua kua kila kitu kinatokana na matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
. Dhun Nun A1 Misri anasema kua : ‘Ridhaa maana yake ni kupendelea 
mapendeleo ya Allah Subhanahu wa Ta’ala juu yako zaidi ya yale 
unayoyapendelea wewe, na hivyo kukubaliana na majaaliwa bila ya 
kulalamika kutokana na kufahamu kua kila atakacho Allah Subhanahu 
wa Ta’ala hua ni bora kwako’. 

Ingawa Tariqah ziko nyingi sana, lakini ni Tariqah nne tu ambazo ndio zinajulikana 
kua ndio Silsila kuu kwa upande wa Ahlu Sunnah wa Jamaah, Silsilah hizo ni 
Tariqah ya Naqshbandiyah ambayo ndio inayojulikana kua ndio mama wa Tariqah 
duniani, kisha zikifuatia Tariqah za Qadiriyah, Chishtiyah na Suhrawardiyah. 

Miongoni mwa Tariqah maarufu sana duniani ni pamoja na: 

Tariqah Naqshbandiyah imeasisiwa na Baha-ud-Din Naqshband Bukhari ambae 
alifariki mwaka 791 Al Hijr. 

Tariqah Qadiriyah imeasisiwa na Shaykh Muhyi Din Abu Muhammad 'Abd al- 
Qadir A1 Jilani kutoka katika mji wa JIlanT uliopo katika nchi ya Iran. Shaykh Abd 
A1 Qadir A1 Jilani alikua ni Mwanazuoni Mkuu wa Madhhab ya Imam Hanbal katika 
wakati wa uhai wake. Tariqah ya Qadiriyah ni moja kati ya Tariqa maarufu sana 
hususan miongoni mwa Waislamu wa Afghanistan, India, Bangladesh, Pakistan, 
Uturuki, China na Mashariki na Magharibi mwa bara la Afrika. 

Tariqah Chishtiyah imeasisiwa na Abu Hishak Shami anaetoka katika mji wa 
Chishti nchini Syria. 

Tariqah Suhrawardiyah imeasisiwa na Shaykh Diya’a Din Abu Najib A1 
Suhrawardi. 

Tariqah Tijaniyah imeasisiwa na Shaykh Ahmad A1 Tijani ambae alizaliwa katika 
eneo la Ain Madhi, nchini Algeria. 

Tariqah Shadhiliyah imeasisiwa na Shaykh Ali Abu-l-Hasan As-Shadhili wa 
Morroco, alieishi katika kame ya 13 na kufariki nchini Misri mwaka 1258, kwa sasa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








737 


hivi Tariqa hii inaongozwa na Shaykh Muhammad A1 Jamal Ar Rifa'i As Shadhili, 
ambae ni Imam wa Masjid Al-Aqsa, uliopo Jerusalem. 

Tariqah Alawiyyah imeasiswa na Muhammad Ibn Alawi wa Hadhramawt nchini 
Yemen anaejulikana pia kama A1 Faqih A1 Muqaddam alifariki mwaka 1255 

Tariqah Baktashiyah imeasisiwa na Alevi Muslim Shaykh Haji Bektash Veli. 

Ukweli kuhusiana na I’lm ya Tasawwuf, ni kua Wanazuoni wengi sana walikua ni 
miongoni mwa waliopitia katika njia za maisha ya Sufi au Tasawwuf. Wanazuoni wa 
mwanzo wa Madhhah ya Imam A1 Shafi’i, akiwemo A1 Hakim A1 Nishapuri, Ibn 
Furak, A1 Qushayri na Bayhaqi wote walikua ni watu wa Sufi ambao walipitia katika 
dasturi zenye utaalamu mkubwa katika I’lm wakati wa utawala wa A1 Abbas. Imam 
Abu Hamid A1 Ghazal ambae aliandika vitabu zaid ya mia vikiwemo vilivyopinga 
utumiaji wa falsafa na Qur’an, vitabu vitatu vikubwa vya Fiqh ya Madhhab ya A1 
Imam A1 Shafi’i, ambavyo ni miongoni mwa vilivyo bora, aliandika kitabu kikubwa 
sana chenye machapisho 40 chenye kauli za ki Sufi kinachoitwa Ihya Ilum Al Din, 
kitabu ambacho Imam An Nawawi alikisifia kua: 

‘Kama ingelitokezea kua vitabu vyote vya dini ya Kiislamu vingelipotea 
isipokua kitabu cha Ihya basi kingelitosheleza kuchukua nafasi ya vitabu hivyo 
vyote ’/ Ithaf al sada al muttaqin cha Imam Al Zabidi] 

Imam Nawawi vile vile aliandika vitabu viwili kuhusiana I’lm ya Tasawwuf kimoja 
kinaiwa Bustan Al-Arifin (ambacho kimetafsiriwa kwa kiingereza na kinaitwa 
Garden of Gnostics) na chengine kinaitwa Al Maqasid (ambacho pia kimetafsiriwa 
kwa kiingereza na Shaykh Nuh Ha Mim Keller). 

Kwa upande wa wafuasi wa Madhhab ya Imam Maliki, pia walikua wanapenda 
kupita katika njia za Sufi na miongoni mwao wakiwemo Al-Sawi, Al-Dardir, Al- 
Laqqani na Abd A1 Wahhab A1 Baghdadi. Mwanafiqh mkubwa wa Madhhab ya 
Imam Malik, Imam Abd A1 Wahhab Al-Sha'rani anaielezea Tasawwufkwd ni: 

‘Njia ya Sufi imejengwa kutokana na Qur’an na Sunnah , na hutegemeana na 
kuishi kutokana na Akhlaq za Mitume na waja wema waliongoka, haiwezekani 
kuikosoa isipokua pale inapokua inaenda kinyume na Qur’an Sunnah na 
Ijma’a, ikiwa hapingani na hivyo basi hua haina haja ya kuipinga wala 
kuwashusha hadhi wengine au kutafsiri kua yale wanayoyafanya ni kijuonesha, 
kitu ambacho hua hakiruhusiwi. Hakuna anaepinga njia sa kisufi isipokua yule 
asiejua wanavyoishi’/ hnain Al Sha ’rani, katika Tabaqat Al Kubraj 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








738 


Kwa upande wa wafiiasi wa Madhhab ya Imam Hanbali haina haja ya kuangalia 
mbali kwani kuna Maimamu kama kina Imam Abd Allah Ansari, Abd al-Qadir al- 
Jilani, Ibn al-Jawzi, na Ibn Rajab. 

Ukiangalia kwa undani utaona kua Wanazuoni wote wakubwa wanaojulikana katika 
ulimwengu wa Kiislam wamepitia katika njia za Tasawwuf kama vile: Imam A1 
Ghazal, Imam Al-Suyuti, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam A1 Ayni, A’lamah 
‘Abd A1 Rabman Ibn Khaldun, Imam Al-Subki, Imam Ibn Hajar al-Haytami, Imam 
Fakbr Ad Din A1 Razi na Maimamu wa Tafsir pia akiwemo Imam Baydawi, Imam 
Al-Sawi, Imam Abu'l Su'ud, Imam Al-Baghawi, na Imam Ibn Kathir (. Ingawa Ibn 
Kathir katika kitabu chake cha Bidaya anapingana na wale Sufi waliokuja baadae 
lakini katika kitabu chake cha Mawlid, ambacho amewashauri wanafunzi wake 
wasome kila mwaka kusheherekea kuzaliwa kwa Nabii Muhammad SalallahuA ’layh 
wa Salam anaweka wazi kuhusiana na kukubaliana na Tasawwuf) 

Vile vile waandishi wa Aqidah kama Imam Taftazani, Imam A1 Nasafi na Imam 
Fakhr Ad Din A1 Razi wote wanakubaliana na I’lm ya Tasawwuf na hivyo 
wameandika vitabu vinavyojitegemea vya Tasawwuf Maulamaa wa Tawala mbali 
mbali za Kiislamu katika historia ya Kiislamu pia walikua ni watu waliozama katika 
I’lm ya Tasawwuf ikiwemo Utawala wa Dola la Ottomanna Dola la Moghul walikua 
wakichukulia kua Tasawwuf ni moja kati ya Sayansi ya Dini ya Kiislam. 

Kutokana na ushahidi tuliona hapo juu, basi tunaona kua I’lm ya Tasawwuf hua 
inategemeana na I’lm ya Fiqh na hivyo I’lm hizo mbili hua zinaenda 
sambamba. Kwani I’lm ya Fiqh inahusiana na Ibada za kimwili na I’lm ya 
Tasawwuf inahusiana na Ibada za Kiroho. Ili kufahamu zaid tuangalie mfano 
wa Ibada ya Sala katika mambo haya mawili. Fiqh inasimamia hukmu za 
namna ya kuifanya Ibada ya Sala, na Tasawwuf inasimamia khushu’u 
(Umakini) ya ndani wa Nafsi na moyo wa mja ili kuupata ukamilifu wa Ibada 
ya Sala. 

Ingawa uhalisi unaonesha kua waungaji mkono wakubwa wa I’lm ya Tassawuf ni 
wafuasi wa Madhhab ya Shi’a na Ahlu Sunnah wa Jamaah na kua wafuasi wa 
Madhhab ya Ibadhi wao hawaungi mkono fani hiyo, kwa sababu kwa mtizamo wao 
Sufi ni fani ambayo vitendo vyake huegemea zaid katika upande wa kiroho na hua 
haishughulikii na mambo mengine, lakini hata hivyo kwa upande wa Madhhab yao 
pia wanakubaliana na I’lm ya kiroho na kinafsi katika kumpwekesha Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala kwa upande rnmoja na vile vile kwa upande wa pili kwa mtu 
kutosahau majukumu yake ya kidunia katika maisha yake na waislamu wengine 
katika jamii, I’lm ambayo inafanana na I’lm ya Tasawwuf ingawa wao 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








739 


wameitofautisha kidogo, kwani fani yao wao hua inaitwa fani ya / ’lm ya Ma ’rifah 
ambayo hua haina msisitizo mkali sana wa kujitenga na maisha ya dunia. 

Miongoni mwa Wanazuoni wa Madhhah ya Ibadhi waliokua na sifa kama hizo ni 
pamoja na Imam Abu Nabhan Ja‘id Ibn Khamis A1 Kharusi, na pia mtoto wake 
aliekua akiitwa Imam Nasir Ibn Abi Nabhan; Imam Sa‘id Ibn Khalfan A1 Khalili, 
Imam Nur al Din Abdallah A1 Salimi na Imam Abu Muslim Nasir Ibn Salim A1 
Bahlani A1 Rawahi ambao takriban wote ni wenye asili ya Jabal Akhdhar. 

WANAZUONI MAARUFU WENYE KUFANYA TASAWWUF KATIKA 
KIZAZI CHETU. 

Miongoni mwa Wanazuoni wakubwa wa Ahlu Sunnah wa Jamaah wenye kufanya 
T'a.sY/WM’u/ katika kizazi chetu ni pamoja na: 

Mufti wa Misri, Hasanain Muhammad al-Mukhloof. 

Muhammad At Tayib An Najjar, Rais wa Sunnah na Sharia ’h Intemational na 
Rais wa Chuo Kikuu cha A1 Azhar. 

Shaykh 'Abdallah Qanun A1 Hasani, Rais wa Wanazuoni wa Morroco. 

Dr. Hussaini Hashim, Katibu wa Chuo Kikuu cha A1 Azhar cha Misri na Katibu 
Mkuu wa Chuo cha Utafiti cha Makkah, 

Sayyid Hashim Al-Rafai, Waziri mstaafu wa dini wa Kuwait, 

Shaykh Sayyid Ahmad Al-Awad, Mufti wa Sudan, 

Shaykh Malik Al-Kandhalawi, Rais wa Jumuiya ya Wanazuoni wa Kiislamu wa 
Pakistan na Rais wa Chuo Kikuu cha Ashrafiya cha Pakistani. 

Ustadh Abdul Ghafoor al-Attar, Rais wa Jumuiya ya Waandishi wa Saudi Arabia 
Qadi Yusuf Ibn Ahmad as-Siddiqui, Qadhi wa mahkama kuu ya Bahrain. 
Muhammad Khazraji, Shaykh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Zabara, Mufti wa 
Y emen. 

Shaykh Muhammad Ash-Shadili An-Nivar, Rais wa Chuo cha Sharia ’h cha 
Tunisia 

Shaykh Khal A1 Banani, Rais wa Jumuiya ya Waislamu wa Mauritania. 

Shaykh Muhammad Abdul Wahid Ahmad, Waziri wa Mambo ya Dini ya Kiislam 
wa Misri. 

Shaykh Muhammad Ibn Ali Habashi, Rais wa Jumuiya ya Waislamu wa 
Indonesia. 

Shaykh Ahmad Kuftaro, Mufti wa Syria. 

Shaykh Abu Saleh Mohammed A1 Fattih A1 Maliki wa Ondurman, Sudan. 

Shaykh Muhammad Rashid Kabbani, Mufti wa Lebanon. 

Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, Rais wa As-Sunna Foundation of America 



AL MllSTAKSHlF ABI, MAiN'AL DAiNAH 








740 

Shaykh Ali Jumaa aliekua Mufti Mkuu wa Misri. 

Shaykh Muhammad Al-Maliki Al-Hasan, Profesa wa Sharia ’h na mwalimu wa 
Miskiti Mitakatifu ya Makka and Madina. 

Shaykh Muhammad Taqi Usman Mwanafiqh wa Madhhah ya Hanafi. 

Shaykh Nuh Ha Mim Keller Mwanafiqh wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i na 
mwanatafsir wa vitabu vya dini ya Kiislam. 

Shaykh Jibril Fuad Haddad Mwanafiqh wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, n.k 


771 WASSUL - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI. 


Neno la kiarabu ‘ TawassuV maana yake ni kukaribia kitu fulani akitakacho mtu na 
‘ Wasilah ’ maana yake ni njia ya kukaribia kitu. Anasema Imam Fakhr ad Din A1 
Razi kua ‘ Tawassul kwa kiislam maana yake ni kumkaribia Allah Subhanahu 
wa Ta’ala kwa kufanya mambo mema’. Imam Ibn Kathir yeye anasema kua ‘Al 
Wasilah (ambalo ni neno linalotokana na mzizi wa Tawassul) maana yake ni 
njia inayotumiwa na mtu kupata kile anachokihitaji, na vile vile Al Wasilah ni 
moja kati ya sehemu bora za darja ya Pepo, Darja ya sehemu ya makazi ya 
Pepo ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam' 

Ni Jambo la muhimu sana kwa Muislam kumkaribia Mola wake ili kupata radhi 
za Mola wake. Miongoni mwa rehma za Allah Subhanahu wa Ta ’ala juu yetu 
ni kutupa kwake vitendo vya Ibada ambavyo hufungua milango ya kupata 
ukaribu wake. Muislam anao uwezo wa kumkaribia Mola wake kwa kutimia njia 
mbali mbali zilizoruhusiwa na Allah Subhanah wa Ta ’ala. Kila wakati Muislam 
anapokua akisali hua anamkaribia ( Yatawassal ) Mola wake ndani ya sala yake. 
Kutokana na jambo hilo basi Qur’an imekua ikituhimiza kutafuta ukaribu 
(Wasilah ) kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 

Qur’an imetaja neno al Wasilah katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni pale 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliposema: 


o Ji o J! T . 


\yCL>]j AkiT jJT L^_T IJ< 


Ya ayyuha alla dhi na amanoo ittaqoo Allaha waibtaghoo ilayhi alwaseelata 
wajahidoo fee sabeelihi laAAallakum tuflihoona (SuratAlMaida 5:35) 



AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiN'AH 








741 


Tafsir: Enyi mlioamini mcheni Allalt na tafuteni Wasilah kwake na jitahidini sana 
kwa ajili yake, ili muwe miongoni mwa waliofuzu. 

Na mara ya pili ni pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala alipowasifu wale watu 
ambao wanatafuta Al Wasila kwake yeye kupitia katika Du’a waziombazo kama 
isemavyo Qur’an : 




Ula-ika alladhina yadAAoona yabtaghoona ila rabbihimu alwaseelata 
ayyuhum aqrabu wayarjoona rahmatahu wayakhafoona AAa dha bahu inna 
AAa dha ba rabbika kana mahdhooran .(Surat Al Isra 17:57) 

Tafsir : Wale ambao wao wanaowaomba, wanatafuta (al Wasilah) njia ya 
kumkaribia Mola wao, ambayo itawafanya kila mmoja wao awe karibu zaid. 
Wanategemea Rehma zake na wana khofu na adhabu yake. Kwani kwa 
hakika Adhabu ya Mola wako ni ua kuogopewa sana. 

Kuna makubaliano ya Wanazuoni yanayohusiana na kuruhusika na 
kupendekezwa kufanya Tawassul kupitia kwa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam , bila ya kutofautisha katika wakati ambao alikua yuko hai na 
baada ya kufariki kwake. Hata hivyo makubaliano hayo yanapingwa kutokana 
na baadhi ya mitizamo ya Wanazuoni wengine, ambao wanasema kua kuna 
tofauti wa ufanyaji wa Tawassul kupitia kwa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam wakati alipokua hai na baada ya kufa kwake. Hivyo tuangalie 
kwanza aina za Tawassul kisha tuangalie kauli na mitizamo ya wale wanaosema 
inaruhusika ili tujue kwa nini wakasema inaruhusika. 

Kuna aina nne za Tawassul na Wasilah zinazokubalika, ambazo ni pamoja na: 

1. Kufanya Tawassul kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala ili azikubali Dua 
kutokana na mtu aliefanya amali njema ambako kunaruhusika na kunakubalika. 
Tawassul aina hii inaungwa mkono na Hadith ambayo inaelezea watu watatu 
ambao walijificha mvua kwenye pango na kwa bahati mbaya mlango wa 
kutokea nje wa pango hilo ukazibwa na jiwe kubwa Hivyo kila rnmoja miongoni 
mwao akaomba Dua kwa Allahu Subhanahu wa Ta’ala kwa uwezo wake ili 
aliondoe jiwe hilo kutokana na A’amal njema zilizofanywa na kila mmoja 
miongoni mwao kama isemavyo Hadith hiyo ya iliyomo katika Sahih Bukhari: 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









742 


Abd Allah Ibn Umar amesema kua, Nabii Muhammad Salallahu A’layhi 
wa Salam alisema: Kuna watu watatu kabla yenu, waliokua wapo safarini, 
na mara ghafla kikatokea kimbunga kilichoambatana na mvua, na hivyo 
watu hao wakaamua kukimbilia kwenye pango lilioko katika maeneo hayo 
ili kujificha mvua. Mara jabali kubwa likaanguka kutoka mlimani na 
kuziba eneo la mlalngo wa pango walilokuwemo ndani yake. Mmoja 
miongoni mwao akasema: ‘Njia pekee iliyobakia ya kuokoka ni kumuomba 
Allah Subhanahu wa Ta’ala kutokana na A ’mali njema zetu tuliyoyafanya’. 

Hivyo mmoja miongni mwao akaomba: ‘Ya Allah, wazee wangu walikua 
ni wazee sana, na mimi nilikua nikiwapa maziwa kila siku usiku, kabla ya 
kuwapa watoto wangu na jamaa wengiine walioma katika familia yangu. 
Siku moja nilichelewa kurudi nyumbani kutokana na kutafuta majani 
mabichi kwa ajili ya wanyama wangu na hivyo sikuweza kurudi nyumbani 
hadi pale wazee wangu hao walipokua wameshalala. Hivyo nilipowakama 
wanayama wangu na kuwapelekea wazee wangu maziwa yao ya usiku ili 
wanye walikua wameshalala tayari, hivyo nikaona si jambo zuri 
kuwaamsha wazee wangu hao, na pia si jambo zuri kuwapa maziwa watoto 
wangu na jamaa wengine wa familia yangu kabla ya kuwapa kwanza 
maziwa hayo wazee wangu. Hivyo huku nikiwa na chombo changu cha 
maziwa niliwasubiri wazee wangu hadi alfajiri walipoamka, huku watoto 
wakiwa wanalia kwa njaa chini ya miguu yangu, na walipoamka wazee 
wangu nikawapa maziwa wakanywa. Ya Rabbi ikiwa nilifanya hivi kwa 
ajili ya kutafuta radhi zako basi tuokoe na tatizo hili linalohusiana na jabali 
hili juu yetu’. Na hapo jabali hilo likasogea kidogo lakini kusogea huko 
haikuwezekana kwao wao kupenya na kutoka nje ya pango hilo. 

Baada ya hapo, mtu wa pili nae akasema: ‘Ya Allah, mimi nilikua na 
binamu yangu ambae nilikua nampenda na kumtamani sana kuliko vile 
ambavyo mwanamme yeyote anavyoweza kumpenda mwanamke yeyote 
yule duniani. Nilijaribu sana kumshawishi ili nimpate, lakini alikataa, hadi 
ikatokea safari moja kulikua na ukame wa njaa, akanifuata ili mimi 
nimsaidie, nami nikampa dinari 120 kwa masharti ya kua atanikubalia 
kufanya mapenzi nae, akakubaliana nami, nami katika jambo hilo, lakini 
wakati tulipokua tunajitayarisha kufanya mapenzi, akaniambia ‘Muogope 
Allah na usifungue kile kilichokua hakijafunguliwa kwa njia ya haramu’. 
Baada ya kusikia kauli hiyo niliondoka na kukaa mbali nae ijapokua 
nilikua nnahamu nae sana ya kumuingilia, na nikamuwachia zile pesa 
atumie kwa mahitaji yake. Ya Rabbi ikiwa nilifanya hivi kwa ajili ya 
kutafuta radhi zako basi tuokoe na tatizo hili linalohusiana na jabali hili 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








743 

juuyetu’. Na hapo jabali hilo likasogea kidogo lakini vile vile kusogea huko 
haikuwezekana kwao wao kupenya na kutoka nje ya pango hilo. 

Baada ya hapo, mtu wa tatu akasema. ‘Ya Allah, Mimi niliwakodi wafanya 
kazi na kuwalipa malipo yao kwa wakati unaotakiwa, lakini mmoja 
miongooni mwa wafanyakazi hao akaondoka kabla ya kulipwa malipo 
yake. Hivyo nikayatumia malipo hayo katika biashara zangu na biashara 
ikakua sana, baada ya muda mfanyakazi huyo akarudi na kusema: Ewe 
mja wa Allah nilipe malipo yangu ninayokudai’, nami nikamwambia: ‘Kila 
unachokiona hapa ni chako, ngamia, ngombe, mbuzi na watumwa pia’, nae 
akasema: ‘Usiinifanyie maskhara, ewe mja wa Allah’ nami nikamuambia: 
‘Sifanyi masikhara’, hivyo akachukua kila kitu bila ya kuniwachia kitu 
chochote. Ya Rabbi ikiwa nilifanya hivi kwa ajili ya kutafuta radhi zako 
basi tuokoe na tatizo hili linalohusiana na jabali hili juu yetu’. Na hapo 
jabali hilo likasogea kidogo na kusogea huko kukawawezesha watu watatu 
hao kupenya na kutoka nje ya pango hilo. Hivyo Hadith hii inatuonesha 
umuhimu wa kufanya A ’mal njema, athari zake juu yetu na vile vile uwezekano 
wa kufanyia Tawassul au Wasila kwa kupitia A ’mal hizo njema. 

2. Kufanya Tawassul kwa kutumia majina na sifa tukufu za Allah Subhanahu 
wa Ta’ala: Tawassul aina hii inaungwa mkono na Qura’an pale Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala aliposema: 



Walillahi al-asmao alhusna faodAAoohu biha (Surat Al Araf 7:180). 

Tafsir: Na Allah ni mmiliki wa Majina mazuri, hivyo muombeni kwa kupitia 
majina hayo. 

Mfano wa Tawassul ya aina hii ni pale mtu anaposema: ‘Ya Allah, nakuomba 
kupitia katika sifa zako na majina yako mazuri nikubalie jambo fulani’ 

3 Kufanya Tawassul kupitia katika darja ya mja fulani wa Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala iwe yuko hai au amekwishafariki, rnbele ya mtazamo wa Allah 
Subhanahu wa Ta ’ala. Tawassul hii inamjumuisha Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, mashahidi na waja mwema yeyote wa Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Kwa mfano mtu akisema: ‘Ya Allah, nakuomba unikubalie dua 
zangu kutokana na cheo cha kipenzi chako Nabii Muhammad Salallahu 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








744 


A’layhi wa Salam’. Tawassul ya aina hii pia hua inakubalika na Wanazuoni 
wengi wa dini ya Kiislam na Maulamaa walikua pia wakiifanya. 

4. Kufanya Tawassul kwa kupitia mja mwema alie hai kwa kumuomba 
akuombee dua kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala . Tawassul ya aina hii pia hua 
inakubalika. 


Kati ya aina hizo nne za Tawassul tulizoziangalia, Tawassul ya aina ya tatu ndio 
inayopingwa na baadhi ya Wanazuoni. Hii ni ile mtu kufanya Tawassul kupitia kwa 
mtu aliehai au aliekwisha fariki kwa kusema: ‘Ya Allah, nakuomba unikubalie 
dua zangu kutokana na cheo cha kipenzi chako Nabii Muhammad Salallahu 
A’Iayhi waSalam (au kumtaja mja mwema mwengine mwenye darja)’. 


Wanazuoni wengi wamethibitisha maombezi ya waja wema wasiokua Mitume, kwa 
mfano katika 'Aqida Tahawiyya ya Imam al-Tahawi, Al Iqtisad ya Imam A1 Ghazali, 
katika vitabu vya Imam A1 Ash'ari, katika 'Aqida M>asiti)ya ya Shaykh Ibn 
Taymiyya n.k. Imam Abu Hamid A1 Ghazali anasema katika mlango wa Aqida 
kitabu chake cha Ihya Ulum Din kua: ‘Ni wajib kuamini kuombewa kwanza kwa 
kupitia kwa Mitume, halafu kupitia kwa Wanazuoni wa Dini, kisha Mashahid 
kisha waumini wengine, maombezi ya kila mtu hutegemea na hadhi aliyokua 
nayo mbele ya Allah Subhanah wa Ta ’ala ’. 


Kama ilivyoweka wazi hadhi hizo Qur ’ar 

1 pale iliposema: 


^ * 

1 

\ fO 0 £ 

»! p ^ 

jIJI 




^ ^ i j’T £ ^ | ^ / jj ^ ^ 

?.!AgJiJ!j jyAjA v2j!j 


Waman yutiAAi Allaha waalrrasoola faola-ika maAAa alladhina anAAama 
Allahu AAalayhim mina alnnabiyyeena waalssiddeeqeena waalshshuhada-i 
waalssaliheena wahasuna ola-ika rafeeqan (Surat An Nisaa 4:69) 


Tafsir: Yeyote yule atakaemtii Allah ita Mtume wake, basi hua pamoja ita wale 
waliorulhiwa na Allah mioitgoni mwa Manabii, Walioamini, Masltaltidi, na watu 
wema. Ni miongoni mwa marafiki wema. 


Sayyid Ahmad Ibn Zayni Ad Dahlan anasema katika kitabu chake kiitwacho 
Khulasat al-kalam kua: ‘ Tawassul (kutumia njia), Tashaffu' (kutumia shifaa), na 
Istighatha (kuomba msaada) yote haya yana maana moja, na maana pekee 
inayomaanisha maana ya mambo haya katika nyoyo za Mu’umini ni ile maana 
ya Tabarruk (kutumia barka) kwa kuwataja waja wema ambao ni vipenzi vya 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiNAL DAiNAH 








745 

Allah Subhanah wa Ta’ala, kwani kama ilivyokwisha thibitishwa kua yeye 
huwarehemu viumbe vyote kwa ajili ya waja wake vipenzi miongoni mwao, na 
hivi ndivyo ilivyo bila ya kujali kua wako hai ama wamekufa, kwani vyovyote 
vile itakavyokua basi mtekelezaji wa mambo hayo ni Allah Subhanahu wa 
Ta’ala mwenyewe na vipenzi vyake hivyo ni sababu ( asbab ) ya kawaida ya 
kutoa rehma zake. Kama vile ilivyo sababu nyengine zozote, kwani waja hao 
hawana uwezo wowote ndani yao.’ 

Kuruhusika kwa Tawassul kunathibitishwa na Qur ’an, Sunnah za Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam. Miongoni mwa vithibitisho hivyo ni pamoja na aya 
isemayo: 


|^gJl ''J) (Jj-jj Ltijjl L«j^> 

<^Lo_p-j LljJ kwl IjJJ*-jJ (JjjjJl Jjjjcuvlj kwl IjJjiijUvll iJj ig, L>- 


Wama arsalna min rasoohn illa liyutaAAa bi-idhni Allahi walaw annahum 
i dh <//)alamoo anfusahum jaooka faistaghfaroo Allaha waistaghfara lahumu 
alrrasoolu lawajadoo Allaha tawwaban raheeman (SuratAn Nisaa 4:64) 

Tafsir: Hatukutuma Mtume, isipokua kwa ajili ya kutiiwa kwa idhni ya Allah, 
Ikiwa wao, pale walipojidhulumu Nafsi zao, walikuja kwako na kuomba maghfira 
(msamaha) kwa Allah na Mtume akawaombea maghfira kwa ajiliyao, kwa hakika 
wangalimuona Allah kua ni mwingi wa Kusamehe na mwingi wa Rehma. 

Aya hiyo inaweka wazi kukubaliwa na kupendekezwa kwa Tawassul. Tofauti 
iliyowekwa na baadhi ya watu kuhusiana kua hai ama kufariki kuhusiana na jambo 
hili linatokana na wale wanaoamini kuteketea kwa roho wakati wa kufariki jambo 
ambalo pia hupelekea pia kukataa kufufuliwa. 

Mfano mwengine unapatikana katika Surat Yusuf pale kaka zake Nabii Yusuf 
walipomuomba baba yao ambae ni Nabii Yaqub awaombee Maghfira kwa Allah 
Subhanah wa Ta ’ala, watoto hao walikua wanao uwezo wa kuomba msamaha kwa 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala lakini waliamua kufanya Tawassul kwa baba yao kwa 
kutumia hadhi ya cheo chake mbele ya Allah Subhanah wa Ta’ala. Kama 
inavyosema Sura hiyo: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








746 




Qaloo ya abana istaghfir lana dhunoobana inna kunna khati-eena; Qala sawfa 
astaghfiru lakum rabbee innahu huwa alghafooru alrraheemu (Surat Yusuf 
12:97-98 ) 

Tafsir: Wao wakasema ‘Ewe babayetu! Tuombee maghfira (kwaAllah) kutokana 
na madhambiyetu, kwani kwa hakika sisi ni miongoni mwa waliofanya dhambi’; 
Nae (Nabii Yaqub) akasema: ‘Nitamuomba Mola wangu akusameheni, kwani 
kwa Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa Rehma. ’ 

Mfano huo uliomo katika Surat Yusuf wa kaka zake Nabii Yusuf kufanya Tawassul 
kupitia kwa baba yao, ni mfano hai unaoweka wazi uwezekano wa Ummah kufanya 
Tawassul kupitia kwa Mtume wao katika kuomba Maghfira ya Mola wao. 

Mifano iliyomo katika Hadith ni pamoja na: 

‘Amesema Nabii Muhammad Salallahu A’iayhi wa Salam kua : ‘Mnaposikia 
Muadhin, basi rudieni kile anachokisema, halafu nisalieni mimi, kwani kila 
anaenisalia mimi basi atapata thawabu 10 kutoka kwa Allah: Kisha ombeni A1 
Wasila kutoka kwa Allah kwa ajili yangu, ambayo ni darja katika Pepo 
inayofaa kwa ajili ya mja mmoja tu wa Allah, yeyote yule atakeniombea nipewe 
Wasila basi ninamhakikishia maombezi yangu ’fSahih Muslim) 

Uthmaan Ibn Hunayf anasemakua siku moja alikuja kipofu kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam na kusema : ‘Ya Rasul Allah ( Salallahu A ’layhi wa 
Salam) ! muombe Allah aniponeshe, Rasul Allah (Salallahu A ’layhi wa Salam) 
akasema: ‘Ukitaka nitakuombea kwa Allah au kua na Subra kwani hiyo ni bora 
kwako ’, yule mtu akasema : ‘Bora niombee dua’, Rasul Allah (Salallahu 
A ’laylti wa Salam) akamuamrisha mtu huyo kutia udhu na kisha aombe dua 
ifuatayo: ‘Ya Allah! Kwa hakika nnakuomba na nnakugeukia wewe kupitia 
kwa Mtume wako, Mtume wa Rehma, Ya Muhammad (Salallahu A’layhi wa 
Salam), hakika mimi nimemgeukia Mola wako ili nitimiziwe haja yangu, Ya 
Allah mkubalie maombezi yake kwa ajili yangu” (Musnad Imam Ahmad, Sunan 
At Tirmidhi, Sunnan Ibn Majah, Imam Ibn Khuzayma, Mustadrak Al Hakim na 
wengineo). 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








747 


Maneno ‘Nnakugeukia wewe kupitia kwa Mtume wako’ yaliyomo katika Hadith 
hii yanaweka wazi kukubalika kwa Tawassul kupitia katika hadhi ya mja fulani, na 
baada ya hapo Nabii muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akamuwekea wazi mtu 
huyo kua anaweza akaomba tena dua hiyo wakati wowote pale atakapo. Imam 
Tirmidhi, Imam Ibn Khuzaymah na A1 Haakim wamesema kua Hadith hii ni Sahih. 

Vile vile Imam Tirmidhi ( hasan Hadith), Imam Ibn Maja, na Imam al-Hakim 
wanasema kua: amesema Abu Umama kua amesema Nabii Muhammad Salallahu 

A’layhi wa Salam: ‘Watu wengie wataingia Peponi kutokana na kuombewa na 
mtu fulani kupita hata idadi ya watu waliokuwepo katika makabila ya Rabi'ah 

and Mudar’, baadhi ya watu wakasema kua mtu huyo aliyekusudiwa hapo ni 
'Uthman ibn 'Affan. 

Vile vile Imam Tirmidhi ( hasan sahih), Imam Ibn Maja, Imam al-Hakim ( sahih ) 
wanasema kua: amesema Abu Abi al-Jad'a kua amesema Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Watu wengie wataingia Peponi kutokana na 
kuombewa na mtu fulani kupita hata idadi ya watu waliokuwepo katika Ukoo 
wa Banu Tamim.’ Masahaba wakauliza: ‘Mtu mwengine badala yako?’ Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Mtu mwengine badala yangu’, 
na baadhi ya watu wakasema kua mtu huyo aliyekusudiwa hapo alikua ni Uways al- 
Qami. 

Vile vile Musa ibn Hilal al-'Abdi anasema kua kutoka kwa 'Ubayd Allah Ibn 'Umar, 
kutoka kwa Nafi', kutoka kwa Ibn 'Umar ambae amesema kua, amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: ‘Yeyote yule atakaetemblea kaburi 
langu basi nnamhakikishia maombezi yangu kwake’. ( Imam Al Daraqutni, Imam 
Al Dulabi, Imam Al Bayhaqi, Imam Khatib Al Baghdadi, Imam Al 'Uqayli, Imam 
Ibn 'Adi, Imam At Tabarani, na Imam Ibn Khuzayma katika Sahih yake) 

Ijapokua Sanad zote za Hadith hii zinaambiwa kua ni zisizo imara (layyina), lakini 
Imam Adh Dhahabi anasema kua zinapeana nguvu zenyewe kwa zenyewe na 
kusema kua Sanad hiyo ni nzuri (Jayyid) kama vile ilivyonukuliwa katika toleo la 
nne la Mizan al itidal pale alipokua aikimzungmzia Musa ibn Hilal al-' Abdi ambae 
ndie alieinukuu Hadith hii kwa kusema kua : ‘ Huwa Salih al Hadith ’, yaani Yeye 
(Musa ibn Hilal A1 Abdi) ni mzuri katika Hadithi zake ’. Na kusema kua Hadithi 
hii ni Hasan Hadith. Imam A1 Sakhawi anamthibitisha Musa ibn Hilal al-'Abdi 
katika kitabu chake Maqasid al hasana, na kitabu cha Saadat al Darayn cha 
Samhudi kinasema kua Imam A1 Subki aliisafisha Hadith hii na kusema kua ni 
Hadith Sahih. Ibn Adi yeye alisema katika Al Kamil fi al Duafa kua ‘Yeye (Musa 
ibn Hilal al-'Abdi) huenda akawa ni miongoni mwa wanaokubalika, ingawa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








748 


wengine wamesema kua ni mtu asiejulikana lakini hili si jambo la 
kweli...kwani yeye ni miongoni mwa Mashaykhwa Imam Ahmad Ibn Hanbal 
na takriban Mashaykh wake wote walikua ni waaminifu’. Hata Shaykh Albani 
mwenyewe katika kitabu chake cha Irwa 74:338). kamthibitisha kua ni thabit al 
riwaya (mwenye uthibitisho kiriwaya). 

Ama kuhusiana na Ubayd Allah ibn 'Umar al-'Umari: basi Imam Adh Dhahabi 
katika kitabu chake Al Mughni amemsifia Ubayd Allah ibn 'Umar al-'Umari kua ni 
‘saduq hasan al-Hadith ’ [anaeaminika katika Hasan Hadith\. 

Imam As Sakhawi katika Al-Tuhfa al Latifa amemsifia kua ni salih al-Hadith 
[mwenye Hadith zenye kuaminika] na Ibn Ma'in alimwambia Imam Ad Darimi 
kuhusiana na Ubayd Allah ibn 'Umar al-'Umari kua ni: salih thiqa [anaaminika na 
kutegemewa] kama isemavyo al-Kamil 4:1459. 

Kuna Hadith nyingi ambazo zinatolewa na Wanazuoni wa Kiislam kuthibitisha 
kuruhusika na kupendekezwa kutembelea kaburi la Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam na pia kufanya Tawassul kwake. 

Vile vile tukiangalia katika kipindi cha Masahaba baada ya kufariki Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, Masahaba walikua wakifanya Tawassul 
na mfano mmoja kati yao ni ule uliokuwemo katika Bukhari [istisqa] kua: Anas 
amesema kua: Kila inapotokea kua na ukame, basi Umar Ibn A1 Khattab alikua 
akimuomba Allah ( Subhanahu wa Ta ’ala ) mvua kupitia kwa A1 Abbas Ibn Abd al 
Muttalib. Umar alikua akisema: ‘Ya Allah! Tulikua tunakuomba kupitia kwa 
Wasila wa Mtume wetu na ulikua ukitupa neema ya mvua, hivyo sasa hivi 
tunakuomba kupitia kwa Ami yake Mtume wetu, hivyo tujaalie neema ya 
mvua’. Na mvua hua inanyesha. 

Anasema Imam Al-Suyuti katika Tarikh Al Khulafa' kua: ‘Katika mwaka wa 17 Al 
Hijr, Umar aliupanua Msikiti wa Nabii Salallahu A’layhi wa Salam. Katika 
mwaka kuliku ana ukame katika maeneo ya Hijaz, na hivyo uliitwa Am al 
Ramada (mwaka wa makaa). Umar akasali sala ya mvua kwa ajili ya watu 
kupitia kwa njia ya A1 Abbas. Ibn Sa’ad anasema kutoka kwa (Sahaba) Niyar 
al Aslami kua wakati Umar alipotoka kuenda kusali Sala ya mvua, alitoka 
akiwa amevaa burd (joho) la Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam. Ibn Awn yeye 
amesema kua Umar aliuchukua mkono wa A1 Abbas na kuunyanyua juu huku 
akisema: ‘Ya Allah, tunafanya Wasila kwako kupitia kwa Ami wa Nabii wako 
ili utuondolee ukame na utujaalie mvua..”. 



AL MUSTAKSHIF ABL MAKAL DANAH 










749 


Vile vile Uthmaan ibn Hunayf alimfundisha mtu dua’ fulani baada ya kufariki kwa 
Nabii Muhamad Salallahu A ’layhi wa Salam, na baada ya kuornba dua hiyo maombi 
yake yalikubaliwa na Allah Subhanahwa Ta’ala. Anasema Abu Ummamah Ibn Sahl 
Ibn Hunayf kua kuna mtu alikwenda kwa Sayyidna Uthman Ibn Affan ili 
atekelezewe mahitaji yake, na Sayydina Uthman Ibn Affan hakumsikiliza, hivyo mtu 
huyo akamlalamikia Uthmaan ibn Hunayf kuhusiana na matatizo yake. Uthmaan 
ibn Hunayf akamwambia mtu huyo kua akatie udhu kisha asali rakaa mbili na kisha 
asome dua ifuatayo: ‘Ya Allah! Hakika mimi nnakugeukia wewe kupitia kwa 
Mtume wa Rehma (Salallahu A ’layhi wa Salam ). Ya Muhammad! Kwa hakika, 
nimemgeukia Mola wetu kupitia kwakwo wewe ili nipate kukubaliwa maombi 
yangu’. Baada ya hapo mtu huyo akaondoka na kuelekea kwa Sayyidna Uthman Ibn 
Affan ambae nae haraka akamtekelezea mahitaji yake na kisha akamwambia kua 
asiwache kurudi tena pale atakapokua na shida yeyote (Imam Tabarani katika Al- 
Mu'jamus Sagheer; al-Mu’jamulKabeer; Dalaailun Nubuwwah ya Imaam Bayhaqi) 

Katika Al-Mu'jamus Sagheer ya Imam Tabarani amesema kua hii ni Hadith Sahih. 
Allamah Mahmood Zaahid A1 Kawthari vile vile amesema katika Maqaalatul- 
Kawthari kua Sanad iliyomo katika Hadith hii kupitia kwa Imam Bayhaqi kua ni 
Sahih, maelezo zaidi kuhusiana na usahih wa Hadith ii pia unapatikana katika al- 
Raddul Muhkamul Matiin cha Shaykh Abdullah Siddique A1 Ghumary na Raful 
Manaarah cha Shaykh Mahmood Sa'id Mamduh . 

Anasema Anas ibn Maalik kua wakati Faatima bint Asad ambae alikua ni mama 
yake Sayyidina Ali Ibn Abi Talib alipofariki, basi Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam alimuombea dua ifuatayo kabla ya kumzika kwake: ‘Ya Allah, 
Ewew ammbae utoae Uhai na Mauti, na ulie hai na usiekufa, Msamehe mama 
yangu Fatima Bint Asad, na mfanye kua ni mwenye kuzijua hoja zake, 
mrahisishie kujibu maswali ya Munkar wa Nakir kirahisi na ulifanye kaburi 
lake litanuke kwa ajili yake, nnakuomba 'Bi haqqi nabiyyika' kupitia kwa haki 
ya Nabii wako na Manabii wote kabla yangu, kwani kwa hakika wewe ni 
mwingi wa rehma’ (Al Mujamul al Awsat, Hilya). 

'Bi haqqi nabiyyika' (kupitia kwa haki ya Nabii wako). Kutokana na viwango vya 
Hadith Sahih vya Imaam ibn Hibbaan na Imam A1 Haakim basi wanasema kua 
Hadith hii ina sifa ya Hadith Sahih (Raful Manaarah;Maqaalaatul Kawthari ). Ama 
Haafidh Ibn Hajar Al-Haytami yeye anasema kua Sanad yake ni nzuri. ( Al-Manaasik 
of Imaam Nawawi). 

Tukiangalia mfano wa Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
iliyosimuliwa na Abu Said A1 Khudhri ambayo yenye kufundisha dua inayosomwa 
na mtu anaenda msikitini isemayo: Amesema Nabii Muhammad Salailahu 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









750 

A’layhi waSalam: ‘Yeyote yule anaesema anapokua akienda kusali: ‘Ya Allah 
nnakuomba kupitia kwa haki ya wale wenye kukuomba wewe na kutokana na 
haki ya kitendo cha kutembea kwangu ( Allaahumma inniy as-aluka bi haqqis- 
saa-ileena alayka, wa bi haqqi mamshaaya haadha), kwani sijatoka kwa jili ya 
jeuri, kwa ajili ya kibri, kwa ajili ya kujionesha, au kwa ajili ya kutafuta 
kujulikana. Nimetoka kwa ajili ya kuogopa kutokukuridhisha na kutafuta 
ridhaa yako. Nnakuomba unihifadhi na moto na unisamehe madhambi yangu, 
kwani hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokua wewe’. Basi aAllah 
huwaamrisha Malaika 70 ili kumuombea Maghfira kwa ajili yake na yeye 
huwageukia hadi pale watakaomaliza sala zao. 

Tunaona kua katika dua iliyomo ndani ya Hadith hii, kuna Tawassul aina mbili, 
kwanza Tawassul kupitia kwa waja wema fulani, 'Allaahumma inniy as-aluka bi 
haqqis-saa-ileena alayka, wa bi haqqi mamshaaya haadlta...'. (Ya Allah 
nnakuomba kupitia kwa haki ya wale wenye kukuomba wewe na kutokana na 
haki ya kitendo cha kutembea kwangu...)' kisha ina Tawassul kupitia A ’mal njema 
za muombaji. Hadith hii inapatikana katika Sunan ibn Maajah, Musnad Imam 
Ahmad, Musannaf ibn Abi Shaybah na vitabu vyenginevyo, na Wanazuoni sita ni 
nguzo kubwa sana za / ’lm ya Hadith wanasema kua hii ni Hadith Sahih nao ni 
pamoja na Iinaam ibn Khuzaymah ( katika Kitaab Tawheed uk.17), Hafidh Abdul- 
Ghani al-Maqdisi ( katika al-Naseehah), Hafidh Abul-Hasan al-Maqdisi - ambae ni 
mwalimu wa Allaamah Munzhiri ( katika al-Targheeb), Allamah al-Iraqi - Mwalimu 
wa Hafidh ibn Hajar ( katika Takhrijul Ihyaa), Hafidh ibn Hajar al-Asqalaani ( katika 
Nataa-ijul Ajkaar), Hafidh Dimyati ( katika Al-Matjarur-raabih). 

Mifano myengine ni ile iliyokuwemo katika historia za Wanazuoni mbali mbali 
wakiwemo: 

1. Imam Malik aliulizwa na Khalifah Abu Ja'far al-Mansur: ‘Jee nielekee Qiblah 
huku mgongo wangu ukilielekea kaburi la Mtume (Salallahu A ’layhi waSalam) 
nitakaposoma dua baada ya kuota salam?’, Imam Malik akajibu: 

‘Itakuaje uelekee upande mwengine wakati yeye ndie njia (wasilah) ya 
kusamehewa kwa baba yako Adam na Allah Subhanahu wa Ta’ala katika siku 
ya Malipo?, muelekee yeye na umuombe (istashfi' bihi) uombezi ili Allah 
akukubalie kwani amesema kua: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAll 








751 


JI \j I IjJijcuv ll iij % L>- 


_* O £ 0 ^ £ f 

Ijilis» Ol jUfrj' 





Walaw annahum idh 7/falamoo anfusahum jaooka faistaghfaroo Allaha 
waistaghfara lahumu alrrasoolu lawajadoo Allaha tawwaban raheeman (Surat 
An Nisaa 4:64) 

Tafsir: Na ikiwa wao, pale walipojidhulumu Nafsi zao, walikuja kwako na kuomba 
maghfira (msamaha) kwa Allah na Mtume akawaombea maghfira kwa ajili yao, 
kwa hakika wangalimuona Allah kua ni mwingi wa Kusamehe na mwingi wa 
Rehma. 

2. Imaam A1 Shafi'i alipokua akiishi nchini lraq alikua akifanya Tawassul katika 
kaburi la Imam Abu Hanifa. ( Taarikh Baghdaad na Maqaalaatul Kawthari na 
Allaamah al-Kawthari amekielezea kisa hiki cha Imam A1 Shafi’i kupitia kwa A1 
Hafidh A1 Khatib A1 Baghdadi kua ni Sahih). Imam A1 Haytami vile vile amesema 
katika vitabu vyake cha al-Sawa 'iq al-muhriqa li ahl al-dalal wa al-zandaqa na al- 
Khayrat al-hisan : ‘Imam A1 Shafi i alikua akifanya Tawassul kupitia kwa 
familia ya Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam (Ahl al-Bayt ) kwa 
kusema: 

Al al-Nabi dhari'ati wa hum ilayhi wasilati; Arju bihim u 'ta ghadan biyadi al- 
yamini sahifati 

Familia ya Nabii (Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam) ni njia yangu na 
Wasilat wangu kupitia kwake, Nnategemea kupewa kitabu changu kwa mkono 
wa kulia kupitia kwao.’ 


3. Imam Hasan Ibn Ibrahim A1 Hallal amesema kua kila mara anapokua na shida ya 
mara moja, basi huenda katika kaburi la Imaam Musa Ibn Ja'far na kufanya 
Tawassul kupitia kwake. Allah Subhanah wa Ta’ala humtekelezea shida zake. 
(Taarikh Baghdaad). 

4. ATlamah Tajuddin A1 Subki amesema kua watu walikua wakienda katika kaburi 
la Imaam Ibn Furak ambae ni mwalimu wa Imaam Bayhaqi na kuomba dua na dua 
zao zilikua zikikubaliwa. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








752 


5. Hafidh Al-Zarkashi pia nae alifanya Tawassul katika utangulizi wa kitabu cha cha 
ufafanuzi wa Sahih al-Bukhari kinachoitwa 'Al-Tanqeeh'. 

6. Hafidh Taqi-u-ddin Al-Subki ambae ni baba wa Mwanazuoni wa Taajuddin al- 
Subki ameithitisha kuruhusika Tawassul ameandika kuhusiana na habari hiyo katika 
kitabu chake cha Shifaa-u-Siqaam. 

7. Imam An Nawawi amesema kua katika adabu za kutembelea kaburi na Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni kufanya Tawassul kupitia kwa Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam ili Allah Subhanah wa Ta'ala azikubali 
Du'a za alietembelea. Kisha Imam Nawawi akasema, '...na moja kati ya jambo 
bora ambalo mtu analotakiwa kufanya ni kile kilichoelezewa na Imam al- 
Mawardi, al-Qaadhi Abu Teeb na Wanazuoni wote. Ulama wamesema kua 
jambo hilo linapendekezwa, na jambo lenyewe ni kile kisa cha Imaam al-Utabi 
ambae amesema kua, 'Nilikua nimekaa katika kaburi la Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi waSalam, mara akatokea Bedui mmoja na akasema: ‘Asalam 
Alayk ya Rasul Allah, Ya Rasul Allah, nimesikia Allah Subhanahu wa Ta’ala 
akisema katika Qur’an: 




Walaw annahum idh J/;alamoo anfusahum jaooka faistaghfaroo Allaha 
waistaghfara lahumu alrrasoolu lawajadoo Allaha tawwaban raheeman (Surat 
An Nisaa 4:64) 

Tafsir: Na ikiwa wao, pale walipojidhulumu Nafsi zao, walikuja kwako na kuomba 
maghfira (msamaha) kwa Allah na Mtume akawaombea maghfira kwa ajili yao, 
kwa hakika wangalimuona Allah kua ni mwingi wa Kusamehe na mwingi wa 
Rehma. 

Kwa hivyo, nimekuja kwako katika hali ya kuomba maghfira ya dhambi zangu 
kupitia katika maombezi yako kwa Mola wangu, na baada ya hapo akasoma 
baadhi ya dua na kuondoka’. Imam A1 Utabi anasema: ‘Baada ya hapo 
nikapata usingizi na nikamuona Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam 
akinielekeza kwa kuniambia,: ‘Ya Utabi, mfuate yule Bedui na umuambie kua 
Allah Subhanahu wa Ta’ala amemsamehe madhambi yake” (Al-Majmoo na 
Manaasik ul-Imaam-Al-Nawawi). 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








753 


Kisa hiki kimehadithiwa na Maulamaa wengi sana katika vitabu vyao, 
wakiwemo baadhi yao Imam Ibn-Kathir katika Tafsir Ibn Kathir, Allamah 
Abu-Muhammad ibn Qudaamah katika Al-Mughni, Imam Abul-Faraj katika 
Al-Sharhul-Kabeer n.k . Imam Al-Mardawi amesema: ‘Mtizamo Sahih wa 
Madhhab ya Hanbal ni kua inakubalika katika kuomba dua mtu kumtumia 
mja mwengine mwema ( Salih ), na hua inapendekezwa ( Mustahab ). Imam 
Ahmad alimwambia Abu Bakr A1 Marwazi: ‘Mruhusu amtumie Mtume kama 
njia ya kupitia dua yake kwa Allah’ ’ (Al-Insaaf na Majmu ’ Fatawa Ibn 
Taymiyyah) 

9. A1 Hafidh Shamsud-Deen Al-Sakhawi (RA), ambae ni mwanafunzi mkubwa wa 
Haafidh ibn Hajr Al-Asqalani (RA) alikua akifanya Tawassul mara nyingi sana 
kupitia kwa Nabii muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam Rasulullah katika vitabu 
vyake kama vil q Al-Tuhfatul-Lateefah; Al-Ibtihaaj bi azkaaril musaajiril haaj n.k 

10. Allamah Muhammad Ibn-ul-Jazri ambae ni mwanahadith maarufu na bingwa 
wa I’lm ya Qira'aat amesema kua miongoni mwa Adab za kuomba dua ni kwanza 
kufanya Tawassul kwa Manabii na Waja wema wa Allah. ( Al-Hisnul Haseen ) 

Mifano inayoonesha kuruhusika kwa Tawassul iko mingi sana kiasi ya kua mtu 
unaweza kujaza kitabu kizima katika kuielezea. Kwani Tawassul imekua ikifanywa 
kwa kame na kame katika historia ya Kiislam, na Wanazuoni wengi sana 
wameandika vitabu katika lugha mbali mbali kuhusiana na kuweka wazi, 
kuthibitisha njia sahih za Tawassul ambazo hazimo katika Shirk, miongoni mwao 
wakiwemo Wanazuoni kutoka Syria, Jordan, Lebanon, Kuwait, Emirates, India, 
Pakistan, Saudi Arabia n.k. 

HIVYO kila Muislam anaetaka kufanya Tawassul anatakiwa achukue 
TAHADHARI na ajue kua ni jambo la muhimu sana kufahamu kua katika 
kufanya kwake huko Tawassul, yaani anapoumomba Aiiah Subhanahu wa 
Ta’ala jambo fulani kupitia njia (Wasilah) ya mja mwema fulani iwe katika 
Tawassul ya kuomba, kuombewa dua n.k kua hatakiwi mtu huyo anaefanya 
Tawassul afikirie au aamini kua huyo mja anaemtumia kupitia kwake anao 
uwezo wa kufanikisha maombi yake, vile vile hatakiwi aamini au afikirie kua 
maombi yake hayawezi kukubalika bila ya kufanya Tawassul. 

Kwa sababu kufikiria au kuamini hivyo hua ni sawa na Shirk ya kumshirikisha 
Allah Subhanahu wa Ta’ala na yule anaemtumia kama njia katika Sifa ya 
kufanikisha. Muislam anatakiwa afahamu na aamini kua ni Allah Subhanah 
wa Taala pekee ndie mwenye uwezo juu ya kila kitu. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








754 

TAKFIR - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI. 

Takfir ni mtihani ambao unatishia umoja na amani ya Uislamu ulimwenguni kwa 
baadhi ya Waislamu kuchukulia kua mitizamo yao kidini ni sahih na hivyo kuiona 
mitizamo ya Waislamu wengine iliyotofauti na yao wao kua si sahih na hivyo 
huwaita Waislamu ambao wanakwenda tofauti na mitizamo yao kua ni wenye 
kukufuru. Hivyo Takfir maana yake ni Muislamu mmoja kumuita Muislamu 
mwenzake kua ni Kafir kutokana na kufanya Kufr. 

Imam Fakhr Al-Din Al-Razi anasema: ‘Mtu anatakiwa ajue kua imekua ni 
vigumu sana kwa Wanazuoni kufafanua maana ya Kufr....Kufr hujumuisha 
kukataa ukweli wa jambo lolote lile ambalo Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam alilithibitisha kwa kulisema. Kwa mfano kukataa kuwepo 
kwa Muumbaji, Ujuzi wake, Uwezo wake, Uamuzi wake, Umoja wake au 
ukamilifu wake usiokua na upungufu. Au kukataa Utume wa Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam , au ukweli wa Qur’an au kukataa 
Sharia ’h na Hukmu yeyote inayotokana na dini ya Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, kama vile wajibu wa Sala, Zakkah, Saum, Hija, au uharamu 
wa Riba na Ulevi n.k. Yeyote yule atakaefanya hivyo basi hua ni Kafir kwa 
sababu hakumuamini Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam 
kuhusiana na kile kinachojulikana kua kinatokana na Dini yake. 

Ama kwa kile kinachojulikana kwa kuhitimishwa kutokana na vithibitisho 
vyilivyomo katika dini yake, kama, ‘Allah anajulikana kutokana na utukufu 
wa Sifa zake au kutokana na utukufu wa kuwepo kwake’, au ‘Kama 
ataonekana ama hatoonekana [kesho Akhera]’ au ‘kama anaumba vitendo vya 
viumbe wake ama la’, mahitimisho ambayo hua hatuna uhakika nayo kutokana 
na Hadith nyingi sana [tawatur] zenye maana tofauti kitafsiri kua 
zimethibitishwa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. 

Kwa sababu, kutokana na hali ya kuwepo mahitimisho kwa kila upande, basi 
kwa kila uthibitisho wa upande mmoja ulio sahih hua unaopingana na ule 
upande mwengine ambao hua unaoonekana kua si sahih. 

Hivyo si katika kukubali ama kupinga juu ya mahitimisho hayo kunakoingiza 
katika Iman yenyewe halisi na hivyo haiwezekani kumuingiza mtu katika Fufr 
kutokana na mahitimisho. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








755 

Ushahidi wa hili ni kua kama mambo hayo yangelikua ni sehemu ya Imani. Basi 
Nabii Muhammad Salallaltu A ’layhi wa Salam asinge mhukumu mtu yeyote 
kua ni Mu’umin hadi pale atakapokua na uhakika kua mtu huyo kayafahamu 
mambo hayo yote. Na kama angelifanya hivyo basi msimamo wake katika 
mambo hayo ungelijulikana wazi kwa kila mtu katika Uislamu na 
ungenukuliwa na Hadith nyingi sana. Lakini kwa sababu haikua hivyo, basi ni 
jambo lilowazi kua hakuyafanya mambo hayo kua ni sehemu muhimu ya 
uthibitisho wa Iman, hivyo kuyakubali mambo hayo si sehemu ya uthibithisho 
wa Iman na kuyakataa pia si sehemu ya kukufuru. 

Kwa muangaza huu basi, katika Ummah huu [wa Kiislam] hakuna aliekua si 
Mu ’itmini, na hatumhesabu yeyote yule kua si Mu ’umini kutokana na maneno 
yake kutafsirika vyenginevyo. Ama kwa Imani ambazo haziwezi kujulikana 
isipokua kupitia kwa Hadith iliyonukuliwa na mtu mmoja mmoja, hua 
inaonekana wazi kua haziwezi kua ni vigezo vya Iman au Kufr. Huu ndio 
mtizamo wetu kuhusiana na ukweli wa Kufr. ( Mafatih Al Ghayb). 

Abu Dharr anasema kua amemsikia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akisema: Hakuna mtu anaemtuhumu mwenzake kua ni Fasiq siuKafir isipokua 
humrudia yeye mwenyewe maneno hayo ikiwa yule mwenzake hakumtuhumu 
hivyo ( Sahih Al-Bukhari). 

Anasema Abu Malik: Nimemsikia Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akisema, ‘Yeyote Yule anaeshuhudia kua hakuna Mola apasae kuabudiwa kwa 
haki isipokua Allah, na akapinga kuabudiwa kwa chochote kile ambacho watu 
wengine wanakiabudu na kumuabudu Allah, basi mali yake na damu yake ni 
haramu kumwagwa, na mambo yake yote ni juu ya Allah.’ ( Sahih Muslim) 

Anasema Usama Ibn Zayd kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
alitutuma vitani na alfajir tukavamia sehemu ya Al-Huruqat katika ardhi ya 
Juwayna. Nikamkamata mtu mmoja ambae alisema, ‘ La ilaha illa Allah,’ 
nikamuua, baade nikakumbukia na kumhadithia Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, ‘Ambapo alisema, alisema La ilaha illa Allah, na ukamuua?’ 
name nikajibu, i Ya Rasul Allah, alisema maneno hayo kwa kujiokoa kutokana 
na silaha yangu.’ Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, akasema: 
‘Kwa nini hukumfungua moyo wake ukaona kama alisema hivyo kwa dhati ma 
la?’ Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam alirudia maneno hayo 
mpaka nikajuta kwa nini mim nimekua Muislam kabla ya siku hiyo ( Sahih 
Muslim) 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








756 

Imam An Nawawi anasema kuhusu Hadithi hii kua ‘Mtu anatakiwa ajue kuhusu 
kanuni muhimu ya Fiqh na njia za Sharia’h kua, hukmu hutegemea na 
ushahidi wa nje wa mtu, na kuhusiana na ndani ya Nafsi ya mtu ni juu ya Allah 
Subhanahu wa Ta’ala pekee.’ ( Sharh Sahih Muslim) 

Al-Miqdad anasema nilimuuliza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
‘Ya Rasul Allah, tuseme imetokea vitani kua mimi na Kafir tunapigana na 
akataka kunikata mkono wangu, lakini nikamzidi nguvu na kutaka kumpiga 
lakini akasema ‘ La ilaha illa AllahV Jee nimuue au nimuachie?’ Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akajibu: ‘Muachie’ Nami nikasema: ‘Hata 
kama akinikata mkono wangu?’, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akajibu: ‘Hata kama amekukata mkono.’ Nikamuuliza mara tatu swali hilo hilo, 
na hapo akanijibu: ‘Ukimuuwa baada ya kusema La ilaha illa Allah, basi wewe 
utakua kama alivyokua yeye kabla kutamka maneno haya, na yeye ni kama 
wewe kabla ya kumuuwa’.(//72a/72 Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Shafi’i 
katika Musnad, na Imam Al-Bayhaqi). 

Ali Ibn Abi Talib alituma pesa kutoka Yemen kuzipeleka kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
akazigawa pesa hizo kwa watu wanne, kuna mtu akasema ‘Ya Rasul Allah, 
muogope Allah!’. 

Nabii Muhammad SalallahuA ’layhi wa Salam akasema ‘Ole wako! Ni nani katika 
dunia hii ambae anatakiwa amuogope Allah kuliko mimi?’ 

Khalid Ibn Walid ambae alikuwepo hapo, akasema ‘Ya Rasul Allah, Nimuuwe?’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema ‘La! Huenda akawa 
anasimamisha Sala.’ 

Khalid Ibn Walid akasema ‘Wengi wanasimamisha Sala, lakini hawana katika 
nyoyo zao yale wanayoyasema ndani ya nyoyo zao’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema ‘Sikuamrishwa mimi 
kufungua nyoyo za watu au kuwakata na kuwaangalia sehemu zao za ndani.’ 

(Sahih Bukhari, Muslim). 

Anasema Imam Shafi‘i na Imam Ahmad katika Musnad na Imam Malik katika 
Muwatta wanasema siku moja mmoja katika Ansar alikua akizungumza kwa 
kujiamini na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, mara ghafla Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema kwa sauti (kuhusu mtu mwengine) 

‘Jee hakushuhudia kua hakuna mungu isipokua Allah?’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








757 

Yule Ansari akajibu ‘Ndio ameshuhudia, Ya Rasul Allah, lakini shahada yake 
haiwezi kuaminika’. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Jee hakukubali kua 
Muhammad ni Mtume wa Allah? ’ 

Ansari akajibu ‘Ndio, amekubali lakini kukubali kwake hakuaminiki’. 

Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akasema ‘Jee Hasali?’ 
Ansari akasema: ‘Naam, anasali lakini sala zake haziwezi kuaminika’ 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema ‘ Allah Sublianah wa 
Ta’ala, amenikataza mie kuwauwa watu kama hao.’ 


Amesema Imam Ibn Nujaem wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa kua: ‘Kama ikiwa 
kuna asilimia 99% ya watu wanaomtuhumu mtu kua ni Kafiri na ikawa kuna 
asilimia moja 1% tu ya watu wasiomtuhumu mtu huyo kua ni Kafiri, basi mimi 
nitatoa hukmu kulingana na mtizamo wa ule upande wa asilimia moja 1% ya 
watu.’ 

MUFTI AHMAD AL KHALIL NA FATWA YA TAKFIR 

Shaykh Ahmad Ibn Hamad A1 Khalili, Mufti wa Oman, aliulizwa kuhusu Takfir 
akasema:Tmam al-Salimi amesema kua, Fiqh inamfahamu Muislam kutokana 
na kushuhudia La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah. Vitendo vyote vya 
kiislamu kama kusali n.k, akiwa kama Muislamu anaweza kuvifanya 
nyumbani kwake peke yake bila ya mtu mwengine kushuhudia, Isipokua pale 
Muislamu huyo atakapomkana Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
au kitu chochote kinachohusiana na nguzo kuu za Lislamu na Iman, basi hapo 
tutamuhesabu mtu huyu kua ni Kafir’. 

Shaykh Ahmad bin Hamad A1 Khalili akamalizia kwa kusema ‘Kwa hakika neno 
Kafir ambalo maana yake ni ‘aliekufuru’ linachukuliwa kua ni lenye 
kuchukiza, hivyo Wanazuoni wa Kiislam hawapendelei utumiaji wake 
kutokana na amri ya Qur’an ya kutumia maneno mazuri. Kwa Sharia’h za 
Kiislamu ni kosa la kuadhibiwa kwa mtu anapotumia neno hili hata kwa 
Mayahudi au Wakristo. Hivyo mtu anaefuata Madhhab yeyote ya Kiislamu 
hawezi kumtoa Muislamu mwenzake katika Uislamu, iwe Ashari, Sufi n.k.’ 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








758 


MUFTI MUHAMMAHD TAQI USMAN NA FATWA YA TAKFIR 

Mufti Muhammad Taqi Usmani: Alizaliwa mwaka 1943 ni Mwanazuoni 
mkubwa wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa ambae ni mwenye I’lm ya Hadith, 
Fiqh, Tafsir, Uchumi wa Kiislam na Tasawuf. Mufti Taqi Usman ambaeni 
Makamo Mwenyekiti wa Kikuu Cha Kiislamu cha Karachi, Pakistan, 
Mwenyekiti wa Baraza la Kimataifa la Uchumi la Taasisi za Kiuchumi za 
Kiislam, Bahrain, ni Mwanachama na Makamo Mwenyekiti wa Tasisi ya 
Kimataifa ya Kiislamu ya Fiqh, tawi la Jiddah, Saudi Arabia la OIC, 
Mwanachama wa Taasisi ya Fiqh ya Baraza la Kiislamu la Dunia (Rabbita A1 
A’lam Islamiya), Makkah Saudi Arabia. 

Mufti Taqi Usman ameandika vitabu vya dini ya kiislam kuhusu Fiqh, Hadith zaidi 
ya 60, katika lugha mbali mbali ikiwemo vitabu sita kwa lugha ya kiarabu kikiwemo 
Takmala Fathul Mulhim (Tafsirya Kiarabu ya Sahih Muslim katika matoleo sita), 
ameandika vitabu 17 katika lugha ya kiingereza ikiwemo An approach to the 
Qur’anic Sciences, Ma'ariful Qur’an. Contemporary Fatawa (Fatwa za wakati 
tulionao). The Legal Status of Following a Madhab (Uhalali wa kufuata Madhhab), 
The Meanings of theNoble Qur’an (Tafsir Ya Qur’an na Ufafanuzi wake), na vitabu 
43 katika lugha ya ki Urdu kikiwemo Ina ’mul Bari (Ufafanuzi wa mkusanyiko wa 
Hadith Sahih Bukhari katika matoleo tisa). 

Mufti Muhammad Taqi Usman aliulizwa kuhusu Takfir na akasema: 

Kabla ya kujibu swali hili kwa maelezo zaid, basi ningependa kuangazia jambo 
ambalo tunalishuhudia katika jamii zetu za kiislamu. Watu wengi wamekua na 
msimamo mkali kuhusiana na jambo hili kiasi ya kua wamevuka mipaka zaid 
au wamekua na mtizamo mfupi ulio sahih. Na hii ni kwa sababu kwa upande 
mmoja baadhi wamekua na pupa ya kuwatoa wale wasiofuata misimamo yao 
katika mambo ya Fur’u kama Makafir wakati ambapo jambo hilo si sehemu 
ya Nguzo za msingi wa Dini. Bali kuna nafasi bado ya Ijtihad na vile vile tofauti 
ya mambo y&I’lm ya dini yalikuwepo tangu mwanzoni mwa Uislam. Jambo hili 
linaufanya Uislam kua ni kama uwa mwembamba na ikiwa mtu atatoka nje ya 
uwa huo japo kwa ncha ya kidole tu basi huonekana ametoka nje ya Uislam. 

Kwa upande mwengine wako wale ambao wanakubaliana na madai ya kila mtu 
anaeshuhudia, na hawa hawakubaliani na msimamo wa kumuita mtu huyo 
Kafir kwa njia yeyote ile, ijapokua mtu huyo anakataa baadhi ya nguzo za 
msingi za Dini ambazo zinaitofautisha Uislam na dini nyengine. Jambo hili 
linaufanya Uislam kuonekana kama kwamba hauna uthabiti na inaonekana 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








759 

kama tambara bovu ambalo linaweza kupambwa na imani mbovu na 
ilioharibika muradi tu mtu huyo anajidai kua ni Muislam. Mitazamo yote hii 
haina msingi na imechangia sana katika kusaSayyidasha mifarakano na 
miganyoko miongoni mwa Waislamu. 

Ukweli ni kua Uislam au Iman inahitaji uthibitisho na ukweli halisi ambao 
unahitaji kuthibitishwa ili mtu atoke nje ya Uislam, ukweli wa uthibitisho huu 
una tofauti nyingi katika mambo ya Fur’u, kiasi ya kua Uislam wenyewe 
umeweka vikwazo na hivyo kutoruhusu kumtoa mtu na kumuita Kafir 
kutokana na msingi wa kua na tofauti ya Fur’u, vilevile ukweli huu haupotei 
kwa mtu kukosea katika Fur’u fulani katika vitendo vyake ama Imani yake, 
wakati akiwa bado anaamini katika misingi ya Uislam, hivyo ikiwa tunataka 
kuunganisha safu za Waislam basi ni muhimu kujitenga na na aina zote za 
misimamo hiyo mikali. Kwa hivyo kama vile tunavyotaka kujitenga na wale 
wanaowaita watu kama Kafir kutokana na utofauti wa misingi ya Fur’u, basi 
ndivyo pia tunavyotakiwa kujitenga na wale ambae wanataka kuingiza Iman 
za uongo katika Uislam ambazo haziendani na misingi ya Dini iliyokuwepo kwa 
makarne. 

Kinachofuatia ni kuelezea huu ukweli ambao unajulikana kama ‘Uislam’, ili 
tuweze kushikamana na msimamo wa kati kati ambao utatungenga na 
misimamo yote mikali. Maana ya Uislam kutokana na Qur’an na Sunnah 
ambazo kuna makubaliano ya Ummah wa Kiislam ni ‘Kuamini kwa yakini 
kuhusu kile Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi waSalam alichokuja nacho.’ 

Hivyo, kila yule anaekubaliana na maana hi hua ni Muislam, ambae 
hairuhuisiwi kumuita Kafir. Kutokana na msingi huo basi Skuli za Madhhab 
ambazo ni za Kiislamu ziko aina tatu:- 

Aina ya Kwanza: Ni wale wanaojiita Waislam, lakini wanakataa baadhi ya mambo 
ambayo ni sehemu ya Dini na yanajulikana kutokana na uyakini wake. Kwa mfano: 
Ikiwa wanaamini kua utume unaendelea baada ya Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam, na wanawamini waongo wote ambao wanajiita Watume, kama 
vile Makadiyani; au wanaamini kua Qur ’an imeongezewa vitu, Allah ainusuru, na 
kua sio Qur ’an ya kweli kama vile baadhi ya Mashia waliokua na msimamo mkali 
walivyokua wakisema; au wanaamini uungu au sehemu ya uungu anaweza kuwa 
nayo mtu, kama vile Mashia wa Madhhab ya Alawi na wengineo. Basi hawa wote 
si waislamu na ni wajibu kuwaita Kafir. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








760 


Aina ya Pili: Ni wale Skuli za Madhhab ya Fiqh, ambayo yanaamini kayika kila 
kitu ambacho ni sehemu ya dini kwa yakini, isipokua kuna utofautiano wa mambo 
ya Fiqh au katika mambo ya Aqidah ambayo kuna uwezekano wa kufanyiwa Ijtihad, 
ijapokua kuna utofauti wa Fur ’u, laini kila Skuli ya Madhhab ya Fiqh hizi iko katika 
njia sahih kutokana na Ijtihad ya Skuli ya Madhhab hayo, na hakuna iliyokua siyo, 
wachilia mbali kuwa nje ya Uislam. Katika aina hii zinaingia Skuli zote za Madhhab 
ya Fiqh ambazo tofauti zake zilianzia tangu enzi za Masahaba na Tabiun, kama skuli 
za Hanafi, Shafi’i, Maliki na Hanbali, vile vile na kila kilicho Hadithi wa na 
Mujtahidiin ambao wanajulikana kama Ahlu al Hadith, Ahlu Ray au Ahlu Zahir, 
kama Al Shabi, Hasan al Basr, Said Ibn Musayyib, Said Ibn Jubair, Muhammad Al 
Baqir, Jafar as Sadiq, Al Awzai na Al Layth wakiwemo miongoni mwao, na vile vile 
pia Ashari na Maturidi. Moja katika masharti ya kuwemo katika aina hii ya pili ni 
kutotakiwa kuziita Skuli nyengine za Madhhab ya Fiqh kua ni Kafir au Fasiq, na 
vilevile kutotukana au kutovunja heshima ya Imamu yeyote. 

Kwani Mujtahid wa Skuli zote hizi za Madhhab ya Fiqh wameelezea katika vitabu 
vyao kama alivyosema A’lama Haskafi katika utangulizi wa kitabu chake kua 

‘Tunapoulizwa kuhusiana na Skuli ya Madhhab yetu na wale wanaotofautiana 
nasi basi tunatakiwa tujibu: Skuli ya Madhhab yetu ni Sahih yenye uwezekano 
wa kukosea, wakati Skuli nyengine za Madhhab ya Fiqh waliotofautiana nasi 
wamekosea lakini kuna uwezekano wa kua wako Sahih’ ( Ad-Durr al Mukhtar 
1:48:) 

Na hii ni kutokana na Hadith ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 

isemayo:‘Hakim anapofanya Ijtihad na kutoa Fatwa na ikiwa sahih basi 
hulipwa mara mbili, na ikiwa si sahih basi hulipwa mara moja’. 

Aina ya Tatu: Katika aina hii zinaingia Skuli za Madhhab ya Fiqh ambayo Imani 
yao haiku katika Kufr kwa kua hawaikatai mitazamo yeyote ambayo ni sehemu ya 
Dini na inajulikana kwa Yaqin. Hata hivyo kutokukubali kwo hakuhusiani na mambo 
ya Ijtihad wala Fur’u. Bali kunahusiana na mambo muhimu katika mitazamo ya 
Iman, kila moja ya Skuli za Madhhab hizi zinaamini pia ziko katika mtizamo Sahih 
na wale wasiokubaliana nao wako katika kukosea, ijapokua mitizamo ya haijaingia 
katika Kufr. Hii ni kama kutokukubaliana baina ya Ahlu Sunnah wal Jamaah na 
Mashia wenye msimamo wa katikati ambao hawakubali kupandikizwa kwa aya za 
Qur ’an, na wasiokataa mitizamo myengine ambayo ni sehemu ya Dini inayojulikana 
kwa Yaqin iliyo wazi. Vile vile ni kama kutokukubaliana baina ya Ahlu Sunna wa 
Jamaah na Skuli za Madhhab ya Ibadhi na ya Madhhab ya Zaid, ikiwa tu hawapingi 
chochote kile ambacho ni sehemu ya Dini kinachojulikana kwa Yaifin iliyo wazi. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








761 


Hivyo ni jambo lililo wazi kua Skuli zote hizi za Madhhab ya Fiqh haziko katika 
msimamo mmoja pale inapobidi kuwakilisha Uislam wenyewe. Hata hivyo Fatwa 
ya Kufr na kutoka nje ya Uislam haiwezi kupitishwa, isipokua kwa kundi la aina ya 
mwanzo ambalo linakataa misimamo ambayo ni sehemu ya Dini na inajulikana kwa 
Yaqini iliyo wazi. 

Tukiangalia kwa upande wa Sufi ambao ni mchanganyiko wa wafuasi wa Skuli za 
Madhhab ya Fiqh tofauti, wakiwemo miongoni mwao ambao wanajilinda na 
kujirekebisha ili waweze kufuata Sharia ’h kama zinavyosema Skuli mbali mbali za 
Madhhab za Fiqh, lakini hawaegemei katika imani yeyote ambayo haiendani na 
Dhahir (hukmu za nje) za Sharia ’h, na wala hawafanyi yale yanayoenda kinyume na 
Sharia ’h. Hata hivyo wanafikiria sana katika kubadilisha tabia za mtu kwa kutumia 
njia arnbazo zinakubalika kisharia. Wale watu wa aina hii hua wanaingia katika 
kundi la Skuli za Madhhab za kundi la Aina ya Pili. 

Kuna kundi jengine ambalo hujiita ‘Sufr lakini wanaegemea katika imani ambazo 
zinapinga mitizamo ya sehemu ya dini na inajulikana kutokana na Yaqini iliyo wazi. 
Kwa mfano, wanakataa mtazamo wa nje wa Sharia’h, na hivyo wamevumbua 
Sharia ’h ndani ya Nafsi zao ambazo hazina msingi wa Qur’an wala Sunnah. Hawa 
huwa wanaingia katika lile kundi la Aina ya Kwanza, miongoni mwao ni wale 
wasiopinga mtazamo wa nje wa Sharia ’h, na pia hawapingi mtizamo wowote wa 
sehemu ya Dini ambao unajulikana kutokana na Yaqini iliyo wazi, hata hivyo 
wamevumbua mambo au imani ambazo hazikubaliki kwa wengi miongoni mwa 
Ummah, watu hawa pia wamo katika kundi la Aina ya Tatu, na haikubaliki kuwaita 
Kafir. 

Tukiangalia kwa upande wa Masalafi, wako miongoni mwa ambao wanafuata Ahl 
Al Hadith huku wakiwa wanawaheshimu Mujtahid Imam na wafuasi wao na 
Madhhab yao ya Skuli za Fiqh, hawa nao wako katika kundi la Aina ya Pili. Hata 
hivyo miongoni mwa Masalafi wako wale ambao wanaamini kua Skuli za Madhhab 
zote ni batil na hazifai na wanawalaani wale wote wanaopingana nao, ijapokua 
tofauti ipo katika mambo ya Fur’ui. Hawa pia wamo katika kundi la Aina ya Tatu, 
hata hivyo hairuhusiwi pia kuwaita Kafir kwa kesi aina zote mbili. (Mufti 
Muhammad Taqi Usmani 12/4/1427 AH.) 

FATWA YA WANAZUONI DUNIANI KUHUSU TAKFIR 

Wanazuoni wa Dini ya Kiislam walitoa Fatwa kukataza Takfir, kumuita Muislam 
yeyote yule ambae anafuata Madhhab ya skuli za Kiislam za Fiqh kua ni Kafir. 
Mkutano huo ulitayarishwa na kuhudhuriwa na Ufalme wa Kihashim wa Jordan, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








762 

Mfalme Abdullah, uliowaweka pamoja viongozi 170 wa dini ya kiislam na 
Wanazuoni kutoka nchi, kutoka katika Madhhab ya Shia - Ithna Ashari, Ismai’li na 
Zaidi; Madhhab ya Sunni - Hanafi, Maliki, Shafi’i na Hanbali; Madhhab ya Ibadhi 
na Zahiri. 

Miongoni mwa Wanazuoni walioshiriki katika kutoa Fatwa hiyo iliyotolewa na 
Mkutano huo wa Kislam kuhusu Takfir, Siku ya Jumatano 7/7/2005 ni pamoja na:- 

Mufti Professor Doctor Muhammad Said Tantawi wa A1 Azhar cha Misri. 

Mufti Ali Juma wa Misri. 

Shaykh Yusuf A1 Qaradawi wa Qatar. 

Mufti Ali Bargakoglu wa Uturuki. 

Shaykh Abdallah Ibn Bayyah wa Mauritania. 

Mufti Taqi Usmani wa Pakistan. 

Mufti Abdullah A1 Harari wa Ethiopia. 

Shaykh Muhammad Tahir ul Qadri wa Pakistan. 

Shaykh Habi Ali Jifri wa Yemen. 

Shaykh Habib Umar Ibn Hafidh wa Yemen. 

Professor Doctor Shaykh Wahba Mustafa A1 Zuhayl wa Syria. 

Shaykh Nuh Ha Mim Keller wa Jordan. 

Mufti Ahmad Ibn Hammad A1 Khalili wa Oman. 

Shaykh Doctor Kahlan Ibn Nabhan A1 Harusi wa Oman. 

Mufti Ahmad Kuftaru wa Syria. 

Professor Doctor Shaykh Qutb Mustafa Sanu wa Malaysia. 

Ayatollah Ali Khamenei wa Iran. 

Ayatollah Ali Sistani wa Iraq. 

Mufiti Muhammad Rashid Qabbani wa Lebanon. 

Fatwa hiyo inasema kama ifuatavyo:- 

Bismillahi Rahmani Rahiim 


Rehma na Amani zimshukie Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
familia yake. 





AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









763 


Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakumu alladhi khalaqakum min Nafsin 
wahidatin..64/ Nisa', 4:1) 

Tafsir: Enyi watu! Kuweni waangalifu na wajibu wenu juu ya Mola wenu ambae 
amekuumbeni kutokana na Nafsi moja... ’ 

Kwa mujibu wa Fatwa ihyotolewa na Mheshimiwa Imam Mkuu wa A1 Azhar, 
Shaykh Mkuu Ayatollah Al-Sayyid Ali Al-Sistani, Mheshimiwa Mufti wa Misri, 
Waheshimiwa na Wakuu wa kidini wa Madhhab ya KiShia (wa Ja ' fari na 
Zaydi), Mheshimiwa Mufti wa Sultani wa Oman, Akademi ya Kiislamu ya Fiqh 
ya Ufalme wa Saudi Arabia, Baraza Kuu la Masuala ya Dini ya Uturuki, 
Mheshimiwa Mufti wa Ufalme wa Kisharifu wa Jordan na Waheshimiwa 
wanachama Kamati ya Kitaifa ya Fatwa, na Mheshimiwa Shaykh Dr Yusuf Al- 
Qaradawi 

Na kwa mujibu wa yale yalioelezwa katika hotuba ya Mfalme A’bd Allah II 
Ibn A1 Husein Mfalme wa KiHashim wa Jordan wakati wa kikao cha ufunguzi 
wa mkutano wetu; 

Na kwa mujibu wa /7m yetu na usafi wa dhati kwa Allah Subhanah wa 
Taala; Na kwa mujibu wa vile vilivyowasilishwa katika mkutano wetu huu 
kutokana na utafiti na masomo, na kwa njia ya mijadala ambayo lilitokea ndani 
yake; 

Sisi, tumekubaliana, kueleza idhini yetu na uthibitisho wa kile kinachoonekana 
hapa chini: 

1) Yeyote yule ambaye ni mfuasi wa moja ya Skuli nne za Fiqh za Madhhab ya 
Sunni ya (Hanafi, Maliki, Shafi'i na Hanbali), Skuli ya Fiqh ya Madhhab ya 
Ja'fari (KiShia), Skuli ya Fiqh ya Madhhab ya Zayd, Skuli ya Fiqh ya Madhhab 
ya Ibadhi, au Skuli ya Fiqh ya Madhhab ya Dhahiri basi hua ni Muislamu. 
Kutangaza kwamba mtu ni Kafir haiwezekani. 

Hakika damu yake, heshima yake na mali yake ni takatifu. Aidha, kwa mujibu 
wa kile kinachoonekana katika Fatwa ya Mheshimiwa Shaykh wa Al-Azhar, 
haiwezekani kutangaza yeyote yule anaefuata Aqida ya Ash'ari au 
anaejishughulisha na Tasawwuf kuwa Kafir. Vile vile, haiwezekani kutangaza 
mtu anaefuata Salafi Salih kua ni Kafir. Sawia, haiwezekani kutangazia Ukafir 
kundi lolote la Waislamu ambalo linamuamini Allah Subhanah wa Ta’ala, na 
Mtume wake Salallahu A ’layhi wa Salam, na Nguzo za Imani, na kuheshimu 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









764 

nguzo za Uislamu na halipingi kipengele chochote kilicho wazi cha dini ya 
Kiislam. 

2) Kuna makubaliano mengi zaidi baina ya Skuli za Fiqh za Madhhab mbali 
mbali kuliko tofauti zao. Wafuasi wa Skuli nane za Fiqh wanakubaliana katika 
kanuni za msingi ya Kiislamu. 

Wote wanaamini kua Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu na Mtukufu, kua ni 
mmoja na ni pekee, kwamba Qur’an Tukufu ni maneno aliyoyashusha 
Mwenyezi Mungu, na kuwa bwana wetu Muhammad Salallahu A’Iayhi wa 
Salam , ni Mtume na Mtume kwa watu wote . 

Wote wanakubaliana kuhusu nguzo tano za Uislamu: Kauli mbili za imani 
(shahadatayn), Ibada ya sala (salat), Zaka (zakat), kufunga mwezi wa 
Ramadhani (Sawm), na Hajj kwenye Nyumba Tukufu ya Mwenyezi Mungu. 

Wote pia wanaamini misingi ya imani: Kuamini Mwenyezi Mungu, na Malaika 
wake, Vitabu vyake, na Mitume wake, na katika Siku ya Hukumu, katika riziki 
ya Mungu - mema na mabaya. 

Kutofautiana kati ya Maulamaa ni kutokana kuheshimu matawi ya dini ( Furu ’) 
na si kwa kanuni na misingi ( Usul ). Kutofautiana kutokana na kuheshimu 
matawi ya dini ( Furu' ) ni Rehma. Zamani watu husema kuwa tofauti katika 
maoni miongoni mwa Maulamaa ‘ni jambo nzuri’. 

3) Kuzikubali Skuli za Madhhab Fiqh ndani ya Uislamu maana yake ni 
kushikamana na mbinu za msingi ya utoaji wa Fatwa. Hakuna mtu anaeweza 
kutoa Fatwa bila kua na sifa zinazohitajika ambazo kila Skuli ya Fiqh 
imezifafanua. Hakuna mtu anaeweza kutoa Fatwa bila kushikamana na mbinu 
za Skuli za Fiqh. Hakuna mtu anaweza kudai kufanya Ijtihad ya kipekee na 
kuanzisha Skuli mpya ya Fiqh au kutoa Fatwa isiokubalika ambayo itawaweka 
Waislamu nje ya kanuni na yaqini ya Sharia’h na kile kilichoimarishwa katika 
kuheshimu Skuli zake za Fiqh. 

4) Kiini cha Ujumbe wa Amman, ambao umetolewa katika usiku heri ya Laylat 
ul Qadir katika mwaka 1425 AlHijr. na ulisomwa kwa sauti katika Masjid al- 
Hashimiyyin, ni uzingatiaji wa Skuli za Fiqh na mbinu zao za msingi. 
Kuzitambua Skuli za Fiqh na kuthibitisha majadiliano na ushirikiano baina 
yao na kuhakikisha haki, msimamo wa kati, msamaha kwa pande zote, 
huruma, na kushirikiana katika mazungumzo na wengine. 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








765 


5) Tunatoa wito kuweka pembeni tofauti zilizopo baina ya Waislamu na 
kuunganisha maneno yao na misimamo yao; kuwahakikishia heshima yao ya 
pamoja kwa kila mmoja, kuujenga mshikamano wa pamoja kati ya watu wao 
na mataifa; kuimarisha mahusiano ya udugu ambayo huwaunganisha wao 
katika mapenzi ya Allah. Na tunatoa wito kwa Waislamu kutoruhusu ugomvi 
na kuingiliwa na nguvu za nje baina yao. Allah Subhanahu wa Ta’ala anasema 
katika Qur’an: 

Sifa njema zote ni Mwenyezi Mungu peke yake. 



Innama almu/minoona ikhwatun faaslihoo bayna akhawaykum waittaqoo 
Allaha laAAallakum turhamoona (Surat Al-Hujurat, 49:10). 

Tafsir: Waumini ni ndugu. Hivyo patanisheni baina ya ndugu zenu, na mtekeleze 
jukumu lenu kwa Allah, ili muwe katika Rehma. 

Skuli nane, au Madhahib, ni Sunni ya A1 Shafi’i, Maliki, Hanbali na Hanafi na 
pia Shiia Jaafari, Ibadhi na Zaydi na Zahiri. 

Makubaliano hayo ambayo hayajawahi kutokea yalitiwa saini na Wanazuoni 
na Maimamu wa Skuli nane za Fiqh za Madhhab ya dini ya Kiislam, 
nakuambatanishwa na Fatwa ambazo zilitolewa na Imam Mkuu wa A1 Azhar 
(Mwanazuoni Mkuu wa Madhhab ya Sunni) Mohammed Sayyid Tantawi, 
Ayatollah Mkuu Sayyid Ali Sistani, (Mwanazuoni Mkuu wa Madhhab wa Shia 
wa Iraq), Mufti Mkuu wa Misri Mufti Ali Jumaa, Viongozi wa juu wa Shia wa 
Skuli za Jaafari na Zaydi, Mufti Mkuu wa Oman wa Madhhab ya Ibadhi, 
Shaykh Ahmad Khalili, Chuo kikuu cha Kiislam cha Fiqh cha Saudi Arabia. 
Baraza kuu la mambo ya Kidini la Uturuki, Mufti Mkuu wa Jordan Izzeddine 
Tamimi, Kamati kuu ya Fatwa ya Ufalme wa Jordan na kiongozi wa Maimamu 
Yusuf A1 Qaradawi. 

Vile vile tarehe 6-4-2013, katika kikao cha kila mwaka cha Wanazuoni wa Fiqh 
ambacho hua kinazungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya Fiqh 
duniani, ambacho kwa mwaka huo kiliandaliwa na Wizara ya mambo ya Dini ya 
Kiislam ya Sultan wa Oman na kufanyika Muscat Oman, kiliwakutanisha wanaFYg/z 
zaidi ya 90 wa Madhhab tofauti kutoka nchi mbalimbali za kiislamu duniani. Wana 



AL MIISTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








766 

Fiqh wa Benin, Marekani, Tanzania na Zanzibar walikua ni miongoni mwa 
walioalikwa katika kikao hicho. 

Katika hotuba yake ya ufunguzi Mufti Mkuu wa Sultan ya Oman, Shaykh Ahmad 
Ibn Hamad A1 Khalili alisema ‘Kwa kuendelea na jitihada za Wanazuoni na 
wataflti wa Kiislam, tutakua na uwezo wa kudhihirisha upana wa Fiqh na 
kuilinda kama urithi na utukufu wa Ummah huu.’ Nae Mufti Ali Jumaa aliekua 
Mufti mkuu wa Misri, akaelezea katika hotuba yake, kua chanzo cha kuwepo kwa 
mizizi ya ushirikiano katika Qur’an na Sunnah za Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam na kuwataka Waislamu wavutiwe na kuchukua mfano kutokana 
na Rehma za Allah Subhanahu wa Ta ’ala kwa viumbe wote, katika kuishi na watu 
wengine. 

Vile vile akasema Rais wa wanafunzi wa kiislamu wa Malaysia wanaosoma katika 
nchi za Mashariki ya kati, Said Ismai’l Abdel Halim akasema katika kikao hicho kua 

‘Uislamu umekua unafahamika sivyo na baadhi ya watu kwa ujinga wao wa 
kutojua Fiqlt ya mshikamano baina ya watu (wa dini na Madhhab) tofauti na 
pia kutofahamu uhalisi wa Fiqh ya Jihad ’. 

Vile vile mnamo tarehe 24-02-2016 Mufti Mkuu wa Chuo Kikuu cha A1 Azhar Cha 
Misri Shaykh Ahmad A1 Tayyib alisema katika Mkutano wa Baraza la Wanazuoni 
wa Kiislam nchini Indonesia kua: ‘Kikwazo kikubwa sana ambacho 
kinachotukabili Waislam leo hii Ulimwenguni ni kua hakuna ustahmilivu wa 
tofauti zetu za Kiitikadi na hivyo kupelekea kua na machafuko na Elimu 
imechangia kuleta machafuko haya. Waislamu hatuna kipingamizi dhidi ya wale 
wanaofuata Madhhab Mengine. Lakini hakuna mtu anaetakiwa aseme kua yeye 
ndio anawakilisha Uislam Sahih. Sisi Sote ni Waislam, isipokua wale ambao 
Watakaopinga mambo ambayo Kila Muislam anayajua kua ni ya Msingi. 
Mapigano yanayoziangamia nchi za Syria, Yemen, na Iraq yamesababishwa na 
machafuko ya kuwagawa Sunni na Shia. Imani hizi potofu za kuwagawa Waislam 
zinatakiwa kung’olewe kutoka katoka mifumo yetu ya Elimu na Miskitini’ 


JIHAD NA MAANA YAKE KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI. 


Neno la kiarabu Jihad hua linajumuisha maana nyingi. Hata hivyo katika jamii yetu 
ya leo kuna jitihada za kuitenga maana hizo za neno hili na hivyo neno hili 
hutafsiriwa na wengi kua ni kupambana kwa kupigana vita, na hutumiwa kuondoa 
amani iliyokuwepo ulimwenguni, wale wanaoitumia maana hii ya jihad husahau kua 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








767 


maana halisi ya neno Jihad kwa Kisharia ni kuendeleza jitihada za kupambana na 
Nafsi na jamii ya kiislamu katika kufanya mema, na mapambano hayo yakifikia kua 
katika hali ya kushika silaha basi hii hua hayaruhusiki isipokua kwa sababu 
zinazokubalika kisharia. 

Anasema Imam A1 Raghib katika Al Mufradat kua jihad ziko aina tatu: 

1. Jihad dhidi ya Adui aliejidhihirisha. 

2. Jihad dhidi ya Shaytan. na 

3. Jihad dhidi ya Nafsi. 

Jihad pia humaanisha kuenda Makkah na kuhiji, kwani wakati Aisha Ummu ul 
Muuminin alipoulizwa kuhusiana na Jihad kwa wanawake alijibu kua ‘Jihad yenu 
ni kuenda Hija’, hapa inaonesha kua Hija ni Jihad ndogo kwa wanawake na wazee 
wasioweza kuenda kupigana vitani katika kuilinda nchi yao, hivyo Hija kutokana na 
purukushani na ugumu wake pia huitwa Jihad, vile vile kusema ukweli kuwaambia 
viongozi walioko madarakani pia ni aina ya Jihad. 

Katika kitabu chake cha Al Muqaddimah, A’lamah ‘Abd A1 Rahman Ibn Khaldun 
ameyagawa mapambano ya kupigana kwa silaha katika sehemu nne kutokana na 
asili ya mapambano hayo. A’lamah ‘Abd A1 Rahman Ibn Khaldun anasema kua: 

‘Asili ya vita vyote hutokana na matamanio ya kulipiza kisasi, lakini hata hivyo 
mapigano ya aina mbili husababisha uvukaji wa mipaka na machafuko, 
kwanza ni mapigano ya kushindana na pili ni mapigano ya mataifa katili. 
Mapigano ya aina mbili yaliyobakia ni mapigano yanayoruhusika nayo ni 
mapigano yananayopiganwa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta’ala na dini 
yake ambayo ndiyo maana ya Jihad na mapigano ya pili ni mapigano ya 
kupigana na waasi, ambao wanapingana na wenye Mamlaka.’ 

Hivyo, Jihad pia humaanisha kupigana katika kulilinda Taifa au kupigana kwa ajili 
ya jambo lililoruhusika kisharia, hata hivyo Jihad haina maana ya kuua ovyo kwa 
ajili ya Mungu, kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Qur ’an katika 
aya ya mwanzo kushushwa kuzungumzia Jihad kua: 




Waqatiloo fee sabeeli Allahi alladhina yuqatiloonakum wala taAAtadoo inna 
Allaha la yuhibbu almuAAtadeena (Surat Al Baqar 2:190) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









768 


Tafsir: Na piganeni kwa njia ya Allah dhidi ya wale wanaopigana nanyi, lakini 
msivuke mipaka, hakika Allah hawapendi wanaovuka mipaka.(Hii ni aya ya 

mwanzo kushuka kuhusiana na kuamrishwa kupigana Jihad, ambapo baadae 
ikaelezewa zaid na ayaya 36 ya Surat At Tawba) 

Imam Taher Ibn 'Ashur anasema kua: ‘Amesema Abd Allah Ibn 'Abbas na 'Umar 
Ibn 'Abdul 'Aziz na Mujahid kua aya hii ya Surat Al Baqar 2:190 imejiweka 
wazi na haihitaji ufafanuzi na haijabatilishwa’. Kisha akaendelea na kusema: 
‘Ujumbe wake halisi ni kupigana na wale watakaopigana nanyi, wale ambao 
wamejitayarisha kupigana nanyi, yaani msiwavamie na kuwapiga wazee, 
wanawake na watoto.’ 

Hivyo aya hiyo imeweka wazi kabisa kila kitu kuhusiana na masharti ya vita vya 
Jihad .(Ikiwemo kipengele cha mwanzo na cha pili cha Makubaliano ya Geneva). 
Ukweli ni kua Uislam umekataza kabisa kujiua kwa kujitolea muhanga, na 
kuwadhulumu Nafsi za watu wengine, wakiwemo raia wasiokua na hatia, watu 
wazima, wanawake na watoto, kwani kufanya hivyo hua sawa na Ujahiliyah. 

Kusudio la uhalali wa kupigana Jihad au kupigana vita kwa ajili ya Allah 
Subhanahu wa Ta’ala hujumisha mambo yafuatayo: 

1- Kwa ajili ya kujilinda na kurudisha mashambulizi ya maadui. 

2- Kuondoa dhulma ya kidini na kusimamisha uhuru wa kuabudu ili watu wapate 
uhuru wa kuabudu na na nafasi ya kufanya Ibada zao kwa uhuru bila ya madhara. 

Na masharti ya mapigano hayo huhusisha mambo yafuatayo: 

1- Kusudio lake kuu lisiwe ni lenye kutokana na mapendekezo ya kibi nafsi au 
kutafuta faida kwa mtu fulani katika mapigano hayo. 

2- Mapigano yawe ni lazima dhidi ya wale wapiganaji husika na wala sio wananchi 
wasiokua na hatia ambao hawapo katika maeneo ya uwanja wa vita au wale ambao 
hawahusiki kwa kutokua na silaha ama si miongoni mwa wapiganaji wa maadui. 

3- Kuua wanawake na watoto hakuruhusiki kabisa. Katika Sahih Muslim kuna 
Hadith ya Abd Allah Ibn Umarisemayo kua Nabii Muhammad Salallahu A’layi wa 
Salam aliwaona watoto na wanawake wameuliwa katika vita na hapo akalaani 
kuwaua wanawake na watoto na katika Hadith nyengine inasema kua ‘Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ameharamisha kuua wanawake na 
watoto’. Anasema Imam An Nawawi kuhusiana na Hadith hizi kua: ‘Kuna Ijma’a 
ya Wanazuoni kuhusiana naHadith hizi kua hukmu yake inatumika katika vita 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








769 


pale itakapokua wanawake na watoto hawapigani na Waislam. Lakini ikiwa 
wanapigana basi Wanazuoni wengi wanasema inaruhusika kuwaua’ (Sharh 
Sahih Muslim 12/48). 

4- Kuyalinda maisha ya mateka wa vita kutovunjiwa haki zao za kibinaadamu. 

5- Kuyalinda mazingira ambako kunajumuisha, makatazo ya kuua wanyama, kukata 
miti, kuteketeza mazao mashambani, kuharibu mali, kuvunja majumba, kutia sumu 
na kuchafua vyanzo vya maji iwe mto,visima, n.k 

6- Kuulinda uhuru wa kuabudu kwa waumini wengine iwe majumbani mwao, 
makanisani, mahekalu,n.k. 

7- Kuvamia maadui kwa kuwashtukizia kumeharamishwa kabisa. Kwani amesema 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua : ‘Mu’umini hawaui wenzake. 
Imani huondoka kwa kuua’. Imam Ibn Athir anasema kuhusiana na Hadithi hii 

kua ‘Mauaji yaliyokusudiwa hapa ni kwa kuwashtukizia wengine bila ya 
kuwapa onyo, wakati wakiwa hawajajitayarisha’ ( Al-Nihaya fi Gharib al-Hadith 
wa al-Athar 3/775 ) 

8- Ruhusa ya kuingia katika nchi hua inahesabika kama makubaliano ya kiusalama 
ya ukimya kua hairuhusiki kufanya ufisadi katika nchi ya maadui. Imam al-Khurqi 
anasema katika Mukhtasr wake: ‘Yeyote yule anaeingia katika nchi ya maadui 
zake haruhusiwi kuwalaghai mali zao’, katika kuielezea kauli hii Imam Ibn 
Qudama anasema katika A1 Mughni, ‘Hairuhusiki kuwasaliti wao [Wasiokua 
Waislamu katika nchi isiyokua si ya Waislam], kwa sababu kuna makubaliano 
ya kimya ya mtu kuingia katika mji kwa usalama kutokana na sharti la kua 
mtu huyo anaeomba ruhusa ya kuingia katika mji wa kigeni hatowadhuru au 
hatowasaliti watu wa mji huo. Hivyo mtu yeyote yule atakaeingia katika mji 
wetu kwa usalama na kisha akatusaliti hua anavunja makubaliano hayo. Hivyo 
hili hua ni katazo kwa sababu kufanya hivyo hua kunasababisha hadaa ambayo 
imaharamishwa katika dini yetu.’ (Al-Mughni 9/237). 

9- Adui ni lazima awe ni miongoni mwa wale ambao Muislam ameruhusika 
kupigana nao, kwani ikiwa adui ni yule ambae kuna makubalianao ya kusitisha 
makubaliano na Waislam, basi hua hairuhusiki kumvamia adui wakati wa usiku kwa 
sababu kufanya hivyo hua ni kuvunja makubaliano ya usalama baina yao katika 
mambo yanayohusu uhai, mali na heshima. 

10- Hairuhusiki kuwatumia watu kama ngao ili kujilinda isipokua katika wakati wa 
vita na katika hali maalum, ambavyo ni kama ilivyoelezewa na Wanazuoni. ( Bahr 
Ra 'iq 80\5, Hashiyat ibn ’Abn Abdin 223\3, Rawdat al Talibin 239\10, Mughni al 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









770 


Muhtaj223\4, Mughhi ibn Qudama 449\8, 386/10). 

Nani anaruhusika kutangaza na kuitisha Vita vya Jihad? : Kanuni ya kuingia 
katika Mapigano huhitaji ruhusa au amri kutoka kwa Kiongozi wa Kiislam; kwa 
masharti ya kua kutangazia kwake huko mapigano kutokane na msingi wa ufahamu 
wake na walio chini yake hua ni wajibu wao kutii. Kiongozi huruhusika kutangazia 
vita kutokana na ufahamu wa vithibitisho vilivyowazi na vilivyojificha, na kujua 
matokeo ya mapigano hayo na pia manufaa yatakayo patikana kwa jamii yake. 
Kutokana na hilo basi kiongozi huruhusika kutangaza vita na kukubaliana na 
makubalino ya watu wake na ya kimataifa, hata pale inapokua ni mara tu, baada ya 
kuingia katika nafasi ya uongozi wake. Vile vile hatakiwi kutoa maamrisho hayo 
kutokana na matamanio yake bi nafsi. 

Kiongozi wa Kiislam hutangazia mapigano baada ya kujadiliana na wataalamu wake 
wa mapigano, silaha, uchumi na kisiasa ambao wana ujuzi wa mbinu za kivita. 
Anasema A1 Bahutl katika Sharh Muntaha Al Iradat kua: ‘Hairuhusiki kuanzisha 
mapigano bila ya kupata amri ya Kiongozi, kwa sababu yeye ndio mwenye 
mamlaka ya kufanya maamuzi kwa kutangaznia vita, na hii ni kwa sababu yeye 
ndie ambae hua na maelezo yote kuhusiana na maadui zake. Ruhusa yake hua 
ni Wajibu, isipokua pale inapotekezea kua Waislam wamevamiwa na wasiokua 
Waislam kwa ghafla bila ya kujua, na wanakhofia usalama wao, hapo 
wataruhusika kupigana bila ya kusubiri ruhusu ya kiongozi wao kwa ajili ya 
manufaa yao wote’ 

Vie vile kuvunja makubaliano na ahadi za kimataifa katika mapigano hua 
hakukubaliki, kwani dini ya Kiislamu inasisitiza sana kutekeleza ahadi na 
makubaliano ambayo ndani yake kuna kukubaliana kwa hiari bila ya kulazimishana, 
na hii inajumuisha kusimamia katika kutafuta usalama wa kimataifa na kiulimwengu 
kwa nchi zilizokubaliana makubaliano hayo, kwani Allah anasema katika Qur ’an : 



Ya ayyuha alla dhi na amanoo awfoo bialAAuqoodi ..(SuratAl Maidah 5:1) 
Tafsir: Enyi Mlioamini tekelezeni majukumu yenu. 

Maana ya majukumu au makubaliano katika aya hiyo hapo juu hujumisha 
makubaliano ya aina zote baina ya pande mbili kuhusiana na jambo husika. Anasema 
Imam Ibn Ashur katika kuielezea aya hii kua: ‘Makubalino yanayozungumziwa 
katika aya hii yanajumuisha, ahadi zote ambazo Waislam wamezitoa kwa Mola 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








771 

wao, kama vile kufuata Sluiria’h ...makubaliano baina ya Waumini na Nabii 
Muhammad Salallaliu A ’layhi wa Salam, ya kutomshirikisha Allah Subhanahu 
wa Ta’ala , kuiba, kuzini..makubaliano baina ya Wailsmau na wasiokua 
Waislam...na vile vile makubaliano bainaya Waislam na Waislam wenzao’ [Al- 
Tahriir wa al-TanwTr, 6/74]. 

Amr Ibn Awf al Muzna, anasema kua amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam : ‘Waislamu wanafungwa na masharti (waliyo yaahidi) isipokua yale 
Masharti ambayo ni ya haram au yale ambayo huyafanya mambo husika kua 
haram’ (Imam al-Tirmidhi). 

Baada ya kuangalia maana na masharti ya Jihad katika dini ya Uislam, basi ni vizuri 
kuangalia kwa undani zaidi kupitia fatwa za Wanazuoni wa karne yetu wanasemaje 
kuhusiana na maana na hukmu na Sharia ’h za Jihadi kwa kuangalia kauli ya Shaykh 
ul Islami Dr. Muhammad Tahir ul Qudri wa Madhhab ya Hanafi na pia kumuangalia 
Mufti Afifi A1 Akiti wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i. 

FATWA YA SHAYKH UL ISLAMI DR. MUHAMMAD TAHIR UL QADRI 
KUHUSIANA NA JIHAD NA MAUAJI YA KUJITOLEA MUHANGA. 

Shaykh ul Islami Dokta Muhammad Tahir ul Qadri ambae alizaliwa tarehe 19-2- 
1951, katika mji wa Jhang nchini Pakistan, na alipelekwa katika mji wa Madina 
kusomeshwa wakati akiwa na umri wa miaka 12, alisoma chini ya wanzuoni 
wakubwa wakubwa akiwemo Mawlana Diya’ Al-Din al-Madani, Muhaddith al- 
Hijaz al-Sayyid ‘Alawi ibn ‘Abbas A1 Maliki A1 Makki, Al-Shaykh al-Sayyid 
‘Alawis, Muhaddith wa al-Hijaz, al-Sayyid Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki al- 
Makki na wengineo. Shaykh ul Islami Shaykh Dokta Muhainmad Tahir ul Qadri 
ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa ni mtaalamu mkubwa sana wa 
I’lm za Sufi, Falsafa katika Uiislam, Hadith, Tafsir, Sirah, Tasawwuf na pia Siasa 
katika Uislamu. 

Shaykh ul Islami Dokta Muhammad Tahir ul-Qadri alikua Profesa wa Sheria na 
Hukmu za Kimataifa katika Chuo Kikuu cha Punjab kabla ya kua muanzilishi wa 
Taasisi ya Minhaj-ul-gur’an Intemational iliyoanzishwa mwaka 1981 Taasisi 
ambayo ina matawi katika nchi 90 duniani ikiwa na lengo la kutangazia na kueneza 
elimu ya dini ya Kiislam katika jamii mbali mbali duniani, na pia ni Muanzilishi wa 
Chuo Kikuu cha Minhaj, Shaykh ul Islami Dokta Muhammad Tahir ul-Qadri ametoa 
khutba na Mihadhara zaidi ya 6,000 kuhusiana na mambo mbali mbali ya Dini ya 
Kiislam, katika lugha rnbali mbali ikiwemo Kiurdu, Kiarabu na Kiingereza, na 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiNAH 








772 

ameandika vitabu takriban 1000 miongoni mwao vitabu 425 tayari vimeshatafsiriwa 
katika lugha mbali mbali duniani. 

Alisema katika Mhadhara alipowahutubia Waislamu wanaoishi Uingereza kua : 

‘Inabidi tuweke wazi na dhahir, niondoe utatanishi kua hakuna kiongozi au 
kundi lenye Mamlaka ya kutangaza Jihad. Ikiwa kiongoni au kikundi chochote 
kinafanya hivyo, basi huo hua ni ugaidi na wala si Jihad, kwani hiyo ni haki ya 
kipekee ya wenye Mamlaka ya nchi kutangazia Jihad na pale tu inapokua 
hakuna njia nyengine, na jitihada zote za kutafuta usalama zinaposhindikana’ 

Vile vile mnamo mwaka 2010 Shaykh ul Islami Dokta Muhammad Tahir ul-Qadri 
alitoa kitabu chenye kurasa 600 ambacho kinaelezea masuala ya Jihad na mauaji ya 
kujitoa muhanga, na hivyo alisema katika fatwa yake iliyokuwemo ndani ya kitabu 
hicho kua: 

‘Umuhimu wa Dini ya Kiislamu unasisitiza utukufu na heshima ya maisha ya 
Bani Adam , kutokana na ukweli kua, Uislam hauruhusu kuua watu wasiokua 
na hatia, hata pale jeshi la Kiislam linapokua vitani na maadui zao. Kuwaua 
watoto, wanawake, wazee, dhaifu, wagonjwa, vilema, viongozi wa dini na 
wafanya biashara ni jambo lililokatazwa kabisa. Hata wale walioweka silaha 
chini pia, waliojifungia ndani ya nyumba zao ama kujificha kwa mtu yeyote 
hawaruhusiwi kuuliwa. Raia na wananchi hawaruhusiwi kuuliwa. Vile vile 
nyumba za kuabudia, nyumba za kuishi, mazao na miti pia haiwezekani 
kuteketezwa. Kanuni za Kiislam zina misingi ya busara na akili, kwa upande 
mwengine kuna watu ambao wao hutumia jina la Uislam kuhalalisha kuua 
watu bila ya kujali watoto, wanawake bila ya kujali na kuheshimu dini. 
Inasikitisha pia kuona kua watu wanafanya unyama huo, halafu huuita kua ni 
Jihad. Hakuna khitiiafu kubwa sana zaid ya hii kuweza kuonekana duniani. 
Haiwezekani kwa njia yeyote ile kuhalalisha kuwateka watu wa kigeni na 
kuwaua wao na kuwaua raia wengine wasiokua Waiislam eti kwa kulipiza 
kisasi kwa kuingilia, dhulma na utumiaji wa nguvu wa nchi zao, Yeyote yule 
anaefanya hivyo basi hana uhusiano wowote na Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam’. ( Shaykh Ul Islami Doctor Muhammad Tahir Ul Qadri — 
Introduction to the Fatwa on Suicide Bomhings and Terrorism) 


FATWA YA MUFTI AFIFI AL AKITI KUPINGA MSIMAMO MKALI WA 
MAUAJI YA KUJITOLEA MUHANGA. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








773 


Mufti Afif A1 Akiti aliulizwa Jee ni nini hukmu ya wale wenye kutumia kanuni ya 
Fiqh inayoitwa Aqd ul Amaan ili kuhalalisha mauaji ya kujitolea muhanga kutokana 
na kuitafsir Aqd ul Amaan kama ifuatavyo: 

AQD UL AMAAN: Waislamu wanaoishi katika nchi za Magharibi hua wanaishi 
chini ya Aqd UlAmaan (mkataba wa Amani), hivyo hawaruhusiki kupigana na 
yeyote yule ambae wamekubaliana na kukaa nae kwa amani. Kufuata 
makubaliano ya amani ni wajib kwa Waislamu wote. Hata hivyo kwa wale 
Waislam wanaoishi nchi za nje, hawako katika mkataba wa makubaliano ya 
kuishi na amani na Makafir wa nchi za Magharibi, hivyo kwao wao 
inakubalika kuwapiga Makafir katika nchi za Magharibi iwe kwa kujibu 
mapigo ya kupigwa mabomu au mauaji yanayoendelea kila sehemu katika 
ulimwengu wa Kiislam, mauaji yanayosababisha na mikono ya Makafiri, au 
kwa kushambila ili kutaka kuachiwa kwa Waislam waliokamatwa na kuwemo 
katika mikono ya Makafir. 

Katika kufafanua kwa undani zaid kanuni hiyo ya Aqd Ul Amaan Mufti Afif A1 
Akiti wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i anazungumzia na kuweka wazi kuhusiana 
na kauli za Wanazuoni wa Dini ya Kiislam kuhusiana na Aqd Ul Amaan kama 
ifuatavyo: 

Bismillahi r-rahman al-rahim 

Al-hamdulillah alladhi yahuddu l-harba wa-la yuhibbu l-mu 'tadina wa s-salatu 
wa-s-salamu 'ala qa'idi l-ummah alladhi huwa asbaru 'ala adha I-a'da'i bi- 
futuwwatin kamilatin wa-muru'atin shamilatin wa-'ala alihi wa-ashabihi wa- 
jayshihiajma'in! [Sifa zote anastahiki Allah Subhanahu wa Ta ’ala alieweka mipaka 
ya vita na asiependa wanaovuka mipaka! Rehma na Amani zimfikie kiongozi wa 
Ummah wa Kiislamu, mtu asiekua na mfano katika ustahmilivu mbele ya madhara 
ya maadui zake, aliejaa huruma na ubinaadam uliokamilia kwa famila yake, 
Masahaba zake na pia Jeshi lake! ] 

Mkusanyiko huu unazungumzia masa ’il yanayojulikana kama: Mudafi' al-MazIum 
bi-Radd al-Muhamil 'ala Qital Man La Yuqatil. [Utetezi wa waliodhulumiwa kwa 
kwa kufanyiwa ukatili wale waliokua hawakufanya ukatili]; ambao umeandikwa 
kujibu fitna iliyoukumba Ummah, siku ndani siku nje ambayo iliyosababishwa na 
wale ambao kwa hiari yao ama bila ya hiari yao, kushindwa kufahamu uhalali wa 
Sharia ’h za vita na kuupeleka nje maana iliyokusudiwa [ambayo kwa mtazamo wa 
Fiqh hutofautiana na mlango wa Siyarjihad au Qital ] na ambayo imekua ikitumiwa 
na watu hao kuhalalisha vitendo ambavyo haviruhusiki. Inshaallah Allah atufungulie 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








774 

macho yetu ili tuione maana sahih [Haqiqah] ya Subra na ukweli wa kua ni kwa 
kupitia Subra ndio tutafanikiwa katika mapigano tunayokabiliana nayo katika dunia 
hii, hususan katika wakati huu wa kiza kikubwa; kwani kwa hakika Allah Subhanahu 
wa Ta ’ala yupo pamoja na wale wanaoikabili mitihani yao kwa Subra. 

Hakuna khilaf (tofauti) miongoni mwa wana Fiqh wa Madhhab ya A1 Shafi’i wa 
kizazi chetu na wataalamu wengine wa Sharia ’h kuanzia Mashariki ya mbali hadi 
Mashariki ya kati kupinga \mardud\ mtizamo huo na kukubali si kua tu huo ni 
mtizamo usio wa kawaida [shadh] na dhaifu sana [wahin] lakini pia ni mtizamo ulio 
batil na pia ni upotovu [ bid’a dhalala ]: A’mal ambayo haiwezi kukubalika na 
mukallaf (mtu mwenye akili zake na aliefikia umri wa kubeba majukumu kwa ki 
sharia ’h). Ni jambo la kusikitisha sana kuona kua kilichoandikwa hapo juu (Aqd ul 
Amaan) kimeandikwa kwa utaalamu wa aina ambayo mtaalamu yeyote yule wa 
Sharia ’h atashtuka (kutokana na kua si wa mtu aliebobea lakini hata hivyo una 
ushawishi mkubwa katika kuficha mtazamo uliopotoka wa kibi Nafsi ukiungwa 
mkono na mamlaka ya Fiqh, katika kujaribu kuiteka nyara Fiqh yetu kwa kuchochea 
moja kati ya qadhaya nyingi za mlango huu huku ukidharau milango myengine). 
Itafaa kuwakumbusha wanafunzi wa Fiqh umuhimu wa kua na mwamko na 
kufuatilia kwa ukamilifu thawabit na dawabit atakapokua akisoma maneno ya furu', 
ili kuhakikisha kua kanuni hazikuvunjwa katika hukmu ya Sharia ’h iliyotolewa. 

Kwa kuangalia mtizamo wa Aqd ul Amaan uliotolewa hapo juu, basi utaona una 
matatizo ya kupingana na vifungu vitatu vya Sharia ’h: 

1. Maqtul: Waliokusudiwa kuuawa: bila ya shaka hua ni raia. 

2. Amir al Kital: Walioidhinisha mauaji hayo: kwani hamna kiongozi wa 
Kiislam alietangazia vita, na hata kama yupo basi kuna wakati wa 
kusimamisha mapigano[/2M(/««]. 

3. Maqtul bih: Njia zilizotumika katika kutekeleza mauaji hayo, kutokana na kua 
ni njia za Haram na njia zilizolaaniwa kwa sababu ni njia za kujidhulumu Nafsi 
[qatil nafsah] au zenye kufanana [ shubhat] na njia ambazo hutakiwa kukaa 
mbali nazo kwa wale wenye kufuatilia dini [wara]. Muislam yeyote mwenye 
akili zake na akaamini vyenginevyo na kuona kua kufanya hivyo si makosa 
[jinaya] basi atakua ni mtu mwenye kufanya mambo ya kipuuzi na[muhmil] 
na ni mwenye kupotoka[maghrur]. Na badala yake akiwa anafahamu ama la, 
kwa kufanya hivyo atakua anaziteka nyara Sharia’h Takatifu ambazo 
zimewekwa kwa ajili ya wenye mamlaka ya jeshi la Taifa la Kiislam na kwa 
wale wenye amri juu ya mamlaka hayo, lakini si kwa mtu mmoja mmoja 
ambao hawako pamoja na jeshi au dola [dawla]. 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








775 


Jibu lake kwa mtazamo wa Fiqh ni kua: Ikiwa Muislam atafanya shambulizi 
kama hilo, basi hua ni muuaji na wala si shahidi wala shujaa, na atakua ni 
mwenye kuadhibiwa kesho Akhera. 

1. Maqtul: Wahokusudiwa kuuawa: 

Kwa mtazamo wa kua: 'Inakubalika kuwashambulia wasiokua Waislam katika 
nchi za Magharibi’, ambapo ‘Wasiokua Waislam’ wanajumuishwa na wasiokua na 
silaha, na hivyo bila ya shaka kutokana na kauli hiyo hua ni raia au kwa mtazamo 
wa Fiqh ni wale waliokua hawamo katika vita \man layuqatilu]\ 

Mtizamo huu unavunja kanuni inayojulikana sana [dabit (Kanuni ya msingi)] katika 
Sharia’h yetu: ‘la yajUzu qatlu nisA’ihim wa-la SibyAnihim idhA lamyuqAtilu’ 
[Hairuhusiwi kuwaua (miongoni mwa maadui zenu) wanawake na watoto 
ikiwa wao hawapo katika mapigano na nyinyi], ambayo inatokana na katazo la 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuwaua wanawake na watoto 
kutokana na Hadith ya Abd Allah Ibn Umar iliyoHadithiwa na Imam Malik, Imam 
A1 Shafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, A1 Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daud, 
A1 Tirmidhi, A1 Bayhaqi na A1 Baghawi (Allah awaridhie wote!) na Hadith 
nyenginezo. 

Imam al-Subki ameweka wazi ufahamu wa Wanazuoni kutokana na katazo hili 
ambalo linatokana na Sharia’h ya kupigana vita kua ‘Askari wa Kiislamu 
haruhusiwi kuwaua wanawake au wapiganaji watoto hadi pale itakapotokea kua 
wanakabiliana uso kwa uso katika kupigana, na wanaruhusiwa kuuliwa kwa 
sababuya kujilinda tu’ [Al-Nawawi, Majmu', 21:57]. 

Ni jambo lililowazi na lisilohitaji kusisitizwa, kua wanaume waliokua 
hawakukamata silaha na waliosimama bila ya kua na hatia pia nao wamejumuishwa 
ndani ya kanuni hii. Maumbile ya katazo hili ni kua hakuna uhalali, na wala 
hakutokua na kisingizio chochote cha uhalali wa kisharia, cha kuivunja kanuni hii 
kwa kuwaua wasiokua katika maeneo ya vita na wasiokua na silaha au raia kwa njia 
yeyote ile na hivyo Hukm Shar'i ya kuwaua watu hao si Haram tu lakini pia ni 
dhambi kubwa [kabira] na ni kuenda kinyume na maamrisho katika maisha yetu. 

2. Amir al-Qital : Idhinisho la Mauaji. 

Kwa mtazamo wa kua: ‘Inakubalika kwao wao kuwashambulia wasiokua 
Waislam katika nchi za Magharibi iwe kwa kujibu mashambulio au kwa 
uendeleaji wa wale wasiokua Waislamu kupiga mabomu nchi za Kiislamu 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









776 


ulimwenguni’, ambapo humaanisha kua kuna hali ya vita katika nchi hiyo isiyokua 
ya Kiislamu kutokana na kuonekana wazi kua ni wenye kufanya dhulma. 

Mtazamo huu unavunja Sharia ’h ya msingi ya kupigana iliyomo katika Sharia ’h 
isemayo: ‘amru 1-jihAdi mawkulun ila 1-imAmi wa-Ijtihadihi wa-yalzamu r- 
ra'iyyata TA'atuhu flmA yarAhu min dhalika’ [Amri ya kutangazia vita [ama la] 
imekabidhiwa juu ya wenye mamlaka na pia maamuzi yake : kulingana na uamuzi 
wa mwenye jukumu kutegemeana na wenye mamlaka kuamua nini cha kufanya 
kuhusu jambo hilo] na ‘wa-li-imamin aw amirin khiyarun bayna l-kaffi wa l-qitAlV 
[Watekelezaji au wasaidizi wa wenye mamlaka wana hiyari ya kutangazia vita ama 

1a|. 

Kwa kila Taifa la Kiislamu, basi maamuzi kama haya ya kusimamisha vita ['aqd al- 
hudna ], makubaliano ya amani ['aqd al-aman ] na hukmu za wafimgwa wa kivita [al- 
ikhtar fi a.v/'/jhua yanashughulikiwa na kiongozi mwenye mamlaka [imam] au 
msaidizi wake aliechaguliwa na mwenye mamlaka alietangulia [amir mansubin min 
jihati l-imam ]. Kwa Waislam hili ni jambo ambalo halina shaka kutokana na naql 
[maandiko matakatifu] yetu, kiasi ya kua hakuna atakaekataa isipokua wale 
waliozisaliti 'aql [akili] zao. Sababu ya msingi ['illa asliyya ] ni kua jambo hili 
linajumuisha pia na maslahi ya jamii ambapo ni wale wenye mamlaka tu katika jarnii 
ndio wenye haki ya kutoa maamuzi [li-anna hadhA I-amra mina 1-masAIiHi l- 
'Ammati allatiyakhtassu 1-imAmi bi-n-naZariJ7-hA]. 

Na hii inatokana na kanuni ya msingi na maarufu ya Fiqh ambayo ni: 

taSarrufu 1-imAmi 'ala r-ra'iyyati manllTun bi 1-maSlaHati [Maamuzi ya 
Mamlaka kwa maslahi ya walio chini ya mamlaka yake]. 

Na: 


fa-yafalu 1-imAmu wujUban al-aHaZZa li-l-muslimlna li-Ijtihadihi [Hivyo 
Mwenye mamlaka ni lazima aamue kutekeleza lile lenye maslahi zaid kwa 
Waislam katika maamuzi yake]. 


Nasiha! Jarnbo la muhimu kabisa katika la kujua kwa wenye mamlaka juu yetu, 
katika makusudio yao ya kuanzisha vita ama la ni kujua kua vita ni njia pekee na si 
mwisho wa jambo hilo. Hivyo, ikiwa kuna njia nyengine ya kufanikisha dhumuni 
hilo na dhumuni kuu ni kua na uhuru wa kuabudu bila ya vizuizi (kama tukichukulia 
mfano wa Hispania kwa wakati wa leo), basi ni bora [ awla ] kutokupigana vita. 
Jambo hili limeelezewa kwa kifupi na imam A1 Zarkashi kama: 


AL MIISTAKSHIF ABU MAiNAL DANAH 








777 


wujUbuhu wujUbu 1-wasA 'ili IA l-maqASidi 
[Wajibu wake ni wajib wa kimalengo, sio kukomesha] 

Jambo la muhimu ni kua, tupende ama tusipende, lakini wajibu na haki ya kutangaza 
vita au Jihad kwa ajili ya Waislam upo juu ya viongozi wenye mamlaka ambao kwa 
leo hii ni wale wanaowakilishwa na nchi za Kiislam - na sio mtu mmoja mmoja hata 
kama yeye akiwa ni Mwanazuoni ama ni mwanajeshi - kama vile ilivyokua ni wenye 
Mamlaka tu (kama Qadhi katika Mahkama ya Qadhi) ndio pekee wenye haki ya 
kutoa hukmu ama kutangaza kua mtu fulani ameritadi [murtad ]. Vyenginevyo, 
mauaji hayo yatakua yamefanyika bila ya kupitishwa hukmu na pia bila ya idhini ya 
Mamlaka. 

Hata wakati wa Dola la Ottoman kwa mfano, Mamlaka moja ya kiislamu katika 
sehemu moja labda tuchukulie katika bara Hindi wanaweza kutangaza vita na katika 
wakati huo huo jeshi la Khalifah likawa haliko katika vita na adui huyo. Na hivi 
ndivyo ilivyokua katika historia yetu na ndivyo itakavyokua na ndivyo ukweli 
ulivyo. 

3. Maqtul bih: Njia za mauaji. 

Tuchukulie mfano wa: ‘Mashambulizi kama ya Septemba 11 ambapo utekaji nyara 
ni njia ya hiyari katika Jihad', wakati mashambulizi kama hayo hua na mbinu - 
zinazofanana na Kamikaze wa Kijapani katika vita vya pili vya dunia - ambazo 
zimefafanuliwa kwa mitizamo tofauti ikiwemo kujitolea muhanga, kujitoa kafara, 
kujiua kwa kukusudia n.k. 

Ni jambo lililowazi kua hakuna khilaf (kutofautiana) miongoni mwa Wanazuoni iwe 
Qadhi, Mufti au Mwanafiqh yeyote, kua mitizamo hiyo na wale wanaoikubali 
mitizamo hio, hua wanavunja makubaliano ya Ijma’a [mukhalifun li-l-ijma r \ ya 
Kiislamu kwani mitizamo hiyo inapelekea kuwaua wale wasiokua na hatia ambao 
hawapo katika vita, na vile vile jambo baya zaid ni kua mtizamo huo, hua ni kujaribu 
kuhalalisha mauaji yasiyokua na shaka ya wale wasiokua na hatia na wasiokua 
wapiganaji wa vita. 

Ama kwa mtazamo wa kutumia njia na mbinu za Kamikaze, basi kuna kutofautiana 
miongoni mwa baadhi ya Wanazuoni, kwani kuna mtizamo wa kua kufanya hivyo 
ni: Kujiua, na hivyo hua si Haram tu bali pia hua kumelaaniwa, na kama kufanya 
hivyo hua: Si kujiua, hali ambayo ina ufauanuzi wake ikiwa kufanya hivyo Si kujiua 
(weka akilini kua katika hali tutakazoziangalia, ni kua yule aliekusudiwa kuuliwa 
tayari ameshahalalishwa kuuliwa, - kama vile askari wa maadui - na kitendo hicho 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








778 


hufanyika pale inapokua hayajafikiwa makubaliano ya kusitisha vita [fi hal al-harb 
wa-la l-hudna fihij, kama vile ilivyokua katika haliya mashambulizi ya Kijapaniya 
Kamikaze.) 

Tafsil I: Ikiwa shambulizi ni la bomu ambalo limewekwa kwenye mwili wa Bani 
Adam ama karibu na yule anaetaka kuliripua bomu hilo, na kua atakapoliripua bomu 
hilo basi kuna yakini kua mtu huyo atafariki dunia, hivyo kauli sahih [Qawl Asahh\ 
kutokana na mtizamo wetu ni kua hii huhesabiwa kua ni: Kujiua. Na hii ni kwa 
sababu yule mwenye bomu pia hua anakua ni Maqtul [alieuliwa], na bila ya shaka 
pia hua ni Qatil [alieua] = Qatil Nafsahu, alieiua Nafsi yake. 

Furu' ikiwa shambulio ni la kuripua (kama vile kurusha bomu n.k) lakini wakati wa 
kuliripua, mripuaji hana uhakika \zann\ kama atakufa au atapona, basi kauli sahih 
[Qawl Sahili ] ni kua hali hii haihesabiwi kua ni kujiua, na kama akifa katika hali 
kama hii basi hua ni yule tunaemwita kua ni shahid. Na hii ni kwa sababu 
mshambuliaji huyo kama angelikufa, basi angelikua si muuaji aliekusudia kujiua, 
kwani Qatil muuaji ni mwengine. 

Taswira [ sura] au mfano wa jambo hili ni : Inapotokea hali na mazingira ambayo, 
kuna mapigano makali yakiwa yanaendelea na kikosi cha majeshi ya upinzani, sasa 
mpiganaji akashambulia peke yake, iwe kwa amri ya kiongozi wa jeshi lake ama 
kwa hiari yake mwenyewe, na kutokana na shambulio hilo mpiganaji huyo 
akafanikiwa kubadilisha muelekeo wa vita lakini akafariki (bila ya kukusudia) katika 
jitihada hizo: basi mpiganaji huyo hufariki kifo cha kishujaa (na katika hali 
inayofahamika kama Shahidi - kwa lugha ya Kisharia - kafa bila ya kua na 
\ib\Nafsi). Na kama ikitokea akawa hajafa, basi hutunukiwa medali ya heshima na 
hua ni Mujahid. 

Hii ni hakika kuhusiana na mas’ala ya mshambuliaji mmoja pekee [ al-hajim al- 
wahid] na maana ya kuingiza maisha ya mtu hatarini [al-taghrir bi-I-nafs], hakika 
ambayo huweza kupatikana katika sura zote za Fiqh kuhusiana na mambo ya vita. 
Imam wa Ummah, Imam Abu Hamid A1 Ghazali anatupa muhtasari ulio bora kwa 
kusema: 

‘Ikiwa itaulizwa ni nini maana ya maneno aliyoyasema Subhanahu wa Ta’ala : 




AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








779 

‘Wa-IA tulqU bi-aydlkum ila t-tahlukati ’ (Surat Al-Baqara, 2:195) 

Tafsir: Na msijiingize kwa mikono yenu katika maangamizo! 

Sisi tunasema: Hakuna kukhitilafiana [miongoni mwa Wanazuoni] kua 
kuhusiana na mpiganaji mmoja ahejitolea katika mapigano kuwavamia 
maadui [jeshi lililo katika hali ya mapigano na jeshi lake katika vita] na 
akapigana nao hata kama akijua kua atauawa - hali ambayo hudhaniwa kua 
haiendani na matakwa ya aya hiyo, lakini ukweli ni kua hali sio hivyo. Kwani 
kwa hakika Abd Allah Ibn Abbas amesema: Maana ya ‘•Maangamizo'’ hua si 
katika hali kama hiyo, bali hua ni katika kudharau kutoa mahitaji ya kutosha 
\nafaqa katika maandalizi ya vita: kwa mfano katika hali kama ya leo ni 
kwamba taifa litayarishe silaha za kutosha, ambapo haya yote hufanywa] kwa 
ajili ya kutii amri ya Allah [kama vile ilivyoelezwa mwanzo katika aya isemayo: 

‘Wa-anfiqU fl sablli LlAhi’ (Surat Al-Baqara, 2:195). 

Tafsir: Na tumieni kwa ajili ya Allah 

Hii ni kwa sababu wale watakaoshindwa kufanya hivyo watakua 
wamejiangamiza. [kama katika Hadith ya sahaba mwengine:] Al-Bara' Ibn 
'Azib [Al-Ansari Radhi Allahu A ’nhu ] aliesema: [maanaya] ‘Maangamizo’ ni 
|kwa Muislam] kufanya dhambi na kisha kusema kua toba yangu 
haitokubaliwa, na Abu 'Ubayda anasema: [maana ya maangamizo ni] ni 
kufanya dhambi na halafu kutofanya jambo jema baada yake kabla ya 
kuangamia. [ Tafakkar!] 

Vile vile imeruhusika [kwa mpiganaji Muislam katika hali iliyotajwa hapo juu] 
kupigana na majeshi ya wale wasiokua Waislam hadi akafariki kutokana na 
jithada za kupigana huko. 

Hata hivyo, [angalia sifa ifuatayo (qayd)\: ikiwa mtu atajua \zanni\ 
kushambulia kwake hakutosababisha madhara kwa maadui, kama vile kwa 
kipofu ama kiziwi kujirusha kwa maadui, basi hii imekatazwa |Haram] na [hali 
hii] imejumuishwa katika jumlisho la maana \'umum\ ya "maangamizo" 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








780 


iliyomo katika aya [kwani katika hali hii itakua mtu amejitia katika 
maangamizo]. 

‘Hua inaruhusika kwake yeye kuendelea [na kukubaliana na yatakayomfika] 
ikiwa anajua kua ataweza kukabiliana na maadui hadi kufa kwake ama 
kuwavunja moyo maadui hao: kwa kuuona ushujaa wake na kuwatia khofu 
maadui wakaona kua Waislam wengine wote waliobakia ni kama yeye, hawana 
ubiNafsi \qilla al-mubala] wako tayari kujitolea kwa ajili ya Mola wao. 
Kutokana na hili basi ari yao ya maadui hao ya kupigana itapungua na 
kuwafanya wachanganyikiwe na hivyo kuvunjika kwa ngome yao’. [ Al-Ghazali, 
Ihya', 2:354]. 

Ni jambo lililowazi kua jambo hili lisilo la ubi Nafsi ambalo mpiganaji yeyote wa 
leo, awe Muislam au si Muislam akiweza kulifanya katika vita ni kua si kujiua. 
Ingawa inaweza kufananishwa na shambulio la kujiua, lakini kuhatarisha maisha hua 
ni jambo jengine na kujiua hua ni jambo jengine. Na kama inavyojionesha, hali hii 
inawezekana pia ikahesabiwa kua na hali zote mbili: yaani inaweza kua ni 
kuihatarisha Nafsi taghrir bi-l-nafs ambayo haikukatazwa ; na pia inaweza kua 
shambulio la tahluka ambalo hili limekatazwa. 

Tafsil II: Ikiwa shambulio linajumuisha kukigonganisha chombo na ngome ya 
maadui na mpiganaji huyo hua na uhakika wa kufariki, kama ilivyokua Kamikaze 
wa Kijapani basi, wana/7'g/z wetu hawakukubaliana kua kama shambulio hilo hua ni 
kujiua ama la, kwani kuhusiana na hili kuna kauli mbili zifuatazo: 

Qawl A: Wale wanaosema kua kufanya hivyo ni kujiua wana hoja ya kua kuna 
uwezekano [ZanniJ kua Maqtul na Qatil ni huyo huyo [kama vile katika Tafsil 1] 
kwa hivyo hawakubaliani na kuliita vyovyote jambo hilo isipokua kujiua kwani 
kujiua ni dhambi iliyolaaniwa. 

Qawl B: Wale wanaosema kua kufanya hivyo si kujiua, hata kama ikiwa kuna 
uwezekano [Zanni] wa kua Maqtul na Qatil ndio huyo huyo, kwa hivyo hukubaliana 
na jambo hilo kutokana na uwezekano wa kua labda kama ingelikua si shambulizi 
hilo basi Waislamu wangelishidwa, kwa hivyo shambulio hilo limebadilisha 
muelekea wa mapigano ya siku hiyo. Hata hivyo pia bado kuna maelezo mengine 
yanayotizamwa katika Qawl hii, kwa mfano kama vile kiongozi anaetoa amri katika 
vita, hua hana haki ya kumuamrisha yeyote yule alie chini yake kufanya kitendo 
kama hicho kinachohatarisha maisha yake, hivyo imebidi kiwekwe kikwazo, cha kua 
jambo hilo lazima liwe halikutokana na amri ya yeyote yule isipokua, limetokana na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








781 


hiari ya yule aliefanya jambo hilo (kama vile inavyokua katika kupinga amri ya 
kiongozi). 

Baina ya qawl hizi mbili, qawl ya kwanza ndio inayokubalika [ Muttajih ] miongoni 
mwa wana Fiqh wetu, kwani qawl ya pili ni adimu sana kutokana na utokeji wake 
kua si wa dhahir, pia hukmu zake zimejaa ugumu wenye utata na utofauti wa 
kimaana, na hali ya mkabala \muqabil\ wake una uzito wenye madhara makubwa 
(yaani, kuhusiana na kujiua, jambo ambalo kuna I’jmaa isemayo kua yule aliejiua 
hulaaniwa milele). 

Vile vile kwa mtazamo wa Fiqh, qawl ya kwanza hutumika sana na pia ni bora zaid 
kwani ina hali ya uasili \Asl\, na kwa sababu inaendana na utumiaji wa kanuni 
marufu na inayojulikana na kukubalika sana ya Fiqh isemayo: Al-khurUju mina l- 
khilAfi mustaHabbun [Kujilinda na utata kunapendekezwa zaidj. 

Mwishowe, hali ya kwanza iko salama kidini, kutokana na utata wenyewe wa 
kisharia wa yule afanyae kitendo hicho - kama atakua Maqtul na pia Qatil - na 
kutokana na ukweli kua kuna shaka ya kua na uhakika wa kuwezekana kua kama 
hivyo ama kutokua hivyo, hivyo hali hii huingia katika hali za mambo yenye shaka 
\shubuhat ] na katika mambo yanayojulikana kama jiaw"] arnbayo yanatakiwa 
kujitenga nayo kwa wale wenye uadilifu katika dini \waral]. Na hapa ndio 
inapatikana busara ya ya Mtume wetu Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ile 


alioitaja katika Hadith ya A1 Nu’man 

isemayo: 

" fa-mani ttaqA sh-shubuhAti 

istabra 'a li-dlnihi wa 'irDihi" 


[Yeyote yule atakaejiokoa na mambo yenye shaka basi huweza kuilinda dini 
yake na heshima yake] (Imepokewa na Ahmad, al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, 
Ibn Majah, al-Tabarani, na al-Bayhaqi ) 

wallahu a'lam bi-s-sawab! 

Fa'ida : Hukmu ya asili \al-Asl] ya kutumia bomu (ambalo kwa wakati wa vita vya 
zamani hua sawa na: Moto wa Kigiriki \qital bi l-nar or ramy al-naft\ na \manjaniq\ 
mtego wa kurushia moto huo) kama silaha hua ni Makruh [inachukiza] kwa sababu 
mauaji yake hua hayabagui baina ya waliokuemo na wasiokuwemo [ ya'ummu man 
yuqatilu wa-man la yuqatilu\, tofauti na bunduki (ambayo kwa wakati wa vita vya 
zamani hua sawa na: mshare na mkuki). Ikiwa silaha isiyobagua baina ya 
waliokuwemo na wasiokuwemo itatumika katika sehemu ambayo ina raia, basi hua 
ni Haram, isipokua kama itatumika kwa dharura \min dharura] pale inapokua 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








782 


hakuna njia nyengine yeyote ya kufanya (na bila ya shaka wanaoruhusika 
kutumia ni wale wapiganaji wenye uzoefu mkubwa wa kutumia silaha hizo na pia 
wawe ni waliopewa ruhusa ya kutumia silaha hiyo katika sehemu hizo na kiongozi 
mwenye mamlaka juu yao). 

Kutokana na haya mambo matatu ya kisharia tuliyoyaangalia, tunaona kua ni jambo 
lililowazi kutokana na ushahidi tuliouelezea kuhusiana na a ’mal hio ni kua mtizamo 
wa kujiripua haukubaliki katika Sharia’h zetu takatifu. 

Na kwa wale ambao bado watashawishika na kukubaliana na a ’mal hiyo na kusema 
kua unaweza kufanya hivyo kutokana na kukhitilafiana kwa Wanazuoni juu ya 
jambo hilo kama tulivyoona katika Tafsil II katika kifungu cha tatu (na hivyo 
kutokana na hilo, mwishoni mwa a ’mal hiyo unaweza kukata rufaa kwa kutumia 
kifungu cha kanuni cha muongozo kua mtu hatakiwi kulazimisha, hususan pale 
tunapozungumzia kuhusiana na masuala ya kukhitilafiana [masa'il khilafiyya ] na 
hivyo ukakubali kukataa); basi fahamu kua hakuna ku khi tilafiana miongoni mwa 
Wanazuoni kua hukmu hiyo haisimami kwani inafahamika sana kua: 

IA yunkaru l-mukhtalafu flhi wa-innamA yunkaru l-mujma'u 'alayhi 
[Haiwezekani kukikana kile chenye kukhitilafiana ndani yake; bali 
inawezekana kukana {ukiukaji} makubaliano]. 

Kanuni hii inamaanisha na kufahamika wazi kua: Jambo ambalo lisilokua na 
makubaliano ndani yake linaweza kuachiwa, lakini jambo linalopingana na 
makubaliano ya Ijma ’a haliwezi kukubalika kabisa. Hivyo kutokana na kua kuna 
makubaliano ya Ijma ’a kua kuua raia hakuruhusiki, basi hakuna hoja nyengine 
yeyote isipokua a ’mal hiyo, hairuhusiki kisharia. 

Masa 'il Mufassala 

Ikiwa Watasema: 

"Nimesikia kua Uislam unasema kuwaua raia inakubalika ikiwa raia hao si 
waislam." 

Sisi tunasema: Kwa kutania ( lakini hata hivyo tafakari kwani huenda moyo wako 
ukafunguka\ ): Katika Uislam Mamlaka hayako katika Uislamu umesema vipi 
kuhusu jambo fulani, bali yapo katika kile walichokisema Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala na Mtume wake Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salaml 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










783 


Lakini bila ya kutania: Jibu ni kua HAPANA, kwani hata yule mwanafunzi mpya 
asiejua kitu katika Fiqh atakua na uwezo wa kuona Dahit (Kanuni za Msingi) za 
mwanzo hapo juu zinazohusiana na wale wapinzani wasiokua Waislam katika hali 
ya vita ambavyo vimetangazwa na Kiongozi wa Kiislamu mwenye Mamlaka dhidi 
ya wale maadui wasiokua Waislam hata kama raia hao wako chini ya usimamizi 
\dhimma\ wa Taifa lisilo rafiki na Waislam [Dar Al harb ], ikiwa hii ndio mipaka 
inayotakiwa kuangaliwa dhidi ya wale raia wa wasiokua Waislam waliotangaziwa 
kua ni jeshi la maadui, jee kutakua na kigezo gani pale itakapotokea kua vita hivyo 
ni vita visivyo halali kisharia au vikawa ni vita vyenye mashaka ndani yake? Faham 
kua kuna aya zaid 100 ndani ya Qur ’an zinazotuamrisha kila wakati tuwe na Subra 
na ustahmilivu pale tunapokuwa katika hali ya kufedheheshwa, kunyanyaswa na 
kujizuia kutumia nguvu [ al-i'rad 'ani l-mushrikin wa l-sabr 'ala adha l-a'da ], wakati 
kuna aya moja tu ambayo ndani yake inazungumzia vita (ambavyo si vya milele) 
kua ni maamuzi yanayoweza kutumika (katika wakati wetu: kwa kiongozi mwenye 
Mamlaka na si maamuzi ya mtu pekee), pale inapotokea kua yule asiekua Muislam 
kuanza kumwaga mwanzo damu za Waislam. 

Ikiwa Watasema: 

Vipi kuhusiana na aya ya Qur’an isemayo 'Waueni Mushrikina popote pale 
mtakapowakuta,.' na Sahih Hadith isemayo 'Nimeamrishwa kupigana na watu 
hadi Washuhudie...'? 


Sisi Tunasema: Ni jambao lililowazi kua aya ifuatayo ya Surat At Tawba isemayo: 



, O i ? I 


‘Fa-qtulU l-mushriklna Haythu wajad-tumUhum’(Surat at-Tawba, 9:5 ) 


Tafsir: Waueni Mushrikina popote pale mtakapowakuta. 


Inalizungumzia tokeo la historia : yaani wale waliovunja mkataba wa Hudaybiyyah 
[Sulh al-Hudaybiyya ] jambo ambalo baadae lilipelekea kutekwa kwa Mji wa 
Makkah, hivyo halina hukmu ya kisharia au kwa lugha nyengine ni kua hamna 
hukmu au kitu chochote kinachoweza kupelekea kuchukua hukmu yake peke yake. 
Jambo la kushangaza ni kua sehemu ya mwisho ya aya hiyo isemayo ‘Popote pale 
mtakapowaona’- ambalo wengi miongoni mwa Wafasir wetu wamelifaham kua 
linahusiana na sehemu - (yaani waueni, iwe ndani ya maeneo matakatifu ama nje ya 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiNAL DANAH 










784 

maeneo matakatifii) - ni kua ushindi dhidi ya watu wa Makkah ulipatikana bila ya 
mapigano yeyote, iwe ndani ya maeneo Matakatifu, nje ya maeneo hayo ama popote 
pale na badala yake kukawa na msamaha wa jumla [ wa-mannun 'alayhi bi-takhliyati 
sabilihi or naha 'an safki d-dima j kwa ajili ya Majahili hao wa Kiarabu. Kama 
ingelikua aya hii haikuhusiana na tukio hili kihistoria, basi inatakiwa ujue kua hii ni 
aya iliyo katika hali ya kujumuisha [ ‘amm] na hivyo inategemeana na sifa [takhsis] 
zitakazotokana na dalili [ dalil] nyengine. Hivyo kufanya kazi kwake kama ikiwa 
haikukusudiwa kwa Majahili hao wa Kiarabu basi, huweza kutumiwa tu pale 
panapotokea vita vilivyo halali na vile vile pale inapokua hakuna makubaliano ya 
kusitisha vita. 

Miongoni mwa Tafsir za ‘Al-mushrikin ’ zinazotokana na aya hii ni: ‘Al Nakithina 
khassatan’ [Hususan wale waliovunja mkataba] [kutokana na Imam A1 
Nawawi al-Jawi, Tafsir, 1:331]; ‘Alladhina yuharibunakum’ [wale ambao 
waliotangazia vita dhidi yenu] [Qadi Ibn 'Arabi, Ahkam al -Qur’an , 2:889]; na 
‘Khasan fi mushkriki l-’arabi duna ghayrihim’ [Hususan, Majahili wa Kiarabu 
na si wengine] [Al-Jassas, Ahkam al-Qur’an , 3:81]. 

Kwa upande wa maana ya neno ‘watu’ [ al-nas] katika Hadithi husika, basi 
imethibitishwa na ‘ Ijma' , kua inawazungumzia ‘ mushrikin ’ wale wale 
waliozungumziwa katika aya ya Sura al-Tawba na kwa hivyo kilichomaanishwa 
hapo ni Majahili wa Kiarabu tu [muskhriku l-'arab] waliokuwepo katika wakati wa 
mwisho wa uhai wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na katika miaka 
ya mwanzoni ya Khalifah Rashidun (Makhalifah waadilifu) na si kwa Makafir 
wengine. 

Kwa ujumla, hatuko katika hali ya vita vya milele dhidi ya wale wasiokua Waislam. 
Bali ni kinyume chake, kwani hali halisi ya asili Kisharia [al-Asl] ni hali ya Usalama, 
na uamuzi wa kubadilisha hali hii unamilikiwa na wenye Mamlaka ya Kiislam 
ambao watakua na masuali ya kujibu kesho Akhera kutokana na Ijtihad zao na 
maamuzi yao, na kidini maamuzi haya hayakuwekwa juu ya mtu yeyote yule - hata 
mpiganaji au Mwanazuoni (na kuamini vyenginevyo ni kuenda kinyume na kanuni 
inayojulikana sana katika Sharia ’h zetu kua Mamlaka ya Kiislamu yanaweza 
kuornba msaada kutoka kwa asiekua Muislam kutokana na makubaliano maalum, 
kwa mfano wasiokua Waislam hao ni washirika wema wa Waislam [La-yast'Inu bi- 
mushkrikin illA bi-shurUTin ka-an takUna niyyatuhu Hasanatan li-l- 
muslimlna]). 

Ikiwa Watasema: 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








785 

‘Nimemsikia, Mwanazuoni akisema kua ‘Wanawake wa Kiisrael si kama 
wanawake walioko katika jamii yetu kwani wao hua wanapewa mafunzo ya 
kijeshi’, Kwa kujumuisha, hili ina maana kua wanahesabika kua ni miongoni mwa 
wanawake wanaopigana na hivyo jambo hili linahalalisha kuuliwa lakini katika hali 
iliyokuwepo Palestina tu’. 

Sisi Tunasema: Hakuna Mwanazuoni aliesoma hasa kutoka katika Madhhab yeyote 
miongoni mwa skuli zetu nne anaeweza kusema kua hii ni hukmu ya Kisharia, ikiwa 
kweli wanafuatilia kiuadilifu njia za kutoa hukmu katika Ahlu Sunnah wa Jamaah 
katika mlango huu. Kwani ikiwa ni kweli Mwanazuoni ametoa kauli hiyo na 
kukusudia vile ulivyofahamu wewe, basi kauli si haivunji kanuni ya msingi ya Fiqh 
tuliyoiangalia hapo juu tu, {Sehemu I: ‘Hairuhusiki kuwaua wanawake na watoto 
ikiwa hawako katika mapigano’} bali pia kauli hiyo inaonesha udogo wa I’lm na 
ufahamu katika mambo ya Sharia ’h. Ikiwa ndio hivyo basi inabidi tuseme hapa kua 
si miongoni mwa masuala ya kukhitilafiana masa'ilkhilafiyya ambayo mtu anaweza 
kukubali kuyakataa, kwani hivyo si sahihi kabisa kikanuni na kihukumu kutokana 
na Usul na Furu zetu'. 

Wacha tuielezee tena Dabit (Kanuni ya msingi), kama vile wanaMf//; wetu 
walivyoizungumzia kwa uwazi na kina kanuni ya kukabiliana kimapigano: 
Mpiganaji anaweza kumpiga au kumvamia mwanamke au (ikikubalika) askari wa 
kitoto (au raia mwanamme) pale anapokua katika hali ya kujilinda na ni pale tu 
inapokua mwanamke huyo (na si mtu mwengine katika jeshi lake) anakabiliana nae 
katika mapigano (na kwa upande wa wanaume huhesabika kua ni wapiganaji pale 
wanapofrka katika maeneo ya mapigano, hata kama ikiwa hawako katika hali ya 
mapigano - tukihesabia kua hukmu zote za vita hivyo zimeshapatikanana kuhalalisha 
vita na hakuna makubaliano ya kusitisha mapigano). 

Sio tu kwamba kanuni hii kali ya mapigano imewekwa wazi katika maandiko ya 
vitabu vyetu vikuu, bali pia hii ni kutokana na uthibitisho ulio dhahir wa kilugha 
uliotokana na uchunguzi katika maandiko ili kutoa kanuni hiyo ya msingi. Hivyo, 
aina ya kitenzi kilichotumika katika maandiko yuqAtilu, kina aina ya musharaka 
(kushirikiana), kiasi ya kua kitenzi hicho kinamaanisha uhusiano moja kwa moja au 
wa kinafsi au wenye kushirikisha baina ya pande mbili: na udogo wa mwisho wa 
uhusiano unaotakiwa ni kua kufanyika jitihada kwa upande mmoja kujaribu 
kuushambulia mwengine baina ya pande mbili hizo. Kwa ujumla Sharia ’h ya haraka 
haraka kwa hapa ni kua upande mmoja baina ya pande mbili hizi unaweza 
kukubalika kua ni lengo la shambulio linalokubalika kisharia inapokua kuna 
uhusiano unaoshirikiana. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








786 


Ukweli ni kua, hivi sivyo inavyotokea (kutokana na maumbile ya njia za kujiripua 
hua zinakirihisha - kwa sababu hua hazilengi kwa mfano, nguvu ambazo 
zinawashambulia Waislam na badala yake mashambulio hayo hua moja kwa moja 
yanalenga maeneo yasiyokua ya wapiganaji, hivyo yule anaeshambulia hujulikana 
kua ni mshambuliaji - na mlengwa, anaeshambuliwa hua hajulikani - hadi sekunde 
kadhaa kabla ya kumalizika kwa shambulio hilo). 

Kifupi, hata kama ikiwa wanawake hawa ni wapiganaji, basi huweza kushambuliwa 
pale tu wanapokua katika hali ya mapigano moja kwa moja na si vyenginevyo. 
Vyovyote vile, kuna mambo mengine ya kuyatilia maanani kuyaangalia, ikiwemo 
pia kua ni lazima iwe katika hali ya vita vilivyohalalishwa kisharia na bila ya 
kuwepo makubaliano ya kusitisha vita. 

Ikiwa watasema: 

‘Mshambuliaji anapojiripua hua hakusudii moja kwa moja kushambulia raia, 
bali shambulio lenyewe limetengenezwa kuwalenga wapiganaji waliokua 
hawapo mapiganoni (ambapo nimejuulishwa kua, haimaanishi wale 
wanaojulikana kama kwamba wapo kwa ajili ya matumizi ya baadae, kwani 
Waisrael wote wako katika hali hiyo). Raia wasiokua na hatia kwa bahati 
mbaya hua ni miongoni mwa waathirika wasiokusudiwa kutokana na 
kulengwa kwa wapiganaji.’ 

Sisi Tunasema: Kuna maelezo aina mbili kuhusiana na jambo hili. 

Tafsil A: Wapiganaji waliokua hawapo kazini huhesabika kua ni kama raia. 

Wanazuoni wetu wanakubaliana na kua wakati wa vita vilivyo halali inapokua 
hakuna makubaliano ya kusitisha vita, na pale inapokua shambulio halilengwi kwa 
mpiganaji anaekubalika, mpiganaji wa kiadui (awe mwanamme au mwanamke 
alieajiriwa jeshini ama la) ambae hayupo katika mapigano, hayupo katika majukumu 
ya kimapigano au hajavaa nguo za kimapigano na hamna kitu chochote 
kinachojuulisha kua mpiganaji huyo yupo katika mapigano, basi huhesabika kua ni 
mtu alie katika hali ya kutokupigana [man layuqatilu\ (na katika hali kama hii askari 
inabidi ahesabike kua kama raia). 

Mpiganaji anaekubalika hua ana mipaka ifuatayo: Aidha kuwepo vitani katika 
mapambano [mahall al-ma'raka or sahat al-qital\ ama katika ngome au kambi ya 
kijeshi [mu'askar\ lakini kwa hakika KAMWE si katika sehemu nyengine yeyote 
kama vile mkahawani, hotelini, kwenye vituo vya mabasi na sehemu nyengine zote 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








787 


zenye watu mbali mbali, kwa sababu kwanza hizo si sehemu ambazo mashambulizi 
huanzia [mahall al-ra'y ]; Pili ni kwa sababu kuna ufahamu kua \yaqin] kuna 
kuingiliana [ikhtilat\ na wasiokua wapiganaji; na tatu, wasiokua wapiganaji 
hawakupewa uamuzi wa kuchagua kubakia ama kuondoka katika sehemu hiyo. Ama 
kwa wapiganaji ambao wapo katika uwanja wa vita basi hili hua linakubalika 

Ama kwa wapiganaji ambao wapo kwenye ngome ama kambini na sehemu nyengine 
kama hizo, basi kuna maelezo zaid kuhusiana na wapiganaji hawa, kama hua 
walengwa wanaokubalika kisharia ama la, na Qawl Asahh [kauli inayokubalika] 
kulingna na wana Fiqh wetu ni kua, kuwavamia katika sehemu kama hizo ni 

Makruh. 

Tafsil B: Wasiokua wapiganaji hawawezekani kabisa kukubalika kua ni waathirika 
wasiokusudiwa isipokua kwa lengo la kijeshi linalokubalika arnbapo wanaweza 
kuhukumiwa hivyo, kutokana na mazingira maalum. 

Harnna kutofautiana kua wale wasiokua wapiganaji au raia hawawezi kuhesabiwa 
kua ni waathirika wasiokusudiwa katika maeneo ya vita yasiyokua ya wapiganaji, 
na Sharia ’h zao hazitekelezwi na Sharia ’h zetu, na yeyote yule atakaeua mmoja tu 
miongoni mwao atakua na dhambi kama zile za muuaji, ijapokua mpiganaji 
atakaefanya hivyo na kukutikana na kosa hilo basi atapata adhabu ya kitaifa [hadd], 
isipokua pale itakapoonekana kua mauaji hayo yalipangwa na ni ya makusudi, [aw 
ata bi-ma'siyyatin tujibu l-hadda ]. Kama si hivyo basi hukmu ya alieua katika hali 
kama hii itasimamiwa na kuchunguzwa [ ta'zir] na Mamlaka husika na hivyo 
itambidi alipe fidya inayotakiwa [diya]. 

Ama kwa maeneo ya mapigano yanayolengwa katika mapigano, kwa upande wa 
skuli ya Madhhab ya A1 Shafi'i ni kua kihistoria unatilia maanani uwezekano wa 
waathirika wasiokusudiwa, tofauti na msimamo wa skuli nyengine kua uwezekano 
wa waathirika wasiokusudiwa hauingii katika sifa za makosa. Zifuatazo ni hali 
zilizopelekea kuruhusu kupingana kusikohesabika (kwa kuongezea kupatikana 
vigezo vyote muhimu: kua haya yatokee katika mapigano yaliyo halali na inapokua 
hamna makubaliano ya kusitisha mapigano): 

(1) Lengo lililokusudiwa linakubalika kisharia. 

(2) Shambulio hilo ni la dharura [min darura] (kama vile raia walionywa kuondoka 
katika sehemu hiyo na baada ya mda wa kuzingirwa kumalizika). [wujUb al-indhAri 
qabla l-bad'i bi-l-qatli li-annahu lAyajUzu anyaqtula illA man yuqAtilu]. 



AL MIISTAKSHIF ABL MANAL DANAH 









788 


(3) Hamna raia wa Kiislam wala mfungwa wa Kiislam katika eneo hilo. 

(4) Uamuzi wa kuvamia sehemu iliyokusudiwa unatokana na uamuzi wa kiongozi 
wa mapigano hayo na kwa kufanya hivyo kuna uwezekano mkubwa wa kushinda 
mapigano hayo. 

(Vile vile, msimamo huu uko chini ya kukhitilajiana (khilaf) baina ya Wanazuoni 
wetu kuhusiana na kama mlengwa wa shambulio hilo anaweza kua ni 
Myahudi/Mkristo [Ahl l-Kitab], kwani andiko pekee la kimsingi linalotumiwa katika 
kuruhusu jambo hili linahusiana na tukio liliomo ndani ya mipaka waliyokuwemo 
‘Mushrikin ’ wale wale kama inavyojionesha kwenye Surat at-Tawba.) 

Kudharau kwa makusudi sehemu yeyote ya mipaka hii ni sawasawa na kutotimiza 
masharti [shurut] ya sala na hivyo kupelekea sala hiyo kua batil na isiokua na maana 
[fasad ]. Hii ndio sababu ya kua kitendo ['amal] lazima kiwe sahihi na kikubalike 
kutokana na hukmu za Sharia ’h ili matokeo yake yawe ya kweli na yenye 
kukubalika, kama vile ilivyoelezwa kwa kina katika kauli ifuatayo ya Imam Ibn 
'Ata'illah pale aliposema: 

man ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu. 

[Anaefanya vyema mwanzoni mwake ataufanya mwema mwisho wake]. 

Kisharia, mwisho wa kitu hauwezi kuhalalisha jambo isipokua jambo lenyewe liwe 
ni jambo lililoruhusiwa, au Mubah (sio Haram) na hili limewekwa wazi katika 
kanuni maarufu ifuatayo ya Sharia ’h: 

wasllatu T-TA'ati TA'atun wa-wasllatu 1-ma'Siyati ma'Siyatun 

[Njia za kujipatia thawabu ni thawabu na njia ya kujipatia madhambi ni dhambi]. 

Hivyo hata kitendo cha kirahisi cha kufungua dirisha, ambacho kitakachokua ni 
Mubah na Halal, kidini hua hakina thawabu wala dhambi na pale mtoto 
anapolifungua dirisha, kwa nia ya kumpatia upepo mama yake wakati wa siku za 
kiangazi kabla ya mama huyo kuornba afunguliwe dirisha hilo, basi kitendo hicho 
hua ni Mandub [kinachopendekezwa] na mtoto huyo atapata thawabu kesho akhera 
kwa 'amal yake hiyo na kupata radhi za Allah. 

wallahu a'lam wa-ahkam bi-s-sawab! 

{Allah anajua lile lililo sahih!} 


Ikiwa watasema: 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








789 

Katika vitabu vya zamani vya Sharia ’h za Kiislamu nimesoma kua: 

Inakirihisha kufunga safari ya kwenda kupigana \ghazw\ dhidi ya Waislam 
wasiokua maraflki bila ya ruhusa ya Khalifah. (hivyo ikiwa hakuna Khalifah 
hua haina haja ya ruhusa) 

Jee jambo hili halifanyi kua ijapokua ni Makruh kwa yeyote yule kuitisha Jihad, jee 
inaruhusiwa? ’ 

Sisi tunasema: La ghazwata illA fi 1-jihAdi [Haiwezekani kuwepo na vita isipokua 
wakati wa Jihad]! 

Vitabu kwa msingi vya Sharia’h, kama vile pia ilivyo maandiko ya msingi (kama 
aya ya Qur’an miongoni mwa aya za Hukmu ( Ayat al-Ahkam ) au Hadith kutoka 
katika Hadith za Hukmu ( AHadith al-Ahkam )) lazima zisomwe na kufahamika 
kutokana na kile kilichotangulia kabla yake na kinachofuatia baada yake. 
Kukhitimisha kua ni makruh au inaruhusiwa kwa yeyote yule zaid ya wale wasiokua 
na Mamlaka ya kutangaza au kuanzisha vita hutokana na ushahidi usiokua sahih, 
kwani hua unavunja kanuni za mapigano zilizozungumziwa hapo juu. 

Maana yake halisi ni kua, kuhatarisha maisha ya mtu bi nafsi [taghrir bi-nafs\ wakati 
inapokua tayari kuna mapigano bila ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha 
mapigano kama tulivyoona hapo mwanzo katika sehemu ya Ihya', lakini kwa 
uhakika si kutokana utekelezaji wa mambo hayo ya kutangazia mapigano ya vita 
n.k. Hili ni jambo lililowazi kutokana na lugha iliyotumika: ghazw [kitendo cha 
kupigana, shambulizi, au kuvamia ; mipaka ya chini kabisa kwa mifano ya kileo ni: 
kushambulia kwa kikundi cha wapiganaji wa kijeshi [katiba]* huweza kutekelezwa 
pale tu inapokua kuna hali ya vita vya Jihad na si vyenginevyo. 

Fa'ida 

Imam Ibn Hajar (Allah amridhie!) ametaja mpangilio wa makundi ya wapiganaji wa 
kijeshi kama ifuatavyo: Ba'th [sehemu] wanapokua pamoja, Katiba [kikundi cha 
wapiganaji], ambayo ni sehemu ya sariyya [yenye wapiganaji 50 hadi 100], 
ambayo pia ni sehemu ya Minsar [yenye wapiganaji 800], ambayo ni sehemu ya 
Jaysh [yenye wapiganaji hadi kufikia 4000], ambayo ni sehemu ya jahfal [yenye 
wapiganaji wanaozidi 4000], ambao huunda Jaysh 'adhim [Jeshi kuu]. [Ibn 
Hajar, Tuhfa, 12:4 ] 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








790 


Katika skuli yetu hua inachukiza lakini haikukatazwa kabisa kwa mpiganaji kuasi 
au kwa maneno mengine kuenda kinyume na maamrisho ya mwenye mamlaka juu 
yake, iwe sehemu ya kikundi chake kiwe chenye nguvu ama la. Kwa mtazamo wa 
kileo huingia pia wapiganaji wanaokataa kutii baadhi ya maamrisho waliyopewa na 
viongozi wao au rnbinu walizoamrishwa na wakubwa wao wakati wa vita ama 
vyenginevyo. 

Maelezo yanayofuatia kutoka katika maandishi uliyoyanukuu yatasaidia kuweka 
wazi jambo hilo kwa ajili yako: 

[Maandishi ya asili:] ‘Haipendezi kuanzisha shambulio [iwe kikundi kina 
nguvu ( man'a ) ama vyenginevyo; na baadhi wamefafanua kua kundi lenye 
watu kumi wenye nguvu] bila ya ruhusa ya mwenye Mamlaka ([Maelezo]: au 
msaidizi wake, kwani shambulio hutegemea na mahitajio [ya mapigano na 
mambo kama hayo] na wenye Mamlaka hujua zaid juu ya mahitajio hayo. Sio 
hairuhusiki [kuenda bila ya ruhsa]{ikiwa} hakuna hatari ya kupoteza maisha 
ya mtu biNafsi hata kama ikiwa inaruhusika katika vita.)’ [Ibn Barakat, Fayd, 
2:309] 

Ikiwa watasema: 

‘Jee nini maana ya Sharia’h ya Fiqh ambayo kila siku nasikia kua Jihad ni 
Fardh Kifayah [Wajibu wa Jamii kwa jumla], wakati Dar al-Islam 
inapovamiwa ama inapokaliwa kimabavu hua ni Fard 'Ayn [Wajibu wa mtu 
b \Nafsi\2 Jee tutaitumiaje tafsiri yake katika hali tuliyokua nayo katika maisha 
yetu ya leo katika nchi ya Kiislamu kama Misri?’ 

Sisi Tunasema kua: Hua ni FardKifaya kwa Waislamu wanaokubalika kua wako 
chini ya Taifa (ama kwa wale wasiokua Waislam, kwao hawawajibiki kidini 
lakini wanaweza wakasaidia), katika kujiunga na wapiganaji hua ni kwa hiari 
wakati Taifa linapokua katika hali ya vita na Taifa la wasiokua Waislam. Hua 
ni Fardh Ayn kwa kila Muislam aliemzima pale inapoamrishwa au 
kuandikishwa kitaifa jeshini ikiwa Taifa limevamiwa na maadui wasiokua 
Waislam, lakini fardhi hiyo humalizika pale maadui hao wanaposhindwa ama 
kiongozi wa mwenye Mamlaka wa Kiislam anapoitisha kusimamishwa kwa 
vita. Kwa upande wa wale wasiokua wapiganaji, watakua na hiari kujilinda 
Nafsi zao watakaposhambuliwa hata kama ikiwa kwa kurusha mawe au kwa 
kutumia bakora [bi ayyi shay'in aTAgllhu wa-law bi-HijAratin aw 'aSA ]. 


Furu' 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








791 


Pale isipowezekana kujitayarisha kwa mapigano [na kulikusanya jeshi kwa ajili ya 
vita ( ijtima' li-harb ), na limetokea shambulio la kushtukiza kutoka kwa maadui na 
Taifa likashindwa na hivyo kupelekea kutawaliwa na maadui] na kuna mtu [labda 
nyumbani kwa mfano] anakabiliwa na maamuzi ya aidha kupigana ama 
kujisalimisha [labda tuseme maadui wameshafika mlangoni], basi anaruhusika 
kupigana ama kujisalimisha, isipokua kama atajua [kwa yakini] kua kama akigoma 
kukamatwa, atauliwa lakini mkewe atasalimika na kubakwa [fahisha] kama ikiwa 
mkewe atachukuliwa. Kama hali haiko hivyo [tuseme anajua hata kama 
akijisalimisha, basi yeye atauliwa na mkewe atabakwa na kuchukuliwa], basi [hua 
hana njia nyengine] kupigana \jihad\ hua ni wajib biNafsi juu yake. [Al-Bakri, I'ana, 
4:197]. 

Tafakari kuhusiana na Sharia ’h ya hukmu hii katika dini yetu katika kulinda maisha 
ya mtu na busara yake ya kutotumuia nguvu hadi pale inapombidi mtu kufanya hivyo 
na katika sehemu maalum, na shuhudia uhusiano baina ya maqasid (makusudio) na 
wasa'il [njia] zinazopelekea hali ya kua mapiganokua ni Fard 'Ayn kwa mtubi Nafsil 

Ikiwa watasema: 

‘Jee katika Madhhab ya {Shafi'i}, kuna utofauti gani wa maeneo ya ardhi duniani, 
kwa mfano Dar al-lslam, Dar al-Kufr n.k, na jee MauTamaa waliotangulia 
wamesemaje juu ya hili na vigezo vyao kuhusiana na ardhi hizi?’ 

Sisi tunasema: Kutokana na ukweli wa kitaifa [tajriba], Wanazuoni wa Kiislam 
wamegawa maeneo ya dunia hii katika sehemu zifuatazo: Dar al-Islam 
[hujulikana pia kama: Bilad al-Islam au Dawla al-lslam; Taifa, Ardhi au eneo 
la Kiislamu n.k] na Dar al-Kufr [Ardhi au Eneo lisiloku la Kiislamj. 

Maana ya Taifa la Kiislam ni: ‘Sehemu yeyote ambayo Muislam anaishi na 
akawa anaweza kujilinda na nguvu za maadui zake | harbiyyun] kwa mda fulani 
ni taifa la Kiislam ambapo pale hukmu zake zinapoweza kutumika kwa wakati 
huo na wakati utakaofuatia baada ya hapo’ [Ba'alawi, Bughya, 254]. Yule 
asiekua ai Muislam anaeishi katika eneishi katika ardhi ya Kiislam hua ni: kafir 
dhirnmi au al-kafir bi-dhimmati l-muslim [asiekua Muislam katika maangalizi ya 
Waislam]. 

Kimaana ni kua, nchi hua ya Kiislamu pale inapokua Waislamu wanaendelea kuishi 
katika nchi hiyo huku wakifaidika kwa kisisasa na kiutekelezaji wa Mamlaka 
yaliyokuwepo. (Fikiria, kwa Muislam ardhi ziko nyingi, tofauti, kubwa na pana; na 
wasivyokua na uwezo wa kuliona hili ni wale wanaojaribu kuwekea mipaka ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








792 

Ardhi ya Kiislam iwe vipi, na bila ya kujua ama la huanza kuubinya Ulimwengu wa 
Kiislam ) 

Ama kwa taifa lisilo la Kiislam ni kutokuwepo kwa taifa la Kiislam. 

Ama kwa Dar al-Harb [ambalo pia huitwa, Ard al-'Adw ], ni taifa lisilo la Kiislam 
ambalo liko katika hali ya mapigano na Taifa la Waislam. Hivyo mpiganaji asiekua 
Muislam anaetoka katika sehemu hiyo, katika vitabu vyetu hujulikana kama: Kafir 
harbi. 

Furu' 

Hata kama ikiwa kama huyo ataingia au ataishi katika nchi ya Kiislam ambayo iko 
katika hali ya vita na nchi yake ya nyumbani, na ikiwa anaishi kutokana na ruhusa 
ya wenye Mamlaka ya Kiislam (kama vile kuingia na visa halali n.k), basi utukufu 
wa maisha ya kafir harbi hua unalindwa kisharia kama vile ilivyokua kwa Waislam 
na wasiokua Waislam waliokua chini ya nchi hiyo [A1 Kurdi, Fatwa 211-2]. Katika 
hali kama hii, hali yake kisharia hua ni kafir harbi bi-dhimmati l-imam [asiekua 
Muislam anaelindwa na Mamlaka ya Kiislam], ambapo, kwa kila kitu hua kama wale 
wasiokua Waislam walioko chini Taifa la Kiislam. Kwa njia hii, utaona kua kua 
utofauti ulioko baina ya dhimmi na harbi asiekua Muislam hua ni kwa ki elimu tu na 
huonekana kwa jina tu. 

Mtizamo wa hukmu wa wale wanaomuogopa Mola wao, wenye Taqwa na wenye 
kufuata njia za Kiislam ni kua sio tu kuwashambulia wale wasiokua Waislam 
hairuhusiki na hua ni kitendo cha kufanya maasi [ma'siya], lakini pia hatua 
zilizochukuliwa na viongozi watekelezaji wenye Mamlaka kama vile ilivyo 
Indonesia au Malaysia hivi sasa, kuwalindia maeneo yao ikiwemo makanisa yao na 
majumba mengine ya kuabudu, kutokana na hali ya hatari ya kuuliwa au kuripuliwa, 
umo ndani ya mlango wa amr bi-ma'ruf wa nahi 'ani l-munkar [Jukumu la 
kuamrishana mema na kupinga dhulma; katika maana ya leo ni kusimamia sheria], 
hata kama ikiwa wasimamiaji hao wa Kiislam [ muhtasib ] watakufa katika kuwalinda 
wasiokua Waislam. 

Ikiwa watasema: 

‘Jee sisi tuliokwepo katika nchi za Umoja wa bara la Ulaya tuko katika Ardhi gani 
Kiislam, na ni nini hukmu ya wale walioko huko? wanatakiwa waondoke?’ 



AL MISTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








793 

Sisi tunasema: Ni jambo lililowazi kua nchi zilizoko katika umoja huo ni nchi 
ambazo si za Kiislam, isipokua Uturuki au Bosnia, kwa mfano ikiwa zimo ndani ya 
umoja huo. Hali ya Waislam wanaoishi na waliozaliwa katika maeneo yasiyokua ya 
Kiislam hua ni mbadala na ile waliyokua nayo wale wasiokua waislam katika nchi 
ya Kiislam yaani hua: Al-muslim bi-dhimmati l-kafir [Waislam walio chini ya 
uangalizi wa taifa la wasiokua Waislam] na kutokana na mtizamo wetu wa kidini ni 
kua tupende tusipende wao hua ni sawa na hali aliyokua nayo mgeni asiesahauliwa 
kua yeye ni mgeni. 

Iko hukmu yake kwa wenye hali kama hii katika Sharia ’h. Jibu la swali lako ni kua 
wanatakiwa wabakie katika nchi hizo, na kama inawezekana wajifunze kuyatibu 
maradhi ya kuishi katika ndoto yaliyokuwemo ndani ya utamaduni wa nchi hizo, 
aidha kwa kujitenga kinafsi ama kwa kujitenga kijamii kwa ujumla, na kama 
hawawezi kufanya hivyo na wanaona kua mazingizra yao hayaendani na maisha 
wanayohisi kua wanatakiwa waishi basi ni vizuri kwao kuhama katika nchi hizo na 
kuenda kuishi katika nchi za Kiislam. Hali hii imewekwa wazi na fatwa ya Imam al- 
Kurdi (Allah amridhie!) kwani yeye aliulizwa: 

‘Katika eneo ambalo linatawaliwa na wasiokua Waislam, wamewawacha 
waislam bila ya kuwabughudhi, isipokua hua wanawalipisha kodi kila mwaka 
\mal\ kama vile ilivyokua katika kodi ya Kiislam \jizya\, na pale Waislamu 
wanapolipa kodi hiyo bashi huhakikishiwa usalama wao na wale wasiokua 
Waislam hua hawawapingi [yaani hawawaingilii katika mambo yao]. Hivyo 
Uislam hua unaendelea kama kawaida na waislam wanafanya Ibada zao bila 
woga [yaani wako huru kufanya Ibada zao katika maeneo ya jamii ya wasiokua 
Waislam]. Ikiwa hawawalipi, wanaweza kuwaua au kuwafukuza. Jee 
inakubalika kulipa kodi hiyo [na hivyo kuishi pamoja nao]? Ikiwa unasema 
inakubalika, jee kuna hukmu gani kuhusiana na wale wasiokua Waislam 
waliotajwa katika swali hili hapo awali watakapoenda vitani na taifa jengine la 
Kiislam: Jee inaruhusika kuwapinga na kama inawezekana kuchuka mali zao? 
Tafadhali tupe mtizamo wako!’ 

‘Jibu ni kua: Wakati upo uwezekano kwa Waislam hao kufanya Ibada za dini 
zao, wazi bila ya kujiHcha na hakuna woga wa vitisho vyovyote \fitna\ 
kuhusiana na dini yao ikiwa watalipa kodi hiyo kwa wasiokua Waislam basi 
inaruhusika kuishi katika nchi hiyo na inaruhusika kulipa kodi hiyo kutokana 
na kuhitajika kwake, na ni wajib kulipa kodi hiyo kwa kuondoa woga wa 
kudhuriwa kwa Waislam hao. Kuhusiana na hukmu ya wasiokua Waislam kua 
vitani na Waislam kama ilivyotajwa hapo juu, kwa sababu ya kua wanawalinda 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








794 

Waislam waliokua chini ya Mamlaka yao, basi hairuhusiki kwa Waislam hao 
wanaolindwa kuwaua au kuwaibia watu hao’ [al-Kurdi, Fatawa, 208] 

Dabit (Kanuni ya msingi) kuhusiana na mas'ala haya ni: 

Wa-in qadara 'ala iZhAri d-dlni wa-lam yakhfi l-fitnata fi d-dlni wa-Nafsihi wa- 
mAlihi lam tajib 'alayhi al-hijratu [ikiwa mtu anaweza kufanya ibada bila ya 
kipingamizi wala ku jificha na haogopi kudhurika kwa dini yake, maisha yake 
na mali yake basi kwake yeye kuhama hua si wajib.] 

Furu' 

Wana Fiqh wetu wamezungumzia kwa undani mambo yanayohusu hali za Waislam 
wanaoishi katika nchi zisizo za Kiislam, na wamezigawa hukmu za mtu kuhama 
kutoka katika nchi hiyo kuelekea katika nchi ya Kiislam katika njia nne 
(tukichukulia kua Muislam huyo anao uwezo wa kuhama): 

1. Kukatazwa kuondoka: Pale wanapokua na uwezo wa kulilinda eneo lao kutoka 
kwa maadui wasiokua Waislam na kuondoka katika eneo hilo na wakawa hawahitaji 
msaada kutoka kwa taifa la Kiislam, kwani sehemu yao ni sehemu ya Kiislam na 
hivyo wakiondoka itakua si sehemu ya Kiislam. 

2. Makruh: Wakati inaporuhusiwa kwao kufanya Ibada za dini yao bila ya 
kujificha, na wao wanataka kufanya Ibada bila ya kujificha. 

3. Inapendekezwa: Inawezekana kufanya Ibada kwa uwazi lakini wao hawataki 
kufanya kwa uwazi. 

4. Wajib: Pale inapokua hakuna njia nyengine ila hiyo, {kufanya Ibada bila ya 
kujificha} isiowezekana. 

Ikiwa watasema: 

‘Unasema kua katika wakati tuliokua nao, kutokana na mazingira ya kiutawala na 
kuungana ungana kimataifa, kua vigezo tulivyokuanavyo haviwezekani kutumika 
tena, au katika skuli za Madhhab yetu tunazo nyenzo za kutosha katika kuendelea 
kutumia vigezo hivyo’ 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 









795 

Sisi tunasema: Kama alivyosema Imam A1 Ghazali: ‘Inapofahamika maana 
halisi, basi haina haja ya kuuliza kuhusiana na jina’. Vigezo haviwezi 
kutegemewa; bali maana iliyo nyuma ya vigezo hivyo ndio vinatakiwa 
kufahamika vizuri zaid. Na vigezo hivyo vinapofunguka, basi moja kwa moja 
huonekana utumiaji wake katika nyakati zote, kama vile tukichukulia yale 
yaliyokuwemo ndani ya vitu kama: Jihad, Mujahid na Shahid. Matokeo yake ni 
kua yule Muislam atakaeshindwa kugundua utumiaji wake na akashindwa 
kuunganisha na kujaza nafasi zilizomo baina ya mapengo yaliyomo ndani ya 
vigezo vyetu wenyewe tulivyovirithi kulingana na vigezo tulivyonavyo katika 
wakati wetu wa leo, watakua wakiishi katika utamaduni wenye maradhi ya 
kuishi katika ndoto na hawatokua na uwezo wa kuzitenga Nafsi zao na jamii 
zilizowazunguka na hawatokua na usalama \sukun\ na viumbe wengine. 

Kama ilivyo sabab al-wujud ya nakala hii inayotokana na Waislamu kutofahamu 
maana ya maneno yanayotokana na urithi wao wenyewe uliojaa utajiri wa 
misimamo, fitna katika dunia yetu inatokana na wale waliofahamu sivyo Sharia ’h 
zetu. 

Angalia kwa makini maneno ya Mawlana Rumi (Allah azitukuze siri zake!): 

Nenda zaid ya majina na angalia sifa, ili zikuoneshe njia ya kuupata umuhimu. 

Kutokukubaliana baina ya watu hutokana na majina, Usalama hupatikana pale 
wanapoipata maana halisi. 

Kwa kila vita na migogogro baina ya Bani Adam vimetokea kutokana na 
kutokukubaliana juu ya majina. 

Ni jambo la kijinga lisilokua na maana kwa sababu, tukishapita kugombana kwetu 
kuna meza ndefu ya ushirikiano wetu iliokwishapangwa na kutusubiri sisi tukae 
chini. 

Mwisho wa sehemu ya Masa'il. 


Ni jambo linalosikitisha sana kua mbali ya kua na hukmu zilizojaa busara ya hali ya 
juu na zilizopangika za mapigano na mbali ya ukali wa hukmu, ukarimu na uadilifu 
kwa waliodhaifu (wanawake, watoto na wazee) ambazo wapiganaji wetu 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









796 


wanategemewa kuzizingatia, zote zimefanyiwa kazi na kupangiliwa na wanaiug/z 
wetu wa Ummah kutoka kwa kizazi cha Salafi, leo hii kuna ambao miongoni mwetu 
hawaoni aibu kuachana na njia hizi takatifu na kuamua kufuata mitizamo ya watu 
amabo hawajapitia wala hawana mafunzo ya Sharia ’h hata kidogo wachilia mbali 
ya kua na cheo cha ukadhi au uwana/7ty/z - urithi halali na chanzo ambacho ndani 
yake wanatakiwa wapate muongozo kabla ya kuanza chochote. Badala yake 
wanategemea wahandisi na wanasayansi na wale arnbao hawamo hata katika ahl 
kuzungumzia kwa jina la Sharia’h. Pamoja na hawa wahubiri wenye kupigania 
kuleta mabadiliko na da’i wanaingia na kutoka katika mitizamo ya Sutmah 
kuhusiana na hukmu za Siyar/Jihad/Qital, n.k, za mapigano. 

Hawaoni kua kwa kufanya hivyo na kwa kuwafuata watu hao watakua wanapinga 
na kudharau mipaka na makatazo yaliyosimamiwa na kutunzwa na wazee wetu 
wachamungu waliotutangulia na hivyo watakua wanaipa migongo Jamaa na I’jmaa 
na watakua wanaingia katika mambo ambayo hayakubaliki kisheria katika historia 
yote ya Ahlu Sunna wal Jamaa? Wamesahau kuhusu sehemu ya makusudio 
(maqsad') ya jihad ni kuweka mipaka ya mapigano na kua mapigano kwa Waislamu 
sio mapigano ya kuwavamia wote, hivyo wanawake, watoto na wasiokua na hatia 
hawatakiwi kuuliwa na mali zao hazitakiwi kuteketezwa bila ya kua na haja 
yakufanya hivyo? 

Kwa ufupi, hakuna hukmu yeyote katika historia ya Kiislam ya Sunni kutumia 
mbinu za kuwashambulia raia na sehemu zisizokua za kijeshi. Hata hivyo ukweli 
ulio mchungu leo hii ni kua wafuasi wa Sunni waliokua kidogo katika maeneo kama 
ya Iraq au Beslan au sehemu yeyote pale wamekua wakirejea vitendo hivyo kwa 
kutumia jina la Jihad na kwa ajili ya Ummah. Labda inawezekana kua shambulio la 
kwanza la kuvunja utulivu uliokua ukipendwa ni lilikua ni la Hamas kuripua basi la 
abiria katika mji wa Jerusalem 1994 - si zamani sana. 

(Hebu tafakar ukweli huu!) Mara tu baada ya tukio hilo, Wanazuoni wa Madhhab 
ya Sunni ya Shafi’i walitoa tamko kuanzia Mashariki ya mbali hadi Hadramawt, si 
tamko la makubaliano ya kuweka wazi msimamo wa kua jambo hilo halikubaliki 
kisharia, lakini pia kuonya Ummah kua kwa kuelekea katika njia hiyo tutakua 
tunahatarisha njia bora ya Ihsan na kua tunaingia katika hatari kubwa ya kupoteza 
maadili na mafunzo ya dini. Wale ambao bado wanazilinda mbinu hizi, bila ya kuona 
hua wanatumia kanuni zisizokua wazi kua inahalalika kutokana na dharura huku 
wakidharau [far’i\ misingi kamili, ni lazima waangalie kwa vizuri na kwa kina kwa 
kile wanachotaka kukifanya na pia wauliza maswali: Jee kuna ulazima, na kama ndio 
kwanini haya hayakufanywa kabla 1994, hususan katika vita vya kabla yake, kama 
katika vita vya 1948 na 1967? 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








797 


Kwa nini mbinu hizi hazikutumiwa na mmoja kati ya Khalifah wetu muongofu, 
mpiganaji jasiri kama Sayyidna Ali Ibn Abi Talib, ambae wakati alipokua akipigana 
katika vita vya Khandaq, adui yake aliekua akipigana nae ambae ilikua bado sekunde 
tu auliwe na adui huyo, akautemea mate uso wake wenye busara, lakini Sayyidna 
Ali Ibn Abi Talib hakumfanya kitu na akamuachia. Baadae alipoulizwa sababu ya 
kumuachia adui yule wakati Allah alikua amempa nguvu ya kua na uwezo wa 
kumuua, Sayyidna Ali Ibn Abi Talib alijibu: ‘Nilikua napigana kwa ajili ya Allah, 
na aliponitemea mate niliogopa kua kama ningelimuua basi ingelikua 
nimemuua kwa sababu ya kulipiza kisasi cha kutemewa mate’, Kitendo hiki 
hakikua cha kijinga bali kilikua ni kitendo kinachoashiria ujasiri na busara ya 
wapiganaji wa Kiislam: Kupigana lakini si kwa hasira. 

Niukweli uliowazi kua, tukio pekee linaloigwa katika utumiaji wa mbinu hizi katika 
historia ya Uislam ni lile tukio la ugaidi wa kijinga lililofanywa na ‘Wauaji’ wa 
Nizari IsmaiTiya. Athari ya maarufu ilikua ni uuaji wa kujitoa muhanga kwa kumuua 
waziri mwenye busara na mlinzi wa Dini ambae kama angelikua hai 
angalilishughulikia suali la fitna ya Makafiri: Nizam al Mulk (Allah amrehemu) 
Jamal al Shuhada katika siku ya Alkhamis mwezi kumi Ramadhan 485 A.H ambayo 
ni sawa na 14 oktoba mwaka 1092. Mbaya zaidi ni kuhusiana na kesi ya Palestina, 
tukio linaloigwa halikupangwa na Waislamu bali lilipangwa na magaidi wa mwanzo 
wa Kiyahudi miongoni mwao ni pamoja na kina Irgun, ambae aliripua hoteli ya King 
David katika mji wa Jerusalem tarehe 22 -7- 1946. 

Hivyo hebu jiulize wewe kama ni mtu muadilifu na ni mchamungu ambae kila 
sehemu ya kiungo chake kitaenda kuhojiwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala : Hivi 
ni kweli unataka kufuata nyayo za Wayahudi na wale Ismai’li badala ya kufuata njia 
iliyochukuliwa na kipenzi chetu Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, 
ambae kwa takriban ya nusu ya {ishirini na tatu j miaka ya kazi yake alistahmili 
maudhi, adhabu na matusi ya watu wa Makkah? Jee hasira ndio nguvu yako ya 
kipekee? Ikiwa ndio, basi kumbuka wasia wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam kua hasira hutokana na Shaitan. Na dharura ni kisingizio chako pekee 
kwako kuwafuata katika mashimo yao. Unafikiria ni nani miongoni mwa Mujahid 
wetu waliomo katika historia ya Kiislam, kama Sayyidna Ali Ibn Abi Talib, Salah 
Din na Muhammad A1 Fatih (Allah awaridhie) wangeliweza kusamehe haya mambo 
yanayofanyika leo hii katika miji ya Baghdad, Jerusalem, Cairo, Bali, Casablanca, 
Beslan, London na New York, baadhi ya mauaji hayo yamefanyika katika siku 
ambazo ni haram ki Sharia ’h kupigana: Dhul - Qa'da na Dhul - Hijja, Muharram na 
Rajabl Kila mtu mwenye fitra ataona kua mambo haya hayahusiani na Sunnah 
yeyote isipokua Sunnah ya kupotoka. Hivi ndivyo inavyotokea pale M’ahm (ufaham) 
wa Bani Adam unapoachana na 'aql (akili), na moja ya (makusudio) maqasid yanapo 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









798 

halalisha (njia) wasila, na ukweli wa (matawi ya Sharia’h) furu' unapobatilishwa 
bila ya kanuni kwa kujumuisha (asili) usul, na baya zaidi, kama ilivyoelezewa na 
kashfa ya milele ya Iblis, pale inapokua utukufu wa (kumtegeme Allah pekee) 
tawakkul inapobadilishwa na misingi ya nafs. 

Kweli sisi ni Ummah mmoja, hivyo sehemu moja ya mwili inapovamiwa na basi na 
sehemu nyengine bila ya kutaka huhisi maumivu hayo, lakini historia yetu 
inatuonesha kua sisi pia ni wenye busara na akili mbali ya kupata athari na 
misukosuko, JJmmah wetu. Hiyo ndio siri ya mafanikio yetu na humo pia ndio nguvu 
zetu zitakapo hifadhika milele kama vile ilivyoahidiwa na Qur’an tukufu : katika 
sabr (Subra) na katika tawakkul (Kumtegemea Allah). Inajulikana sana kua wakati 
Jerusalem ilipotekwa na majeshi ya Makafiri (Crusaders) tarehe 15 Julai mwaka 
1099 na ikatawaliwa nao, mbali ya kua wananchi wake walibakwa, waliuliwa na 
kuteswa na Makafiri hao na Ummah ukadhalilishwa - kwa mambo ambayo 
hayasemeki wala kufikirika ukifananisha na yale wanayofanyiwa Waislam sasa hivi 
- ilichukua zaidi ya miaka 100 ya Subra. Lakini mwishowe yakatokea mapigano 
yaliyo halali chini ya mtazamo wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala ambae alimruhusu 
Salah Al-Din Ayoub kuikomboa Jerusalem. 

Tunatakiwa kufundishwa tangu tukiwa watoto na baba zetu na mama zetu umuhimu 
wa kulipa kipaumbele suala la utafutaji wa suluhisho la mazingira ya ulimwengu 
wetu na majukumu yetu kwa jamii zetu - kwani hatutoepuka maswali ya kaburini 
kuhusiana na jamii zetu - hivyo kwa kumurika mwanga huku tunategemea kua 
mwitikio wetu hautokua usiofaa wala usiokubalika. Hii ndio maana ya hakika 
[j haqiqa] ya nasiha [nasiha] ya kweli ya kipenzi chetu Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam: kuachana na lisilo kuhusu \tark ma la ya'nih ], ambapo wakati na 
nguvu zetu ni bora kuzielekeza katika kuendeleza Waislamu wengine leo hii ama 
kuwasaidia wengine Duniani. 

Kweli ni jambo la maumbile kuhisi maumivi wakati wanapofariki ndugu zetu bila 
ya haki popote pale, hususan vifo hivyo vinapokua vinasababishwa na wale 
wasiokua Waislam. Lakini LAZIMA itakua inauma zaid wanapokufa Iraq kwa 
mfano, pale inapotokea kua vifo hivyo vimesababishwa na mhanga/shahidi/kujiua 
kwa kukusudia shambulio ambalo limefanya na mmoja mwa wale walio miongoni 
mwetu kwa tafakkur (Kutafakar), maumivu ya pili yanabidi kutuamsha sisi kuona 
kua njia na kanuni za shambulio hilo haziko sahih kisharia - kwa kimaandiko na 
kwa kiakili - na pia si zenye madhara kwa wale majirani zetu wasiokua Waislam tu 
lakini pia ni msiba mkubwa na fitna kwa Umma wetu uliorehemewa, hivyo bila ya 
maslaha mazuri kwa jumla, basi kuna ulazima kusimamishwa jambo hili. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








799 


Kwa kumalizia, tunaweza kujumuisha mambo yote hayo katika kauli ifuatayo: 

Makosa mawili hayafanyi kosa la pili kua ni sahih \IA yaj'alu Z-ZulmAni th- 
thAniya Haqqan\. Ikiwa maumivu ya kwanza ndio ambayo yanapelekea 
kuhalalisha upotovu wa vijana wetu kulipiza kisasi katika njia ambazo 
Sharia’h yetu tukufu na bila ya shaka inapinga (jambo ambalo linafanya 
nakala yako ivutie zaid, kwani muandishi wake anaonekana amevuka umri 
maalum wa miaka 40), basi maumivi yanayofuatia yanatakiwa yawe makali 
zaid yatakayozalisha mwamko wenye maana zaid. Kutokana na nia hii, 
tunaweza kua na matumaini, kua tutaweza kukifikia kile kiwango cha darja 
yetu na sifa nzuri na kuigundua tena heshima yetu na sifa za ukarimu wetu kwa 
wale walio dhaifu zaid yetu bila ya kupunguza ushujaa wetu. 


Ninamalizia kwa aya ya mwanzo kushushwa katika Qur’an ambayo ilitoa ruhsa ya 
mapigano na ni kwa wale wenye mamlaka tu: 


ami (j| ijj^*j Laj jji awi ijijiJji 


Wa-qAtilUflsablliLlAhi l-ladhlnayuqAtilUnakum wa-lA ta'tadUinnaLlAha IA 
yuHibbu l-mu'tadlna. (Surat Al-Baqara, 2:190 ) 

Tafsir: Na piganeni kwa ajili ya Allah dhidi ya wale wanaokupigeni: iakini 
msivuke mipaka kwani Allah hapendi wenye kuvuka mipaka. 

Na wakati huo hata usalama unakubalika kuliko vita: 


jjJjtjl jjfc 4jj aWI IjJxti>- (j|ji 


Wa-in janahoo lilssalmi faijnah laha watawakkal AAala Allahi innahu huwa 
alssameeAAu alAAaleemu (Surat Al-Anfal, 8:61). 

Tafsir: Na ikiwa watakubali usalama, basi nanyi kubalini na mtegemeeni Allah 
hakika yeye ni mwenye kusikia na kujua kila kitu. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








800 


Hata kama ukifikiria kua wenye Mamlaka wameamua sivyo na wewe hukubaliani 
na uamuzi wao wa kutopigana na wasiokua Waislam, ambapo wewe unataka 
kutangaza vita basi fuata amri ya Mungu ifuatayo: 



Ya ayyhuhA l-ladhlna AmanU aTI'u l-LAha wa-aTI'u r-rasUla wa-uli l-amri 
minkum (Surat Al-Nisa', 4:59) 

Tafsir: Enyi mlioamini, Mtiini Allah na Mtume wake na wale wenye Amri 
juu yenu! 

Ikiwa bado unatilia mkazo kua wenye mamlaka dhidi yako wanatakiwa 
kutangaza vita dhidi ya nchi isiyokua ya Waislam ambayo wewe unataka 
itangaziwe, basi jambo la mwisho ambalo unaweza kulifanya kwa uwezo 
wako ni kukabiliana na viongozi hao. Hata hivyo, ikiwa hasira zako 
hazizuiliki na zinawaka moto ambao unakupelekea kuweka wazi 
kutokubaliana na Waislam wenye mamalaka dhidi yako na kutangazia vita 
na wale ambao unataka wenye mamlaka kwako wawatangazie vita na hivyo 
ukaishia kutumia nguvu, basi fahamu kua utakua umevunja Sharia ’h za dini 
ya Kiislam. Na ikiwa umefikia kutumia nguvu basi moja kwa moja unakua 
unaingia katika hali inayojulikana kama hali ya uasi [ahl al-baghy\ ambapo 
wenye Mamlaka watakua na haki ya kukuadhibu: Hata kama ikiwa wenye 
hao wanasemekana kua ni kweli si waadilifu \fasiq\ . (Maana ya Muasi ni: 
‘Muislam ambae hakukubaliana [si kwa moyo au kwa ulimi bali kwa 
mikono] na viongozi wenye Mamlaka hata kama ikiwa wenye Mamlaka 
hao si waadilifu \ja'ir\ na yeye ni muadilifu \'adilun\ [Al-Nawawi, 
Majmu', 20:337].) 

Na hii ndio maana, ndugu zagu pale inapotokea kua maamuzi ya kupigana si halali 
kwa yule mpiganaji basi anatakiwa asivunjike moyo kwa ajili ya Allah; hebu 
tukumbushane maneno ya kipenzi chetu Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salama aliposema: 

AfDhalu 1-jihAdi kalimatu Haqqin 'inda sulTAnin jA 'irin 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








801 


Jihadi bora ni maneno ya ukweli mbele ya uso wa kiongozi asiekua muadilifu. 

(kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri) na wengineo, Hadith ambayo imeripotiwa na Ibn 
A1 Ja'd, Ahmad, Ibn Humayd, Ibn Majah, Abu Daud, A1 Tirmidhi, al Nasa'i, Abu 
Ya'la, Abu Bakr al-Ruyani, A1 Tabarani, Al-Hakim, na A1 Bayhaqi). 

Kwani inawezekana, hususan katika maisha yetu ya leo, kupigana kwa kupinga 
dhulma na taghut duniani kupitia kwa ulimi wako, maneno yako, kwa kutumia 
kalamu na korti, ambazo pia huhesabika na huingia kwenye kauli ya Mtume yenye 
maana ya Jihad, hata kama ikiwa si kwa kupitia vitani. Kwa kukumbusha [ tadhkira\ 
Mwanazuoni mkubwa, Imam al-Zarkashi alisema: 

‘Vita ni njia ya mwisho na wakati njia nyengine ziko wazi basi hizo ndizo njia 
zinayopitiwa na Waislam.’ 

Masha-Allah, maneno ya kweli yaliyobarikiwa, hivyo Mujahid au mpiganiaji 
anaefuatia hatokua na upungufu wa ushujaa wowote katika kampeni zake za kutaka 
mabadiliko katika nchi yenye dhulma kuliko yule Mujahid alietangulia na kupigana 
kwa ushujaa katika vita vilivyo halali. 

fa-t-taqillaha wa-raji' mufatashata Nafsika wa-islaha fasadiha wa-huwa hasbuna 
\\>a-ni'ma l-wakil wa-la hawla wa-la quwwata illa billahi l-'aliyyi l-'azim! wa- 
salawatuhu ’ala sayyidina Muhammadin wa-alihi wasallim waradiyallahu tabaraka 
wa-ta'ala 'an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in wa-'anna ma'ahum wa-fihim wa- 
yaj'aluna min hizbihim bi-rahmatikaya arhama r-rahimin! Amin! 

Hii iwe na manufaa kwetu. 

Kwa hisia zitokazo moyoni na salam na tayyiba kutoka Oxford hadi Brunei, 


M. Afifi al-Akiti 16 Jumada 11 1426 23 Vll 2005. 




RU’YAT UL HILAL - MUONEKANO WA MUANDAMO MWEZI KATIKA 
UISLAM. 

Kwa kame na kame, Ummah wa Kiislam ulimwenguni umekua ukianza na kumaliza 
nyakati zake za Ibada mbali mbali ikiwemo, Funga, Iddi, Kuchinja, Hija, Edda ya 
kufiwa, Edda ya Talaka n.k kwa kutumia muonekano wa mwezi muandamo, kwani 



AL MUSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 










802 

hivyo ndivyo alivyoweka wazi Allah Subhanahu wa Ta’ala na Mtume wake 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa kutueleza katika Aya na Hadith 
zifuatazo: 



Yas-aloonaka AAani al-ahillati qul hiya mawaqeetu lilnnasi (Surat Al Baqara 
2:189) 


Tafsir: Wanakuuliza (Ewe Muliammad) kuhusiana na ntiez.i (miandamo). Sema 
‘Hizi ni alama za nyakati kwa ajili ya watu ’ 

Imam 'Abdur Razzaq anahadithia Hadith ya Abd Allah Ibn 'Umar isemayo kua: 
Amesema Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua: 

jt-P jU cOjjJ cOjjJ \y>ji/Si c^UU 

«Ijjj 


Tafsir: Allah amejaalia miandamo ya miezi kua ni kwa ajili ya kuwekea alama 
za Nyakati kwa ajili ya watu. Hivyo fungeni kwa kuuona mwezi na fungueni 
kwa kuona mwezi, na ikiwa mwezi umefichika basi timizeni siku thelathini 

(Hadith hii inapatikana katika Mustadrak al Hakim, Imam Al hakim anasema 
kuhusiana na Hadith hii kua Sanad yake ni Sahih na Bukhari na Muslim 
hawakuiandika) 


Lakini hata hivyo katika miaka ya karibuni baada ya kuanza kutokea mtihani wa 
maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia na hivyo kuifanya dunia kua kama katika 
kiganja cha mkono cha Bani Adam, Hivyo basi baadhi ya watu wameamua pia 
kuuingiza muandamo wa mwezi ndani ya mfumo huo wa kuuweka muandamo wa 
mwezi ndani ya kiganja cha mkono, na hivyo kusababisha mgogoro usiokwisha kila 
siku, jambo ambalo limepelekea baadhi ya Wanazuoni kuona kua suluhisho la pekee 
la kutatua mgogoro wa mwezi ni kutumia mfumo wa kalenda ya mahesabu ya 
muandamo mmoja wa mwezi kwa dunia nzima. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiNAL DAiNAH 









803 


Lakini hata hivyo jambo hilo la kufuata mfumo wa mahesabu ya sayari hua ni jambo 
linaloenda kinyume na Sharia ’h, kwani kalenda hua inakubalika pale inapotumika 
kukanusha uwezekano wa muandamo wa mwezi au kuunga mkono uwezekano wa 
muandamo wa mwezi, lakini hua haikubaliki kuiamini na kufuata kalenda moja kwa 
moja peke yake bila ya kuangalia muandamo wa mwezi, au kufuata mfiimo wa 
mahesabu ya sayari peke yake. Kwani kufanya hivyo hua ni kuenda kinyume 
Sharia ’h, Hukm na pia I’jmaa ya makubaliano juu ya jambo hilo kama 
inavyothibitishwa katika kauli za Wanazuoni waliotangulia, ambapo miongoni 
mwao wakiwemo: 


1. fmarn Abu Bakr fbn Mundhir An Nishapuri. 

2. fmam Abu Umar fbn Abd A1 Barr A1 Andalus. 

3. Imam fbn Rushd. 

4. Shaykh fbn Taymiyyah. 

5. fmam Abd Allah fbn A1 Qurtubi. 

6. Imam Abu Walid A1 Baji. 

7. Imam Ibn Hajr A1 Asqalani. 


Imam A1 Qurtubi ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Imam Malik anasema kua: 

Sisi hatumjui Mwanazuoni yeyote yule aliesema kuhusiana na jambo hili hapo 
kabla (kua inawezekana kutumia hesabu za sayari), isipokua baadhi ya 
Wanazuoni wa Madhhab ya Shafii, ambao hata hivyo kuwepo kwa I’jmaa 
inayopingana nao ni uthibitisho tosha dhidi yao .(Jamii al Ahkami ul Quran) 

Imam Ibn Hajar A1 Asqallani ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Imam A1 Shafii 
anasema katika Fat-h al Barr : ‘Na kuna baadhi ya watu hua wana mtizamo 
ambao wa kua kuwategemea watu wanaofanya mahesabu ya kalenda ya Sayari 
kunakubalika, watu hao ni Rawafid, na imenukuliwa kua baadhi ya Wanazuoni 
wa Sunni hua wanakubaliana nao, lakini A1 Bajji anathibitisha kua kutokana 
na kupingwa kwao na I’jmaa ya Wanazuoni ni ushahidi tosha dhidi yao, na Ibn 
Bazziah anasema kua : Mtizamo huo (wa kufuata mahesabu) ni BatiV .(Fat-h al 
Barr Sharh Sahih Bukhari) 

Shaykh Ibn Taymiyyah ambae ni Mwanazuoni Salafi wa Madhhab ya Imam Hanbal 
anasema kua: ‘Kwa bahati mbaya Mahesabu ya kalenda ya mwezi hayakubaliki 
na Sunnah na vile vile makubaliano ya I’jmaa ya Masahaba, kama vile 
ambavyo ilivyosema Hadith Sahih iliyonukuliwa na Bukhari na Muslim 
isemayo kua : Sisi ni Ummah usioandika, hivyo hatuandiki wala hatuhesabu, 
fungeni kwa kuuona mwezi na fungueni kwa kuuona mwezi. Hivyo yule 
anaetegemea Mahesabu basi mtu wa Bidaa aliepotoka si katika upande wa 



AL MUSTAKSHIF ABl MANAL DANAH 








804 


mambo yanayohusu Sharia’h tu bali pia katika upande wa mambo yanayohusu 
Mantiki na Sayansi ya Mahesabu. ’(Ibn Taymiyyah, Majmua al Fatawa). 

Imam Muhammad Amiin Ibn Abidin ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Imam 
Abu Hanifa anasema kua : ‘Maimamu wa Skuli nne za Madhhab wanasema kua 
mtizamo ulio Sahih ni kua hakuna dalili ya muonekano wa Muandamo wa 
mwezi katika wakati wa asubuhi bali dalili yake hua ni wakati wa usiku. Na 
hakuna uthibitisho katika kauli za Munajjimin (Wanaofanya mahesabu ya 
Sayari) ’ (Imam Ibn Abidin, Rad Al Mukhtar Al Duril Mukhtar). 

Imam Ad Darir ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Imam Malik anasema kua: 

‘Mwanzo wa mwezi wa Ramadhan huanza kwa... au kwa kukamilisha 
Shaabani siku thelathini.. na wala si kwa kufaya Mahesabu ya kalenda ya 
Sayari kulingana na mtizamo Mashhur wa Skuli yetu, kwa sababu Allah 
Subhanahu wa Ta’ala ametuwekea Hukmu ya kutegemea kuuona Muandamo 
wa mwezi au kukamilisha siku thalathini za mwezi wa Shaaban.’ (Muhammad 
Ad Dusuki, Hashiyat Ad Dusuki Al Sharhi al Kabir). 

Na akasema tena Imam A1 Qurtubi kua : ‘Ibn Nafii amesema kua amesema Imam 
Malik kua : ‘Ikiwa Imam (Kiongozi wa Dini au Mtawala) hafungi kulingana na 
Muonekano wa wazi wa Muandamo wa Mwezi na hafungui kulingana na 
Muonekano wa wazi wa Mwezi, na badala yake akawa anafunga na kufungua 
kulingana na Mahesabu ya Kalenda ya Sayari, basi hatakiwi kufuatwa!!” 
(Jamii al Ahkami ul Qurdn) 

Imam An Nawawi ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafii 
anasema kua : ‘Yeyote yule anaekubali kufuata Mahesabu ya Kalenda ya Sayari 
basi mtizamo wake huo hua unapingwa na Hadith ya Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam (Sisi ni Ummah uliokua haukusoma na usiopiga 
mahesabu, mwezi uko kama hivi na kama hivi)...Hivyo mtizamo uliosahih ni 
wa wengi miongoni mwa Wanazuoni na mtizamo mwengine wowote ule 
unaoenda kinyume na hivi hua ni upotovu na unapingana na Hadith 
\ayo’ (Majmu An Nawawi) 

Imam Ibn Hajar A1 Haytam ambae pia ni Mwanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam A1 
Shafil anasema kua : ‘Kufunga mwezi wa Ramadhani hua wajib baada ya 
kukamilika Shaaban au kuuona Muandamo wa mwezi..na sio kulingana na 
Mnajimu (Mwenye kuangalia Sayari)...au Muhasab (Mfanya mahesabu)..na 
hairuhusiki kwa mtu yeyote yule kuwafuata watu hao Y//u; Hajar Al Haytam 
Tuhfatul Muhtaj) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








805 


Imam Shamsu Ad Din A1 Ramli ambae pia ni Mwanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam 
A1 Shafii anasema: ‘Tunaweza kufahamu ulingana na kauli ya Muandishi 
(Imam An Nawawi) kua muandamo wa mwezi huweza kuthibitishwa na 
muonekano wa Muandamo hata kama Mahesabu ya kalenda yanasema kua 
hakuna uwezekano wa kuweo kwa mwezi...nah ii ni kwa sababu alie weka 
hukmu (Allah Subhanahu wa Ta’ala na pia Mtume wake Nabii Muhammadh 
Salallahu A ’layhi wa Salam) hakutegemea Mahesabu ya Kalenda bali 
aliyadharau, na huu ndio ukweli, ambavyo pia ndivyo alivyotoa Fatwa baba 
yangu (Imam Shihabu Din A1 Ramli)’ (Imam Al Ramli Nihayat ul Muhtaj) 

Ibn Muflih A1 Hanbal ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Imam Hanbal 
anasema: ‘Yeyote yule atakaefunga kulingana na mtizamo wa Mnajimu au 
Muhasab, basi funga yake hubatilika hata kama ikiwa yuko sahih, kwani 
haitakiwi kutegemea uthibitisho wa yeyote miongoni mwao, hata kama wakiwa 
wako Sahih. ’jlbn Muflih Al Hanbal Al Furuu) 

Imam Ibn Qudamah A1 Maqdisi ambae nae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Imam 
Hanbal anasema kua: ‘Ikiwa mtu atategemea mtizamo wa Mnajimu na wale 
wenye I’lm ya Mahesabu na matokeo yake yakawa Sahih, basi funga yake hua 
ni Batil, hata kama wakiwa Sahih kwani huo hua si uthibitisho wa Kisharia 
ambao mtu anatakiwa autegemee au kuufanyia kazi, hivyo kuwepo kwake hua 
ni sawa na kutokuwepo kwake ’ (Imam Ibn Qudamah, Al Mughny). 

Hivyo ndivyo baadhi ya vithibitisho vinavyoweka wazi kutokukubalika matumizi ya 
Kalenda ya Mahesabu ya Muandamo wa Mwezi. 

MATLA MAHAL AL RUYAH - ENEO LA MUONEKANO WA MUANDAMO 
WA MWEZI - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI. 

Moja kati ya jambo lililotupelekea kuangalia mtizamo wa Wanazuoni juu ya kalenda 
ya mahesabu ya muandamo wa mwezi, ni kukhitilafiana kwa Wanazuoni kuhusiana 
na mipaka ya maeneo ya Muandamo wa Mwezi, kwani baadhi ya Wanazuoni 
walisema kua dunia nzima ina mwandamo mmoja wa mwezi ( Ittihad ul Matali), na 
huu ni mtizamo wa Imam Abu Hanifa na baadhi ya Wanazuoni wa mwanzo wa 
Madhhab ya Hanafi, na pia ni mtizamo wa Wanazuoni wa mwanzoni wa Madhhab 
ya Imam Malik lakini kwa upande wa Imam Hanbal na wengine wanasema kila 
sehemu ina muandamo wake wa mwezi ( Ikhtilaf al Matali) ambao ni msimamo 
mkuu wa Imam A1 Shafi’i, Ibadhi, Shia na Wanazuoni wa baadae wa Madhhab ya 
Imam Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Hanbal na hii pia ni kutokana na kuwepo 
kwa makubaliano ya Ijmaa juu ya hili. Kwani wanazuoni wamekubaliana katika 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 









806 


Ijma ’a kua kila nchi ifuate muandamo wa mwezi wa nchi yake kama alivyosema 
Imam Ibn Abd al Bar. 

Kuwepo kwa mtizamo zaidi ya mmoja ya kuhusiana na suala mwezi katika baadhi 
ya Madhhab kunatoka na kutofautiana kwa Ijtihad ya wanazuoni wa nyakati tofauti 
wa Madhhaab hayo, hususan kwa Madhhab ya Imam Abu Hanifa na Imam Malik. 
Kwani kama kama tulivyoona katika Sura ya tano ya kitabu hiki pale 
tulipozungumzia Al Qawl Al Qadim na Al Qawl Al Jadid, Al Qawl Mashhur na Al 
Qawl al Mutamad katika Madhhab ya A1 Shafii, basi hivyo ndivyo hali ilivyo kwa 
Madhhab mengine yote pia. 

Kwa mfano tukiangalia Madhhab ya Imam Abu Hanifa basi tunaona kua wao pia 
wana kanuni ambayo hua ni Tabaqat au Qism (mpangilio) maalum ambao hutumiwa 
pale inapotokea kupingana kwa kauli mbili ndani ya Madhhab hayo. Inapotokea hali 
ya kupingana kwa kauli ya Mujtahid mkuu wa Madhhab hayo ambae ni Imam Abu 
Hanifa na kauli nyengine ya Mujtahid wengine wa Madhhab hayo tuchukulie mfano 
wanafunzi wake ambao ni Abu Yusuf na Ashaybani basi, mtizamo unaofuatwa na 
Madhhab hayo hua ni ule wenye kukubaliana baina ya Imam Abu Hanifa na mmoja 
kati ya Wanafunzi hao na inapotokea kua kuna kutofautiana kikauli baina ya 
Mujitahid mkuu Imam Abu Hanifa na wanafunzi wake au Mujtahid wengine wa 
Madhhab hayo katika jambo ambalo tofauti yake imesababishwa kutokana na 
kutofautiana kwa wakati baina yao basi kauli inayofuatwa na Madhhab hua ni ya 
wanafimzi wake. 

Kabla ya kuendelea mbele zaid na mitizamo ya fatwa za Wanazuoni kuhusiana na 
jambo hilo basi, itakua vizuri kama tukiangalia mitazamo ya Madhhab kuhusiana na 
Jambo hilo kama vile inavyoonekana hapo chini: 

Madhhab ya Imam Abu Hanifa wana kauli mbili kuhusu muandamo wa mwezi. 

1. Ittihadul al Matali - Muandamo mmoja wa mwezi mmoja unakubalika 
kwa maeneo yote pale inapokua hamna masafa marefu baina ya sehemu 
mbili tofauti ambapo habari zitafika mara moja na pia ikiwa Mwezi 
utaandama katika upande wa Mashariki mwa Dunia, Itabidi nchi zote 
zilizopo katika sehemu ya Magharib zifuate muandamo huo. 

2. Ikhtilaf al Matali - Muandamo wa sehemu moja haukubaliki katika 
sehemu nyengine. Huu ni msimamo wa wanafunzi na wafuasi wa Imam 
Abu Hanifa. 

Madhhab ya Imam Maliki wana kauli tatu kuhusu muandamo wa mwezi. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








807 


1. Ittihadul Al Matali - Muandamo mmoja wa mwezi mmoja kwa Dunia 
nzima unakubalika ikiwa nchi ziko jirani ama la. 

2. Ikhtilaf al Matali - Muandamo wa sehemu moja unakubalika ikiwa 
umethibitishwa na kutangazwa na kiongozi wa kidini wa sehemu aliyokua 
na mamlaka nayo, na haukubaliki katika sehemu asiyokua na mamlaka 
nayo. 

3. Ikhtilaf Al Matali - Muandamo wa sehemu moja haukubaliki katika 
sehemu nyengine, kila sehemu ina muandamo wake. 

Madhhab ya Imam A1 Shafi’i wana kauli moja kuhusu muandamo wa mwezi. 

1 . Ikhtilaf al Matali - Ikiwa mwezi wa Ramadhan utaonekana katika nchi 
moja na haujaonekana katika nchi nyengine, nchi hizo zitachukuliwa kama 
nchi moja zikiwa jirani, Hamna kukhitilafiana katika hili, na zikiwa mbali 
mbali basi kila nchi na muandamo wake. 

Madhhab ya Imam Hanbal wana kauli mbili kuhusu muandamo wa mwezi. 

1. Ittihadul Al Matali - Muandamo mmoja wa mwezi rnrnoja kwa Dunia 
nzima unakubalika. 

2. Ikhtilaf Al Matali - Muandamo wa sehemu moja haukubaliki katika 
sehemu nyengine. 

Madhhab ya Ibadhi wana kauli moja kuhusu muandamo wa mwezi. 

1. Ikhtilaf al Matali - Muandamo wa sehemu moja haukubaliki katika 
sehemu nyengine, kila sehemu ina muandamo wake. 

Madhhab ya Shia wana kauli moja kuhusu muandamo wa mwezi. 

8. Ikhtilaf al Matali - Muandamo wa sehemu moja haukubaliki katika 


sehemu nyengine, kila sehemu ina muandamo wake. 


Imarn Ibn Abi Shaybah anasema : ‘Imam A1 Shafi’i ameiwekea mipaka Mat/’a 
ambayo ni umbali ambao mtu anaruhusiwa kufanya Qasr (kusali sala ya 
Safari). Wengine wamechukulia mfano ya umbali wa maili 400, Abd Allah Ibn 
‘Abbas Radhi Allahu A’nhu alichukulia kutoka Madinah hadi Damascus, 
Tabi’ina Akrama aliukataa muandamo wa Astara, sehemu ambayo ina umbali 
wa maili 20 kutoka katika mji wa Madinah’ .(Musannad Ibn Abi Shaibah ) 

Imam Ibn Abd A1 Bar (Mwanazuoni mkubwa wa Fiqh wa Imam Malik) amesimulia 
kua kuna Ijma ’a inayokubaliana kua mwezi muandamo kati ya maeneo ya mbali 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








808 

kama Khurasaan na Andalus haukubaliki, na kila nchi ina muandamo wake 
wenyewe maalum. 

Makubaliano ya Ijma ’a ni muhimu kwa sababu Ijma ’a ni chanzo halali, ambacho 
kinauwezesha Umma wa Kiislam kujua na kupata hukmu mbali rnbali kisharia. Na 
hii huwezekana kutokana na Wana ifiqh na Mujtahid kutoka katika sehemu tofauti 
duniani. Ijma ’a hufanya utafiti na uchunguzi wa mambo mapya na kutoa hukmu 
muwafaka na kuzitawanya kwa Ummah ili upate kuzifahamu na pia Wanazuoni 
wengine wa Kislam wachangie mawazo yao. Ijma’a inapofikia makubaliano 
ambayo yametokana na Mujtahid na Wana/h//; wa Ijma ’a hiyo, basi kisharia 
makubaliano hayo ni lazima yafuatwe na kutekelezwa. 

Kwani anasema Imam al Shafi'i kuhusu Ijma’a katika kitabu chake cha Al Risala 
kua: ‘Waislamu wanatakiwa kushikamana na Ijma’a ya Waislamu katika 
kupata hitimisho la hukmu iliotolewa kuhusu nini kimeruhusiwa na nini 
hakijaruhusiwa, baada ya kufariki kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam .’ 

Imam al Shafi'i alitumia neno ‘Ijma’a ya Waislamu’ akimaanisha wataalamu 
wenyye uwezo wa kufanya Ijtihad (Ahl al-Ijtihad) na majibu yao kisharia katika 
mambo yaliyojificha ambayo yanahitaji utafiti na pia kukubaliana kwa jamii ya 
Waislam kuhusiana na kile kinachujulikana kua ni wajibu katika dini kutegemeana 
na ushahidi wenye vithibitisho. 

Imam A1 Shafi'i anaendela kwa kusema: ‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam amewaamrisha watu wafuate Jamii ya Kiislamu ni ushahidi kua Ijma’a 
ya Waislam inakubalika’ baadae akanukuu Hadith ambayo Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam amesema ‘Waamini Masahaba zangu, kisha 
watakaofuata na baada hapo wale watakaofuata baada yao. Lakini baada ya 
hapo uongo utatawala wakati watu watakapo apa, bila ya kuambiwa waape, 
watashuhudia bila ya kuambiwa washuhudie. Ni wale tu wataotafuta raha za 
Peponi, ndio watakaoshikamana na Jamaa’ Imam A1 Shafi’i akaelezea ‘Hivyo 
yule atakaeshikamana na kile kilichoshikwa na Jamaa ya Waislamu ( Jama’a ) 
ndie atakaehesabiwa kua amefuata Jamaa, na yule atakaeshika tofauti, 
atahesabika kua amepinga Jamaa alioamrishwa aifuate. Hivyo kosa linatokana 
na kujitenga; lakini katika Jamaa kwa ujumla hamna kosa kuhusu maana ya 
Qur’an , Sunnah na Qiyas’ . (A/ Risala, uk 253) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








809 


SAUDIA NA KALENDA YA UMM UL QURA 

Ingawa kuna makubaliano ya Ijmaa juu ya kutofuata mahesabu, kutofuata kalenda, 
kutofuata unajimu na pia kutofuata muandamo mmoja wa mwezi kwa Dunia nzima. 
Lakini kuna baadhi ya watu wamekua wakitumia njia na visingizio vya kutaka 
kuwaweka Waislamu chini ya Mamlaka moja na hivyo kuwadhibiti, kwa ajili ya 
kulinda na kuendeleza mitizamo na Itikadi za baadhi ya watu ambao wanapingwa 
na Wanazuoni wengi Duniani kutokana na Mitazamo yao ambayo ni yenye kuenda 
kinyume na Mitizamo ya Wanazuoni wengi wakubwa wa Kiislam. 

Watu hawa si wengine bali ni Masalafi wanaoongozwa na Mamlaka ya Utawala wa 
Saudi Arabia kama tulivyoona katika kurasa zilizotangulia za kitabu hiki. Katika 
jitihada zake hizo za kueneza mitizamo yake kwa Waislamu zaidi na hivyo kupata 
wafuasi wengi zaidi, basi mnamo mwaka 1961, nchi hivyo ikafungua chuo Kikuu 
cha Kiislamu cha Madina ili kukipa upinzani Chuo Kikuu cha A1 Azhar Sharif cha 
Misri ambacho ndio chenye kukubalika katika Ulimwengu wa Kiislam, na wakati 
huo huo ni chenye msimamo wa kupinga mitizamo ya Kisalafi. 

Miongoni mwa njia nyengine zilizotumika katika kueneza mitizamo ya Kisalafi ni 
kutengeneza chombo ambacho kitawafanya Waislam wawe moja kwa moja katika 
kufanya Ibada zao wawe wanaitegemea nchi ya Saudi Arabia. Hivyo ukaandaliwa 
mkakati wa kuwataka Waislamu wafuate Muandamo wa Mwezi wa Saudia na hivyo 
kuandaa Kalenda ya Kuandamisha mwezi inayojulikana kama Kalenda ya Umm ul 
Qura. 

Mnamo mwaka 1972, Wanazuoni wakubwa wa Dini ya Kiislamu wa nchi rnbali 
mbali walipokea mualiko rasmin wa kuhudhuria Mkutano ulioandaliwa nchini 
Saudia Arabia arnbao yake itakayozungumziwa haikuwekwa wazi katika mualiko 
huo. Ni pale tu Wanazuoni hao walipowasili katika ukumbi wa Mkutano huo 
nchhini Saudi Arabia ndio wakataarifiwa kua nia na dhumuni la Mkutano huo ni 
kutangazia kuanzishwa kwa kalenda ya Muandamo wa Mwezi iitwayo Umm ul 
Qura, kalenda ambayo inapendekezwa Waislamu kuifuata. 

Dhumuni hilo lilipingwa sana na Wanazuoni wote waalikwa waliohudhuria katika 
mkutano huo, kwani hilo ni jambo lisilokubalika tena kwa vithibitisho vya kisharia, 
Lakini hata hivyo wenyeji wa Mkutano huo, wakakataa pingamzi hizo na kusema 
kua kalenda hiyo tayari imeshaandaliwa na hivyo itaanza kutumika mwaka ujao 
ambao ni mwaka 1973. (Al Furqan, Shaykh ul Hadith Mufti Said AhmadPalanpuri, 
Dar ul Ulum, Lucknow India ) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








810 


Ingawa dhumuni la kuwalazimisha Waislamu kufuata kalenda ya Umm ul Qura 
halikufanikiwa kutokana na kupingwa na Wanazuoni lakini hata hivyo, dhumuni 
hilo halikufifia wala kumalizikia hapo katika mkutano huo bali liliendelezwa chini 
kwa chini na kuanza kuenezwa kidogo kidogo na kimya kimya na hivyo athari zake 
kutufikisha Waislam hapa tulipo katika hali ya kua na ufa unaozidi kukua kutokana 
na mvutano baina yetu kila inapokaribia mwezi wa Ramadhani, Shawwal na Dhul 
Hijah. 

EID AL ADHHA - HUKMU NA HISTORIA YAKE. 


Baada ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuhamia katika mji wa 
Madinah, aliwakuta watu wa Madinah wakisheherekea Sikukuu mbili katika mji 
huo, kama inavyosema Hadith ya Anas Ibn Malik iliotajwa na Abu Daud kua ‘Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam alikuja Madinah na akawaona 
wanaadhimisha sikukuu mbili na akauliza ‘Jee hizi siku mbili ni za nini?’ 
wakasema’ Tumezoea kuziadhimisha siku mbili hizi wakati wa ujahiliya’, 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akasema, Allah amekupeni 
badala yake siku mbili bora zaid, siku ya Idd al Fitr na siku ya Idd al Adhha ’ 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alisali sala yake ya mwanzo ya Idd 
katika mji wa Madinah katika mwaka wake wa pili wa Hijr, wakati Hija 
ilifaradhishwa katika mwaka wa 9 Al Hijr. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliadhimisha Idd al Fitri mwezi wa 
Shawwal, baada ya kumaliza kufunga mwezi wa Ramadhan, na pia aliadhimisha Idd 
al Adhha mwezi 10 Dhul Hijjah. Lakini hamna Hadith wala kauli hata moja inayotoa 
ushahidi kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliwahi kumtuma mtu 
kutoka mji wa Madinah alikokua akikaa na kuenda katika wa Makkah ili kujua ni 
lini unaanza mwezi Dhul Hijjah ili kujaribu kuifanya Idd al Adhha ifungamane na 
siku ya Siku ya Arafa au Hija. 

Katika kipindi cha uhai wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kulikua 
kuna uwezekano mkubwa na wa kutosha kwa kumtuma mtu kusafiri baina ya 
Makkah na Madinah bila ya wasiwasi wowote wa kuchelewa kutoa taarifa katika 
kipindi cha siku kumi. Hii inathibitisha kua Siku ya Arafa haifungamani moja kwa 
moja na Idd AI Adhha, Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
aliifungamanisha Idd Al Adhha na mwezi kumi Dhul Hijjah na hakuifungamanisha 
na muandamo wa Hija kwa sababu alikua akifuata muandamo wa mwezi wa sehemu 
aliokuwepo, ambayo ni Madinah. 



AL MISTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








811 

Tukiangalia historia ya Uislam pia tunaona kua tangu karne 14 zilizopita, Waislamu 
wa sehemu zote duniani walikua wakiendeleza jambo hili, kwani katika historia ya 
Uislam hamna ushahidi usemao kua kuna Khalifah au Amir u 1 Mu’minin yeyote 
ambae ahkua akijaribu kutaka kujua ni lini Arafa itakua katika mji wa Makkah ili 
kuifungamanisha sikukuu ya Idd Al Adhha, kwani kufanya hivyo ingalikua mtihani 
mkubwa sana hususan baada ya uislam kuenea dunia nzima. Na ndio maana 
Wanazuoni waliotangulia na tuliokua nao katika kizazi chetu wakakubaliana kua 
kila sehemu ifuate na muandamo wa mwezi wa nchi yake, iwe kwa Ramadhan, Eid 
al Fitr, Funga ya Arafa, Idd al Hajj, Zakat ul Fitr, Funga ya Sitat Shawal, Funga ya 
Ashura, Eda ya Talaka, Eda ya Kizuka aliefiwa na Mumewe n.k. 

Anasema Imam Shihab al-Din Abu A1 Abbas Ahmad Ibn Idris ( al-Sanhaji al- 
Bihinsi al-Misri) al-Qarafi (1228-1285), ambae ni Mwanafiqh mkubwa wa 
Madhhah ya Imam Malik na pia mtaalamu wa elimu ya sayari, Imam A1 Qarafi 
anasema kuhusu mtazamo wa Imam Malik, kauli Mashhur ya Madhhab ya Imam 
Malik ni kua mwezi ukionekana popote basi jamii nzima inatakiwa ifunge mtazamo 
huu hujulikana kama ‘ ittihad al-matali'. Mtazamo mwengine ambao ni mtazamo wa 
wafuasi wa Imam A1 Shafi’i ni kua kila sehemu ina mwezi wake, Imam A1 Qarafi 
anaelezea zaid kua ‘Hata hivyo mtazamo wa Imam Malik una kasoro kutokana 
na dhana ya kua, mwezi huonekana wakati mmoja kwa sehemu zote’ Imam A1 
Qarafi anasema, ‘Muonekano wa muandamo wa mwezi hutofautiana na 
hutegemea na sehemu aliyokuwepo mtazamaji wa muandamo huo, hivyo 
mtazamo wa Imam A1 Shafi’i ni Sahih’. ( Al-Furuq, al-farq at-awwal, al-farq 
hayna al-riwaya wa-l-shahada). 

Imam A1 Qarafi anasema ‘Ikiwa muandamo wa mwezi unatofautiana kutokana 
na tofauti ya maeneo, basi hapo hua ni lazima kwa kila sehemu ifuate 
muandamo wake. Kila sehemu ina wakati wake wa sala kama vile sala ya 
Alfajir, hili liko wazi kabisa na huu ndio jambo sahih. Kwa upande mwengine 
kulazimisha kufunga kwa dunia nzima kutokana na mwezi wa sehemu moja, 
ni jambo ambao liko mbali na ukweli uliowekwa ki sharia’h. Mtu anatakiwa 
ajue kua maandiko ya kiislam hayakuweka wajibu huo. 


Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazali ambae ni Mujtahid wa Madhhah ya 
Imam A1 Shafi’i anasema katika kitabu chake Ihya Ulum al-Din kua: ‘Ikiwa mwezi 
utaonekana katika mji mmoja na si katika mji mwengine na umbali baina yao 
si zaidi ya maili sita, basi itawabidi watu wa miji hiyo yote miwili wafunge, 
lakini ikiwa baina ya miji hiyo kuna umbali wa zaidi ya maili sita basi kila mji 
utafuata mwezi wake’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









812 


Anasema Sayyid Sabiq katika kitabu chake cha Fiqh us-Sunnah kua, ‘Mtazamo 
Sahih miongoni mwa wafuasi wa Madhhab ya Hanafiyyah na Shaffiyah, ni kua 
kila nchi (Eneo) inatakiwa iangalie muandamo wake bila kufuata muandamo 
wa sehemu nyengine.’ 

Anasema Shaykh A’bd Allah Ibn Baaz katika Al Baath ul Islaami, Dhul Hijjah 1399 
Al Hijr (1979). ‘Ama kwa wale wanaosema kua ni lazima kufuata mwezi 
muandamo wa Makkah, basi inawabidi wajue kua hamna ushahidi huo kwenye 
Qur’an wala Hadith' 

Kauli hii ya Shaykh Ibn Baaz inaungwa mkono na fatwa nyingi sana ambazo 
miongoni mwao ni zile nilizozianisha katika kurasa zinazofuatia za kitabu hiki. Kwa 
kuanzia basi tutaanza na Fatwa ya mwaka 2015, na hii ni Fatwa iliyotolewa na Chuo 
Kikuu cha Kiislam cha Dar ul Ulum cha Deoband cha Bara Hindi ambacho ni chuo 
kinachosifika kwa utaalamu wa I’lm ya Dini ya Kiislam hususan l’lm ya Hadith na 
Fiqh kama tulivyoona katika Sura ya Pili na ya Sura ya Sita za kitabu hiki. 

FATWA YA DAR UL ULUM DEOBAND JUU YA KUTOAMINIKA KWA 
MUANDAMO WA MWEZI WA SAUDI ARABIA (MWEZIJANUARY2015). 

Anasema Mwanafiqh wa Madhhab ya Hanafi, Mufti Zayn ul Islam Qasmi wa Chuo 
Kikuu cha Deoband cha Bara Hindi katika kuelezea kutoaminika kwa muandamo 
wa mwezi wa Saudi Arabia kua: Mwaka huu (1435AH/2014) kwa ajabu mwezi 
10 Dhulhijjah ulitofautiana baina ya India na Saudi Arabia kwa siku mbili. 
Kihistoria na kawaida hua inatokea kua na tofauti ya siku moja, lakini 
haijawahi kutokea tofauti ya siku 2, hali ambayo iliwachanganya watu wengi. 
Huyu (Mja nyenyekevu) alipokea simu nyingi, kutoka kila sehemu ya India 
akiuliziwa kuhusiana na siku halisi ya Eid ul Adhha, Watu pia walikua na wasi 
wasi au huenda mwezi uliandama 29 nchini India lakini haukuonekana? 

Watu wengi walitupigia simu sisi (Dar ulum Deoband) mara mbili mbili 
kuthibitisha nasi tukapata habari kuhusiana na kutokea uzushi wa watu 
kuchinja kulingana na mwezi 9 Dhulhijja kwa Saudi Arabia ambapo ilikua ni 
mwezi 8 Dhulhijja kwa India na hivyo kuchinja huko kutokua na usahih. 

Mtihani wa kileo wa kila mtu kutaka kutumia mantiki katika nyanja na 
mitizamo ya Kiislam imekua ni Msiba mkubwa. Kawaida ya kuthaminisha 
Sharia’h za Kiislam kulingana na mitizamo yake mtu mwenyewe kisha 
akaipindisha ili kuifanya iendane na Sayansi na uvumbuzi ni kua bahati 
mbaya. Hatupingi kuachana na maendeleo ya Sayansi kwani kufanya hivyo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








813 


kutakua kuenda kinyume na Dini yetu. Bali tunasema kua Sayansi na 
teknolojia yake inatakiwa itumike kupitia katika njia ambazo hazitopingana 
na Sharia’h. Na inavyotakiwa hasa ni kua Sayansi na Teknolojia inatakiwa 
chini ya njia za Sharia’h na kamwe si kinyume chake. 

Ni nia yangu kuweka kwazi kwa kifupi kuhusiana na kanuni za muandamo wa 
mwezi, na pia kuweka wazi kasoro za mfumo wa muandamo wa mwezi wa 
Saudia. 

1. Sharia’h ya Kiislam imeegemea misingi yake yote katika kuuona 
mwezi. Kua mwezi hutakiwa lazima uwe ni wenye kuonekana, na japo 
kwa macho matupu. Ikiwa utafahamu kanuni hii basi mambo yote 
yaliyobakia hua hayana haja ya kuelezewa zaidi. Hakuna Aya wala 
Hadith na wala Kifungu kinachotuambia kua, uwezekano wa kuwepo 
kwa mwezi katika upeo wa macho hua ni wenye kutosheleza! Kuna 
Hadith nyingi sana kutoka kwa katika vyanzo Sahih vitukufu na 
vinayoaminika katika Sahih Bukhari na hii hapa mfano muhimu 
kuhusiana na mada yetu. 

Sayyidna Abd Allah Ibn Umar amesema kua, Amesema Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kua ‘Mwezi (unaweza kua) siku 29, na msifunge 
hadi mtakapo uona mwezi, na ikiwa mwezi umejificha basi timizeni Shaaban 
kama siku 30 ’(Imam Bukhari). 

a. Kanuni ya mwanzo ya msingi ni utumiaji wa neno Ru’ya 
(Muonekano) wa Mwezi. Hapa hua hakuna maana, maelezo au 
ufafanuzi mwengine wowote wa neno hili kwa kiarabu, kwani daima 
neno hili maana yake hua ni Muonekano. Maana nyengine yeyote ile 
itakayotafsiriwa hapa juu ya neno hili basi haitakua maana halisi bali 
itakua ni maana ya kupigiwa mfano tu. 

b. Sehemu ya pili ya Hadith hii inaweka wazi Nia (YdSharia ’h), kua hata 
kama ikiwa mwezi umejificha (neno Ghurnma kwa kiarabu 
humaanisha kitu kinachozinga baina ya muonekano wa kitu 
kinachoangaiiwa na yuie mwenye kukiangaiia kitu hicho), katika hali 
hii neno Ghumma hua linamaanisha kuzingwa na mawingu, yaani 
mwezi upo lakini hauonekani, hivyo inabidi kukamilishwa siku 30. 

2. Ni kanuni iliyothibitishwa Kiislam kua, miezi ya Kiislam huweza kua 
na aidha siku 29 au 30 tu. Hivyo kama ikiwa kulingana na masafa ya 
kukubalika kuonekana kwa mwezi kutoka katika sehemu moja hadi 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








814 

nyengine kutapelekea mwezi huo uwe na siku aidha 28 au 31 basi 
kamwe haitowezekana kukubalika kutumia mwezi mmoja wa 
kimataifa kwa dunia nzima.(Kwa sababu mwezi hauwezi kua na siku 
28 wala 31) 

3. Muandamo hua unakubalika kulingana na mipaka ya maeneo 
maalum tu. Imam Tirmidhi ameandika Sura nzima kuzungumzia 
‘Yale yaliyonukuliwa kuhusiana na: Kwa kila watu wa ardhi fulani 
hua na Muandamo wao’. Vile vile tunaona ushahidi kutoka kwa Imam 
Tirmidhi na pia katika Sahih Muslim kukiwa na utofauti wa maneno 
katika kunukuu, kauli ifuatayo: 

Kuraib alisema kwamba Umm Fadl, binti Harith, alimtuma aende kwa 
Mu’awiya huko Syria. Mimi niliwasili Syria, na kutimiza mahitaji yake. 
Nilipokua Syria mwezi wa Ramadhani ulianza. Nikauona mwezi mpya 
(wa Ramadhan) siku ya Ijumaa. Niliporudi Madinah mwishoni mwa mwezi. 
A’bd Allah Ibn “Abbas (Mwenyezi Mungu awe radhi nae) akaniuliza 
(kuhusu mwezi mpya wa Ramadhan) na akasema: siku gani mliuona 
mwezi? Mimi nikamjibu: Tuliuona usiku wa Ijumaa. Akauliza: (Je) wewe 
mwenyewe uliuona? Nikasema: Ndiyo, na watu pia waliuona hivyo na 
wao wakafunga Saum na Mu’awiya pia akafunga, Ibn ‘Abbas akasema: 
Lakini sisi tuliuona Jumamosi. Hivyo tutaendelea kufunga Saumu mpaka 
tukamilishe thelathini au tuuone (mwezi mpya wa Shawwal). Mimi 
nikasema: Je muandamo wa mwezi wa Mu’awiya haukubaliki kwako? Ibn 
‘Abbas akasema: Hapana, hivi ndivyo alivyotuamrisha Rasul Allahi 
Salallahu A ’layhi wa Salam (Tinnidh). 

Mwishoni Imam At Tirmidhi anahitisha kwa kusema, ‘Hadith hii ndio 
innayotumiwa na watu wenye I’lm: Kua kwa kila watu wa eneo la ardhi 
husika hua na muandamo wao’ 

Imam At Tirmidhi anaendelea kufafanua zaidi kwa kusema kutoa uthibitisho 
ufuatao: 

Sayyiduna Abu Hurayrah Radhi Allahu A ’nhu amesema kua, Amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kua : Kufunga hua ni katika siku 
ambayo watu wanafunga, na kufungua hua ni katika siku ambayo watu hua 
wanafungua funga yao, na kuchinja hua ni katika siku ambayo watu 
wanachinja’. (Tirmidh). 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiN'AH 








815 


Hadith hizo zinatuwekea wazi kua inapotokea kua mtu ametangulia kufunga 
saum ya Ramadhan kwa siku moja kabla na hivyo kuwasili nchini India katika 
siku ya mwezi 30 ambapo kwake itakua ni mwezi 31, basi hata hivyo atakua 
haruhusiki kusherehekea sikukuu, bali itambidi kusubiri hadi pale 
watakapokula sikukuu watu wa India. 

4. Suali la Muandamo wa mwezi hua linashikamana na uthibitisho 


ambao huweza kupatikana katika sharti 3 zifuatazo: 

a. Kwa mtu alieushuhudia moja kwa moja na kula kiapo. 

b. Kwa mtu anaethibitisha kutokana na kiapo cha alieuona mwezi. 

c. Kwa mtu anaethibitisha kua Qadhi amethibitisha mbele yao na 
kua Qadhi amekubali na kutangazia kuanza kwa mwezi mpya. 


Hizi ndio tu, sharti 3 ambazo zinazokubalika kiuthibitisho, ili kukubalika 
uthibitisho wa sehemu za maeneo ya ardhi za mbali, basi Wanazuoni 
wameongeza sharti la 4 ambalo ni kua mwezi usiwe na siku 28 wala 31, na 
ikitokea hali kama hiyo basi hata kama ikiwa uthibitisho wake umekamilisha 
moja kati ya sharti 3 hizo basi hautokubalika. 

Mwaka huu bado hatujapata habari ya muandamo wowote kupitia njia yeyote 
ile kati ya njia 3 tuhzozitaja hapo juu katika maeneo ya India. Kukubali 
muandamo wa Saudi Arabia itakua ni sawa na kuona mwezi kwa siku 28 
ambako hua ni kuenda kinyume na Sharia ’h. 

Vile vile wapo wale wanaosema labda kutolewe kafara mbili, ili kufidia 
yaliyotokea Saudi Arabia na India, lakini sisi tunasema kua watu hawa 
wameathiriwa na athari za mambo yasiyokua na uhakika, kuunganisha 
unganisha huku na kule na kuvumisha vumisha. Kwani jambo hili liko wazi 
kabisa kama unavyoonekana mchana wa siku, sasa kuna haja gani ya 
kuchukua tahadhari kama hiyo? 

Hivyo wale wachache ambao walichinja kwa kufuata mwandamo wa Saudi 
Arabia, basi sisi tunawaambia kua mtizamo wenu unaenda kinyume na 
Sharia’h na vile vile unapingana na Kauli za Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam. Hivyo tunasema bila ya kipingamizi kua kuchinja kwenu ni 
batili. 

Tunapenda kuwauliza watu hao, Jee mnaposali sala zenu hua mnafuata 
nyakati za Saudi Arabia au za India? Jee hua mnafuga Ashura, Laylat ul Qadr 
kulingana na Saudi Arabia au India? 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








816 


a. Ikiwa mlikua mkifuata Saudi Arabia katika mambo hayo kiibada basi 
Ibada zenu ni Batil. 

b. Ikiwa hamkua ni wenye kufuata Saudi Arabia katika Ibada hizo hapo 
awali basi jee ni hoja gani iliyopelekeeni nyinyi kufuata kwenu 
kusheherekea Eid al Adhha ya mwaka huu kulingana na mtizamo wa 
Saudi Arabia? 


Kwa kifupi, tunatangazia bila ya kua na shaka kua kulingana na ushahidi 
uliomo ndani ya Qur’an , Suimali na Sharia’h , kua hakuna kigezo 
kinachoruhusu kuutumia muandamo wa mwezi wa Saudi Arabia kwa ajili ya 
kufunga katika maeneo ya ardhi ya India. 

FATWA YA KIARABU YA AZIMIO LA NNE LA RABITA AL’ALAM AL 
ISLAMIYA KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI. 

Rabita al’Alam al Islamiya (Baraza la Kiislam Duniani) ambalo lina makao makuu 
yake mjini Makkah Saudi Arabia, hukutana kila mwaka ili kutafuta ufumbuzi wa 
matatizo na migogoro ya waislam Duniani kote. Katika kikao chake kikuu cha 
Wanazuoni kumi na saba wa Fiqh kutoka katika Madhhab Tofauti ya Kiislamu 
Duniani, walilizungumzia suali la mwezi mara mbili, na mara zote kutoa kufikia 
makubaliano na Fatwa isemayo kila muislam ifuate muandamo wa mwezi wa 
sehemu aliyokuwepo, mara ya kwanza ilikua katika Azimio la nne la kikao hicho, 
azimio la saba la kikao na pia katika mkutano wa Wanazuoni wa Baraza la Fiqh la 
dunia mwaka 2012. Zifuatazo ni Saini za Wanazuoni hao na Fatwa yao. 



*i'He rvii •»*- ■ ■»»■ crounvti 

Kr»m "7 * *” <>r ■«»!>■ ■-'■■»»«»»<-■ -7*** «»• l<» l>l /Vl-llt >•>»■ 1401 I Itjrt 

■ I *•* of (•'otv-2 I "* of ■•'«-■» l*»HI 









































817 


Fatwa hiyo kwa lugha ya kiarabu inasomeka kama ifuatavyo: 


gsgc 




■m'- 


ffllugtinv rlb, ILra giie: 'y 

The 4 ,h Meetine of the Council 
From 7 ,h of Rabi AI-Thani-17 3, of Rabi Al-Thani 1401 Hijri 
ll th of Feb-21 st of Feb 1981 

£,UJl jl jii\ 

c- ii—-L— y- y OLj 

: Lt ..»_ov> ;y (^U j J» juJ-I 

cUfjLA iejJ' «— i^L»-' aJL-j» £—jt' ,_/• JLiJ 

Jji/*J'j CA ->-jL—I ' oJkzaS'' <1. «7 (^L—.j i (jj-i 4jt y\ «jt cS' J* 

'i ii ; .a j' L jjJL VfiLJj « - J>j til»^f' iJL—• n eHi'^l V' 

s-Hki L*S" (LcLVii' i_c_r—J' 5J>V' V Jk4„V7 L5" J-' Ljlj^-' 

«^jj' ya <jjS" £* t(jjiASsl' «_>-ii«jJ' ,j>* «iJJi ^i L t^Vlcl' <—i^Lj»-' jLi^' 
f >L4*V' «__>ypr j ,_y OjllLiJ' -V L^i c^-»—aJ' _JiJ' * . -i» 

vi-iJi^- c«i_i_»>-' 5 -»Jt ^jjt JUi Lj-V L*t cTAi^-j LjJj «W 11 jVLi^I'j 

«j—*-(_»_» : JL» ^L-VJL iejV/u* ajlV*» »1»jLL' >_■ v» J.j» iJ' ^t ot y»j ch jS 
JJU J*3*«4J' «^-*t y tfLvJW Ltj oLijf-S> ,^U J 4 : .»Vi tVf^-L- « :„j»i i tfLvJ' 


& 


»L> >> ^'■k-_» 


i LeJtl' «J- 


: JUi i^-oL' iJU .Letj : si.JUi T J**J' ^tj ^ : JUi J^' jTi ,U -L_^ 
iH .Let j L£J : JLo ciejLvr* »1—0j 'j-*Loj t^LJ' .T^j j»a> >j — Lii ?<^etj «^—t 

iejL» iej^ 'iljl : sV-IUi t t\j> jt OvJ’iL J—^ fj-Ai J'ji !s*i CU... - J' 
. ( **_*-» ^i jJL—■• .'jj ) Jl' J_j _»J L y\ '-LSJ» cV : JVii ?**L-oj 
,J—• £-**-»» ,^U ^» vLtJJ-''i> (^U i^j>" fL)l' (Ht-ji -Uj 

juu VI cJj» vi—ie’V c jOL J^LfJ' 'jtj 'ij j—fjtj tj^jejj J '-W J^J Of «lA-e «—'W ) 

i:—J' «jL»! (>» «L-e-kJ-' '-1* £->■' o* £-*U' 'JL* jUe («Jj ( ■++*f~ 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 










818 



The 4 ,h Meeting of the Council 
From 7 ,h of Rabi Al-Thani-17 ,h of Rabi Al-Thani 1401 Hijri 
ll ,h of Feb-21 !rt of Feb 1981 

^* VI t Oja L J .a LjJ»f jUai'y'j 

1 y‘f~az s l ) J»' J JVi JVi —V- « » J»' o*' d-*4j«- 

^jV>wJ' «'jj - ( J 'jj-liVi (*^_U O^i t»Jjj 'jJaiiVj C JtiLfJ' 

Cw- ——IV (►^■1 ' i » 1 * * v ^ ' ' ■ 10 * - V ■« 4 t jJLw»j 

LfiL»j O_j5o JLii t ji-T JkJU -O»-jl Vj cLfOl'j iSJi" JjLf ^* JO"r_yi JLij 
^ ilfl V' OCjf ^* *flV*V TjUai^f' jt ^1 ._..aJ‘ y Oj_^*jf o u^ j c^j*^i-T jo*- 'jV-*; 


£JUU' wiVLi-' o' : wflc'Jd' JT t UUl' ^ oij - iUV' ^VJ) 

,_r* Ap-Vo U-i iijJ' ^'>1 ^t ^-Lo»-')/' ,jf» t_$jJUi c^eiS" -U#- 

J»*t jUU JSJj c^-JaiV'^ oLJ>jr : o'jUU' 

L~j-iJ' 4>* UJVil' ilflVJ c^mJUbI' <_J»'5Lj»-' _,Ljlc-' ^S"-V U*iVL» L*fV' Jl' 


. JoViJ' V« i_ 4 **l' w-iSU' .iJUlViaij c slJJ Js! 

o- *iV C*_i t LJUl' ^ jo>-V wi*5*wLi-' V (-JVUl' «_*:>Lu-Vi :Sll*> L»tj 
c wUi ,_^U Ji/d'j £_>1' , 3 *'^ JJii c Jial' Lff (*-^»i ^sJ' cia>Lii.' 

— 5">L*aJ' w>V*j' Vf-» vlJUi JU fV^^-V' j/» *Vy JU oLiAo* V*. 4 » 
wili «■ j-> ^ f 'i —<v*i'jl' j_y» V' ,_y* ^JVlal' <_3*Lj-' oL LalVlai £i'jl' Uor'/j 
LU V' a>^ •>aJ» ^,1) U-L- V *it : ^sKjy\ ,>U5' > 

L^r c (^-jl^j ji5L-v ujl^j* ov ^juu^aL^v'j 

Jji J) JTAJ' v^L5)i^ai •)> Otj . a^V'j iUV' o-^>J cy ^ 

i-^^L-^1' ULLfllVf j«x*-tj ^jt vlAli 0 V c a_»*A_V' JjJkJ' ^i «LiUl'j «Li^f' 
J*~^l' ,_,!#■ (>4 »L>i' y* • L 4 ' -'C £*■_*-j L»V' JiS^ <^JL1' c>tj .i»W' 

ii' (_^J-^J Jl'j . ^-fijJ-i. ^* —J <j— j -i' v-jL^. 

. (J—J <o^-»j <ITj a-o»«j* L,J (_yU 




AL MLSTAKSHIF ABL MANAI. DASAH 









819 

TAFSIRI YA KIINGEREZA YA FATWA YA RABITA L’ALAM AL 
ISLAMIYA KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI KATIKA AZIMIO LA 
NNE. 




rfflugrtim' LS orlbj Itamie- 

The 4 tb Meeting of the Council 


From 7'” of Rabi AI-Thani-17' 
ll tb of Feb-21 a 


of Rabi Al-Thani 1401 Hijr 
of Feb 1981 


AU Praise be to Allah alone, and peace and salutations be on the one vvhom after 
there is no Nabi (Prophet), there after (Amma Baa'd): 

The Islamic Jurisprudence Council has studied the issue of Difference in Horizons 
(locai sighting) and establishing sighting criteria on it. The Council concluded Islam 
is basicatly an easy and accommodating religion; this is what individuals with sound 
nature, appropriate intellect follow since it yields benefits. In the matter of Moon 
sighting Islam established its visual sighting over calculation as proven by the clear 
evidences frorn the Shariah. Also, it adopted differences in horizons (iocal sighting) 
since it is easier for the ordinary Muslims to follow, although that is the implication 
upon detailed examination of the proofs. As for the promoters of unification of the 
beginning of the fasting month and its end is concemed they are in opposition of what 
is established by Shariah and sound intellect. 

As far as the opposition to Shariah, the Scholars of hadith have narrated the hadith of 
Kuraib which is 

(Book 006, Number 2391added by translator) 

Kuraib reported that Vmm Fadi, daughter of Harith, sent him (Fadl, L e. her son) 
to Mu ’awiya in Syria. I (Fadl) arrived in Syria, and did the needfulfor her. It was 
there in Syria that the month of Ramadan commenced. / saw the new moon (of 
Ramadan) on Friday. I then came back to Medina at the end of the month. 
Abduliah b. 'Abbas (Allah be pleased with him) asked me (about the new moon of 
Ramadan) and said: When didyou see it? I saiiL: We saw it on the night of Friday. 
He said: (Did) you see it yourself? -/ said: Yes, and the people also saw it and they 
observed fast and Mu'awiya also observed fast, whereupon he said: But we saw it 
on Saturday night. So we would continue to observe fast til! we complete thirty 
(lasts) or we see it (the new moon of Shawwal). 1 said: Is the sightidg of the moon 
by Mu’awiya not valid foryou? He said: No; this is how the Messenger of Allah 
(may peace be upon him) has commanded us. 

Imam Nawawi Classified this hadith in his commentary on Sahih Muslim under the 
heading "chapter for every country there is its own sighting, if the moon is sighted in 
a country that sighting is not acceptable for far away countries" and none of the 
authors of the six books of hadith who narrated the same hadith deviated from this 
methodology in their classification for this hadith like Tirmidhi. Abu Daud and Al- 
Nasa’i. 

And Islam established the moon sighting by vision over all other means, because of 
what was narrated by Ibn Omar in his hadith in Bukhari and Muslim. 

(Book 006, Number 2363 added by the translator) 


Ibn Umar (AUah he pleased with both of them) reported Allah's Messenger (may 
peace be upon him) as saying in connection with Ramadan: Do not fast tillyou see 
the new moon, and do not break fast till you see it; but if the weather is doudy 
estimate about it. 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









820 


( 

The 4 ,h Mecting of the Council 
From 7 ,h of Rabi Al-Thani-I7 ,h of Rabi Al-Thani 1401 Hijri 
ll ,h of Feb-2r' of Feb 1981 

This hadith established the reason for the obligation as sighting. so it (the Moon) may 
be sighted in Makkah and Madina while it may not be sighted in any other country, 
the time in other countries may be day instead of night, so how then we obligate the 
other people with Fasting or Iftaar? All the scholars from all Madhahib have 
concluded that "the difference of horizons flocal Sightiitg)" is the answer, near a great 
majority of them, so much so that Ibn Abd AI-Bar (great Maliki Jurist) narrated an 
Ijmaa (Judicial Consensus) that moon sighting between far places like Khurasaan 
(Asia now) and Andalus (Spain now) is not considered and every country has its own 
specific sighting. A majority of the Books of Most Schools of Jurists (madhahib) are 
full of opinions in favor of "the difference of Horizons" because of the vast evidence 
in shariah in that regard, if one were to look at the books of Fiqh they will conclude 
the same and they will heal any contempt for this issue in their hearts. 

Common sense dictates, local moon sighting is something that the scholars do not 
differ on, because it is obvious, and hence the intellect concludes the same. This is 
the same for the Common Sense and the Shariah's convergence on the times of prayer 
as well. So if one was to be an observer of the Natural order and reality of the 
differences in times he will conclude the same. 

Hence the Council concludes in light of the above: 

1- There is no need to peruse uniftcation of Moon sighting and Festivals in the Islamic 
world. Because this pursuit will nol guarantee the ummah's unification as the 
promoters of unification of Moon sighting and Festivals imagine. 

2- That the matter of moon sighting be left to the Muslim countries and their Judicial 
and Juristic Councils, because that has priority as well as will yield the most benefit. 

3- The only guarantee which will benefit the Muslims in unifying the ummah in its 
matters and issues is that they agree to abide by the Quran and Sunnah in all of their 
matters. 


mmmms 

jfliiglim» ^ orlbj ISea ttuer 


And Allah only guaranlees success. And Peace and Salutations be on our Nabi and 
his Family and his companions. 


Signatures of the Scholars on this Fatwa are: 
Shiekh Abd al Aziz bin Abdallah bin Baaz 


Abo Bakr Mahmood Jumee 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 







821 


i tlugl im ^Jo,rlb, ^eaiiur- 


Thc 4 lh IVlcctine of thc Council 
From 7' 1 ’ ofRabi Al'IhJ*fii - 1 7 of Rabi Al-Thani 1401 IIij ri 
I r- of Fcb-21" of Fcb 1981 


Shiekh Saleh A1 Othaymeen 
Sheikh Mustafa Ahmad ^arqa 
Abu A1 Hassan A1 Nadawi 
Sheikh Mohammed Salih Adood 
Abdallah Ali AI I larkaan 
Abdallah bin Mohammcd al Homaid 
Mohammed Mahmood Al-Sawwaf 
Mohammed bin Abdallah al Subayil 
Mabrook al Awadi 
Mohammed al Shdhali Nefier 


I lassanian Mohammed Makhloof 
Or.Mohammcd Rashidi 
Mahmmod Shhet Khattab 
Mabrook al Awadi 
Mohammed Rashid Qabbani 


TAFSIRI YA KISWAHILI YA FATWA YA RABITA L’ALAM AL 
ISLAMIYYAH KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI KATIKA AZIMIO 

LA NNE 


iiluglim» ^o r t;lfe IBca gup; 


The 4 ,h Meeting of the Council 
From 7 ,h of Rabi AI-Thani-17 ,h of Rabi Al-Thani 1401 HijH 
ll ,h of Feb-21 , ‘of Feb 1981 


Sifa zote ni za Mwenyezi Mungu peke yake, na amani na salamu zimfikie yule 
ambaye hakuna Nabii baada yake, Amma Baa’d: 


Baraza la Fiqh\ la Kiislam limefuatilia masuala ya Tofauti katika Matali (Mzunguko 
wa Muandamo wa Mwezi) na kuthibitisha vigezo vya muandamo wa mwezi. Baraza 
limehitimisha kua kimsingi Uislamu ni dini rahisi na yenye manufaa kwa kila mtu, 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DANAH 











822 


na jambo hili ndilo linalomfanya kila mtu mwenye akili timamu kufuata Uislam kwa 
manufaa yake. Katika suala la muandamo wa Mwezi, Uislamu umeamrisha 
muonekano wa muandamo wa mwezi kwa macho na si kwa hesabu kama 
ilivyothibitishwa wazi katika Sharia ’h. Pia, ukafuatilia tofauti za Matali (Mzunguko 
wa muandamo wa Mwezi) kwani ni rahisi zaidi kwa Waislamu wa kawaida kufuata, 
ingawa hiyo inahitaji uchunguzi na ushahidi wa kina. Kwa wanaopendekeza 
kuunganishwa mwanzo wa mwezi wa kufunga na mwisho wake hua wanapingana 
na kilichothibitishwa katika Sharia ’h na kiakili pia. Kutokana na kupingana kwa 
Sharia ’h, Wanazuoni wa Hadith wameisimulia Hadith ya Kuraib ambayo ni (Kitabu 
006, namba 2391): 

Kuraib alisema kwamba Umm Fadl, binti Harith, alimtuma aende kwa 
Mu’awiya huko Syria. Mimi niliwasili Syria, na kutimiza mahitaji yake. 
Nilipokua Syria mwezi wa Ramadhani ulianza. Nikauona mwezi mpya 
(wa Ramadhan) siku ya Ijumaa. Niliporudi Madinah mwishoni mwa mwezi. 
A’bd Allah Ibn “Abbas (Mwenyezi Mungu awe radhi nae) akaniuliza (kuhusu 
mwezi mpya wa Ramadhan) na akasema: siku gani mliuona mwezi? Mimi 
nikamjibu: Tuliuona usiku wa Ijumaa. Akauliza: (Je) wewe mwenyewe 
uliuona? Nikasema: Ndiyo, na watu pia waliuona hivyo na wao wakafunga 
Saum na Mu’awiya pia akafunga, Ibn ‘Abbas akasema: Lakini sisi 
tuliuona Jumamosi . Hivyo tutaendelea kufunga Saumu mpaka tukamilishe 
thelathini au tuuone (mwezi mpya wa Shawwal). Mimi nikasema: Je 
muandamo wa mwezi wa Mu’awiya haukubaliki kwako? Ibn ‘Abbas akasema: 
Hapana, hivi ndivyo alivyotuamrisha Rasul Allahi Salallahu A ’layhi wa Salam. 

9 

Imam Nawawi ameiainisha Hadith hii katika ufafanuzi wake juu ya Sahih Muslim 
chini ya kifungu cha ‘Mlango wa kila nchi ina muandamo wake wenyewe, kama 
mwezi ukionekana katika nchi moja, muandamo wake haukubaliki kwa nchi 
nyengine’, na katika vitabu vya Waandishi wote wa vitabu sita vya Hadith 
walioielezea Hadith hii hakuna aliejitenga na uainishaji huu wa Hadith hii ( Tirmidhi , 
Abu Daud na Al-Nasa ’i ). 

Na Uislamu umesisitiza juu ya muonekano wa muandamo mwezi kuliko njia 
nyingine yeyote, kwani kama ilivyosimuliwa na Ibn Umar katika Hadith yake katika 
Bukhari na Muslim. (Kitabu 006, Namba 2363), Ibn Umar (Mwenyezi Mungu awe 
radhi nae) Mtume Salallaliu A ’layhi wa Salam alisema kuhusu mwezi wa 
Ramadhani: Msifunge mpaka muone mwezi mpya, na msifungue mpaka 
muone mwezi, na kama hali ya hewa ni mawingu fanyeni makisio yake. 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








823 

Hadith hii ilithibitisha sababu ya kuonekana muandamo kua ni wajib, hivyo mwezi 
unaweza kuonekana katika mji wa Makka na Madinah na usiweze kuonekana katika 
nchi nyingine yoyote, na pia wakati mwengine nchi nyengine hua mchana badala ya 
usiku, hivyo basi ni vipi tutawawajibisha watu wengine kufimga au kuftaar? 

Wanazuoni wote kutoka Madhahab walihitimisha kuwa ‘Tofauti ya Matali 
(Mzunguko wa Muandamo wa mwezi)' ni Jibu na kwa idadi kubwa miongoni 
mwao, kiasi ya kwamba Ibn Abd al-Barr (Mwanazuoni mkubwa wa Fiqh wa 
Imam Malik) amesimulia Ijma ’a (Makubaliano ya Ki sharia’h) kwamba mwezi 
muandamo kati ya maeneo ya mbali kama Khurasaan (Sasa hivi ni bara Asia) 
na Andalus (Hispania) si wa kuhesabiwa, na kila nchi ina muandamo wake 
wenyewe maalum. Vitabu vyingi vya Skuli nyingi za Madhahab vimejaa maoni 
yanayokubaliana na ‘Tofauti ya Matali’ kwa sababu ya ushahidi mkubwa 
ulioko katika Sharia ’h kuhusu suala hilo, kama watu wakitaka kuangalia vitabu vya 
Fiqh wao watapata jibu hilo hilo pia na kuziponya nyoyo zao kutokana na suala hili. 

Ki akili, mwezi muandamo kwa kila nchi ni kitu ambacho wasomi hawana cha 
kutofautiana juu yake, kwa sababu ni kitu kilicho dhahiri hivyo akili inahitimisha 
hivyo hivyo. Hii ni sawa na kwa ufahamu wa akili na Sharia ’h juu ya nyakati za 
Sala. Hivyo kama mtu akiangalia utaratibu wa asili na hali halisi ya tofauti katika 
nyakati basi atapata jibu hilo hilo. 

Hivyo Baraza limehitimisha katika mada ya hapo juu kua: 

1 - Hakuna haja ya kutafuta muungano wa Mwezi na muandamo na Sikukuu ya 
Kiislamu duniani kwa sababu azma hii haitahakikishia kuungana kwa ummah kama 
wanavyofikiria wanaotaka kuunganisha kwa muandamo wa Mwezi na Sikukuu. 

2 - Kwamba suala la muandamo wa mwezi liachiwe kwa nchi za Kiislamu na 
Wana/ft//;i wao na Mabaraza yao ya KAfiqh, kwa sababu kufanya hivyo ni bora na ni 
sahihi zaid katika mtazamo wa maslahi ya Waislamu kwa ujumla. 

3 - Thibitisho pekee ambalo litalowanufaisha Waislamu katika kuunganisha 
Ummah na masuala yake ni kukubaliana kushikamana na Qur’an na Sunnah katika 
kila kitu katika maisha yao. 

Ni Allah Subhanah wa Taala tu ndie anaehakikishia mafanikio. Na Amani na 
Salamu iwe juu ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam pamoja Familia 
yake na Sahaba zake. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








824 


Saini za Wanazuoni waliokubaliana juu ya Fatwa hii ni: 

Shaykh Abd al Aziz bin A’bd Allah Ibn Baaz (Mufti wa Saudia, Hanbali na 
Salafi) 

Mohammed Rashid Qabbani (Mufti Mkuu wa Lebanon) 

Shaykh Saleh A1 Uthaymeen (Khatib wa Msikiti wa Makkah, Mwanafiqh mkubwa 
wa Madhhab ya Hanbali na Salafi) 

Shaykh Mustafa Ahmad Zarqa (Profesa wa Fiqh katika Chuo Kikuu cha Damascus 
Syria,U.A.E na Kuwait, Mwandishi wa Encyclopedia of Islamic Fiqh) 

Shaykh Mohammed Salih Adood 
A’bd Allah Ali A1 Harkaan. 

A’bd Allah bin Mohammed al Homaid. 

Mohammed Mahmood Al-Sawwaf (Mwanafiqh mkubwa wa Iraq) 

Mohammed bin A’bd Allah al Subayil (Imam wa Msikiti wa Makkah. Hanbali na 
Salafi) 

Mabrook al Awadi. 

Mohammed al Shadhali Nefier. 

Hasanian Mohammed Makhloof (Aliekua Mufti wa Misri na Chuo cha A1 Azhar) 
Dr. Mohammed Rashidi. 

Mahmmod Sheith Khattab. 


FATWA YA SHAYKH MUHAMMAD IBN SALIH AL UTHAYMEEN 
KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI KATIKA TAREHE 28/8/1420 (2000) 
(MTAZAMO WA MADHHAB YAIMAM HANBAL NA WA KISALAFI). 

Mwanafiqh mkubwa ambae ni mfuasi wa Madhhab ya Sunni ya Imam Hanbal na 
pia Salafi maarufu ajulikanae kama Shaykh Muhammad Ibn Salih Ibn ‘Uthaymeen, 
aliekua pia mwalim wa Fiqh katika Chuo Kikuu cha Saudi Arabia na Khatib wa 
Masjid Haraam Makkah kwa miaka 35 hadi kufariki kwake mwaka 2001. Aliulizwa 

‘Vipi ikiwa siku ya Arafah ni tofauti kutokana na utofauti wa kuonekana kwa 
mwezi kwa siku tofauti katika nchi tofauti? Jee tufunge kufuatana na mwezi 
wa Al-Haramayn (Miji miwili Mitakatifu)? ‘ 

Akajibu: ‘Hii inategemea na mitazamo tofauti baina ya Wanazuoni: Jee kuna 
mwezi muandamo mmoja tu kwa dunia nzima au unatofautiana kutokana na 
wakati gani mwezi unachomoza katika sehemu tofauti? 

Mtazamo Sahih ni kua kuna kutofautiana kuulingana na kuchomoza kwa 
mwezi katika sehemu tofauti, mfano,mwezi ukionekana Makkah na leo ni 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








825 


mwezi tisa, na ulionekana sehemu nyengine siku moja kabla ya kuonekana 
Makkah, na siku ya Arafah ni mwezi kumi kwao wao, wao hawataruhusiwa 
kufunga kwa sababu kwao ni sikukuu. Hivyo basi ikitokea wameuona mwezi 
baada ya kuonekana Makkah, na makkah ni mwezi 9 na kwao wao ni mwezi 8, 
hawatotakiwa kufunga, itawabidi wafunge ile siku ambayo ni mwezi 9 kwao 
wao. Hii ndio njia Sahih, kwa sababu Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam amesema ‘Fungeni mnapouona mwezi na fungueni mnapouona mwezi’. 
Hivyo wale ambao hawakuuona mwezi katika nchi yao ndio hawajauona. 
Kama vile watu wanapokubaliana kua wakati wa alfajir linapochomoza na 
magharibi linapozama jua unatofautiana kulingana na utofauti wa sehemu, 
hivyo na mwezi pia hutegemea sehemu kama nyakati nyengine katika siku.’ 
(Majmoo ’ al-Fataawa, 20) 

FUNGA YA ARAFAH KULINGANANA NA FATWA YA SHAYKH 
MUHAMMAD IBN SALIH AL UTHAYMEEN. 

Wafanyakazi wa Saudi Arabia waliokua wakifanya kazi nchi za nje, ambao 
walisema walikua wana tatizo kuhusu saumu ya Ramadhan na saum ya Arafah, 
ambalo linawafanya wagawanyike katika makundi matatu: 

Kundi la kwanza husema: Tutafunga na kufungua na Saudi Arabia. 

Kundi la pili husema: Tutafunga na nchi tuliokuwepo na tutafiingua pamoja nao. 
Kundi la tatu husema: Tutafiinga Ramadhan na nchi tuliokuwepo lakini tutafiinga 
Arafah na Saudi Arabia 

Walimtaka Shaykh awawekee wazi kuhusiana na Saumu ya mwezi wa Ramadhan 
na Saumu ya Arafah kwani kwa kipindi cha rniaka mitano sambamba, harnna hata 
mara moja iliowahi kutokea kua Ramadhan na Arafah ikawa siku moja na Saudi 
Arabia, Ramadhan yao mara yengine hutokea siku moja au mbili baada ya 
kutangazwa Saudi Arabia na mara nyengine hufikia utofauti wa siku tatu. 

Shaykh A1 Uthaymin akajibu Bismillahi Rahman Rahim, Wanazuoni 
wametofautiana kuhusu jambo la kuandama kwa mwezi katika sehemu moja 
ya Waislam na sio katika sehemu nyengine:kua Waislam wote wafuate 
kutokana na muonekano huo, au ni wale waliouona pekee na wale waliokuwepo 
kwenye sehemu hiyo, au waliouona na na wale wanaoishi chini ya utawala 
mmoja? Kuna mitazamo tofauti. Lakini mtizamo sahihi ni kua jambo hili 
waachiwe wale wenye I’lm nalo juu yake. Ikiwa mwezi utaochomoza katika 
sehemu moja kwa nchi mbili tofauti, nchi hizo hua ni nchi moja. Hivyo, mwezi 
ukionekana sehemu moja Sharia’h hii hutumika na kwa hiyo nchi nyengine, 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








826 

la ki ni ikiwa kuna utofauti wa kuchomoza kwa mwezi, hapo hua kila nchi hua 
na Sharia ’h tofauti. Huu ni mtizamo ambao anakubaliana nao Shaykh A1 Islam 
Ibn Taymiyah Radhi Allahu A’nhu; Hii ni kutokana na uwazi wa kimaana 
uliomo katika vitabu vya Qur’an na Sunnah na kwa kufanyiwa Qiyas .’ 

i Qur’an inasema (kwa tafsir) ‘Hivyo yeyote yule atakaeuona (muandamo 
katika mwanzo wa usiku) wa mwezi (Ramadhan i.e na akawa yupo nyumbani), 
humlazimu kufunga Saum mwezi huo, na yeyote yule ambae anaumwa au yuko 
safarini, idadi ilele(ya siku ambayo hakuzifunga azilipe) kutoka katika siku 
nyengine.Allah anakutakieni urahisi, na hataki kufanyieni ugumu juu 
yenu.(Anataka nyie) mtimilize idadi (ya siku) na lazima mumtukuze Allah, kwa 
kukuongozeni ili muwe wenye shukrani kwake’ \Al-Baqarah 2:185\ 

‘Kilichoelezewa katika aya hii ni kua yeyote yule ambae hajauona mwezi basi 
haimlazimu kufunga. Katika Sunna, Nabii Salallahu A’Iayhi wa Salam 
amesema ‘Fungeni mnapouona mwezi na fungueni mnapouona mwezi’ 
Kinachoelezea Hadith hii pia ni kua ikiwa hatukuuona hatulazimiki kufunga 
wala kufungua, Tukiangalia kutokana na Qiyas, mda wa kufunga na kufungua 
saum kwa kila nchi inabidi upangwe kutokana na nyakati za kuchomoza na 
kuzama kwa jua kutokana na nchi yenyewe. Jambo ambalo Wanazuoni 
wamekubahana. Hivyo unaona watu wa mashariki mwa bara la Asia 
wanatangulia mwanzo kufunga kuliko watu wa Magharibi wa bara la Asia na 
hufungua kabla yao, kwa sababu Alfajiri huingia mwanzo kwao kuliko wenzao 
na Magharibi huingia mwanzo pia kulio wenzao.’ 

‘Kwa kua hii inakubalika kutokana na nyakati za kufunga na kufungua kwa 
saum za kila siku, vile vile hukubalika kwa kufunga na kufungua kwa saum za 
mwezi. Hamna tofauti baina yao. 

Lakini ikiwa eneo kubwa liko chini ya utawala mmoja, na kiongozi akaamrisha 
kuanza na kumalizika kwa saum, hapo inabidi amri hii lazima ifuatwe, kwa 
sababu hili ni jambo la migongano baina ya wanzuoni lakini amri ya kiongozi 
hufuta migongano hiyo. 

Kutokana na nilivyoelezea hapo juu, inakulazimuni mfunge na mfungue 
pamoja na watu wa nchi mnayoishi, iwe ni nchi uhyozaliwa ama la. Vilevile 
katika siku ya Arafah mnatakiwa mfuate mwezi wa nchi mnayoishi’, 

(Muhammad al-Saalih al-‘Uthaymeen, 28/8/1420 AH. Majmoo ’ al-Fataawa, 19). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








827 

Wanazuoni wengi wa kame yetu hususan wa nchi ya Saudi Arabia, ambao ni 
Masalafi na wafuasi wa Madhhab ya Imam Hanbal, wanakubaliana na kauli ya 
Shaykh A1 Uthaymeen katika Fatwa zao, wakiwemo Shaykh Ibn Baaz, Shaykh A’bd 
Allah A1 Jibreen, Shaykh Salih Fawzan, Shaykh Saud A1 Shuraim, Shaykh Salih A1 
Munajjid na wengineo. 

MUFTI TAQI USMANI KUHUSU KUUNGANISHA MWANDAMO WA 
MWEZI MMOJA DUNIANI KOTE (MADHHAB YA HANAFI ). 

Mwaka 2010 Mufti Taqi Usman alizungumzia kuhusu uamuzi wa ISNA - Islamic 
Society of North America, Jumuiya ya Kiislamu ya Marekani ya Kaskazini kuhusu 
kuadhimisha sikukuu ya Idd Al Adha baada ya Arafa kwa pamoja duniani kote kwa 
kusema: 

Nimeiangalia nakala ya ISNA kwa heshima kubwa ya hamu ya kuunganisha Ummah 
wa Kiislam duniani. Lakini inanibidi niseme kuhusu kutokubaliana na yale 
waliyoyasema katika nakala ya Idd al Adhha katika siku ya pili ya Arafa, kwani 
haikubaliani kabisa na mafundisho ya Qur ’an, Sunnah na mtazamo wa Sharia ’h 
ambao unajulikana kwa karne na kame. Jambo hili halijawahi kufuatwa na Muislam 
yeyote tangu kuanzia miaka 1400 iliopita, na lina idadi ya kasoro na mapungufu 
ambayo ninayafupisha kama ifuatavyo: 

1- Nakala inakubali kua kuadhimisha Idd A1 Fitr kunafungamana na muandamo wa 
mwezi wa kila sehemu na mwezi wake, na usifungamishwe na mwezi wa Saudi 
Arabia Arabia. Na wakati huo huo, nakala inatoa wito kuadhimisha Idd al Adha kwa 
kufuata kalenda ya Saudi Arabia Arabia na kutokufuata muandamo wa mwezi wa 
sehemu ya mtu aliekuwepo, na hapo itabidi Idd A1 Adhha itaadhimishwa katika 
marekani ya Kaskaziani katika mwezi 8 au 9 Dhul Hijjah. Jambo ambalo ni wazi 
kua nadharia iliopendekezwa katika nakala ya ISNA haiwezekani. 

2- Nakala imetilia mkazo sana jambo la umoja wa Ummah wa Kiislam, jarnbo 
arnbao hamna hata mmoja anaelikataa, lakini kila mtu inabidi ajue kua Umoja wa 
Kiislam duniani hauna maana ya kua waislamu wote duniani kote, wafanye Ibada 
zao katika kwa pamoja na wakati mmoja, kwa sababu jambo hili haliwezekani. Ni 
ushahidi tosha kua wakati watu wa Saudi Arabia wanasali sala ya Alfajir, wale wa 
Marekani ya Kaskazini wanakua hawajamaliza kusali sala ya Isha ya siku iliyopita, 
na pia wakati waislam wa Los Angeles, Marekani wanasali Sala ya Alfajir, 
Waislamu wa India na Pakistan hua wanasali sala ya Maghrib au ya Isha katika siku 
hiyo hiyo. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








828 

Kama ingelikua ni wajib kwa Waislam kufanya Ibada zao kwa pamoja duniani, kwa 
ajili ya Umoja wao, basi umoja huo usinge wezekana kutokana na tofauti ya 
wakati.hivyo ni jambo lililowazi kua kufanya Ibada kwa wakati tofauti duniani 
halidhuru umoja wa Kiislam. 

NINI MAANA YA UMOJA WA KIISLAMU? 


Umoja wa Kiislam maana yake ni kua Waislam wapendane na wasichukiane, 
wasitengane na wasifarikiane baina yao. Na wasitengeneze mawazo mapya na 
ya kigeni tofauti na mafundisho ya Qur’an na Sunnah ambayo yatasababisha 
mgawanyiko na migongano miongoni mwa Waislam. 

3- Instaajabisha kuona kua nakala hiyo, inaonesha kuadhimisha Idd Al Adhha katika 
siku tofauti ni jambo ambalo halikubaliki katika Ummah, lakini kuadhimisha Idd Al 
Fitr kua ni jambo ambalo linakubalika. Ikiwa jambo la maadhimisho ya Idd Al Fitr 
halivunji umoja wa Waislamu, inakuaje kwa umoja huo kuvunjika kwa kuadhimisha 
Idd al Addha? 

Ni kweli IddAl Adhha hufuata baada ya Siku ya Arafat nchini Saudi Arabia Arabia, 
lakini hii haina maana kua Waislam wote wafuate tarehe hiyo katika sehemu zao. 
Kuhusu Hija haina shaka kua inafungamana na sehemu fulani lakini sikukuu ya Idd 
Al Adhha haifungamani na sehemu hiyo pekee. Inaadhimishwa kila mahali duniani 
kote na haiwezekani kufungamanishwa na kalenda ya mwezi wa Saudi Arabia. 

4- Nakala inakubali kua maadhimisho ya Idd Al Adhha katika nchi nyengine, 
hayakuwahi kufungamanishwa na Saudi Arabia tangu kame 14 zilizopita. Jambo 
ambalo mwandishi anadai kua ni kutokana na kutokuwepo kwa njia rahisi za 
mawasiliano, kutokana na maendeleo ya mawasiliano katika karne yetu, wanahoja 
kua, karibu kila mtu, kila mahali anao uwezo wa kujua siku ya Hija na inabidi 
aadhimishe Idd Al Addha kutokana na kalenda ya Saudi Arabia. 


Katika hoja hii kuna ruhusa iliyowazi, kua sio wajibu, kuadhimisha Idd Al Hajj kwa 
kufuata kalenda ya Saudi Arabia Arabia kwa mujibu wa Qur’an na Sunnah. Kama 
ingelikua wajibu, basi waislam wangefanya kila wanaloweza ili wapate kujua tarehe 
sahih ya Hija nchini Saudi Arabia. Si sahih kusema kua ilikua ni vigumu kwa watu 
wanaoishi nje ya nchi ya Saudi Arabia kujua tarehe sahih ya Hija, kwa sababu siku 
ya Hija hujulikana katika usiku wa mwanzo wa Dhul Hijjah. Hivyo kuna siku tisa 
ambazo hutosha sana katika kupata habari za Hija. Hata hivyo, hamna hata 
Mwanafiqh mmoja ambae alisimamia kupatikana kwa habari hizi ili watu 
waadhimishe Idd Al Adhha kulingana na tarehe za Saudi Arabia. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









829 


Vile vile, ikiwa hoja ya nakala hiyo imekubalika kua nia sahih ya Qur’an na Sunnah 
ni kufungamanisha Idd Al Adhha na kalenda za Saudi Arabia, kama ni wajib kwa 
waislamu wote duniani, itakua inamaanisha kua Sharia ’h ya Kiislam ilitilia mkazo 
kanuni ambayo haikukubalika kwa miaka 1300, Jee hii si kinyume na azimio la 
Qur’an kua Allah Subhanahu wa Ta’ala, hafanyi kitu kuwa wajib isipokua kile 
kinachowezekana kufanywa na Bani Adam ? 

Ikiwa mwandishi ana hoja ya kua adhimisho la Idd Al Adhha halikufimgamana na 
tarehe za Makkah, kwa miaka iliyopita lakini imekua wajib kwa Sharia’h ya sasa, 
itakua kuna swali linajitokeza, ambalo ni: Ni nani aliebatilisha kanuni zilizopita 
na kwa misingi gani? Hamna sharti katika Qur’an na Sunnah ambalo 
linaamrisha Waislamu kuadhimisha IddAIAdhha kutokana na muandamo wa 
mwezi wa sehemu zao kwa wakati fulani, na baadae waifungamanishe na 
tarehe za Makkah. Yeyote yule anaekubali hili na maswali kama haya 
yanayotokana na nadharia zilizokuwemo katika nakala hiyo basi atakubali 
kasoro ya nakala hiyo. 

Mwisho, ningependa kukufahamisha kua swali la muandamo wa mwezi kwa kila 
mwezi muandamo, ikiwemo Dhul Hijjah tayari limeshazungumzwa katika kikao cha 
mwaka cha Islamic Fiqh Academy (kilichofanyika Jordan, October 11-16, 1986) 
ambacho kilihudhuriwa na zaid ya Wanazuoni wakuu 100 wa Sharia’h. Jumuiya 
ilikubaliana na ufumbuzi wa kua nchi zote za Kiislamu zifuate miezi yote ya 
muandamo, ikiwemo Dhul Hijjah kutokana na misingi iliyo sawa ambayo 
wanaitumia katika Idd al Fitr na Idd Al Hajj. 

Makubaliano hayo yanakubaliana na Ijma ’a ya Wanazuoni wa Kiislamu duniani 
kote. Lakini mapendekezo ya ISNA yanaenda kinyume na makubaliano hayo. 

Kabla kuachana na swali hili, ningependa kutilia mkazo kua mapendekezo ya ISNA, 
kamwe hayataweza kusababisha umoja wa Kiislam, bali yatatengeneza sehemu 
mpya ya kugawanyika na kutokua na umoja miongoni mwa Waislam. Kabla ya 
kuingia katika mambo kama haya na kuanza kutoa Fatwa, kwanza mambo haya 
yanatakiwa yajadiliwe katika chombo kikubwa cha kimataifa cha Wanazuoni wa 
kiislam wa leo, kama Jumuiya ya Kiislam ya Fiqh, mjini Jidah ( InternationalIslamic 
Fiqh Academy in Jeddah). 



AL MliSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








830 


FATWA YA AYATOLLAH SAYYID AS SISTANI KUHUSU MWANDAMO 
WA MWEZI YA MWAKA 2012 (MADHHAB YA SHIA). 

Ayyatollah Sayyid As Sistani Aliulizwa: Kuna tafsir tofauti ambazo zinatolewa na 
Wanazuoni wetu katika nchi za magharibi kuhusu umbali wa kuonekana kwa mwezi. 
Swali letu ni hili: Ikiwa hesabu za elimu ya sayari zinathibitisha kua mwezi 
umeandama sehemu ya mashariki, tuchukulie Dar es salaam, Afrika 
Mashariki, kuna uwezekano mkuhwa sana wa kua mwezi huo utaonekana 
Magharibi, tuchukulie New York, ijapokua kuna utofauti wa masafa ya kutoka 
kaskazini mwa kuelekea kusini mwa dunia ( Latitude ), Jee kwa umbali huu wa 
kisayansi unakubalika kuukubalia muandamo mmoja wa mwezi kwa watu 
wote? 

Ayatollah Sistani alijibu ‘Mwezi ukiandama Mashariki hauna maana kua 
utaonekana Magharibi, japo kua kila mwezi unapoelekea Magharibi hua 
unakua mkubwa, lakini muonekano wa muandamo wa mwezi unategemea na 
urefu unaotakiwa kutoka juu ya upeo wa macho, na umbali unaofaa kutoka 
katika jua. Wakati mwengine mwezi huonekana upande wa Mashariki kwa 
sababu, jua hnapotua hua ni digrii 8 juu ya upeo wa macho, na hivyo hautoweza 
kuonekana upande wa Magharibi hadi baada ya masaa kwa sababu hua ni 
digrii 2 kutoka katika upeo wa macho’. 

UFAFANUZI WA SHAYKH YASIR QADHI KUHUSU MWANDAMO WA 
MWEZI. 

Mnamo mwaka 2010, Shaykh Yassir Qadhi alitoa nakala katika website yake 
isemayo Ufahamu mgogoro kuhusu muandamo wa mwezi kua: 

Hili jambo ambalo Wanazuoni wamekhitilafiana. Kutokana na Madhhab ya Imam 
A1 Shafi’i ni kua, muandamo wa sehemu moja haukubaliki sehemu nyengine kwa 
umbali unapozidi kilomita 81, kama alivyosema Imam Rafi’i na Imam Nawawi. 
Umbali wa kilomita 81 hua ni umbali wa pande zote wa muonekano wa mwezi huo 
kuanzia kaskazini hadi kusini, Fatwa zilizopita za wafuasi wa Madhhab ya Imam 
Abu Hanifa, Imam Maliki na Imam Hanbal zinasema kua, muandamo mmoja 
unakubalika kwa watu wote [Angalia ‘Fath al-Qadir’, ‘Mukhtasar Khalil’ na ‘al- 
Mughni ’.] Hata hivyo, Mwanazuoni wa Madhhab Imam Malik, Ibn Rushd ananukuu 
makubaliano ya Ijma ’a (Ya Wanazuoni wa Madhhab ya Imam Malik) kua jukumu 
la kufunga kutokana na muandamo wa sehemu za mbali haukubaliki katika sehemu 
ambazo mwezi haukuonekana, kwa sehemu ambazo ziko mbali kimasafa baina yao 
kama vile Hispania na Uarabuni. [ ‘Bidayat al-Mujtahid’, 1/288] na Fatwa kama hiyo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








831 

pia imetolewa na Wanazuoni wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa wakiwemo Imam 
A1 Kasani, A1 Zayla'i na A1 Kashmiri. Shaykh Muhammad Burhanuddin Sanbheli 
anasema, ‘Wanazuoni wa karne yetu kwa pamoja wanakubaliana kuwepo kwa 
utofauti wa muonekano wa muandamo wa mwezi, kutokana na utofauti wa 
sehemu za uchomozaji wa mwezi.’ [ Qadhaya Fiqhiyyah Mu'asarah, uk. 94\ 

Ushahidi wa ufahamu wa Bani Adam unakubali ushahidi wa kua Waislamu wote 
duniani hawawezi kua wanasali wote kwa pamoja sala ya Adhuhuri kwa wakati 
mmoja, bali kila sehemu husali kutokana na wakati wake kutokana na uchomozaji 
wa jua, hivyo pia sio lazima watu wafunge na kufungua dunia nzima kwa pamoja . 
Anasema Zayla'i, katika kuelezea ‘Kanz al-Daqa'iq\ kua Abu Musa ambae ni 
Mwanafiqh wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa aliulizwa na waislam wa Alexandria, 
Misri kuhusu mtu arnbae atakua amepanda juu ya mnara, hivyo akawa analiona jua 
halijazama kwa mda mrefu baada ya wale waliokua chini kuliona kua limeshazama. 
Jee inakubalika kwake yeye kufungua? Abu Musa akajibu ‘La, ijapokua wale 
waliokua chini wanaruhusiwa kufungua, kwani kila mtu hua na jukumu 
kutokana na mazingira yake’. 

Tunapofuata muongozo huu, haiturahisishii mambo kama tunavyofikiria bali hua 
magumu zaid kuliko tunavyofikiria. Si ingelikua rahisi tu, kwa kufuata Hadith : 
Mkiuona fungeni, na kama hamkuuona basi timizeni siku thalathini? Jee kufanya 
hivi ni rahisi au kutegemea zana na njia ambazo huweza kubadilika kila baada ya 
muda, na kutengeneza migongano na migawanyiko? Jee itakuaje ikiwa zana na njia 
za kitaalamu zikiondoka katika siku za baadae? Tutafanya nini? Uislam hauna 
mipaka ya wakati, na ndio maana Sharia ’h zikawa ni za Umoja na za KlRAHISl! 

Ikiwa mtu atafuata njia za Ahl Al Haditli wal Athar (Watu wa Sunnah na Hadith), 
itakua rahisi sana na hakutokua na migogoro. Njia za watu wa Sunnah ni kua 
tunaamini Sunnah na kuziendeleza kwa vizazi vijavyo kama zilivyokuja, bila ya 
kuzipangua, kuziharibu au kuzikataa. 

UFAFANUZI WA KINA WA SHAYKH MUHAMMAD AFIFI AL AKITI 
KUHUSU MWANDAMO WA MWEZI : MADHHAB YA AL IMAM AL 
SHAFI’I. 


Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti ambae ni Mwanazuoni mchanga na mahiri 
wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutoka Malaysia, anaesomesha katika Kitengo 
cha Tawhid na mambo ya Dini katika Chuo Kikuu cha Oxford Center for 
Islamic Studies na pia ni Profesa wa Chuo Kikuu cha MARA, nchini Malaysia 
(Universiti Teknologi MARA) 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiNAL DAiNAH 









832 

Tarehe 8 ya Dhu 1-Hijja 1425, ambayo ni sawa na 19-1-2005 Shayk Afifi al Akiti 
alifafanua kuhusu habari ya tofauti ya kuandama kwa mwezi kutokana na mtazamo 
wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i kutokana na kujibu maswali ambayo aliyoulizwa 
na kuyajibu kama ifuatavyo: 

Bismillahi r-rahmani r-rahim. 

Al-hamdulillah alladhi ja ‘ala l-ahillata mawaqita li-n-nasi wa-ijtima ‘a n-nayrayni 
‘alamatan li-inqida ’i sh-shahri wa-miqatan li l- ‘ibadati bi-ru ’yati l-ahillati fi 
shari ‘ati l-amri wa s-salatu wa s-salamu ‘ala rasulihi alladhi ja ‘alahu sirajan 
muniran wa-min nurihi mustaniran wa ja ‘ala alihi wa-ashabihi nujuman wa li- 
shayatina l-insi wa l-jinni rujuman amma ba ‘d. 

Allahumma hidayatan li-s-sawab! 

Kwa kuanzia, hukm ya kisharia kwa kila muislamu anatakiwa kuijua kalenda yake 
ya sehemu aliyokuwepo (kwa kujua sehemu ya muandamo ya mwezi wa sehemu 
aliyokuwepo, na mwezi wa sehemu nyengine kama ikiwa ni msafiri alieondoka 
katika mji wake kuelekea mji mwengine, hii ni katika kumsaidia kukamilisha wajib 
wake katika Ibada tofauti arnbazo hufanyika katika mwaka mzima), kama vile 
anavyotakiwa kila Muislam kujua upande wa Qiblah, hivyo hii ni Fardh Kifaya 
(Wajibu ambao ukifanywa na baadhi ya watu katika jamii basi hutosheleza kama 
kumsalia maiti) kwa kila mkaazi wa sehemu na ni Fardhi A ’yna (Wajibu ambao ni 
lazima kwa kila Muislam kama Kusali na kutoa Zakah) kwa kila msafiri 
\Shabramallisi, 3:156, kutoka katika Fanat. 2:220]. Hua Fardh Ayn kwa mkaazi 
pale inapokua ni wachache miongoni mwa wakaazi wanaoijua kalenda, na fardh 
Kifaya inapokua wanaojua ni wengi [. Fadani, Mukhtasar, 3]. 

Na hii ndiyo maana katika nchi za Mashariki ya Mbali \sharq aqsa\, kwa mfano, 
hata kwa wale ambao si Wanazuoni wanapewa nafasi ya kusomeshwa elimu ya 
sayari ya Kiislamu \falak shar ‘ij iwe skuli au katika vyuo vikuu, kama ni sehemu ya 
kutekeleza wajib wao katika jamii. Ambapo ni inategemewa kwa mwanafunzi wa 
dini katika Madrasa afundishwe vilivyo elimu ya wakati Miqat [kujua wakati], 
Nayrayn [elimu ya myenendo ya jua na mwezi], na pia elimu ya sayansi mama, 
katika Falak [elimu ya sayari] , ambayo ndani yake mna nyakati za sala za Fardhi, 
Shuruq, Dhuha na Zawal [ambayo ni taarifa za nyakati], muelekeo sahih wa Qiblah, 
\simt al-Qiblah\, muonekano wa mwanzo wa miezi inayotegemea mwezi \hukm 
imkan al-ru ’ya\ (na sio kwa miezi mitatu tu ya Ramadan, Shawwal na Dhu l-Hijja 
bali yote kumi na mbili) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








833 

Kutokana na hukmu ya asili inayohusiana na mwezi, tunaona kua tangu enzi za 
zamani hadi leo katika jamii, maeneo za nchi za kiislamu, hua na kiongozi [au Imam 
kama yule anaeongoza sala ya jamaa msikitini, ambae hua anawajibika na kasoro 
zinazotokea na ambae huchukua dhamana kwa wanaomfuata; ambapo katika jambo 
kama hili hua ni kamati ya kuangalia muandamo wa mwezi au baraza la kuangalia 
muandamo wa mwezi] ambae kwale wanaoishi sehemu hiyo humfuata kuhusu 
habari ya muandamo wa mwezi wa sehemu hiyo. Kwa mfano nchini Morocco, 
Muwaqqit [mfuatiliaji wa wakati] wa asili huwepo katika kila mji napia Madrasa 
hufuatilia muandamo wa mwezi na kutoa taarifa kwa Qadhi; pia katika nchi nyingi 
za kiislam kuna sehemu maalum inayofaa kwa ajili ya kuangalia muandamo wa 
mwezi. Kiongozi huyu, iwe kamati au baraza hua lina mamlaka makubwa, kiasi ya 
kua ikitokea mtu kama katika nchi ya Kiislamu ya Malaysia akaamua kuadhimisha 
sikukuu kwa kutumia mwezi ambao haujatangazwa na Kamati ya kuangalia mwezi 
wa nchi hiyo, hata kama ikiwa sikukuu hiyo inaendana sawa na Idd ya Makkah, basi 
mtu huyo anaweza kupigwa faini au hata kufungwa jela. Kitendo hiki kinakubalika 
katika Sharia ’h, na ni haki ya Imam au Amir anaeongoza kukitekeleza, kwa sababu 
kusudio la Sharia ’h hii ni kuhakikisha kua Waislam wanaoishi katika sehemu moja, 
wanatakiwa wafuate muandamo mmoja wa mwezi matla’ wa sehemu 
waliyokuwepo, wafuate muandamo mmoja, waadhimishe sikukuu pamoja na 
wafunge pamoja. Bila ya kua na muandamo mmoja wa mwezi kwa sehemu moja, 
jarnii ya sehemu hiyo itagawanyika na kua ni jamii mbaya mbele ya Allah 
Subhanahu wa Ta 'ala ikiwa msikiti miwili inafuata muandamo tofauti ilio katika 
masafa ambayo hayahesabiki kua ni ya Qasr [masafa yanayoruhusika kusali sala ya 
safari, yaani kama kilomita 96]. Waislam wanaoishi katika nchi za magharibi ya 
mbali [bilad al-afranj] wanatakiwa kutilia mkazo jambo hili, kwani jambo hili 
limejumuishwa wazi katika kanuni ya Fiqh ya umoja [qa ‘ida]\ 

Tasarrufu 1-imAmi ‘ala r-ra‘iyyati manutun bi l-maslahati 

[Uamuzi wa Mamlaka juu ya waliochini ya mamlaka hiyo hutegemea na faida ya 
jamii]. 

Ni jukumu la kidini, kama lilivyo jukumu la kiakili, na pia ni jukumu la lazima 
kutokua na kamati za misikiti elfu katika nchi nzima kujiamulia muandamo wa 
mwezikila mmoja na atakavyo yeye (Hivyo kuchukua jukumu la mzigo mzito mbele 
ya Allah Subhanah wa Ta ’ala, na ambao kesho Akhera itawabidi kua na maswali ya 
kujibu kutokana na maamuzi yao). Ni jambo la busara na salama kuliwachia jukumu 
hili kwa kamati za kitaifa za muandamo wa mwezi ambazo zipo katika jamii na nchi 
za kiislamu 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








834 

Kuhusu msimamo wa Madhhab ya Imam A1 ShafTi kua matla’ muonekano 
umewekewa mipaka ya umbali wa kutoka kaskazini - kusini kwa ukubwa wa 
kilomita 80: 

Kwa hakika hii si kauli Qawl Mu ‘tamad [kauli ambayo inategemewa na ya mwisho] 
katika Skuli yetu ya Fiqh, kuhusu ukubwa wa masafa ya matla ‘au eneo la 
muandamo. Badala yake kama alivyoweka wazi Imam A1 Nawawi al Jawi kua 
‘msimamo wake hutokana na \tul\ masafa ya kutoka mashariki kueleke 
magharibi mwa dunia na masafa ya kutoka kaskazini kuelekea kusini mwa 
dunia \‘ard\, iwe masafa ni marefu au mafupi, usiangalie kua ni umbah wa 
kusafiri ama la’ [Nihayat al-Zayn, 755]. Msimamo sahih [Qawl Sahih] uko mbali 
kuliko masafa ya kusafiri [Qasr\, kwani sehemu nyengine hukubalika kua ni katika 
eneo moja la muandamo wa mwezi kutokana na kua na wakati mmoja wa 
kuchomoza, kutua na kuonekana kwa sayari (ikiwemo jua, mwezi na nyota) 
ikilinganishwa na nyakati za kuchomoza na kutua kutokana na maeneo ( dabit 
(kanuni za msingi) ni: ghurubu sh-shamsi wa Tulu ‘uha fi l-mauallayni Ji waqtin 
[Sehemu mbili ambazo zina nyakati sawa za kuchomoza na kutua kwa jua] [Nihayat 
al-Zayn, 184]; ‘Nyakati sawa’ maana yake ni kua na mfanano wa digirii 
zilizotofautiana, na hapa hua na kuna tofauti ndogo baina ya Wanazuoni wa skuli ya 
Madhhab yetu). * 

*Kwa wanafunzi wa Fiqh & Falak : Katika historia yetu yote, Wanazuoni wa 
Madhhab ya Imam A1 Shafi’i ambao wana / ’lm ya sayari wametoa vigezo 
mbalimbali vya kuelezea ukubwa wa Matla (kwa kweli wote wameainisha maana 
ya fi waqt wahid ki kanuni ). Wanazuoni hawa wa Fiqh (Fuqaha) wametumia ujuzi 
wao wa hali ya juu katika elimu ya sayari, nyota na utafiti wa kutafiita mahusiano 
ya pembe katika umbo lenye pembe tatu [tngonometry-muthallathat} pamoja na 
utafiti wa matokeo ya muonekano wa asili na mwendo wa sayari na mpangilio wa 
uchunguzi waliokua nao katika nyakati walizoishi na hivyo kupata ukubwa wa 
kieneo wa Matla ‘. 

Kwa sababu, kama wengi miongoni mwa Wanazuoni wetu waliopita walivyokwisha 
tizama na kuona, kile maarufu ambacho Imam A1 Nawawi alikirudia kwa kusema 
‘Kukubalika kuhusu utofauti wa maeneo ya muandamo wa mwezi hutokana 
na ukweli wa mahesabu ya kisayari na hukmu za wataalamu wa sayari.’ [Tuhfa, 
4:506]. Juhudi na matokeo ya baadhi ya Wana fiqh wakubwa wa Madhhab ya A1 
Imam A1 Shafi’i nitayaelezea hapo chini. (kwa upande wa kiasi cha digirii, 
inafahamika kua tofauti walioichukua inatokana na sehemu isiokua ya mashariki 
kutokana na sehemu aliyokuwepo mtu kama vile alivyoweka wazi Imam A1 Fadani, 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








835 


na hii iko wazi kwa sababu kutokana na ukweli kua ‘usiku huingia mapema katika 
upande wa mashariki’). 

(1) Mwanazuoni mwenye J’lm mchanganyiko wa karne yetu Imam A1 Fadani 
anasema: Ikiwa muandamo wa mwezi utaonekana upande wa Magharibi (lakini 
sio Mashariki) ya sehemu aliyokuwepo mtu, basi ni jambo lililowazi kua ulikua 
uonekane katika sehemu aliyokuwepo mtu ikiwa tofauti iliyokuwepo baina ya 
sehemu hizo mbili hazizidi digirii 8 |Sharh al-Thamra, 63]. Hii inamaanisha 
kua, muandamo wa Mashariki ya sehemu unakubalika lakini kwa Magharibi 
hukubalika pale inapokua tofauti iliozidi ni digirii 8-6 inakubalika. 

(2) Qadhi al-Batawi anasema: Ikiwa tofauti ni digirii 6 na zaid, basi maeneo mawili 
hayo yanahesabika kua ni tofauti, ‘Maana ya Tofauti ya maeneo ya Muandamo wa 
mwezi [ikhtilaf al-matali ‘] imetajwa katika kitabu sehemu ya kufunga katika vitabu 
vya Fiqh, ni kua utofauti wa sehemu ya kuonekana mwezi pale ambapo mwezi 
unaonekana katika sehemu moja, lakini hauwezi kuonekana katika sehemu nyengine 
kwa wakati huo huo. Tofauti hii ya sehemu ya muonekano wa mwezi hutokea pale 
tu inapokua tofauti [tafawut] baina ya sehemu mbili ni digirii 6 au zaidi katika 
mkunjo wa umbo la usiku na mchana wa dunia.; [Sullam, 1:10]. (Angalia: mahesabu 
haya ya digirii 6 degrees ya Qadhi Al-Batawi, ambae ni mwalimu kwa Imam al- 
Fadani ni kua Ihtiyat [hali ya kuondoa wasiwasi] na sio msimamo unaowezekana 
k \Fiqh.) 

**Kwa mwanafunzi wa Falak: Ufafanuo wa Falak uoncshao kwa nini kuna tofauti 
baina ya mkunjo wa umbo la usiku na mchana [al-tafawut min qus al-layl wa l- 
nahar ] ni: kutokana na utofauti wa ukubwa wa usiku na mchana katika sehemu 
tofauti za dunia kutokana na kuzidi upande mmoja kwa jua [mayl al-shams\ kutoka 
katika mhimili wa katikati wa dunia [da ’ira mu ‘addal] na kunyanyuka [irtifa ‘] kwa 
pembe ya kaskazini ya dunia kutoka katika upeo, linapozama jua. 

(3) Mwanahistoria na mwanausuli [usuli] , ambae ni mtaalamu wa sayansi zote za 
vitabu vitakatilu na za ufahamu [al-Jami' bayna l-manqul wa l-ma‘qul ], na 
mwandishi wa vitabu kutoka katika mambo ya mahesabu hadi kwenye Fiqh, Habib 
al-Shilli anasema: digirii 8 au chini yake [Sharh al-Thamra, 63]. 

(4) Mufti wa Yemen wa karne ya 16, Habib Bamakhramah anasema: Ikiwa tofauti 
baina ya sehemu mbili ni digirii 8 au chini ya hapo, basi sehemu hizo zipo katika 
muandamo mmoja wa mwezi, ikiwa vyenginevyo, basi hata kama wakiwa wana 
msimu mmoja wa mwaka, basi watakua wapo katika maeneo tofauti ya 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








836 


muandamo wa mwezi au katika sehemu ambayo isiyofahamika ya muandamo 
wa mwezi \Bughyat, 109]. 

(5) Mfasir, Muhaddith, mwana«.s'w// na mwanahesabu, Imam Taj al-Din al-Tibrizi 
(mzaliwa wa Azerbaijan, ambae aliishi Baghdad na kufariki mjini Cairo) anasema: 
Ukubwa wa mwisho wa masafa [musafat al-ba‘id\ ba sehemu mbili ambazo 
hukubalika kua ni eneo moja la kuonekana muandamo wa mwezi linatakiwa 
liwe ni nusu ya masafa ya kusafiri (i.e., 24 farsakh [i.e., 3 marhala ] (24 x 6 km = 
144 km) [Tanat, 2:219 ].(Angalia: kutokana na Imam al-Qalyubi, huu ni msimamo 
dhaifu ambao hauwezi kuchukuliwa kama ule ambao usemao ukubwa wa mwisho 
wa matla' ni masafaya Qasr [Hashiyatan, 2:64]). 

**Nukat kwa wanafunzi wa Fiqh ** k \Fiqh maana ya ‘maeneo ya muandamo 
mmoja wa mwezi’ [ittihad al-matla ‘ au balad muttahidmatla ‘ihi au katika maandiko 
ya zamani: balad wahid au balad qarib / maeneo ya karibu], ni: 

(A) Kutokana na maeneo ya masafa ya kutoka kaskazini kuelekea kusini mwa dunia, 
hua ni maeneo yanayochangia kwa pamoja masafa yanayotoka mashariki kuelekea 
magharibi mwa dunia kama vile Greenland na Brazil. Hua hamna mpaka hivyo 
mwezi utakapoandama mwezi kwa upande wa Kusini unaweza kukubalika kwa watu 
wa upande wa Kaskazini; na 

(B) Kutokana na maeneo ya masafa ya kutoka mashariki kuelekea Magharibi mwa 
dunia, hua ni maeneo yanayochangia masafa kutoka kaskazini kuelekea kusini mwa 
Dunia, kama vile Mexico na Mashariki ya Kati. Katika kesi hii kuna tofauti ndogo 
ya mpaka ya Mashariki na Magharibi hivyo ikiwa upande wa Magharibi umezidi lile 
eneo la muandamo wa mwezi, basi muandamo wa mwezi wa Magharibi hauwezi 
kukubalika kua kama muandamo wa Mashariki kwani upo katika maeneo tofauti ya 
muandamo (i.e, ikhtilaf al-matali' au balad ba ‘id / maeneo ya mbali). 

Miongoni mwa misingi ya Sharia ’h inayotumika katika Skuli ya Fiqh ya Madhhab 
yetu katika kuainisha tofauti za maeneo ya muandamo wa mwezi (kama aina B hapo 
juu), ambapo kila Matla ina mipaka maalum ya Mashariki kuelekea Magharibi ni: 

(1) Maandiko ya kwenye vitabu yanayojumuisha kuanza na kumalizika kwa Ibada 
za fardhi kwa kutumia mzunguko wa mwezi ambayo yanaruhusu kuwepo kwa 
nyakati tofauti (kama Surat al-Baqara, 2:189 na Hadith ya Kurayb); 



AL MliSTAKSHIF ABU MAKAL DANAH 








837 


(2) Makubaliano ya pamoja [Ijma’a] (kama alivyosema Imam Ibn ‘Abd al-Barr na 
wengineo) kua muandamo wa sehemu moja hauwezi kukubalika kama muandamo 
watu wa maeneo yote; 

(3) Kiyas [ Qiyas\ katika Salat ambacho kwamba ‘illa [msingi] ni nyakati za sala 
\mawaqit\ ambazo pia zinategema, kama tofauti ya maeneo ya muandamo wa 
mwezi,t ofauti ya maeneo ya jua [ikhtilaf matali‘ al-shams\ kwa sababu ya utofauti 
wa mzunguko wa jua; na 

(4) Dalili za kiakili [dalil ‘aqli\ kama vile ukubwa na udogo wa mwezi hutofautiana 
kiumbo katika sehemu za kuchomoza kwake kwa upande wa Mashariki kueleka 
Magharibi yake. 

Kuhusu: ushauri wa kusisitizia muonekano yaani kufuata muandamo wa sehemu 
uliyokuwepo na kupingana na ule wa kufuata muandamo wa Saudi Arabia, iwe kwa 
Idd Al Adhha au Idd al Fitr na miezi myengine yote au kufungua na ‘kundi kubwa ’ 
na kama ni bora kukaa kimya. 

Jibu : Inategemea na hali ya Uongozi wa eneo lako (hivyo kama utakua unaishi 
Uingereza, basi Uongozi wako utakua uongozi wa kitaifa wa kiislam wa Uingereza) 
ambao wao ndio wana jukumu la kufuatilia muandamo (katika kesi 
nitakazozizungumzia, hisab qat ’i itakua inamaanisha mahesabu ya kalenda, na sio 
utabiri wa muandamo na ni kwa mji wenye msikiti mmoja tu, kama katika mazingira 
yako): 

Hali A: Ikiwa Uongozi umeamua kufuata X na sio Y, na msikiti wako ukafuata Y, 
na kwa X ikawa kuna uwezekano wa kuonekana, basi, ikiwa unajua hili au hujui, 
hutakiwi kukaa kimya bali unatakiwa uikumbushe kamati ya msikiti kua 
wanadharau jukumu lao la kidini katika jamii na wanadhoofisha mamlaka ya 
Uongozi ambao Waislamu wote katika nchi hiyo wanautegemea, hata kama 
ungelikua katika mji huo itakubidi ufuate msikiti huo.(Katika kesi hii, kamati kuu 
ya msikiti peke yake itabeba jukumu la kujitenga na ‘kundi kubwa’ kwa 
kutolihamishia jukumu hilo zito la kutoa uamuzi kwa Uongozi). 

Hali B: Ikiwa Uongozi umeamua kufuata X na sio Y, na msikiti wako ukafuata Y, 
na kwa X ikawa hakuna uwezekano wa konekana, basi ikiwa unajua hili au hujui, 
unatakiwa uikumbushe kamati ya msikiti kwa kosa la kuyadhoofisha mamlaka ya 
Uongozi ambao Waislam wote katika nchi hiyo wanautegemea, hata kama ukijua 
kua msikiti uko sahihi na hatimae utafuata msikiti huo; na unajua kua unao uwezo, 
unaweza ukatoa malalamiko yako kwa kamati kuu ya msikiti kuhusu jambo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








838 


walilolifanya.(Katika kesi hii, kamati ya msikiti itabeba majukumu yote, kwa 
kukataa kutii Mamlaka ya Uongozi na kufanya makosa ya kuandamisha siku siyo) 

Hal C: Ikiwa Uongozi umeamua kufuata X na sio Y na msikiti wako ukafuata X, 
na kwa X ikawa kuna uwezekano wa kuonekana, basi ikiwa unajua hili au hujui, 
unatakiwa ukae kimya. (Katika kesi hii utakua umebeba jukumu la kujitenga na 
‘kundi kubwa’ ikiwa umeamua kufuata Y peke yako) 

Hal D: Ikiwa Uongozi umeamua kufuata X na sio Y, n msikiti wako ukafuata X, na 
kwa X ikawa hakuna uwezekano wa kuonekana, basi, ikiwa hulijui hili au unalijua, 
unatakiwa ukae kimya; ikiwa unajua, unatakiwa ukae kimya kwa kuuheshimu 
msikiti wako (na kuufuata msikiti) na kama ikiwa unaweza, unaweza kutoa 
malalamiko yako kwa Uongozi kutumia busara kuhusu jambo walilolifanya. (Katika 
kesi hii, ni Uongozi tu ndio utakaobeba jukumu la uamuzi wao wenye makosa) 

Hal E: fkiwa Uongozi umeamua kufuata X na Y, na msikiti wako ukafuata Y, na 
kwa Y ikawa kuna uwezekano wa kuonekana, jambo ambalo unalijua bila ya kuuliza 
maswali, basi unatakiwa ukae kimya kwa kuuheshimu msikiti wako (na kuufuata 
msikiti) lakini uukumbushe Uongozi kua unadhofisha mamlaka ya Uongozi ambao 
Waislamu wote wanautegemea katika nchi hiyo. (katika kesi hii, Uongozi utakua 
umevunja kusudio lake lililokusudiwa na kushindwa kutekeleza majukumu yake ya 
ki-lmam, kwa sababu umeliwachia jukumu lake kwa miskiti elfu katika nchi na 
hivyo kusababisha kuvunjika kwa ’kundi kubwa’) 

Hal F: Ikiwa Uongozi umeamua kufuata X na Y, na msikiti wako ukafuata Y, na 
kwa Y ikawa hakuna uwezekano wa kuonekana, jambo unalijua bila bila kuuliza 
maswali, badi ikiwa unaweza, peleka malalamiko yako kwa kutumia busara kwa 
kamati ya msikiti kuhusu jambo walilolifanya (hata kama ungelikua katika mji huo 
katika siku ya Idd inakubidi uufuate msikiti), na kuukumbusha Uongozi kua 
unadhoofisha mamlaka ya uongozi amba Waislamu wote wanautegemea katika nchi 
hiyo. (Katika kesi hii, msikiti utabeba jukumu la kuamua kimakosa, na Uongozi 
utabeba jukumu la kuvunja ‘kundi kubwa’.) 

Katika Ahwal (hali) za A hadi D, utakua unafuata muandamo wa mwezi wa sehemu 
uliyokuwepo (jambo ambalo ni Fardh Kifaya), na katika hali za E hadi F, 
inawezekana ikawa unafiiata muandamo wa sehemu uliyokuwepo na pia 
inawezekana ikawa hufuati, hii inategemea na uamuzi wa msikiti, katika kufuata 
muandamo wa sehemu uliokuwepo; lakini katika kesi zote nilizozitaja hapo juu, 
kamwe hutokua ukipingana na ‘kundi kubwa’ isipokua pale utakapoamua kutofiiata 
msikiti pekee unapokua katika mji huo. Hukmu ya kujua muandamo wa mwezi wa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








839 


sehemu uliyokuwepo inakua Fardh ‘Ayn unapokua katika hali E na F, hata kama 
ikiwa hufuati muonekano wa mwezi kutokana na macho yako lakini ukawa unafuata 
uamuzi wa msikiti kwa sala ya Idd. 


Hii ndio maana \haqiqa\ ya kua na Idd moja: Kua na miskiti yote katika sehemu 
moja au muandamo mmoja au hata kwa mji kusheherekea pamoja kwa siku moja 
(iwe muandamo ni kweli umeonekana ama la), kama ilivyo katika nchi za kiislamu 
kuanzia Mashariki hadi Magharibi.(badala ya, kuamini adhimisho la Idd kidunia 
katika hali ambayo Waislamu wote duniani kote kuadhimisha Idd bila kujali sehemu 
za muonekano wa muandamo wa mwezi na nyakati za sehemu hizo, ni makosa; Idd 
ya wakati mmoja dunia nzima ni kitu kilichokosewa [mughalata lafziyya ], 
kisichoingia akilini [/77w/7 «/], na uzushi wa kidini [bid’a]. Hivyo Muislamu mwenye 
wajibu wa kutekeleza jukumu la kiislamu [ mukallaj\ arnbae anajitenga na ‘kundi 
kubwa’ kwa kufanya jambo hili basi hua anabeba jukumu la kujibu kesho Akhera 
kwa kusababisha fitna katika jamii ya Kiislam katika sehemu aliyokua akiishi). 

Njia pekee [kayfiyya] ya kupata umoja wa Idd, ni kwa maelfu ya miskiti, vituo vya 
kiislam, jumuiya za kiislam au na chombo chochote kile kinachoongoza Sala ya Idd, 
ni kufuata Uongozi wa kitaifa juu ya ya muandamo wa mwezi wa sehemu 
waliyokuwepo, hata kama ikiwa msikiti fulani unaamini kua uamuzi huo si sahih 
kwani Qur ’an inasema. 





Ya ayyhuhA l-ladhlna AmanU aTI'u I-LAha wa-aTI'u r-rasUla wa-uli l-antri 
minkum (Surat Al-Nisa', 4:58) 

Tafsir: Enyi mlioamini, Mtiini Allah na Mtume wake na wale wenye Amri juu 
yenul 

Ikiwa, kwa huzuni, Shaytan (Laanatul Allah) ametuzidi na hivyo kusababisha katika 
sehemu moja kuna Idd mbili baina ya miskiti miwili katika mji, basi ikiwa kuna 
uamuzi wa uongozi wa kitaifa, unatakiwa ufuate ule msikiti ambao unafuata uongozi 
wa juu, wa kitaifa hata kama ikiwa imetokea kua unajua kua uamuzi wa kitaifa sio 
sahih, na kua mwezi hauwezi kuonekana katika siku hiyo; lakini ikiwa hakuna 
uamuzi wa uongozi wa kitaifa, basi unatakiwa ufuate uamuzi ambao unahisi kua ni 
uamuzi sahih au siku [ Azhar] iliyowazi zaid. 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 









840 


Mtu anaefiiata muandamo wa mwezi wa sehemu aliyokuwepo, au anaefuata uongozi 
wa kitaifa japo kwa kisayari, siku hiyo haitakua sahih basi hua sahih kutokana na 
misingi ya Fiqh. Njia hii ndio ile ambayo ki Fiqh hujulikana kama kanuni ya 

‘Kukubaliana kwa jamii katika mji au nchi’ [muwafaqa ahl al-bilad\ juu ya 
mambo yote, na katika njia hii ndio inapatikana busara ya:’Ikiwa mtu anasafairi 
kutoka sehemu moja ya muandamo wa mwezi kuelekea sehemu nyengine ya 
muandamo wa mwezi, na kuwakuta watu wamefunga au wamefungua 
kutokana na kua wanafuata muandamo tofauti na wake, basi inabidi afuate 
mwezi wao, ikiwa mwanzo wa muandamo wa mwezi au iwe mwisho wa 
muandamo wa mwezi’ [ Nihayat al-Zayn, 184-5]. 

'Furu ‘ AAA Ifuatayo ni mifano miwili ya kesi zenye tathmini za Ramadhan ambazo 
zilifuatiliwa na Wanazuoni wetu katika kuelezea kanuni ya kuthibitisha muandamo 
wa mwezi wa sehemu aliyokuwepo mtu ,[I‘anat, 2:220]'. 

A. Kufunga zaidi ya siku 31: Ikiwa Kurayb alisafiri kutoka Damascus kuelekea 
Madinah, ambapo watu wa Damascus walitangulia kufunga kwa siku moja kuwapita 
watu wa Madinah, na akawakuta bado wanendelea kufunga, basi ni Wajib kwake 
kuungana nao hata kama ikiwa ameshatimiza siku 30 za kufunga na akiwa na hamu 
ya kuadhimisha siku ya Idd kama walivyoadhimisha watu wa Damascus, katika kesi 
hii atakua katika hali ya kipekee ya kulipwa na Allah Subhanahu wa Ta ’ala kwa 
kufunga siku 31 za funga ya Fardh. 

B. Upungufu wa kufunga siku 28: Ikiwa Kurayb alisafiri kutoka Medina kuelekea 
Damascus, ambapo watu wa Medina walichelewa kwa siku moja kufunga kuliko 
watu wa Damascus, na akawakuta watu wa Damascus wanaadhimisha ‘Idd, basi 
hapo itakua haram kwake kufunga, kwani ni lazima ajumuike nao katika 
kuadhimisha siku ya Idd, hata kama ikiwa yeye amefunga kwa siku 28 tu ambazo 
hua haijatimia mwezi kwa mwezi wa muandamo. Katika kesi hii atakuwa 
amesamehewa kwa sababu ana udhuru unaokubalika kisharia kwa kutokamilisha 
kufunga mwezi mzima, lakini atatakiwa ailipe funga hiyo kwa kufunga funga 
iliyoruhusiwa kisharia funga ya [ Qadha ’] siku moja baada ya kuadhimisha fdd na 
kabla ya kuanza mfungo unaofuata wa mwezi wa Ramadhan. 

V.llMas’alaV.V. Ikiwa mtu anasema: ‘Jee Hatutakiwi kufuata funga ya ‘Arafa 
katika siku yenyewe ya ‘Arafal Hivyo tukitaka tusitake itatubidi tufuate 
muandamo wa mwezi wa Saudi Arabia?’ 

Sisi tunasema: Funga ya Arafa inakua katika mwezi 9 wa Dhul Hijja (Na katika 
Skuliya Fiqhya Madhhab yetu ni bora zaid [Awla; lakini si Sunna Mu ’akkada] pia 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








841 

kufunga katika siku ya mwezi 8 kama funga ya Arafa, ili kua na hadhari zaid 
[Ahwat], katika hali amhayo huenda Arafa itatokea mwanzo kuliko muandamo wa 
sehemu uliyokuwepo [Fath al-Mu‘in: Fanat, 2:265]), bila ya kujali jina lake,* 
popote pale utakapo kuwepo, hata kama ikiwa ni siku tofauti na siku halisi ya 
Arafa, tusema siku moja baadae [i.e., muqarana hukmiyya wa-law ba ‘dahu\. 

Kwa wale ambao hawana I’lm ya Fiqh hua ni rahisi kwao kuamini na kuhitimisha 
kimakosa kua, kwa sikukuu ya Idd A1 Adhha tu, inaruhusika kufuata mwezi wa 
Saudi Arabia, bila kujali utofauti wa kalenda au utofauti wa muandamo wa mwezi. 
Hivyo, Funga ya Arafa si wajih kufunga tu, bali pia si lazima ifungamane [muqarana 
haqiqiyya] ki uhakika na wuquf ‘Arafa [kisimamo cha Arafa], kwani hukmu yake 
kisharia [sabab] kwa funga hii sio kitendo chenyewe cha kusimama, bali funga hii 
ni kwa wale ambao hawakuenda kuhiji katika mwaka huo, popote pale watakapo 
kuwepo (na katika Skuli ya Fiqh ya Madhhab yetu kwa mfano, inaweza kua Khilaf 
Awla au Makruh kwa Mahujaj waliokua Arafa kufunga katika siku hiyo [Mahalli, 
Hashiyatan, 2:93]). 

Tuangalie haraka haraka katika moja ya maelezo ya kifungu cha msingi cha Fiqh 
ambacho kitatosheleza kuondoa fikra zenye kasoro: ‘Inapendekezwa sana [Sunna 
Mu’akkada] kwa wale ambao hawajaenda kuhiji [hata ikiwa kwa mtu ambae 
hayupo Makkah, kwa mfano, au kwa wale ambao hawakusafiri au wanaumwa] 
kufunga siku ya Arafa...na siku hiyo ni mwezi 9 Dhul Hijja’ [Fath al-Mu‘in: 
Fanat, 2:265]. Ikiwa bado mtu anaamini kua fdd ya mwezi wa Dhul Hijja ni lazima 
ifungamane na Hajj, basi na aiite Idd hiyo Idd al Hajj, na asitumie jina maarifu 
mutawatir- linalotumia kwa Idd hii, ambayo huitwa Sikukuu ya kuchinja au Idd Al 
Adhha ambayo hufuata baada ya Hija. 

*Pia kwa kupendekezwa kufunga siku tisa za mwanzo za Dhul Hijja, ijapokua jina 
la asli la funga hiyo ni ashr dhi l-Hijja’ [siku kumi za Dhu l-Hijja]. Tunatakiwa 
kuufuata uongofu wa Imam Al-Ghazali Radhi Allahu A ’nhu aliposema: ‘Wakati 
maana inafahamika, basi haina hajaya kuhoji hoji kuhusu jina hilo’ [idhA urifa 
1-ma‘nA fa-lA mushAHHata fi ’l-asAmi ]. 

Maana ya funga ya ‘ashr dhi l-Hijja inalezewa na Imam al-Tarmasi: ‘Maana yake 
ni siku tisa za mwanzo [na sio kumi], kwa sababu ukifunga katika siku ya Idd 
ni Haram kama tulivyokwisha zungumzia. Inawezekana kua inazungumziwa 
‘kumi’ kwa sababu Hadith inayozungumziwa kuhusiana na funga hii imekuja 
na neno ‘kumi’’ [Mawhiha, 4:299]. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








842 

~~~Tatimma - ‘Ummah wangu hautakubalina katika uovu’, niHadith 

mashuhuri sana na hakika, ni zawadi bora katika dini yetu. Lakini kama unafikiri 
’Sehemu kubwa iliyoathiriwa na Saudi Arabia ’(tunawawekea heshima kubwa 
kwao, bila ya shaka) ni sawa na ‘kundi kubwa’ kiidadi, basi kwa hakika umekosea 
sana, kwani Mashariki ya Mbali peke yake kuna Waislamu zaidi ya milioni mia 
mbili (200,000,000) idadi ambayo imewapita hao wa Mashariki ya kati. 

Haina haja ya kutaja katika nakala hii kua kuna Ijma 'a katika Ummah Mtume wa 
Mwisho Salallahu A ’layhi wa Salam, kua siku ya Idd Al Adhha hua ni katika siku 
ya kumi ya Dhul Hijja, na Idd Al jitr ni mwezi mosi Shawwal, na kua zinafuata na 
muandamo wa mwezi kutokana na sehemu, nchi na maeneo ya dunia kufiiatana na 
maamuzi ya Imam wao. Kama vile ambavyo Wanazuoni wengi wakubwa, 
wakiwemo miongoni mwao kutoka katika nchi ya Saudi Arabia yenyewe 
wameandika kuhusu jambo hili. Kuamini kua ni lazima kwa dunia nzima kufuata 
muandamo wa mwezi wa Saudi Arabia, kwa mwezi wa Ramadhan, Shawwal na 
Dhul Hijja ni uzushi usiokua na msingi [Bid'a la asla laha ], kupata kutokea kwa 
Wanazuoni wenye wa leo na I’lm waliotangulia. 

Ijapokua katika wakati tulionao, mgogogro wa kuchanganyana kuhusu marekebisho 
ya muandamo wa mwezi yanayo shuhudiwa katika ulimwengu wa Kiislamu, 
unasikitisha sana na ni mtihani mkubwa kwa dini yetu. Inaudhi kuona kua baadhi 
yetu kutoka katika ummah huu wanapinga Fiqh na maumbile ya Sayari na pia dasturi 
zilizokuwepo katika historia yetu tajiri, Kuna baadhi ya kesi pia ambapo kuna baadhi 
ya nchi zinatangazia muandamo wa mwezi hata kabla jua halijazama wakati ambao 
mwezi hua umezama kabla ya jua - hali ambayo haikukubalika katika zama za 
Kiislam na sio katika njia za Uislam. Kama taifa tumesahau ushupavu uliotufanya 
waislam tuwe taa ing’arayo wakati wa zama za giza. 

Al-muHAfaZatu ‘alA qadlmi S-SAliHi wa l- ‘akhdhu hi-jadldi 1-aSlaHi [Kuhifadhi 
mambo bora ya kale na kuchukua mambo bora ya kisasa]. 

Ya Rabb, tupe rehma zako katika siku tutakayoitwa na kuhesabiwa; wasamehe 
Waislam kwa makosa yao, na kwa siasa zao zisizokua na maana, na kwa kutoendana 
na matakwa yako, Amin, ya Allah, Amin\ 

Nna matumaini kua haya yametosheleza; wa Allahu ta ‘ala a ‘lam wa ahkam\ 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








843 


MISIKITIKARIBU NA ENEO LENYE MAKABURI 

Waittakhidhoo min maqami ibraheema musallan (Surat Al~Baqarah, 2:125) 

Tafsir: Na ifanyeni Maqam Ibrahim sehemu yenu ya kusali. 

Ingawa aya iliopo hapo juu inatuamrisha kusali katika Makam Ibrahim, sehemu 
ambayo kuna alama za nyayo za Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam ambae alisimama 
wakati akipokea mawe kutoka kwa Nabii Ismali A ’layhi Salaam ya kujengea A1 
Kaabah, lakini miongoni mwa mambo ambayo yamekua ni chanzo cha uhasama na 
kuvunjika kwa umoja wa Waislam pia ni pamoja na Waislam kuwapiga vita 
Waislamu wengine kutokana na kusali katika Miskiti ambayo ipo karibu na maeneo 
yenye kaburi, au yenye kaburi ndani yake kwa mtizamo wa kua kufanya hivyo ni 
shirk. 

Wakati mbali ya kua ni jambo lililo wazi kua miongoni mwa Miskiti yenye makaburi 
ndani yake ni Masjid Al Aqsa, Masjid Nabawi wa Madina, na pia Masjid al Haram 
wa Makkah kama anavyohoji Mullah al Qaari kwa kusema kua: Jee hamulioni 
kaburi la Nabii Ismai’l A ’layhi Salaam ndani ya Masjid A1 Haraam, karibu na 
Hatiim Sharif na hakuna kitu kitukufu zaidi kuliko kusali katika Hatiim Sharif 
kuliko sehemu nyenginezo, hivyo kusali Makaburini hua hairuhusiki, pale 
wakati inapokua mchanga wa sehemu hiyo umechanganyika na najis ya maiti. 
Katika eneo la Hatiim na karibu na Hajar al Aswad (Jiwe Jeusi) na karibu na 
Mizaab Rahmati (mfereji wa Rahma) kuna Makaburi ya Mitume takriban 70. 
(Al-Mirqaat fi Sharh al-Mishqaat, toleo la. 2, uk 202) 

Imam Ibn Hajar A1 Haythami vile vile anatuthibitishia kuwemo kwa Makaburi 
katika Masjid al Khayf wa Minna kupitia kwa Hadith ya Abd Allah Ibn Umar 
isemayo kua: ‘ Amesema Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam kua Hakika katika 
Masjid al Khayf wamezikwa Mitume 70. ’ (Majma ’ al-Zawaaid, toleo la. 3 uk. 
640 Baabfi Masjid al-Khayj), kisha Imam Ibn Hajar al Haythami anasema kulingana 
na usahih wa Hadith hii kua mpokeaji wake ni Thiqa. 

FATWA YA MUFTI MKUU WA CHUO KIKUU CHA AL AZHAR CHA 
MISRI MUFTI ALI JUMAH. 

Akizungumzia kuhusiana na suala hili aliekua Mufti Mkuu wa nchi ya Misri, na 
Profesa na Mufti wa Chuo kikuu cha A1 Azhar ambae pia ni mfuasi wa Madhhab ya 


AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








844 

Imam A1 Shafii, na pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Kimataifa ya Wana Fiqh 
Duniani, ambae ameandika vitabu mbali mbali vya dini ya Kiislam zaidi ya 50 na 
kuandika mamia ya nakala ya utafiti wa mambo mbali mbali ya dini ya Kiislam, 
Shaykh Ali Jumaa anasema: 

Kuhusiana na suali la Miskiti ambayo ina Makaburi ndani yake ni suali la KiFiqh, 
na limekua likitumiwa sivyo na wale wasiokua na l’lm na hivyo kutaka kufumua 
umoja wa Waislam kwa kulifanya jambo hilo kua ni chanzo cha Waislam 
kushambuliana na kutukanana, kwani baadhi yao huwaita wale wanaosali katika 
miskiti hiyo kua ni watu wanaoabudu Makaburi, watu wa bida’a na pia ni kua 
washirikina. La haula wai Quwwata ill billah (Hakuna nguvu wala uwezo isipokua 
wa Allah). Tumekusanya maelezo kuhusiana na jambo hili ili kujaribu kuwafungua 
macho vipofu na pia kuyazibua masikio ya wale waliokua hawajawahi kusikia. 

Kwani kuna mchanganyano baina ya mambo tofauti ambayo yamesababishwa na 
kutofahamu kuhusiana na jambo hili, kiasi ya kua kila tunapolizungumzia basi hua 
hatufiki popote tunarudi pale pale tulipoanza, kua kusali juu ya kaburi si sawa na na 
kusali katika msikiti wenye kaburi ndani yake na kufanya hivyo pia hakumaanishi 
kuyafanya makaburi kua ni miskiti. Hivyo tutatofautisha mambo 3:- 

1) Kusali Makaburini. 

2) Kusali katika Miskiti yenye Makaburi. 

3) Kuyafanya Makaburi kua Miskiti. 

Kwanza: Kusali kwenye Makaburi. Kaburi ni sehemu ya ardhi ambayo mtu 
amezikwa ndani yake. Makaburi ni sehemu ambayo inaheshimiwa na Sharia ’h za 
Kiislam kama ni njia ya kuwaheshimu waliokufa, kutokana na jambo hili Wanazuoni 
wamekubaliana kua haipendezi kutembea juu ya Makaburi kutokana na Hadith 
isemayo kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam amekataza 
kutembea juu ya Makaburi’, lakini hata hivyo wafuasi wa Madhhab ya Imam 
Malik wanasema kua hii inahusiana na Makaburi yaliyo inuliwa tuta juu, wafuasi 
wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i na wa Madhhab ya Imam Hanbal wanasema kua 
inaruhusika kutembea juu ya Makaburi pale inapotokea kua mtu anataka kuenda 
kaburi jengine na hakuna njia nyengine isipokua kukanyaga Makaburi hayo. 

Ama kuhusiana na kusali katika Makaburi, basi wafiiasi wa Madhhab ya Hanafi 
wanafuata msimamo wa kua haipendezi, na pia ndio msimamo wa A1 Thawry na A1 
Awzai, kutokana na ukweli kua sehemu hiyo haiwezi kua safi, na pia kutokana na 
mtizamo wa kua Mayahudi wao ndio hufanya hivyo. Hata hivyo kama ikiwa katika 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








845 


eneo la Makaburi au makaburini kuna sehemu imetengwa kwa ajili ya kusalia na 
sehemu hiyo iko safi haina uchafu basi inaruhusika. 

Kuhusiana na Jambo hili basi wafuasi wa Madhhab ya Imam Malik wanasema kua 
inaruhusika kusali Makaburini, iwe Makaburi hayo yanatumika kwa kuzikiwa watu 
ama la, yawe wazi ama la, yawe ya Waislam au ya Wakristo. 

Kuhusiana na mtizamo wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i wao wamezungumzia 
kwa kina zaid kwa kusema kua msimamo wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i ni kua 
haikubaliki kusali katika sehemu ya Makaburi ambayo ardhi yake iko wazi (yaani 
juu ya udongo wa kaburi) na imechanganyika na mabaki ya waliokufa. Hukmu hii 
inatumika pale inapokua hukutandika kitu chochote juu ya ardhi hiyo, lakini 
ukitandika kitu juu yake (kama msala) basi inaruhusika na Sala inakubalika lakini 
hua haipendezi. Lakini kama ikiwa udongo wa ardhi hiyo hauko wazi basi Sala hiyo 
inakubalika kwa makubaliano ya Wanazuoni wote kwa sababu Sala hiyo ilifanyika 
juu ya sehemu iliyokua Safi ingawa kuna kutokupendeza kusikokua kukubwa kwa 
sababu ya kua ni sehemu iliyozikwa uchafu. 

Hivyo ikiwa kuna shaka kuhusiana na kukaa wazi kwa ardhi hiyo, basi kuna 
mitizamo miwili juu ya jambo hili. Mtizamo wa kwanza ambao ni Sahih zaid ni kua 
Sala inakubalika lakini haipendezi kutokana na msingi wa kua ardhi yake ni safi, 
hivyo huwezi kusema kutoa hukmu ya kua ardhi hiyo ni chafu kutokana na kua na 
shaka. Msimamo wa pili ambao unaendana na mtizamo wa kwanza ni ulio sahih 
(muqbil al asah) ni kua Sala haikubaliki kutokana na msingi wa kua Sala ya Fardhi 
imemuwajibikia aliesali sehemu hiyo na yeye akawa na shaka kuhusiana na utimilifu 
wa Sala yake hiyo, na kutokana na kua wajib huo hauwezi kuondoka kutokana na 
kua tayari kuna shaka. 

Kuhusiana na mtizamo wa Madhhab ya Imam Hanbal wao wanasema kua Sala 
inayosaliwa kwenye Makaburi hua haikubaliki iwe sehemu hiyo ina Makaburi 
mapya ama ya zamani, iwe Makaburi hayo yako wazi au yamezibwa, lakini hakuna 
tatizo kusali katika sehemu yenye kaburi moja au mawili kwa sababu sehemu hiyo 
haiwezi kuitwa Makaburini. Msimamo wao kua haiwezekani kusali katika eneo 
lolote lile litakalozungukwa na Makaburi na hivyo kuitwa Makaburini. Na 
wameweka wazi kabisa kua haikukatazwa kusali katika nyumba ambayo ndani yake 
amezikwa mtu, hata kama sehemu hiyo wamezikwa watu watatu, kwa sababu 
sehemu hiyo hua si Makaburini. 

Hii ndio mitizamo ya Wanazuoni wa ki Fiqh kuhusiana na suali la kusali Makaburini 
bila kuangalia suala la kusali katika Msikiti uliozungukwa na Makaburi. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








846 


Pili: Kusali katika Mistiki yenye Makaburi. Kusali katika Miskiti yenye 
Makaburi yenye jengo la kaburi la minoja kati ya Mitume ya Allah Subhanahu wa 
Ta ’ala au Masahaba au Walii inaruhusika na ni halali kisharia kiasi ya kua inaweza 
kufikia hali ya kua inapendekezwa. Kwani kuna uthibitisho wa hukmu hii katika 
Qur’an, katika Sunna za Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salaam, katika 
vitendo vya Masahaba zake na pia katika makubaliano ya Ummah na vitendo vyao. 

Ushahidi uliomo ndani ya Qur’an unapatikana katika SuratAI Ka/;/inayozungumzia 
kisa cha As-hab Al Kahf pale iliposema: 




Waka dha lika aAAtharna AAalayhim liyaAAlamoo anna waAAda Allahi 
haqqun waanna alsaAAata la rayba feeha idh yatanazaAAoona baynahum 
amrahum faqaloo ibnoo AAalayhim bunyanan rabbuhum aAAlamu bihim 
qala alladhina ghalaboo AAala amrihim lanattakhidhanna AAalayhim 
masjidan (Surat Al Kahf 18:21). 

Tafsir: Na hivyo tukaifanya athari (jambo au kesi) yao ijulikane kwa watu, ili 
wapate kuweza kujua kua ahadi ya Allah ni ya kweli, na kua hakuna sliaka 
kuhusiana na saa (ya kufufuliwa). (Kumbuka) pale waliposema (watu wa mji huo) 
walipokhitilafiana baina yao kuhusiana na kesi yao, na wakasema ‘Tuwajengee 
jeitgo juu yao, kwani Mola wao anajua zaid juu yao’ (kisha) wale walioshinda 
(hoja) bainayao wakasema ‘Kwa hakika tutawajengea jengo la kuabudia juuyao’ 

Kutokana na aya hii tunaona kua watu waliowaona As-hab Al Kahf baada ya kulala 
pangoni kwa miaka 300 wakaamka na kisha wakafa baada ya kuonekana kufa kwao, 
wale waliowaona wakasema: ‘Tuwajengee jengo juu yao’ na wengine wakasema: 
‘Kwa hakika tutawajengea jengo la kuabudia juu yao’, maana ya maneno haya 
katika aya hii yanaonesha kua kauli ya kwanza ilisemwa na Washirikina na kauli ya 
pili ilisemwa na wenye kuamini Mungu mmoja. Aya inaelezea kauli zote mbili bila 
ya kuonesha kupinga au kukataza jambo hilo, na kama ingelikua jambo hilo si sahih 
basi aya hiyo ingelionesha kukosoa kosa hilo kwa njia moja ama nyengine. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








847 


Kutokana na aya hii kukubaliana na kauli zote mbili basi inatoa ushahidi tosha kua 
jambo hili halikukatazwa kisharia. Ukweli ni kua aya inawakilisha kauli ya 
Walioamini Mungu mmoja katika njia inayoonesha kuisifu kauli yao dhidi ya kauli 
ya Washirikina arnbayo imefunikwa na mashaka wakati kauli ya Walioamini Mungu 
mmoja ni yenye maamuzi ya mwisho, Kwa hakika tutawajengea jengo, na inatokana 
na mtazamo wa Iman. Hawakutaka kujenga jengo tu, bali walitaka kujenga sehemu 
ya kuabudia. Kauli hii inonesha kua watu hao walikua wakimjua Mungu na 
wanakubaliana na kuabudu na kusali. 

Anasema Imam Fakhr Ad Din A1 Razi katika Tafsir al Kabir kuhusiana na kauli ya 
Kwa hakika tutawajengea sehemu ya kuabudia juu yao kua ni sehemu ya 

‘Kumuabudia Mungu na huku ikiwa na maana ya kuyahifadhi mabaki yao 
watu hao wa As-hab Al Kahf' 

Imam A1 Shawkani yeye anasema kua: ‘Kutajwa kwa jengo la kuabudia 
kunamaanisha kua ‘Wale walioshinda hoja yao’ ni Waislam. Lakini 
ikasemekana kua ni watu wa Mfalme na Sultan wa watu waliotajwa hapo, 
kwani wao ndio walioshinda hoja dhidi ya wenzao, na mtazamo wa kwanza 
ndio bora zaid’. 

Imam A1 Zajaj nae akasema kua: ‘Hii inaonesha kua jambo h ii o lilipowekwa wazi, 
Walioamini walishinda kutokana na sababu ya ushahidi wa kufufuliwa na pia 
Miskiti ni kwa ajili ya Walioamini’. Hivyo ndivyo ilivyotajwa katika Qur’an 
kuhusiana na suali la kujenga Miskiti juu ya Makaburi. 

Ushahidi uliopo katika Sunnah ni ule uliotajwa katika Hadith ya Abu Nusayr 
isemayo kua amesema Abd A1 Razaq, kua kutokana kwa Ma’mar kutokana na 
Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab A1 Zuhri ambae amesema kua: ‘Abu Basir 
alikimbia kutoka kwa Washirikina baada ya Mkataba wa Hudaybiyyah. 
Akakimbilia katika mwambao wa bahari na Abu Jandal Ibn Suhayl Ibn 'Amr 
nae akamfuata huko baada ya kukimbia kutoka kwa Washirikina. 
Wakaungana na Waislam wengine wapatao 300. Abu Basir alikua akiwasalisha 
na kisha husema, ‘Allahu Akbar, yeyote yule atakae mnusuru (yansur Allalt) 
Allah basi atalindwa na Allah’. 

Wakati Abu Jandal alipoungana nao aliwasalisha sala zao. Na haukupita 
msafara hata mmoja wa Quraysh isipokua waliuvamia na kuua kila mtu na 
kuchukua kila kitu. Maquraysh wakatuma ujumbe kwa Nabii Muhammad 
Salallaltu A’layhi wa Salam wakimuomba kwa ajili Mungu na kwa ajili ya 
jamaa zake, kua awarudishe (Kina Abu Basir na wengineo), na kwa yeyote yule 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








848 


miongoni mwao atakae rudi basi atakua salama. Nabii Muhammad Salallahu 
A’layhi wa Salam akamuandikia barua Abu Jandal na Abu Basir kuwaambia 
wao na wale waliokua pamoja nao warudi majumbani kwao na familia zao. 
Barua hiyo ya Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam ilipelekwa kwa 
Abu Jandal na Abu Basir ambae ilimfikia wakati akiwa mwishoni mwa uhai 
wake. Alikufa huku akiwa na barua hiyo mikononi mwake akiisoma. Hivyo 
Abu Jandal alimzika Abu Basir katika sehemu hiyo hiyo aliyofia na kisha 
akajenga Msikiti juu ya kaburi lake.’ 

Na kutokana na ushahidi wa Masahaba wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam, jambo hili limewekwa wazi katika utofauti wao katika maziko ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam. Hivi ndivyo alisema Imam Malik 
kuhusiana na tofauti zao kuhusiana na sehemu ya kumzika kua: "Baadhi ya watu 
walitaka akazikwe kwenye Minbar, wengine wakashauri kua akazikwe katika 
Makaburi ya Baqi. Mara akawasili Abu Bakr na kusema: ‘Nimemsikia Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam akisema kua: ‘Hakuna Mtume 
aliekufa isipokua alizikwa katika sehemu hiyo hiyo aliyofia, hivyo chimbeni 
kaburi lake hapo hapo’”. 

Ushahidi uliokuwepo hapa ni kua Masahaba walitaka kumzika katika Minbar, 
ambayo kwa hakika ni sehemu iliyopo ndani ya Msikiti na hakuna hata mmoja 
alietolea ukali ushauri huo, Abu Bakr alipinga ushauri huo si kutokana na kua 
hairuhusiwi kumzika ndani ya Msikiti, bali kutokana kushikamana na amri yake ya 
kua azikwe katika sehemu ile ile ambayo ilipotolewa roho yake takatifu. 

Tunapoangalia kuhusu sehemu aliyozikiwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam tunaona kua roho yake ilichukuliwa wakati akiwa yupo katika chumba cha 
Aisha. Ukuta wa chumba hiki ulikua umeungana na Msikiti katika sehemu ambayo 
Waumini walikua wakisalia, hivyo hali ya chumba hiki na kulingana na Msikiti ni 
sawa sawa na hali ambayo tuliyokua nayo sasa hivi ambayo Mawalii wa Mwenyezi 
Mungu wamezikwa huku Makaburi yao yakiwa yameungana na Msikiti na watu 
wakiwa wanasali katika eneo la Msikiti. 

Kuna wale wanaopinga hili kwa kusema kua hali hii inaruhusika kwa ajili ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam tu, jawabu juu ya jarnbo hili ni kua, ili kutoa 
hoja hii inabidi mtu atoe pia na ushahidi, na msingi wa hukmu ni kua, hukmu hua ya 
jumla hadi pale inapopatikana uthibitisho kuthibisha vyengineyo, na hapa hakuna 
ushahidi huo, hivyo hoja hiyo hua kaikubaliki. Ikiwa tutakubali kua hali hii 
inaruhusika kwa ajili ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam tu (Jambo 
ambalo tumeshalithibitisha kua haiwezekani), basi jibu litakua Abu Bakr As Sidiq 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAII 








849 


na Umar Ibnul Khattab nao pia walizikwa ndani ya chumba hicho, na chumba hicho 
kimeungana na Msikiti, hivyo jee hali hii pia imeruhusika kwa Abu Bakr na Umar?. 
Masahaba waliendelea kusali ndani ya msikiti wa Madina ambao umeungana na 
chumba hicho chenye Makaburi matatu ndani yake, na Aisha aliishi ndani ya 
chumba hicho, alisali sala zake za Fardhi na Sunnah ndani ya chumba hicho pia. Jee 
hii haitoshelezi kuonesha kua huu ni ushahidi wa vitendo na makubaliano ya 
Masahaba? 


Tatu: Kugeuza Makaburi kua Misikiti. Kugeuza makaburi kua Misikiti sio sawa 
na kuwa na Msikiti wenye kaburi ndani yake. Kuyageuza makaburi kua Misikiti 
kumekatazwa na Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na hili ni jambo 
tofauti na kujenga Msikiti katika maeneo yenye Makaburi iwe yameungana na 
Msikiti ama la. Aisha anasema kua Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
amesema, ‘Allah Subhanah wa Ta’ala amewalaani Mayahudi na Wakristo 
[kwani] Makaburi ya Mitume wao wameyageuza kua Miskiti’, na katika Hadith 
iliyokaririwa na Muslim ina maneno yaliyotaja ‘Makaburi ya Mitume wao na 
Watu wema’ 


Wanazuoni wa Ummah hawakufahamu kutokana na Hadith hizi kua zina nia ya 
kukataza Miskiti kuungana na Makaburi, bali walitafsiri kisahihi kama inavyotakia 
kua kuyageuza Makaburi yenyewe kua ni sehemu ya kuisujudia hivyo watu 
kusujudia juu yake na kumuabudia mtu aliekuwemo ndani ya Kaburi kama 
wafanyavyo Mayahudi na Wakiristo. Qur’an inasema: 



Ittakhadhoo ahbarahum waruhbanahum arbaban min dooni Allahi 
waalmaseeha ibna maryama wama omiroo illa liyaAAbudoo ilahan wahidan la 
ilaha illa huwa subhanahu AAamma yushrikoona (SuratAt Tawba 9:31). 


Tafsir: Wao (Mayahudi na Wakristo) wamewafanya Rabbi wao ita Watawa wao 
kua niMiunguyao badalaya Allait (kwa kuwatii katika ntambo waliyoyahalalisha 
au kuharamisha kutokana na matamanio yao bila ya kuamrishwa na Allah) na 
(wakamfanya kua ni Mungu wao) Isa Ibn Mariam wakati wao (Mayahudi na 
Wakristo) wameamrishwa (katika Taurati na ijnil) kutomuabudu yeyote isipokua 
Allah La illaha illa huwa (Hakuna mwenye hakiya kuabudiwa ispokua yeye) Sifa 
zote zinamstahikiyeye (yeye yuko mbali na juu sana) na wanavyomshirikisha. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










850 


Waislam inawabidi kufahamu ni kitu gani hasa kilichokatazwa na sio kuangalia nini 
wamefanya Waislam wenzao ndani ya Miskiti yao na kudai kua Hadith hiyo 
inazungumzia Waislam. Hivi ndivyo vile Khawarij walivyofanya, Allahuma nsurna. 

Abd Allah Ibn Umar alisema: ‘Wamechukua aya (za Qur’an ) ambazo 
zimeshushwa kuwazungumzia Makafiri, na wao wakazitumia kuwazungumzia 
Waislam’. Hakuna Kanisa wala Sinagogi hata moja ambalo liko kama Miskiti 
ambao una Makaburi ambao baadhi ya watu wanasisitizia madai yao kua Hadith hii 
inayazungumzia. 

Wanazuoni wameifahamu maana ya Haditli hizi kwa mtazamo wa kina wa ufahamu, 
ambao wameuweka wazi katika ufafanuzi wao. Shaykh A1 Sindi anasema kuhusiana 
na Hadith hiyo kua: ‘Kilichokusudiwa kutokana na kauli hii ni kuuonya Ummah 
kuhusiana na kulifanya Kaburi lake kua kama vile wahvyofanya Mayahudi na 
Wakristo kwa Makaburi ya Mitume wao, ambalo ni kuyafanya na kuyageuza 
Miskiti aidha kwa kuyasujudia kwa njia ya kuyatukuza ama kuyafanya kua 
Kibla cha kukielekea wakati wa sala zao. Wamesema kua kujenga jengo la 
Msikiti karibu na mtu mwema ili kutafuta baraka zake haijakatazwa’ 

Imam Ibn Hajar Asqalani na wafasiri wengine wa vitabu vya Hadith, 
wamezungumzia kauli ya A1 Baydawi ambae alisema kua : ‘Kwa kua Mayahudi 
walikua wakisujudia makaburi ya Mitume wao kwa kuyatukuza ki darja, na 
walikua wakiyafanya kua ndio Kibla chao pale wakati wanapotaka kusali, kwa 
kusali huku macho yao yakiwa yanayatazama makaburi hayo, hivyo 
wameyafanya kua ni masanamu, Allah amewalaani na pia amewakataza na 
kuwazuia Waislamu kufanya kama hivyo pia. Lakini kujenga Msikiti karibu 
na watu wema, au kusali pembeni ya kaburi lake katika kuomba msaada 
kupitia kwao au kwa ajili ya athari za Ibada kumfikia, na wala si kwa sababu 
ya kumtukuza au kumuelekea na kuyatazama [wakati wa kusalij basi hakuna 
kosa lolote juu ya hili. (Ihn Hajr al-Asqalani, Fath al-Baari toleo la. 3 uk. 208 ) 
Hamuoni kaburi la Nabii Isma’il katika msikiti wa Makkah? Na Miskiti wa 
Makkah ndio msikiti bora kuliko yote ambao mtu akiambiwa achague kusali 
atauchagua. Hivyo makatazo ya kusali Makaburini yanahusiana na Makaburi 
yaliyokua wazi kutokana na uchafu uliokuwemo ndani yake.’ 

A1 Mubarkafuri anasema kuhusiana na Al Tawrabishati katika tafsiri yake ya Jami’i 
Imam A1 Tirmidhii kua, ‘Al Tawrabishati amesema kua imekatazwa kwa njia 
mbili: Kwanza ni kua wao (Mayahudi na Wakristo) walikua wakisujudia 
makaburi ya Mtume wao katika kuwatukuza na hivyo hukusudia kufanya 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








851 


Ibada. Pili ni kua walikua wanakusudia kusali katika Makaburi ya Mitume 
wao na kuyaelekea Makaburi yao wanaposali na kumuabudu Mungu. 
Wanachukulia mambo hayo kua ni bora kuyafanya hapo kwa sababu ndio 
sehemu bora kwa Mungu na inahusisha mambo mawili.’ 

Kutokana na misingi hiyo, tunaona kua Hukmu ya kusali katika Misikiti ambayo ina 
makaburi ni Sahih ikiwa Makaburi hayo yapo katika sehemu ambayo watu hawasali 
tofauti na Msikiti, na hakuna kinachofanya kusiruhusiwe au kuchukiza kuhusiana na 
kusali katika Msikiti ulioungana na ukuta wa Makaburi. Hata hivyo ikiwa Kaburi 
liko ndani ya Msikiti basi Sala itakayosaliwa humo ndani itakua haikubaliki 
kutokana na Mtizamo wa Madhhab ya Imam Hanbal, na Inaruhusika na ni Sahih 
kutokana na Mitizamo ya Madhhab mengine matatu ya Imam Abu hanifa, Imam 
Malik na Imam A1 Shafi’i; isipokua wao wanasema kua haipendezi kwa kaburi kua 
mbele ya yule anaesali kutokana na kufanana baina ya hilo na kulisalia kaburi hilo. 
Wa Allahu A ’laml 

UTHIBITISHO WA MTIZAMO WA MADHHAB YA IMAM AL SHAFI’I 
KUHUSIANA NA KUTENGUKA KWA UDHU KUNAKOTOKANA NA 
KUGUSANA BAINA YA MWANAMME NA MWANAMKE - MUFTI TAHA 
KARAN 

Miongoni mwa wale wasiojua sababu na vithibitisho vya baadhi ya fatwa za A1 
Imam A1 Shafi’i, hua wanapinga kuhusiana na msimamo wa Madhhab ya Imam A1 
Imam A1 Shafi’i, kuhusiana na utenguaji wa udhu kwa mwanamke na mwanamme 
wanapogusana, kutokana na kuona kua huo ni mtizamo wa kipekee miongoni mwa 
Misimamo ya Maimamu wanne wa upande wa Ahlu Sunnah wal Jamaa, na hivyo 
huona labda huenda ikawa A1 Imam A1 Shafi’i, ametafsiri sivyo aya aliyoitumia 
kuthibitisha fatwa yake hiyo, hivyo watu hao hutumia ushahidi wa Hadith ya Nabii 
Salallahu A ’layhi wa Salam iliyosimuliwa na Sayyida Aisha arnbayo kwa mtizamo 
wao hua inathibitisha kua udhu hautenguki, Hadith hio ni ile isemayo kua: ‘Nabii 
Muhammad Salallaliu A ’layhi wa Salam alimbusu mke wake na kisha akaenda 
kusali bila ya kutia udhu tena. ’(Sunnan Abu Daud, Sunan An Nasai) 


Katika kujibu hoja hiyo tumuangalie Mufti wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i, wa 
Mji wa Cape Town nchini Afrika ya Kusini, aitwae ash-Shafi 7 as-Sagir Mufti Taha 
Karaan. Mufti Taha Karaan ambae ni mtoto wa Mwanazuoni mkubwa wa Cape 
Town Shaykh Yusuf Karan, alizaliwa katika mji wa Cape Town nchini Afrika ya 
Kusini na kusomeshwa na baba yake na baadae akasoma katika vyuo vikuu rnbali 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








852 


mbali vya Kiislam vikiwemo vyuo vya Dar ul Ulum vya India na Pakistan, A1 Azhar 
Misri Saudia na Afrika ya Kusini pia, baadae Mufti Taha Karan aliamua kuanzisha 
Taasisi ya Kiislam ya kuendeleza Ilm ya dini ya Kiislam mnamo mwaka 1996 
iitwayo Dar ul Ulum al Arabiyyah al Islamiyyah ya Afrika ya Kusini. 

Mufti Taha Karan anaelezea hoja hiyo ya mtizamo wa A1 Imam A1 Shafi’i kama 
ifuatavyo: 

Hadith iliyopo hapo juu haikuweza kutumika kama uthibitisho kwa sababu ya 
kutokana na utata wake, kwani rnbali A1 Imam A1 Shafi’i kua na wasi wasi dhidi ya 
Hadithi hiyo lakini pia ushahidi unaonesha kua Hadith hiyo imetiliwa shaka usahihi 
wake na Wanazuoni wengi wa Hadith, kutokana na msingi wa kua ‘Urwah ambae 
ndie alienukuu Hadith hiyo kutoka kwa Sayyida ‘A’ishah Radhiyallahu ‘Anha, 
kutokana na msingi wa kukatika kwa Sanad ya hadih hiyo baina ya wanukuaji wa 
Hadith hiyo ambao ni Habib Ibn Abi Thabit na ‘Urwah. Wanazuoni wengi wa 
Hadith, wanasema kua ‘Urwah alietajwa katika Hadith hii si yule ‘Urwah Ibn A1 
Zubayr, ambae ni mpwa wa Sayyida ‘A’ishah Radhiyallahu ‘Anha , bali ni ‘Urwah 
huyu ni mtu mwengine anaejulikana kama ‘Urwah A1 Muzani na ni wanahadithi 
kidogo sana ambao ni miongoni mwa wenye mtizamo wa kua Habib hakuisikia 
Hadith hii kutoka kwa ‘Urwah. Baadhi ya Wanahadith wanadhani kua huenda 
mmoja kati ya wanukuaji hawa alijichanganya kuhusiana baina ya Hadith ya 
kutobatilika kwa saum pale mtu anambusu mke wake na si kubatilika kwa udhu wa 
mtu huyo. Wafuatao ni Wanazuoni walioikosoa Hadith hiyo: 

Imam al-Bukhari: mwanafunzi wake ambae ni imam A1 Tirmidhi anasema kua: 

Nimemsikia Muhammad Ibn Isma‘il [Imam al-Bukhari] akiielezea Hadith hii 
ni Hadith dhaif kwa kusema: Habib Ibn Abi Thabit [mmoja kati ya wanukuaji 
waliomo kwenye Sanad ya Hadith hii] hakusikia \Hadith\ kutoka kwa [chanzo 
chake alichokitaja] ‘Urwah. (Jami' al-Tirmidhi nambari 86) 

Yahya Ibn Sa‘id al Qattan: Alizikataa Hadith mbili alizozinukuu Habib ibn Abi 
Thabit kua ni “zisizo na maana”. Hadith hii ni moja kati ya Hadithi mbili hizo. (Abu 
Dawud, al-Sunan nambari. 179-180) 

Imam al-Tirmidhi: Baada ya kuinukuu Hadith hii basi anasema kua: Wenzetu 
(yaani Wanazuoni wa Hadith) wameiacha Hadith ya ‘A’ishah kutokana na 
jambo hili, kwa sababu haina usahih kutokana na hali ya Sanad yake. (Jami' 
al-Tirmidhi nambari. 86) 

Yahya Ibn Ma‘in: Alipoulizwa na mwanafunzi wake aitwae ‘Abbas al-Duri 
kuhusiana na hadhi ya Habib Ibn Abi Thabit alimsifia kua ni muaminifu, lakini 
akaainisha Hadith zake mbili zenye makosa, moja kati ya Hadith hizo mbili ni hii 
tunayoizungumzia. (Imam Al-Bayhaqi, Ma ‘rifat al-Sunan wal-Athar toleo la 1 uk. 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








853 


216, Imam al-Dhahabi, Siyar A‘lam al-Nubala toleo la 5 uk. 290, na al-Mizzi, 
Tahdhib al-Kamal toleo la 5 uk. 362) 

Imam Abu Hatim al-Razi: Imam Ibn Abi Hatim anasema kua: ‘Nimemsikia baba 
yangu akisema kua: ‘Hadith ya Aisha inayohusiana na kutotia udhu kutokana 
na kubusiana, yaani Hadith ya A1 Amash kutoka kwa Habib itokayo kwa 
‘Urwah si Hadith Sahih” (Imam Ibn Abi Hatim, al- Tlal, nambari 110) 

Sufyan al-Thawri: Hadith hii ilihadithiwa kwa Yahya Ibn Sa‘id, ambapo nae 
akasema: ‘Miongoni mwa wanaolijua jambo hili zaidi ni Sufyan al-Thawri. Nae 
amesema kua Habib hakuwahi kusikia Hadith yeyote utoka kwa Urwah’. 
(Sunan Al-Daraqutni, al-Sunan Toleo la 1 uk. 139) Vile vile akasema kua ‘Urwah 
ambae Habib alinukuu Haditli hii kutoka kwake si ‘Urwah Ibn al-Zubayr, bali 
ni ‘Urwah al-Muzani asiejulikana’. (Sunan Abu Dawud, nambari 179-180) 

Imam Al-Daraqutni: Katika Sunan Al-Daraqutni, Imam Daraqutni anaainisha 
makosa ya Hadith mbali mbali. Katika kuanisha huko anaweka wazi namna Hadith 
ya kubatilisha funga ilivyokosewa na kujumuishwa na Hadith ya kubatilisha udhu. 
(Al-Daraqutni, al-Sunan toleo la 1 ukurasa. 135-145) 

Imam A1 Bayhaqi: Baada ya kuainisha makosa ya Sanad ya Hadith hii, basi 
anasema kua usahih wa Hadith sahih iliyokusudiwa unahusiana na ubatilishwaji wa 
lunga, lakini hata hivyo baadhi ya wanukuzi wasioaminika wameibadilisha na 
kuiingiza kwenye kubatilisha udhu, na akasema kua kama ile Hadithi ya kubatilisha 
funga ingelikua sahih basi bila ya shaka angeifuata .(Al-Sunan al-Kubra Imam Al 
Bayhaqi toleo la 1, uk. wa 126-127) 

Hata hivyo mitizamo yote iliyopo hapo juu, haimaanishi kua kuna makubaliano ya 
Ijma ’a kuhusiana na udhaifu wa Hadithi hiyo, kwani Wanazuoni wengine kwa 
mfano Imam Ibn ‘Abd al-Barr wana mtizamo wa kua Hadith hii ni Sahih. 

Mwanafunzi wa kweli wa Hadith hua anajua kua uthibitishaji wa Hadith Sahih hua 
mara nyingi haupelekei kupata majibu yaliyowazi na yasiyokua na mitizamo 
mchanganyiko. Wakati ni jambo lililowazi kua ‘Urwah mara nyingi hua unatoa 
majibu yasiyokua na shaka ya kua aidha ni sahih au vyenginevyo, na ni kweli kua 
baadhi ya wakati hua kuna mitizamo iliyogawanyika, ambapo baadhi ya Wanazuoni 
hukubaliana na usahih wa Hadith fulani na baadhi hukatalia usahih huo. Hivyo 
Hadith hii ni miongoni mwa Hadith hizo. 

Ugumu wa kupitisha hukmu juu ya usahih wa Hadith hii unaweza kupimwa 
kutokana vizuri kutokana na mtizamo wa Mwanazuoni maarufu wa Hadith Shaykh 
al-Albani, ambae nae ametumbukia katika kutoweza kuweka sawa kipimo cha 
Hadith hii. Kwani katika kitabu chake cha Dha ‘ifSunan Abi Dawud (uk.16) ameitaja 
Hadith hii kua si Sahih; lakini katika kitabu chake chengine cha Sahih Sunan Abi 
Dawud (uk. 36) na Dha'if Sunan al-Tirmidhi (nambari.75) amechukua mtizamo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








854 


mwengine kabisa. Kiasi ya kua mtu hatoweza kujiuliza, inakuaje daktari mzuri 
aliweza kutoa hukmu ya uhakika iliyo sahih juu ya Hadith hii wakati hata A1 Albani 
mwenyewe alikosa uhakika. 


Kutokana na mitizamo hiyo, tunaona kua zulio la kupingana na Hadith 
alilobebeshwa A1 Imam A1 Shafi‘i hua halina msingi wowote isipokua ni wa 
kukubaliana na mtizamo mmoja katika jambo lenye mitizamo miwili tofauti. Kwani 
A1 Imam al-Shafi‘i alikua anajua na ana uhakika wa hali ya Hadith hiyo lakini hata 
hivyo kama ilivyo kwa Imam al-Bukhari, Imam al-Tirmidhi, Sufyan al-Thawri, 
Imam Abu Hatim A1 Razi, Yahya ibn Sa‘id na wengineo, yeye hakuthibitishika 
kutokana na usahih wake, na hivyo akachukua uamuzi uliosawa kiufahamu wa 
kutoitumia dhidi ya amrisho la Allah Suhhanahu wa Ta ’ala katika aya ya 6 ya Surat 
Al Maidah isemayo: 


jl jSjjJlj jJOAyr} IjLMi 3*^1 jl I j JjJJl 

(j| j^Ji>-j!j jjiljiiJ! 

jl JajliJ! y* dS~\ 5. L>- jl jip j' jj 

jSjjjlj j^_kj>-jj jjs jL-Lus iLi IjJu 4 jl-J s.L~Jl 


^j Ajj ^j jjiULJ k Juj U k 

<l|> jjjS\-jJ ^S\1*J 

Ya ayyuha alladheena araanoo i dha qumtum ila alssalati faighsiloo 
wujoohakum waaydiyakum ila almarafiqi waimsahoo biruoosikum 
waarjulakum ila alkaAAbayni wa-in kuntum junuban faittahharoo wa-in 
kuntum marda aw AAala safarin aw jaa ahadun minkum mina algha-iti aw 
lamastumu alnnisaa falam tajidoo maan fatayammamoo saAAeedan tayyiban 
faimsahoo biwujoohikum waaydeekum minhu ma yureedu Allahu liyajAAala 
AAalaykum min harajin walakin yureedu liyutahhirakum waliyutimma 
niAAmatahu AAalaykum laAAallakum tashkuroonaf5«/v// Al Maidah 5:6) 


Tafsir: Enyi mlioaminil Mnapotaka As Salat (kusali), basi kosheni nyuso zenu na 
mikono yenu hadi kwenye visugudi, futeni (kwa kutia maji mikono yetu) vichwa 
vyenu, na mkoshe miguu yenu hadi kwenye kifundo chake,. Ikiwa mko katika hali 
ya Janaba, basi jitoharisheni. Lakini ikiwa ntnaumwa au mko safarini au ntkiwa 
mmetoka kujisaidia au lamastumu alnnisaa (mkiwa mmegusana na wanawake) 



AL MISTAKSHIF ABI, MAiNAL DAiNAH 








855 


na hamkupata majiyeyote, basifanyeni Tayamam kwa kutumia mchanga ulio safi 
na mjipanguse kutokana nao katika mikono yenu na nyuso zenu. Allah hataki 
kukujaalieni ugumu katika mambo, bali anataka kukutoharisheni, na mkamilishe 
aliyokufanyieni juu yenu ili muwe wenye kushukuru. 

Hivyo, Imam A1 Shafi’i akiungana mkono na Wanazuoni wa Masahaba kama vile 
‘Abd Allah Ibn Mas‘ud na ‘Abd AllahIbn ‘Umar Allah awaridhie, akakubaliana kua 
aya hii pia inajumuisha hata kitendo cha mtu kumbusu mke wake kua humsabibishia 
kutenguka kwa udhu wake. 

Kila mtu ni mwenye kujua kua A1 Imam A1 Shafi’i amesema kua ikiwa kuna Hadith 
sahih inayoenda kinyume na mtizamo wake basi mtu anatakiwa awachane na 
mtizamo wake na afuate Hadith sahih, na huu ni mtizamo ambao Wanazuoni wa 
Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i wanajivunia sana katika matumizi yake, ingawa 
Maimamu wa Madhhab mengine pia walisema hivyo hivyo, lakini ni WanaFziy/z wa 
Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i ndio wanao unawiriwisha katika matumizi yake 
kuliko Wanazuoni wa Madhhab mengine wote. 

Na hii ni kwa sababu wameufahamu vizuri sana mtizamo huo kiasi ya kua wanajua 
kua kuna hali fulani ambazo inabidi zifikiwe kwanza. Kwani tunapoangalia kitabu 
cha Al Majmuah Sharh AlMuhadhhab cha Imam An Nawawi basi tunaona anasema 
kua: ‘Wakati Imam A1 Shafi’i aliposema hivyo basi hakumaanisha kua mtu 
yeyote yule atakaeona Hadith Sahih aseme kua : ‘Huu ni uthibitisho wa A1 
Shafi’i’. Na [hivyo anaweza kuendelea] kuitumuia kutokana na inavyoelezea. 
Mtizamo huu ni kwa yule mwenye uwezo wa kufanya Ijtihad katika 
Madhhab... au mwenye kukaribia uwezo huo. Vile vile kuna sharti la kua mtu 
huyo ni lazima athibitishe kua A1 Imam A1 Shafi’i hakuijua Hadith hio, na wala 
hakujua kua ni Sahih. Darja hii ya I’lm huweza kufikiwa baada ya kupitia 
vitabu vyote vya A1 Imam A1 Shafi’i, vitabu vya Wanafunzi wake waliofuatia 
mara tu baada yake, na vitabu vyengine kama hivyo. Hii hua ni kazi ngumu 
sana na ni wachache sana waliokua na uwezo wa kuikamilisha. Hali hii 
tunayoizungumzia imewekwa kwa sababu ya ukweli unaojulikana wazi kua A1 
Imam A1 Shafi’i alijizuia kuzitumia Hadithi nyingi ambazo anazozijua na 
kuziona, kutokana na ukweli wa kua alikua na vithibitisho vinavyonesha kua 
Hadith hizo kwa njia moja au nyengine zinatiliwa shaka, zimebatilishwa, 
zinahususiana na kitu makhsusi au zinatafsirikia venginevyoYA/ Majmuah 
Sharh Al Muhadhhab) 

Hivyo mfuasi wa kweli wa Madhhab ya A1 Shafi’i au Hanafi, hua si yule ambae 
amejitayarisha kuachana na mitizamo ya A1 Imam A1 Shafi’i au Abu Hanifa pale 
anapoona kua kuna uthibitisho ulio wazi wa kupingana na Hadith Sahih. Lakini kwa 
undani zaidi hua ni yule ambae mwenye kuweza kutofatiana na mtizamo wa 
mwengine bila ya kutumbukia kwenye ub iNafsi na kukashifiana. (ash-Shafi ‘T as- 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








856 


Sagir Mufti Taha Karaan, DUAI - Dar al Ulum al Arrabiyyah Al Islamiyyah) 

Baada ya kuangalia kwa ufupi fatwa ya Mufti Taha Karaan, basi labda tuangalie 
kipingamizi chengine ambacho yeye hajakigusia, kwa sababu yeye alijibu kulingana 
na mtizamo wa Hadith aliyouliziwa, lakini hata hivyo pia kuna Hadith nyengine vile 
vile ya Sayyida ‘Aisha isemayo kua : ‘Nilikua nikilala mbele ya Nabii Salallahu 
A’layhi wa Salam na miguu yangu ikiwa Qib!ah kwake, na kila alipokua 
akisujudu alikua akinigusa na kuisukuma miguu yangu, nami huikunja na kila 
anaposimama huinyoosha tena.’ 


Wanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i wanasema kuhusiana na Hadith hii 
kua imebatilishwa na aya tuliyoiangalia hapo juu ya Surat Al Maidah (5:6) na vile 
vile na aya ya Surat An Nisaa (4:43) tuliyoiangalia katika Sura ya Sita ya kitabu 
hiki katika kufafanua kutofautiana kwa Wanazuoni kuhusiana na neno Lamastumu 
al Nisaa, kwa kukumbushana tu basi aya hiyo inasema: 

\J> Jxj!j o^L^J! *)/ \yf\ jyjjJl LgJjl 

IjA^r jL® s-UjeJ! J! JaJliJl 'ry> Jj>-! s-li*- J! yu» 

!Jap- air am! jTjJjlJ \y*cjL^»\j Lls I 






Ya ayyuha alla dhi na amanoo la taqraboo alssalata waantum sukara hatta 
taAAlamoo ma taqooloona wala junuban illa AAabiree sabeelin hatta 
taghtasiloo wa-in kuntum marda aw AAala safarin aw jaa ahadun minkum 
mina algha-iti aw lamastumu alnnisaa falam tajidoo maan fatayammamoo 
saAAeedan tayyiban faimsahoo biwujoohikum waaydeekum inna Allaha kana 
AAafuwwan ghafooran. ( Surat An Nisaa 4: 43). 


Tafsir: Enyi mlioamini! Msiikaribie Sala wakati mkiwa mmelewa hadi pale 
mtakapojua maana ya mkisemacho, wala mkiwa katika hali ya janaba isipokua 
pale mtakapokua safarini (bila ya kua na maji ya kutosha), hadi mtakapokosha 
mwili wenu wote. Na ntkiwa mnaumwa, au mko safarini au mnapoenda haja au 

mnapo («UOT pLjSj) wagusa wanawake, lakini ikiwa hamtopata maji basi 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








857 

mtayamam kwa mchanga ulio safi, kupangusa nyuso zenu na mikono yenu. 
Hakika Allah ni ntwingi wa kusantehe na msamehevu sana ’. 

Anasema A1 Imam A1 Shafi’i katika kitabu chake cha Al Umm 

kua ‘Neno Lamastumu al Nisaa linatafsirika kama kugusa kwa mkono’ Na hii 

ni kutokana na namna A1 Imam A1 Shafi’i anavyolisoma neno JluIiT fFjf , kwani 

yeye hulisoma bila ya kuivuta /!/// inayofuata baada ya Lam hivyo hua linasomeka 
kama Lamastumu wakati wengine wao hulisoma kwa kuvuta baina ya Alif na Lam 
na hivyo husomeka kama Laamastumu. 

Katika kitabu chake cha Al Umm, A1 Imam A1 Shafi’i anatumia kithibitisho cha kauli 
Sahih ya Abd Allah Ibn Umar kua: Malik amesema kutoka kwa Ibn Shihab, 
kupitia kwa Salim Ibn Abd Allah Ibn Umar kutoka kwa Baba yake (Abd Allah 
Ibn Umar mwenyewe) amesema kua: ‘Mtu anapombusu mkewe au kumgusa 
kwa mkono wake hua ni ‘alie Lants (aliemgusa) hivyo yeyote yule atakae mbusu 
au kumgusa mkewe kwa mkono basi ni juu yake kutia tena udhu” 

Tukirudi tena katika Hadith ya Sayyida ‘Aisha aliyosema kua Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam alimgusa miguu yake wakati alipokua akisali basi 
anasema Imam Ibn Hajar katika Fat-h ul Barri kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salant alimgusa kwa kutumia kizuizi’ na ikiwa alimgusa bila ya 
kizuwizi basi hii hua ni hali mahsusi kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salant’. Na mtizamo wa kwanza ni wenye nguvu zaid. 

Anasema Imam An Nawawi katika Minhaj kua: ‘Kitu cha tatu kinachobatilisha 
Udhu ni kugusana kwa ngozi baina ya mwanamme na mwanamke, isipokua 
kwa mahram (mtu ambae hawezi kuoana nae kwa mfano Mama), na hii ni 
kulingana na mtizamo wenye nguvu. Hivyo na yule alieguswa hua ni sawa na 
yule aliegusa (wote hutenguka udhu wao). Ngozi ya mtoto, nywele na meno 
(kuvigusa vitu hivyo) hakutengui udhu.’ 

Na hapo ndio tumemalizia kuhusiana na vithibitisho vya kutenguka kwa udhu kwa 
njia ya kugusana baina ya mwanamake na mwanamme, kwa Mtizamo wa Madhhab 
ya A1 Imam A1 Shafi’i, ambao pia ndio mtizamo wa Madhhab ya Ibadhi na Madhhab 
ya Shia, kwa upande wa Masahaba Mtizamo huu pia hua ni mtizamo wa Abd Allah 
Ibn Umar. 




AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAII 








858 


QUNUT KATIKA SALA YA AL FAJIR - KULINGANA NA MTIZAMO WA 
MADHHAB YA AL IMAM AL SHAFI’I 


Qunut maana yake ni kusimama, kunyenyekea. Hata hivyo neno hilo hutumika 
kumaanisha Dua maalum ambayo huombwa kwa unyenyekevu katika kisimamo cha 
sala, na mara nyingi dua hiyo hua inasomwa kama ifuatavyo: 


Allaahumma ihdini fii man 
hadayta 

Wa ‘aafini feeman ‘aafayta 


0< I O^O* ' s 

LP ^^3 LPj 


Wa tawallani fii man tawallayta 
Wa baarik h fii ma a’tayta, 

Wa qini sharra ma qadayta, 

Fa innaka taqdhi wa la yuqdha 

‘alayk, 

Wa innahu laa yadhillu man 
waalayta, 

Wa laa ya’izzu man ‘aadayta, 

Tabaarakta Rabbana wa 
ta’aalayta. 

Falakalhamdu 'alaa maaqadhait. 

Wa Astaghfiruka wa'atuubu 
ilayk. 

Wasallallahu 'ala Sayyidina 
Muhammadin Nabiyyil ummiyyi. 
Wa'alaa aalihi wassahbihi 
Wasallam. 


C-J 2 P-I ^J, .iJjljj 

1LIp j 

CuJlj Jl S aJ 

Sj 


Ljj C—Sjll 


JtJl 6j&- JlP 3 
jU-j aJT Jij ,jii 


Tafsir: 



AL MISTAKSHIF ABU MANAL DASAH 










859 


Ya Allah niongoze ili niwe miongoni mwa uliowaongozu, 

Na unisamehe ili niwe miongoni mwa uliowasamehe, 

Nijali ili niwe miongoni mwa uliowajali, 

Nirehemu ili niwe miongoni mwa uliowarehemu, 

Na nilinde na shari uliyoikadiria. 

Hakika ni wewe pekee ndie mwenye kukadiria na hakuna anaeweza kukadiria 
juu yako, 

Na hakuna ambae unaemjali akawa ni mwenye kudhalilika, 

Na wala haheshimiki yule alie aduiyako. 

Umetakasika, Ya Rabbi hakika mtukufu zaidyako, 

Naomba msamaha kwako na kutubu kwako, 

Wasallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi. Wa 'alaa aalihi 
wassahbihi Wasallam. 

Hivyo ningependa pia kuliangalia suala la kusoma Qunut kutokana na mtizamo wa 
Madhhab ya A1 linam A1 Shafi’i, kwani ingawa msimamo wa Madhhab ya A1 Imam 
A1 Shafi’i kuhusiana na Qunut katika Salat Alfajir ni Sunnah, lakini ukiwa 
hukuisoma inakubidi ufuatishe Sijdat Sahaw, kabla ya kumalizia Sala yako. 
Anasema Imam An Nawawi katika Siraj Al Wahat al Matn Al Minhaj kua: 

‘Qunut ni Sunnalt ambayo hutekelezwa baada ya kunyanyuka kutoka 
katika kurukuu katika rakaah ya pili ya sala ya Alfajir. Na kinachosemwa 
ni kile katika dua isemayo Allahumma Ahdini fiman hadayt... hadi mwisho 
wa dua hiyo, Imam anatakiwa asome dua hiyo kwa sauti na kwa kutumia 
hali ya wingi, na ni Sahih kua ni Sunnah kumtumia Sala na Salam 
Rasulullah (Salallahu A ’layhi wa Salam) mwishoni mwa dua hiyo, na 
mikono inyanyuliwe, na Ma’amuma wanatakiwa waitikie Aamiin, na baada 
ya kumalizika dua hiyo watu hawaruhusiwi kupangusa nyuso zao’. 

Imam Ahmad Ibn Naqib Al-Misrl amesema katika ‘Umdat As-Salikh, kitabu 
ambacho pia kimetafsiriwa kwa Kiingereza na Shaykh Nuh Keller na kinajulikana 
kwa jina la ‘The Reliance of the Traveller ’ kua: ‘ Wakati wa kusali Salat Al Fajr 
ni Sunnah kunyanyua mikono na kuomba Dua, mara baada ya rukuu ya 
rakaa ya pili, na mtu anatakiwa asome Dua iliyotajwa hapo juu [Allahumma 
Ahdinifiman hadayt..].’ 

Hivyo ikiwa mtu ni Imam basi humbidi kusoma dua ya Qunut katika hali ya 
wingi badala ya umoja, kwa mfano badala ya kusema Allahuma ihdini fi man 
hadayt..(Ya Alla niongoze ili niwe miongoni mwa uliowaongoza..) ambayo ni hali 
ya umoja, basi anatakiwa asome Allahuma ihdina fi man hadayt.fYa Alla 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








860 


tuongoze ili tuwe miongoni mwa uliowaongoza..) n.k. Ingawa inapendekezwa zaid 
kuyasoma maneno ya dua hiyo lakini pia kama mtu hayajui basi anaweza 
kusoma dua yoyote unayoijua ama dua yoyote ile iliyomo ndani ya Qur’an kwa 
mfano dua iliyomo katika aya ya mwisho ya Surat Al Baqara isemayo: 


[r^i LlJlp ^4-2*- Lt-ij lj l lo j ±-\ J! Lc^J (jj lLj<|i> 

llp ‘A LJ 4iUs? Lo Uijjj *)lj Ujj LtL-® ^JJ! ^Lp 

iSsJl ^^Ip Lj/jJ» c-L! liJ JLp!j 


Rabbana la tu-akhidhna in naseena aw akhta/na rabbana wala tahmil 
AAalayna isran kama hamaltahu AAala alladhiina min qablina rabbana wala 
tuhammilna ma la taqata lana bihi waoAAfu AAanna waighfir lana wairhamna 
anta mawlana faonsurna AAala alqawmi alkatiriina (SuratAl Baqara 2:286) 

Tafsir: ‘Ya Rabbi! Usituadhibu pale tutakaposahau au kuingia katika makosa. 
Mola wetu usitubebeshe mizigo kama ile uliyowabebesha waliotutangulia kabla 
yetu (Mayahudi na Wakristo); Moia wetu! Usitupe mizigo mizito zaidiya uwezo 
wetu wa kubeba. Tusamehe na tupe msamaha wako. Tupe Relima zako. Wewe ni 
Maula (Msimamizi, Mlinzi) wetu na tupe ushindi dhidiya Makafiri ’. 

Anasema Imam Al-Nawawi kua, ‘Fahama kua, mtizamo wetu sisi [Wafuasi wa 
Madhhab ya Imam Al Shafi’i] dua ya Qunut imeshurutishwa katika Sala ya 
Alfajr, na pia ni Sunna iliyothibitishwa, kutokana na Hadith ya Anas Ibn Malik 
aliesema kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam aliisoma katika 
Sala ya Alfajr hadi pale alipoondoka duniani’, Wanasema [Wafuasi wa 
Madhhabya AIShafi’i] : ikiwa hukuisoma katika Salaya A1 Fajr, basi salayako 
inakubalika lakini inakubidi ufuatishe Sijdat Sahaw (sijda ya kusahau kabla ya 
kumaliza Sala yako), iwe umeiwacha kuisoma kwa makusudi, kwa kuidharau, 
au kwa kuisahau, na wakati wake katika Sala ni baada ya rukuu ya pili ya Sala 
ya Alfajr. Hivyo ukiisoma kabla ya kurukuu basi hua haihesabiki na hivyo 
itakubidi uisome tena baada ya kurukuu na pia usujudu Sijdat sahaw’. 


Kuna kauli tofauti zilizonukuliwa na Masahaba na Matabi ’ina kuhusiana na Dua ya 
Qunut na wakati wa usomaji wa Qunut katika Sala ya Alfajr. Kwa mfano Ali Ibn 
Ziyad aliesema kua, Qunut katika Sala ya Alfajr ni wajib na atakaeiwacha basi sala 
yake haikubaliki. Inaruhusika kuisoma kabla ya rukuu ya rakaa ya pili, lakini pia 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 








861 


inaruhusika baada ya rukuu ya pili, lakini ni bora zaid kuisoma baada ya rukuu ya 
pili bila ya kusema Allahu Akhar kabla yake. Na hii ni kutokana na kuirahisisha kwa 
kwa wale ambao wamechelewa katika Jamaa, kuacha nafasi baina yake na sehemu 
ya pili ya Sala, na pia ni kwa sababu hivi ndivyo alivyokua akifanya Umar katika 
wakati wa Masahaba. 

A1 Qadhi AbdAl Wahhab A1 Baghdadi anasema kua: ‘Inasemekana kua Abu 
Rajab al Atari alisema: i Qunut ilikua ikisomwa kabla ya kurukuu, lakini Umar 
akaifanya baada ya rukuu ili wale waliochelewa jamaa wapate kuiwahi’. Na 
inasemekana kua Muhajirina na Ansari walimuuliza Uthman kuhusiana na 
Qunut naye akaiosoma kabla ya kurukuu, kwa sababu kuna manufaa ya 
kutokuwepo baada ya kurukuu kwani huzidisha kisimamo hivyo wale 
waliochelewa jamaa huiwahi na kwa sababu katika dua kuna kisimamo 
kikubwa hivyo kabla ya kurukuu ni bora zaid hususan katika sala ya Alfajr.’ 

Msimamo wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i kuhusiana na suala la Dua ya Qunut 
katika Sala ya Alfajr unatoka na vithibitisho ambavyo ni pamoja na Hadith ya Abu 
Hurayra isemayo: ‘Wakati Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam 
alipokua akinyanyua kichwa chake kutoka katika rukuu ya rakaa ya pili ya 
sala ya Alfajr alikua akiomba dua hii: ‘Ya Alla tuongoze tuwe miongoni mwa 
uliowaongoza...”, Imam Bayhaqi akaongezea kwa kusema, ‘Ni juu yako wewe 
juu ya ulichokadiria’, na A1 Imam A1 Tabari akaongezea kwa kusema, ‘Hakuna 
usiempenda ambae amepata ushindi’. 

Hadith ya Anas Ibn Malik ambayo tulianza nayo mwanzo wa habari hii ya Dua ya 
Qunut inaelezea kua baada ya Anas Ibn Malik kusema: ‘Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam aliomba dua ya Qunut hadi kufariki kwake’, basi 
watu walimuuliza: ‘Jee Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam aliomba 
katika Sala ya Alfajr?’, Anas ibn Malik akajibu, ‘Naam’, akaulizwa tena, ‘Kabla 
ya rukuu au baada ya rukuu?’, Anas Ibn Malik akajibu: ‘Baada ya rukuu’. Na 
vile vile Abu Hurayra alisema: ‘Wallahi mimi nipo karibu ya Mtume kuliko 
nyote katika Sala’. 

Na Abu Hurayra pia alikua akisoma Qunut katika rakaa ya mwisho ya Sala ya Al 
Fajr baada ya kurukuu, na baada ya kusema ‘Allah huwasikia wale 
wanaomtukuza’ basi alikua akiwaombea Dua Waislam wanawake kwa wanaume 
na alikua akiwalaani Makafir. 

Abd Allah Ibn Abbas amesema kua, ‘Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam alitufundisha Dua ( Qunut ) ya kutumia katika Sala ya Alfajr isemayo: Ya 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








862 


Allah niongoze ili niwe miongoni mwa uliowaongoza, na nisamehe ili niwe 
miongoni mwa uliosamehewa, nijah ili niwe miongoni mwa uliowajali, 
nirehemu ili niwe miongoni mwa uliowarehemu, na nilinde na shari 
uliyoikadiria. Hakika ni wewe pekee ndie mwenye kukadiria na hakuna 
anaeweza kukadiria juu yako, na hakuna ambae unaemjali akawa ni mwenye 
kudhalilika, na haheshimiki yule alie adui yako. Umetakasika, Ya Rabbi na 
wewe ni mtukufu zaid.’ 

A1 Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib amesema kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam alinifundisha Dua ( Qunut ) ya kutumia katika Sala ya Witr 
isemayo: Ya Allah niongoze ili niwe miongoni mwa uliowaongoza, na nisamehe 
ili niwe miongoni mwa uliosamehewa, nijali ili niwe miongoni mwa uliowajali, 
nirehemu ili niwe miongoni mwa uliowarehemu, na nilinde na shari 
uliyoikadiria. Hakika ni wewe pekee ndie mwenye kukadiria na hakuna 
anaeweza kukadiria juu yako, na hakuna ambae unaemjali akawa ni mwenye 
kudhalilika, na haheshimiki yule alie adui yako. Umetakasika, Ya Rabbi na 
wewe ni mtukufu zaid.’. Na baadhi ya Wanazuoni wakaongeza pia kusoma baada 
ya dua hiyo. ‘Hivyo utukufu ni wako kwa kile ulichokikadiria’. 

Imam An Nawawi anasema katika Al Rawdah kua: ‘Wenzetu (kina Imam A1 
Shafi’i na Mujtahid wengine wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i) wamesema, 
‘Hakuna dhara ikiwa utaongeza katika Dua’ hiyo.”, na Abu Hamid, A1 
Bandaniji na wengineo wamesema inapendekezwa na ni Sunnah baada ya Dua 
hiyo kumsalia Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kwa kusema: 
Allahuma Sali a’la Muhammad wa a’la alihi Muhammad’. Huo ndio mtizamo 
Sahih unaojulikana. 

UTHIBITISHO WA MADHHAB YA AL SHAFI’I KUHUSIANA NA QUNUT 
KATIKA SALA YA ALFAJIR. 

Anasema Imam Ad-Daraqutni katika Sunnah Ad Daraqutni kua: ‘Amesema Abu 
Ja’far Ar Razl kutoka kwa Ar-Rabi’ Ibn Anas kutoka kwa Anas ibn Malik, 
‘Rasulullah Salallahu A ’layhi wa Salam hakuwacha kusoma Qunut katika 
Salat Fajr hadi alipoondoka Duniani.” 

Na katika Hadith nyengine yenye Sanad ya Abu Ja’far Ar-RazT inasema: 

‘Kutoka kwa Anas ibn Malik ambae amesema kua Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam, alisoma Qunut kwa mwezi mzima, akiomba 
dhidi yao (Maadui), halafu akawacha kusoma, lakini kwa Salat Alfajr 
hakuwacha kusoma hadi alipoondoka Duniani. ’ 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








863 


Vile vile katika Hadith nyengine ya Ar-Rabi’ ibn Anas isemayo kua: ‘Tulikua 
tumekaa na Anas (Ibn Malik) na akaambiwa kua RasulAllah Salallahu 
A’layhi wa Salam alisoma Qunut kwa mwezi mmoja tu, na hapo Anasa 
akasema: ‘Rasul AllahSalallaltu A’Iayhi waSalam hakuacha kusoma Qunut 
katika Sala ya Alfajr hadi alipoondoka duniani.” 

Hadith hii imo katika Musnad Imam Ahmad na Imam A1 Haythami akasema 
kuhusiana na Hadith hii kua ‘Watu wake ni wenye kuaminika’, imo pia katika 
Musannaf Abdu Razzaq, Hilyat Al A wliya, Sunan Al Kubra ya Imam Bayhaqi, 
na Mustadrak Al Hakim ya Imam Abdul Hakirn ambae alisema kua, ‘Ni Sahih 
kutokana na vigezo vya Imam Bukhari na yeye hakuiHadithia katika 
maneno hayo’, Imam Adh Dhahabi nae amekubaliana nae juu ya hilo. Imam 
Ibn Hajar Asqalani anasema katika Nata'ij Al-Afkar fi Takhrij AHadith Al- 
Adhkar, kua ‘ Hadith hii ni Hasan, na imeripotiwa na Ahmad kutoka kwa 
Abdur Razzaq kutoka kwa Abu Jafar Ar Razi’. (( Dar Al Kutub Al- 
’llmiyyahj) 

Imam An-Nawawi anasema katika Majmu’ kuhusiana na Hadith hii kua: 
’Hadith hii ni Sahih na imeripotiwa na kundi la wataalamu wa Hadith 
ambao wameithibitisha kua ni Sahih’, miongoni mwa wengine waliothibitisha 
usahih wa Hadith hii ni pamoja na Al-Hafith Abu Abdullah Muhammad Ibn ‘ Ali 
Al-Balkhi, Al-Hakim Abu Abdullah, Imam Al-Bayhaqi, na Ad-Daraqutni katika 
vitabu vyao mbali mbali. 

Ama kuhusiana na kutokukubaliana juu ya udhaifu wa wa Isnad ya Hadith hii 
kuanzia kwa Abu Ja’far Ar-Razl kutoka kwa Ar-Rabi’ ibn Anas kunatokana na 
baadhi ya Wanazuoni kumdhoofisha Abu Ja’far Ar-Razl. Anasema Al-Hafidh 
Ibn Hajr Asqalani katika Talkhis Al-Habir ambamo alisema kuhusiana na Abu 
Ja’far kua: ‘Abd Allah Ibn Ahmad anasema kutoka kwa baba yake kua 
alisema, ‘Hana uwezo mkubwa sana’. Ibn Abi Maryam nae anasema kutoka 
Ibn Ma’in kua ‘Muaminifu sana ( Thiqah ), ingawa alifanya makosa ya hapa 
na pale’, Ad Dawri nae akasema ‘Muaminifu sana, ingawa alichanganya 
nukuu zake aliporipoti kutoka kwa A1 Mughira’ As Saji nae akasema, ‘Ni 
muaminifu lakini si Mcha Mungu katika kunukuu’, Abdullah Ibn Ali Ibn 
A1 Madini anasema kutoka kwa baba yake kua alikua kama Musa Ibn 
Ubaidah, alichanganya kile alichokinukuu kutoka kwa A1 Mughira, 
Muhammad Ibn Abi Shayba anasema kutoka kwa Ali Ibn A1 Madini kua 
alisema kua: ‘ni Muaminifu’, mimi nnasema kua: ‘Muhammad Ibn 
Uthman ni dhaif na nukuu zake kutoka kwa Abdullah zina nguvu kutoka 
kwa baba yake. Abu Zura’ah amesema kua ‘Ana makosa mengi. Amru ibn 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








864 


Ali alisema kua; i Sadiq (Anaaminika), anayo makosa katika kuhifadhi, na 
wengi wamemsifu kua ni thiqah (Muaminifu Sana y' ,, \Talkhis Al-Habir). 

Imam Ibn Hajr Asqalani anasema, ‘Tumepata ushahidi kutokana na Hadith 
hii: Imeripotiwa kutoka kwa A1 Hasan Ibn Sufyan kutoka kwa Jafar Ibn 
Mihran kutoka kwa Warith kutoka kwa Amru kutoka kwa A1 Hasan 
kutoka kwa Anas ambae alisema, ‘Nilisali na Rasul Allah Salallahu A ’layhi 
wa Salam na hakuacha kusoma Qunut katika Sala ya Alfajr hadi 
alipoondoka duniani. Na (mimi nilisali) nyuma ya Abu Bakr nae pia 
alifanya hivyo na pia (nilisali) nyuma ya Umar nae pia alifanya hivyo.” 

Imam Ibn Hajar Asqalani anaendelea kwa kusema kua ‘Kuna baadhi 
wanasema kua Hadith hii inaonekana kua ni Sahih ingawa hawaamini kua 
ni Sahih, kwani Amr ni Qadariyyah nae ni Amr Ibn Ubaidah, na Hadith 
zake haziwezi kukubalika kua kama ni ushahidi’. 

Kabla ya kuangalia ushahidi wa ripoti, kwanza tuangalie nukuu ya asili 
inayotoka kwa Abu Ja’far Ar-Razl kutoka kwa Ar-Rabi’ ibn Anas. Kwani kuna 
nukuu za sifa nyingi ambazo Imam Ibn Hajar hakuzizungumzia katika kitabu 
chake cha Talkhis pale alipomuangalia Abu Ja’far, hata hivyo katika kitabu 
chake cha TahthTb At-Tahthib alimzungumzia Abu Ja’far na tunaona kua kuna 
nukuu nyingi zilizomsifu, ndani ya kitabu hicho kwa mfano, katika ripoti 
nyengine itokayo kwa Imam Ahmad kutoka kwa Imam Hanbal anamsifia kua 
ni, ‘ Salih Al Hadith (Mzuri katika Hadith )’. Is-haq Ibn Mansur anasema 
kutoka kwa Ibn Ma’in alisema kua, ‘(Abu Ja’far) Alikua ni Thiqah na 
alitokea Khurasan na alitokea katika Ar Ray na alikufa ndani yake’, Ibn 
Ammar A1 Mawsuli alimpa hadhi ya i Thiqah' > bila ya kumkosoa. Abu Hatim 
alisema kua ni ‘ Thiqalt, Saduq, Salih Al Hadith’ , Ibn Adi alimalizia kwa 
kusema kua: ‘Kutoka kwake kuna Hadith nzuri. Watu (Wanazuoni) 
walinukuu kutoka kwake, nyingi miongoni mwa nukuu zake zilikua na sifa 
ya mustaqimah (zilizonyooka) na nina matumaini kua hakuna kosa dhidi 
yake’. Ibn Sa’ad alimtangazia kua ni i Thiqah\ Imam A1 Hakim 
alimtangazia kua ni i Thiqah ’ na Ibn Abd ul Barr akasema kua, ‘Kutokana 
na wao (Wanazuoni), basi yeye ni Thiqah na Mwanazuoni wa Tafsir ya 
Qur’an’(Tahthib At-Tahdhib). 

Imam A1 Hakim, Imam Adh Dhahabi, Imam A1 Haythami, Imam An Nawawi, 
Imam A1 Bayhaqi na Imam Ibn Hajar Asqalani na wengine wamehitimisha kua 
Hadith hii ni Sahih. Ni jambo lililowazi kua Wanazuoni wa baadae waliona kua 
hakufanya makosa mengi, na hayo aliyoyafanya ni kutoka kwa A1 Mughira, na 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








865 


sio kutoka kwa Anas Ibn Malik. Hivyo wafuasi wa Madhhab ya Imam A1 Shafi’i 
wakathibitsha Hadith hii kua ni Sahihh. 


Ama kutokana na Hadith iungayo mkono Qunut ni pamoja na ya Amr Ibn A’abid 
ambayo hata hivyo inaonekana Wanazuoni waliachana nayo kwa sababu ya 
kuonekana kua alikua akiwaita watu katika Bida ’a kwani yeye alikua ni Mutazili 
Qadari. Kuna makubaliano ya Ijma ’a kua asifuatwe kutokana na kutajwa na 
Hafidh A1 Arnaut ambae ni Mwanazuoni wa Madhhab ya Hanafi katika kitabu 
chake cha kusafisha Hadith cha Taqrib. 


Uthibisho mwengine ni ule unaopatikana katika Sahih Bukhari, Musnad Imam 
Ahmad, Sunnah An Nasai, Sunnah Ibn Majah, Sunnah Imam Bayhaqi na 
wengineo ambao wameripoti Hadith isemayo kua : ‘Amesema Abdullah Ibn 

Umar kua nilimsikia Rasul Allah Salallahu A’layhi wa Salam akisoma 
Qunut baada ya kunyanyuka kutoka katika rukuu dhidi ya wanafiq, hadi 
Allah akateremsha aya isemayo.’ 


Laysa laka mina al-amri shay-on aw yatooba AAalayhim 
yuAAadhdhibahum fa-innahum rf/m limoona (SuratAl Imran 3:128) 


aw 


Tafsir:‘57 juu yako, (bali ni kwa Allah), kutoa uamuzi: Kama awape rehma 
zake au awaadhibu, kwani kwa hakika wao ni Madhalimu. ’ 


Wanaopinga Qunut katika Sala ya A1 Fajir wanasema kua aya hii ilikua 
ikimtaarifu Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kutoendelea 
kuisoma Qunut. Hata hivyo kutokana mtizamo wa Madlihab ya Imam A1 
Shafi’i ni kua kilichobatilishwa na aya hii ni kuwaombea dua Wanafiq na 
Washirikina na sio usomaji wa Qunut yenyewe katika Salat Alfajr. Hivyo 
katika Hadith hiyo kuna uthibitisho wa kua Nabii Muhammad Salallahu 
A’Iayhi wa Salam alisoma Qunut katika Salat Al Fajr.{Majmu'ya Imam An- 
Nawawi ) 


Vile vile Mukhtasar Qiyam Al Layl wal Qiyam Ramadhan wa Muhammad Ibn 
Nasr unasema kua: ‘Kutoka kwa Muhammad Ibn Rafi’ kutoka kwa Abdur 
Razzaq kutoka kwa Ibn Jurayj kutoka kwa Muhammad Ibn Ali ambae 
amesikia kutoka kwa Abd Allah Ibn Abbas kua Nabii Muhammad 


AL MIISTAKSHIF ABI. MAiN'AL DANAH 









866 

Salallahu A ’layhi wa Salam alikua akisoma Qunut katika Salat Alfajr na vile 
vile katika SalatWitr ya Usiku’. 

Na vile vile Bara’ ibn ‘Azib amesema kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam alikua akisoma Qunut katika Salat Alfajr na Salat Al 
Maghrib ’. 

Imam Al-Haziml Al-HamdhanT A1 Shafi’T anasema katika, ‘Al- ‘Itibar fin- 
Nasikh wal-Mansukh\ ambacho ni kitabu kinachozungumzia Mabatilisho na 
Vilivyobatilishwa kua: ‘ [...] Kutoka kwa Sulayman Ibn Ahmad kutoka kwa 
Ya’qub Ibn Is-Haq Al-Makhraml kutoka kwa ‘Ali Ibn Bahr Ibn Bari 
kutoka kwa Muhammad Ibn Anas kutoka kwa Mut’arrif kutoka kwa Abil- 
Jahm kutoka kwa Al-Bara’ Ibn ‘Azib ambae amesema kua Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alikua hasali Sala ya fardhi bila ya 
kusoma Qunut ndani yake’. 

Imam A1 Hazimi anasema kua Sulayman (Imam At-TabaranT) amesema kua, ‘Ni 
Muhammad Ibn Anas pekee ndie alieripoti kutoka kwa Mutarrif.’ Shaykh 
Ahmad TantawT JawharT Musaddad amesema kuhusiana na Isnad ya Hadith 
katika kuzisafisha Hadith za A1 Hazim kua Hadith hii ni ‘Hasan’. Vile vile 
Shaykh Ahmad Tantawi ameinukuu Hadith hii kupitia katika Sanad kupitia kwa 
Ad-Daraqutni katika Sunah Ad Daraqutni katika Sura isemayo ‘Maelezo ya 
Qunut’ , akimnukuuu Imam A1 Haythami akisema kua, ‘Imeripotiwa na Imam 
Tabarani katika Al Awsat, na watu wake wote wanaaminika’. 

Imam An-Nawawi anasema katika Majmu’ kuhusiana na Qunut katika Salat 
Maghrib kua ‘Hamna madhara kutokuisoma katika wakati huo (wa 
Maghrib) kwani si wajib au kwa sababu kua iliyoibatilisha’ ( Majmu ’ 3:484) 

Ama kwa wakati wa Masahaba basi, Al-Hafith Ibn Hajr Asqalani anasema 
katika TalkhTs Al-HabTr kua: ‘Kutoka kwa A1 Awwam Ibn Hamzah ambae 
amesema kua : ‘Nilimuuliza Abu Uthman kuhusiana na Qunut katika Salat 
Alfajr nae akasema. ‘Isome baada ya rukuu’, nami nikasema, ‘Umesikia 
kutoka kwa nani?’, nae akasema: ‘Kutoka kwa Abu Bakr, Umar na 
Uthman!” ( Imam Al-Bayhaqi,Sunan Al-Kubra 2/202 ) 

Imam An-Nawawi anasema katika Majmu’ kuhusiana na jambo hili kua, 

‘Imeripotiwa na A1 Bayhaqi ambae nae amesema kua Isnad yake ni 
//asan’.(Majmu’ 3:484) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








867 

Vile vile kutoka kwa Qatadah kutoka kwa A1 Hasan kutoka kwa Abi Raf i ambae 
amesema kua: ‘Umar alikua akisoma Qunut katika Salat Alfajr’ ( Sunan Al- 
Kubra Al-Bayhaqi). 

Vile vile kutoka kwa Hammad kutoka kwa Ibrahim kutoka kwa Al-Aswad 
ambae nae amesema, ‘Nilisali nyuma ya Umar nikiwa ninayeishi katika 
sehemu moja na pia nikiwa kama msafiri na alikua akisoma Qunut katika 
Salat Alfajr tu’. 

Na vile vile imeripotiwa na Sanad Sahih kua kutoka kwa Abdullah Ibn Ma’qil 
Ibn Muqrin ambae amesema kua, ‘Ali alikua akisoma Qunut katika Salat 
Alfajr’, kauli hii pia imeripotiwa na A1 Imam A1 Shafi’i mwenyewe (katika 
Ma’rifatus-Sunan wal-dthar, 968-969) Imam An-Nawawi amemnukuu Imam 
Al-Bayhaqi akisema kuhusiana na jambo hili kua, ‘Hii imetoka kwa Ali kupitia 
kwa Isnad mashhuri sana’ ( Majmu ’ 3:484 ) 

Hivyo ni baadhi ya vithibitisho vya Wanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam A1 
Shafi’i kuhusiana na Qunut katika Salat Alfajr. 

Allahuma barika’la Muhammad wa ala a’lihi wa Sahbihi wa Salam...Aamin 

TALQIN NA IS A’L THAWAB - KULINGANA NA KAULI ZA 
WANAZUONI. 

Moja kati ya mambo ambayo yana utofauti katika ufahamu miongooni mwa 
Waislamu ni mambo anayofanyiwa mtu baada ya kufariki, kuna baadhi ambao 
wanapinga kendelea kufanyika baadhi ya mambo hayo na kuna wengine wana kubali 
kuendelea kufanyika kwa mambo hayo, hivyo nitajaribu kuangalia pia kwa juu juu 
ili kuwawekea wazi wale wanaofanya lakini wakawa hawajui kwa nini wanafanya 
na kutokana na ushahidi gani. Hivyo kabla ya kuendelea basi kwanza tuanze kwa 
kuangalia nini maana ya Is-al Thawab. 

Is-al Thawab maana yake ni kua mtu mmoja kufanya jambo jema kwa ajili ya 
kutafuta thawabu ambazo, hua ni kwa ajili ya manufaa ya mtu mwengine iwe alie 
hai ama aliefariki. 


AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








868 


Katika Qur’an na pia Hadith mbali mbali za Nabii Salallahu A’layhi wa Salam 
tumeona kua tunahimizwa mara kwa mara kutoa tulivyonavyo kwa ajili ya manufaa 
yetu, ya watoto wetu, ya wazee wetu na pia kwa ajili ya Waumini waliotutangulia 
kuelekea Akhera kabla yetu. Mwanzoni mwa kitabu hiki tuliona ushahidi kutoka 
kwa Nabii Ibrahim A ’layhi Salaam kujiombea dua yeye mwenye, na watoto wake 
na baada ya hapo akawaombea pia wazee wake na waumini wengine. 

Kuna aina mbili za Is al Thawaab: Aina ya kwanza ni ile inayokubalika na kutokana 
na makubaliano ya wafuasi wote wa Ahlu Sunnah wal Jamaah, Is aal Thawab hii ni 
ile ya kunuia kutoa malipo ya thawabu za Sadaqa iliyotolewa na mtu kwa ajili ya 
manufaa ya mtu mwengine, inayotokana na vitu au mambo ambayo hayahusiani na 
mali, kama vile Sala, Saum, Dhikr, Kisomo cha Qur’a, Tawaf ya Al Ka ’abah, Dua, 
n.k. 

Aina ya pili ni ile ya mtu kutoa Sadaqa inayotokana na Mali na kunuia kutoa malipo 
ya sadaqa hiyo kwa ajili ya manufaa ya mtu mwengine, ambayo hii inakubaliwa na 
wafuasi Imam Abu Hanifa, Imam Hanbal na baadhi ya waiuasi wa Imam A1 Shafi’i 
na Imam Malik. 

Anasema Imam A1 Qurtubi kua, ‘Kama vile malipo ya mambo ya Sadaqa 
yanapomnufaisha aliefariki basi ndio vile vile mtu huyo anavyonufaika na 
kisomo cha Qur’an , Dua, Istighfar n.k kwani hizi zote hua zinahisabika kua ni 
Sadaka Kisharia.’ ( al-Tadhkirah ) 

Kwa sababu hakuna ushahidi wakati wa uhai wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam hakuwahi kuwaalika watu kusoma Kisomo cha Qur’an ili kiwe 
kama Is-al Thawaab kwa watu wake, basi haimaanishi kua kufanya hivyo ni Bid’a. 

Hata hivyo wakati tunaamini kuhusiana na usahih wa Is-al Thawab, lakini tatizo ni 
kua jambo la kuwaalika watu kwa ajili ya Khitm ul Qur ’an na Dhikr n.k limekua ni 
jambo ambalo watu wanalifanya kua ni la Wajib, na hawajui kua kutokana na kanuni 
za Fiqh basi haifai kulifanya jambo hilo kua ni wajib kwani tunapozungumzia 
kanuni basi kanuni za Fiqh zinasema kua: ‘Jambo lolote lile ambalo si wajib lakini 
likafanywa kua ni wajib, basi ki sharia’h jambo hilo hua ni Bid’a kwa sababu 
huo hua ni upotoshaji wa dini’. 

Anasema Imam A1 Nawawi katika A1 Adhkar kua: ‘Tumepokea kutoka kwa 
Sunan Abu Daud na A1 Bayhaqi kukiwa na Isnad Hasana kutoka kwa Uthman 
Radhiy Allahu Anhu ambae amesema kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salant, baada ya kuzika mazikoni, alikua akisimama pembeni yake 



AL MliSTAKSHIF ABl MANAL DANAH 










869 

na kusema, ‘Ombeni msamaha kwa ajili ya ndugu yenu, na muombeni 
msimamo juu yake kwani sasa hiviyuko katika hali ya kuulizwa maswali ”(Abu 
Daud (3221), Al-Bayhaqi (56/4) naAl Hafidh aliisafisha na kusema kua ni Hasan).'” 

Al-Shafi’i na wenzake wanasema, ‘Inapendekezwa kumsomea sehemu ya 
Qur’an\ na wenzake wakasema, ‘Ikiwa uko uwezekano wa kuimaliza Qur’an 
yote basi hua ni bora’, na vile vile imetajwa katika Sunan Al Bayluufi ikiwa na 
Isnad Hasana kua Ibn Umar anasema inapendekezwa /istahabba/ kusoma 
Qur’an juu ya Kaburi baada ya kuzika, kusoma mwanzoni mwa Surat Al 
Baqara na Mwishoni mwa Sura hiyo (Al-Bayhaqi (56/4) na Al-Hafiz amesema: hii 
ni Mawquf Hasan). 

Tukiangalia katika maisha ya vizazi vya Salafi basi tunaona kua wao pia walikua 
wanaamini kua watu waliokufa hua wananufaika kutokana na mambo mema 
yanayofanywa kwa ajili yao kutoka kwa wale waliokua hai, tukichukulia mfano wa 
Hadith aliyoinukuu Imam Malik isemayo kua: Abu Hurayra alimuombea dua mtu 
aliyekufa kwa kusema: 

Allahumma in kana muhsinan fa zid fi ihsanihi wa in kana musi'an fa tajawaz 
an sayyi'atihi. (Ya Allah, ikiwa alifanya mema basi lnzidishie thawabu, na ikiwa 
alifanya maovu basi msamehe maovu yake). 

Hivyo tuangalie uthibitisho unaonesha kua Ahlu Sunnah wal Jamaah 
wanapendekeza kuwaombea dua jamaa zetu wale waliotangulia Akhera kutokana na 
kuamrishwa na Nabiii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuwasomea Qur’an 
waliokufa hususan Surat Yasin, na hivyo kuonesha kua kumuongezea mema yule 
aliekufa kutokana na kumfanyia A ’mal njema hakukukatazwa bali kumetiliwa 
mkazo. Na tutaangalia kuhusiana na mambo matatu: 

a) Qira'a 'ala al Qabr - Kusoma Qur’an Makaburini; 

b) Ihda ’ al Thawab - Kumchangia thawabu maiti; 

c) Talqin al Mayyit - Kumuelekeza maiti baada ya kumzika. 

a) Qira’a 'ala al-Qabr - Kusoma Qur’an Makaburini; Amesema Nabii 
Muhammad SalallahuA ’layhi wa Salam katika Hadith kua: i Iqra'u 'ala mawtakum 
Yaseen - Wasomeeni maiti wenu Yasin.’ ( Sunan Janaiz - Imam Abu Daud ; Sunan 
An Nasai 'Amal al-yawm wal-layla ya Imam Al-Nasa’i na Sunan Janaiz ya Imam 
Ibn Majah, na katika Sahih ya Imam Ibn Hibban anasema kua Hadith hii ni Ihsan 
(Nzuri, Sahih sana)). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








870 

Anasema ' Abd al-Haqq Ibn A1 Kharrat A1 Ishbili katika kitabu chake al- 'Aqiba kua: 

‘Maana ya Hadith hii inaweza kua kisomo hicho kinaweza kusomwa, wakati 
mtu huyo anafariki au kusomwa katika kaburi lake’, Imam A1 Qurtubi amesema 
hivyo hivyo na kuongezea kauli ya Imam As Suyuti arnbae ameongezea kwa 
kusema: ‘Nnasema: Wanazuoni wengi wanaichukulia maana ya mwanzo, 
wakati Ibn Abd A1 Wahid A1 Maqdisi A1 Hanbal (na wengineo) wanaichukulia 
maana ya pili katika mkusanyo wake alioukusanya kuhusiana na jambo hilo. 
Hivyo inakubalika kwa vyote’. Na Imam Ibn Qayyim A1 Jawziyya katika kitabu 
chake cha KitabAl Ruh sehemu yaufafanuzi wa Sharh Sudur yeye anaikubali maana 
ya mwanzo ya wakati wa kufa. 

Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam alisema : ‘Yasin ni moyo wa Qur ’an, hakuna 
mtu atakaeisoma huku akimtamani Allah na Akhera isipokua husamehewa. 
Isomeni juu ya maiti wenu’. ( MusnadImam Ahmad ) 

'Ata' ibn Abi Rabah alisema: ‘Nimemsikia Ibn 'Umar akisema kua: Nimemsikia 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akisema kua: Mtu anapokufa 
msimuweke, bali harakisheni kumpeleka katika kaburi lake na mruhusuni 
mmoja wenu amsomee ufunguzi wa Surat al Baqara, na miguuni mwake 
ufungio wake mnapomuweka ndani ya kaburi’, Hadith hii imenukuliwa na Imam 
Al-Tabarani katika al-Mu'jam Al-kabir, lakini Imam A1 Haythami amesema katika 
Majma' al-zawa’id kua Isnad ya Hadith hii katika kutoka kwa Imam At Tabarani 
imepitia kwa Yahya ibn ' Abd Allah al-Dahhak A1 Babalti ambae ni dhaif, lakini hata 
hivyo Hadithi hii inathibitishwa na ushahidi wa vitendo vya ' Abd Allah ibn 'Umar 
mwenyewe kama vile ilivyothibitishwa kutoka katika Isnad yenye nguvu kama 
tutakavyoona hapo chini, na Abu Bakr al-Khallal (ambae ni mwanafunzi wa Imam 
Ahmad Ibn Hanbal) ameinukuu Hadith hii katika al-Amr bi al-ma'ruf (uk. 122 
#239). 

Imeripotiwa kua A1 Ala' ibn al-Lajlaj aliwaambia watoto wake: ‘Mtakaponizika, 
semeni wakati mkinilaza katika lahd (uwazi wa kaburi), Bismillah wa 'ala 
millati rasulillah - Kwa jina la Allah na kutokana na mila za Rasul Allah - kisha 
nifukieni udongo juu yangu na nisomeeni katika sehemu ya kichwa changu 
kaburini aya za mwanzoni za SuratAl Baqara na za mwishoni, kwani nimeona 
Ibn Umar alikua akipenda kufanya hivyo.’ ( Walioinuku Hadith hii wote 
wametajwa kua ni wenye kuaminika na imo katika Al-Sunan al-Kubra (4:56) ya 
Imam Bayhaqi, Al Mughni ya Imam Ibn Qudama (2:474, 2:567, toleo la 
1994,2:355), Al Kabir ya Imam al-Tabarani na Majma’ al Zawid ya Imam Ibn 
Haythami (3:44)) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








871 


Abu Bakr al-Khallal ameiripoti Hadith hiyo katika al-Amrbi al-ma 'ruf{ p. 121 #237) 
ikiwa na maneno yafuatayo: ‘..kisha nifukieni udongo juu yangu na nisomeeni 
katika sehemu ya kichwa changu kaburini aya za mwanzoni za Surat A1 Baqara 
na za mwishoni, kwani nimemsikia Ibn Umar akiamrisha kufanya hivyo’, na 

nukuu hii ya A1 Khallal pia imenukuliwa na Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya 
ameinukuu katika Kitab al-Ruh. 

'Ali ibn Musa Al-Haddad alisema: ‘Safari moja nilikua mazikoni pamoja na 
Ahmad Ibn Hanbal na Muhammad ibn Qudama al-Jawhari. Baada ya maiti 
kuzikwa akatoke mtu mmoja kipofu na kuanza kusoma Qur’an pembeni ya 
kaburi hilo, Ahmad Ibn Hanbal akasema ‘Ewe Fulani, kusoma Makaburini ni 
Bida’aV. Lakini mara baada ya kuondoka Makaburini Muhammad Ibn 
Qudama akamuuliza Ahmad Ibn Hanbal : ‘Ya Ahmad, unasemaje kuhusiana 
na Mubashir Ibn Ismai’l A1 Halabi?’, Ahmad Ibn Hanbal akajibu: 
‘Anaaminika’, kisha Ahmad Ibn Hanbal akamuuliza Muhammad Ibn 
Qudama: ‘Jee umeshawahi kuandika chochote kutoka kwake?’ Muhammad 
Ibn Qudama akajibu : ‘Naam, Mubashir ibn Ismai’l ameniambia kua, 
amemsikia baba yake, kutoka kwa Abd al-Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj, 
kutoka kwa baba yake, kua aliomba wakati atakapofariki asomewe ufunguzi 
na ufungio wa Surat Al Baqara juu ya kaburi lake, akisema kua: ‘Nimemsikia 
Abdullah Ibn Umar akiamrisha kufanywa hivyo”, baada ya hapo, Ahmad Ibn 
Hanbal akamwambia Muhammad Ibn Qudama al Jawhari, ‘Rudi na 
ukamuombe (yule kipofu) amsomee.’ (Ihya ulum Din ya Imam Abu Hamid Al 
Ghazal katika sehemuya kukumbuka kifo, sehemu isemayo hakuna madhara kusoma 
Qur’an makaburini; Abu Bakr Al Khallal katika Al Amr bi al Ma’ruf; Imam Ibn 
Qudama katika Al Mughni na Qal ’aij katika Fiqh Ibn Umar, Imam Ibn Qayyim al 
Jawaziyya katika Kitab al Ruh) 

Imam Nawawi anasema katika Kitab al Adhkar. ‘Sisi pia tumenukuu kutoka kwa 
Sunan Bayhaqi ikiwa na Isnad Hasan kua Abdullah Ibn Umar alipenda 
kusomwa kwa aya za mwanzoni na za mwishoni za Surat Al Baqara juu ya 
kaburi baada ya kuzika’. 

Imam Ash Shawkani katika Tuhfat al Dhakirin amenukuu maelezo ya Imam al- 
Jazari's katika al-Hisn al-Hasur. ‘Mruhusuni mmoja wetu asome juu ya kaburi 
baada ya kuzika mwanzoni mwa Surat Al Baqara na mwishoni mwake’. Hii hii 
inatokana na maneno ya Ibn Umar ambayo yamenukuliwa katika Sunan 
Bayhaqi ‘Nnapenda kusomwa kwa mwanzoni mwa Surat Al Baqara na 
mwishoni mwake juu ya kaburi’, Imam Ash Shawkani akaelezea zaid kua: ‘An 
Nawawi amesema kua kauli hii ni hasana isnadahu, na hata kama ni haya ni 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








872 


maneno ya Ibn Umar tu basi hawezi kuyasema bila ya msingi wowote. Kuna 
uwezekano kua hii inatokana na kufunzwa na faida ya kisomo hicho, ukweli ni 
kua alikua akichukulia kua inapendekezwa kusomwa kutokana na faida yake, 
na kua na matumaini kua maiti hunufaika na kusomwa kwake.’ 

Mujalid amesema kua: Al-Shu'bi amesema: ‘Kwa Maansari, ilikua inapotokea 
kua mtu amefariki miongoni mwao basi wanaenda na kusoma Qur’an kaburini 
kwake’ ( Al-Khallal katika al-Amr bi al-ma 'ambapo katika isnad yake imemtaja 
Sujyan ibn Waki' ambae ni dhaif kutokana na mtizamo wa Imam Haythami, lakini 
Imam Tirmidhi.Imam Ibn Majah, na Imam Ahmad wamenukuu kutoka kwake 
takriban nukuu themanini. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya pia ameinukuu kauli hii 
kama ushahidi katika Kitab al-ruh). 

Ya'qub Ibn al Sayyid 'Ali Al-Hanafi amesema kua : ‘Mtu anapotembelea 
Makaburini anatakiwa asome Surat Yasin au sehemu yeyote ile ya Qur’an 
iliyokua rahisi kwake kusoma. Faham kua Imam Abu Hanifa, Allah amridhie 
alikua akisema ni makruh kusoma Qur’an makaburini lakini si Imam 
Muhammad (mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa), Allah amridhie’ (Mafatih al- 
Jinan sharh shir'at al-Islam) 

Qadhi Khan A1 Hanafi amesema katika Fatawa zake kua : ‘Yeyote yule atakaesoma 
sehemu ya Qur’an Makaburini: ikiwa ana makusudio ya kuwafikishia sauti ya 
Qur’an basi na asome. Ikiwa hana nia hiyo basi Allah huisikia Qur’an popote 
pale itakaposomwa’ Imam As Suyuti ameitaja hii katika in Sharh al-sudur. 

Imam A1 Za'farani ambae aliekua mwanafunzi wa A1 Imam A1 Shafi’i anasema : 
‘Nilimuuliza A1 Shafi’i kuhusiana na kusoma Qur’an Makaburini nae akasema 
: la ba'sa bihi — Hamna dhara juuya hiloJ (Al-Khallalameinukuu habari hii katika 
al-Amr bi al-ma 'ruf Imam Suyuti katika Sharh al Sudur na Ibn Qayyim al Jawziyya 
katika Kitab al Ruh). 

Ibrahim Ibn Rahawayh Anasema kua: ‘Hakuna dhara juu ya kusoma Qur’an 
Makaburini’ ( Al-Khallal, Imam Ahmad na Ibn Qudama katika al-Mughni). Al- 
Khallal amesema: ‘Abu'Ali A1 Hasan Ibn A1 Haytham A1 Bazzar - Shaykh wetu 
anaeaminika - ameniambia kua: ‘Nimemuona Ahmad Ibn Hanbal akisali 
nyuma ya kipofu aliekua akisoma Qur’an Makaburini’ ( Imam Ibn Qudama 
katika Al-Mughni, Al-Khallal katika Al Amr bi Al Ma 'ruf). 

Imam An Nawawi anasema katika Minhaj Talibin: ‘Yeyote yule atakaetembelea 
Makaburini, basi awasalimie waliopo hapo, asome Qur’an na aombe dua’ kwa 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








873 

Marehemu waliokuwepo hapo’ ( Imam An Nawawi, Minhaj Talibin katika sehemu 
ya Kitab al-Jana 'iz) 

Vile vile akasema Imam An Nawawi katika A1 Majmu' Sharh al-Madhdhab\ 

‘Inapendekezwa (yustahabb ) kwa yule anaetembelea makaburini kusoma 
katika sehemu ya Qur’an, kutokana na kile kilichokua rahisi kwake kusoma, 
baada ya hapo aombe dua kwa Allah kwa ajili yao, A1 Shafi’i amelithibitisha 
hili na pia wenzake wote wamekubaliana juu ya hilo’, na katika sehemu nyengine 
akasema : ‘Wakimalizia kwa kisomo cha Qur’an yote juu ya kaburi basi hua ni 
bora’, Imam As Suyuti amezitaja kauli zote hizi katika Sharh al-Sudur. 

Imam An Nawawi pia amesema katika Sharh Sahih Muslim : ‘Wanazuoni 
wamesema kua inapendekezwa - Mustahabb - kusoma juu ya kaburi.’ 

Imam A1 Qurtubi anasema: ‘Ama kusoma juu ya Kaburi, basi wenzetu ( Wafuasi 
wa Madhhab ya Imam Malik ) bila ya kipingamizi wanasema kua ni halali, na 
wengine wanasema hivyo hivyo.’ (Imam As Suyuti ameitaja habari hii pia katika 
Sharh al Sudur) 

Imam Al-Jazayri Amesema: ‘Yule anaetembelea Makaburini basi lazima asome 
dua, ni lazima atafakkar juu ya wale waliokwisha kufa na lazima awasomee 
Qur’an waliokufa, kwani mtizamo Sahih juu ya hili ni kua linawanufaisha 
waliokufa’. ( Imam al-Jazayri, al-Fiqh 'ala Al Madhahib al Arba 'a) 

Ama mtizamo wa Shaykh Albani uliomo katika Talkhis ahkam al Jana’iz kuhusiana 
na kusoma Makaburini kua ni Bida ’a ikiwemo kurusha magao matatu ya mwanzo 
ya udongo kaburini na kusema : minha khalaqnakum, kwa mara ya kwanza na : wa 
fiha nu'idukum kwa mara ya pili na\ wa minha nukhrijukum taratan ukhra kwa 
mara ya tatu’, ambayo ni maneno ya Surat at Taha aya ya 55: 



Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan 
ukhra (Surat Ta-ha 20:55). 

Tafsir: Kutokana nao (udongo) tumekuumbeni, na tutakurudisheni ndani yake, 
na kutokana nao tutakutoeni upya. 



AL MUSTAKSHIF ABIJ MANAL DANAH 








874 


Basi kuna vithibitisho vinavyoonesha kua huko ni kuharakisha kutoa hukmu kwa 
sababu: 


1. Hata kama Isnad ya Hadith inayoelezea kua Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam alifanya hivyo, ambayo Imam A1 Hakim aliiHadithia 
katika Mustadrak Al Hakim - na pia kufuatiwa na Imam Bayhaqi ambae ni 
mwanafunzi wake - kua ni r//za//’kutokana na mtizamo wa Imam Ibn Hajar, 
lakini haiuondoi uwezekano wa kua na Usahih, na uwezekano huo 
unaliondoa jambo hilo kuingizwa kati ya mambo ambayo ni Bida’a au 
yanayoitwa kua ni Bida ’a. 

2. Hukmu ya Shaykh Albani ya kua hii ni Bida ’a inakua pia ni Bida ’a kwa 
sababu kati ya wanzuoni wote ambao ni wathibitishaji wa Ahlu Sunnah wa 
Jamaa, si Imam A1 Hakim, si Imam Bayhaqi, si Imam Ibn Hajar, si Imam 
Ibn Al-Jazari, si Imam Shawkani, na wala si Imam An Nawawi arnbao 
walisema hivyo pale wao walipouangalia ushahidi huo. 

3. Imam An Nawawi hakusema kuhusiana na jambo hili kua ni Bida ’a bali 
alisema kua ni Mustahabb - linapendekezwa - kutokana na idadi ya 
Wanazuoni wengi wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i kama vile 
alivyosema Imam As Shawkani katika Tuhfat al-Dhakirin na Nayl al-Awtar 
(4:81) bila ya kumpinga Imam Nawawi. 

Imam An Nawawi amesema katika Kitab al-Adhkar : ‘Ni Sunna kwa yeyote yule 
aliekuwepo pembeni ya kaburi (katika wakati wa kuzika) kurusha gao la 
mchanga kwa mikono yake mara tatu katika sehemu ya kichwani ya kaburi 
hilo. 

Wengi miongoni mwa wenzetu [katika Madhhab ya A1 Shafi’i] wamesema kua: 
Inapendekezwa - Mustahabb - kurusha magao matatu ya mwanzo ya udongo 
kaburini na kusema : minha khalaqnakum, kwa mara ya kwanza na : wa fiha 
nu'idukum kwa mara ya pili na: wa minha nukhrijukum taratan ukhra kwa 
mara ya tatu. 


Inapendekezwa baada ya kuzika kukaa Kaburini hapo kwa mda wa kitambo 
cha kuchinja ngamia na kuigawa nyama yake, na katika mda wa kikao hicho 
watu wajishughulishe na kusoma Qur’an, kumuombea maiti na 
kukumbushana mambo ya watu wema. Tunanukuu kutoka katika Sahih 
Muslim [katika sehemu ya Iman\ kutoka kwa 'Amr Ibn al-'As ambae amesema 
kua: ‘Baada ya kunizika mimi, kaeni katika eneo la kaburi langu kwa kitambo 
cha mda wa kuchinja Ngamia na kuigawa nyama yake, ili nijumuike na uraflki 
niliouzoea na kuchunguza nini cha kuwajibu wajumbe wa Mola wangu’ 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








875 


Na pia tumenukuu katika Sunan Abi Daud na Sunan Al Kubra ya Imam Al- 
Bayhaqi na Mustadrak Al Hakim kua kutoka kwa 'Uthman kua Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salant, alikua kila anapomaliza kuzika maiti, 
ahkua akisimama juu yake na kusema: ‘Muombeeni maghfira ndugu yenu, na 
muombeeni awe na uthabiti wa kauli kwani sasa hivi yuko katika hali ya 
kuulizwa maswali.’ 

Imam Al-Shafi'i na wenzake wanasema kua: ‘Inapendekezwa -- yustahabb - 
kusoma Qur’an Makaburini’ na wakasema ‘Ikiwa watasoma Qur’an yote itakua 
ni bora. 

Vile vile tumenukuu kutoka katika Sunan Bayhaqi kukiwa na Isnad hasan kua 
Ibn 'Umar alipenda kusomwa kwa Surat Al Baqarat mwanzoni mwake na 
mwishoni mwake baada ya kuzika.’ 

b) Ihda' al-thawab - Kumchangia thawabu maiti; A1 kamal ibn Humam A1 Hanafi 
anasema katika Fath al Qadir kua: Kila kitendo kimoja cha Ibada ikiwemo 
kisomo cha Qur’an kinaweza kutolewa kwa ajili ya kumchangia maiti’. 

Mwanafiqh mwengine wa Madhhab ya Hanafi Uthman Ibn Ali Ibn Mihjan A1 
Zaylai nae anasema: ‘Hakuna kitu kisichofahamika katika ufikaji wa thawabu 
za mtu mmoja anazompelekea maiti kwa sababu si jambo jengine lolote lile 
isipokua ni kua kama mtu kuweka kile anachokimiliki na kumuwachia mtu 
mwengine, na hapa hua ni Allah ndie anaetoa, na anao uwezo wa kufanya 
hivyo. Na vile vile hakuna umaalum wa kitu au kitendo kinachofanywa na 
kuweka mpaka wa kitu chengine kutokubalika’. 

Ibn Abidin anasema katika Hashiyat al-Dhurr al-Mukhtar kua katika kutembelea 
Makaburini mtu anaweza kusoma: 

• Surat Al-Fatiha 

• Surat Al-Baqara, aya 5 za mwanzo, Ayat al-Kursi, im Amana al-rasul 

• Surat Ya Seen 

• Surat Al-Mulk 

• Surat Al-Takathur 

• Surat Al-Ikhlas mara 3 au 7 au 11. 

Kisha na aseme: Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan aw ilayhim: 
Ya Allah, muwasilishie thawabu za kisomo hiki kwa fulani [mmoja au wengi]. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









876 

Hasanayn Muhammad Makhluf aliekua Mufti wa Chuo kikuu cha A1 Azhar na 
ambae pia ni rnfuasi wa Madhhab ya hnam Malik alisema katika Fatawa Shar'iyya 
kua: 


‘Miongoni mwa mtizamo unaokubalika wa wafuasi wa Madhhab ya Imam 
Malik waliofuatia baadae ni kua Malipo ya kisomo cha Qur’an humfikia maiti 
kama vile ilivyoelezwa na na Ibn Farhum kulingana na A1 Risala ya Ibn Abi 
Zayd al Qayrawani na pia Ibn Rushdi ameeleza kua hakuna kipingamizi juu 
ya kuruhusika kuchangia thawabu’. 


Imam Suyuti anasema katika Sharh Al Sudur bi Sharh hal al Mawta wa al Qubur 
kua: Kuna kutokukubaliana kuhusiana na thawabu za kisomo kumtikia Maiti. 
Wengi miongoni mwa Salaf na pia Maimamu wetu wa Madhhab 
wanakubaliana kua thawabu zake zinamfika maiti, wakati Imam wetu, Imam 
A1 Shafi’i ametofautiana nao. Na msingi wake ni aya isemayo: 




Sh (j(jtj'O 


Wa an laysa li al-insani illa ma sa'a. (SuratAn Najm 53:39). 

Tafsir: Na Bani Adam hawezi kua na kitu isipokua kile alichokichuma. 
Hata hivyo waliompinga wamejibu hoja hiyo kwa kusema kua: 

(a) Aya hiyo imebatilishwa pale Allah Subhanahu wa Ta ’ala aliposema: 


<JLcL) IjjjT 


Waalladhina amanoo waittabaAAat-hum dhurriyyatuhum bi-eemanin 
alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min AAamalihim min shay- 
in kullu imri-in bima kasaba raheenun (SuratAt Tur 52:21). 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








877 


Tafsir: Na wale walioamini na ambao familia zao zikawafuata katika Iman. Kwao 
wao tutazijumuisha familia zao: Na hatutowanyima matunda ya kila kitu 
walichokichuma: hata hivyo kila mmoja atavuna kile alichokipanda. 

Aya hii inawaingiza watoto peponi kutokana na wema wa wazee wao. 

(b) Aya isemayo kua: ‘Na Bani Adam hawezi kua na kitu isipokua kile 
alichokichuma’, ni makhsus kwa watu wa Nabii Ibrahim na Mussa. Lakini kwa 
Ummah huu ambao umejaaliwa Rehma, basi unapata kile ulichokichuma na 
pia kile uliochumiwa kwa ajili yake. Hii ni kauli ya 'Ikrimah (ambae alikua ni 
mtumwa wa Abd Allah Ibn Abbas na akamwachia huru na vile vile ndie alieinukuu 
tafsir ya Qur’an ya Abd Allah Ibn Abbas. Imam Bukhari amechukua Hadith zake 
zipatazo 139 ambazo zote zina sifa ya kua Sahih, alifariki mnamo mwaka 104 Al 
Hijr mjini Madina). 

(c) Maana ya Bani Adam katika aya hii ni yule asieamini. Lakini kwa yule 
mweye kuamini atalipwa kile alichokichuma na kile alichochumiwa. Hii ni 
kauli ya Tabi’in aitwae Al-Rabi' ibn Anas. 

(d) Bani Adam hawezi kua na chochote isipokua kile alichokichuma kulingana 
na uadilifu (A ’dl) wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala; ama kwa kile kinachotokana 
na ukarimu (fadhl) wa Allah Subhanah wa Ta ’ala, basi inaruhusika kwa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala kumuongezea kwa kila akionacho kinafaa. Hii ni kauli 
ya al-Husayn Ibn al-Fadl (Al-Bajali, Shaykh wa Imam Bayhagi ambae pia Imam 
Al Qurtubi amemnukuu sana katika Tafsiryake). 

(e) Maana ya aya hii ni kua : ’Bani Adam hawezi kuhesabiwa chochote kwa 
kupingwa kile alichokichuma’. 

Wanatumia kama ushahidi kua thawabu za kisomo huwafikia waliokufa, 
kutokana na kua kile kinachotumwa hua ni kama moja ya du’a, sadaka, funga, 
hija, kuachia huru mtumwa (‘itq): kwani hakuna tofauti katika kutoa thawabu 
za hija, sadaka, wakf, dua au kisomo. Vile vile wametumia Hadith ambazo 
tutaziangalia hapo chini, na hata kama baadhi yao zikiwa ni dhaif lakini 
ujumbe wake ni kua kuchangia thawabu kuna msingi wa ki sharia’h. Ushahidi 
mwengine ni kua historia inaonesha kua Waislam kamwe hawakuwacha 
kukusanyika kufanya kisomo cha Qur’an kwa ajili ya waliokufa bila ya kuwepo 
mtu aliepinga hilo, na hili pia linatokana na I’jmaa. Yote hayo yameelezwa na 
Mwanazuoni mkubwa wa Hadith Hafidh Shams al-Din ibn 'Abd al-Wahid al- 
Maqdisi al-Hanbali katika sehemu aliyoikusanya na kuitayarisha kuhusiana na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









878 


jambo hili. ( Hapa ndio mwisho wa manenoya Imam Al Suyuti katika Sharh Al Sudur 
bi Sharh hal al Mawta wa al Qubur) 

Abd al Haqq ibn al-Kharrat al-Ishbili katika kitabu chake Al 'Aqiba, anasema kua 
Muhammad ibn Ahmad al-Marwazi alisema: ‘Nilimsikia Ahmad Ibn Hanbal 
akisema: Wakati wowote ule mtakapoingia Makaburini, basi someni ufunguzi 
wa Qur’an (SuratAl Fatiha), Al Muawidhatan (Qul au ’dhu bi rabbi naas na Qul 
au ’adhu birabbi alfalaq) na Qul huwa Allahu ahad. Na kisha awatolee wale wote 
waliokuwepo makaburini hapo kwani zitawafikia’, Hadith hii pia imenukuliwa 
na Al-Muhibb Al Tabari na pia na Imam A1 Suyuti katika Sharh al Sudur, vile vile 
na Imam Abu Hamid A1 Ghazali katika Ihya ulum ad Din. 

Abd Allah Ibn 'Abbas anasema kua : ‘Nabii Muhammad Salallahu A’layh wa 
Salam alipita baina ya Makaburi mawili na akasema, ‘Watu wawili hawa 
wanaadhibiwa ingawa si kwa dhambi kubwa. Mmoja wao alikua hajikingi na 
matone ya mkojo wake, na mwengine alikua akipenda kueneza maneno ya 
kusingizia,’ Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salant akakata kuti bichi 
la mtende, akalikata pande mbili na kuchomeka kila kipande katika kila 
kaburi, watu wakauliza: ‘Ya Rasul Allah kwa sababu gani ukafanya hivyo?’, 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salant akajibu: ‘Nina matumaini kua 
adhabu zao zitapungua hadi pale vipande viwili hivi vitakapokauka.’” ( Bukhari 
na Muslim) 

Imam An Nawawi anasema kuhusiana na Hadithi niliyoitaja hapo ya Abdallah Ibn 
Abbas katika Sharh Sahih Muslim kua: ‘Wanazuoni wamesema kua 
inapendekezwa - mustahabb - kusoma Qur’an juu ya Kaburi kwa sababu, 
ikiwa kunapatika unafuu wa adhabu kutokana na dhikr za kuti la mtende, basi 
kisomo cha Qur’an kinasaidia zaid. w Allahu A ’alam! ’ 

Imam A1 Qurtubi anasema: ‘Imetajwa pia kua thawabu za kusoma hua zinaenda 
kwa msomaji na za kusikiliza hua zinaenda kwa aliezikwa, hivyo rehma hizo 
humfikia pia. Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema kua : 



Waidha quria al Qur’anu fastamiu’ulahu wa ansituu la’alakum turhamun 

(Surat Al A ’araf 7:204) 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








879 


Tasfir: Na itakaposomwa Qur’an, kaeni kimya na msikilize, ili kmuwe wenyye 
kurehemewa. 

Hivyo haiwezekani kua kutokana na ukarimu wa Allah Subhanahu wa Ta’ala 
kua thawabu za kisomo na kusikilizo zisimfike, na vile vile haiwezekani 
zisimfike thawabu za chochote kile ambacho amejaliziwa kutokana na 
kisichosikikana kama vile sadaka na dua..baadhi ya Wanazuoni wetu 
wamegusia ushahidi wa aliekufa kunufaika kutokana na kisomo cha Qur’an 
katika Kaburi kutokana na Hadith ya majani ya mtende ambayo Nabii 
Muhammad Salallahu A’Iayhi wa Salam aliyakata na kuyachomeka juu ya 
kaburi na kusema: Labda adhabu zao zitapungua hadi pale majani hayo 
yatakapokauka’, A1 Khattabi amesema : ‘Kutokana na watu wenye I’lm, hii 
inaweka wazi kua huu ni msingi wa kua kila kitu hua kinafanya Dhikr Allah 
pale kinapokua katika hali yake ya asili, au katika hali yake ya ubichi (kama 
miti, majani n.k) hadi pale vitapokosa ubichi na ukijani au kinapokatwa kutoka 
katika mizizi yake’, wengine zaid ya A1 Khattabi wamesema kua : ‘Ikiwa dhikr 
ya majani mabichi zinawaletea unafuu kutokana na adhabu zao, itakuwaje 
kuhusiana na kisomo cha Qur’an kilichosomwa na Muumini? Hadithi hii pia 
inachangia hukmu ya msingi ya kupanda miti katika maeneo ya Makaburi.’ 
Inajulikana wazi kua miongoni mwa Masahaba akiwemo Abu Barza A1 Aslami 
(kama ilivyonukuliwa na Ibn Asakir kupitia kwa Hammad ibn Salama) na Burayda 
(kama ilivyo/zaJ/t/ziwa na Ibn Sa’d) pia waliomba watakapozikwa wapandiwe 
majani mawili mabichi. Imam A1 Suyuti ameyazungumzia haya pia katika Sharh al 
Sudur. 

Imam Ibn Al-Jawzi amesema, kama ilivyohadithiwa na Imam Ahmad Ibn Qudama 
Al-Maqdisi katika mukhtasari wake uitwao Mukhtasar Minhaj Al Qasidin kua: 

‘Yeyote yule atakaetembelea makaburini amuelekee yule aliezikwa ndani ya 
kaburi lake, halafu amsomee sehemu katika sehemu za Qur’an na kisha 
amtolee sadaqa na afanye hivyo katika siku ya Ijumaa.’ 

Imam An Nawawi amesema katika Al Adhkar kua: ‘Kuna Makubaliano - Ijma’a 
- miongoni mwa Wanazuoni kua du’a kwa ajili ya waliokufa huwanufaisha, 
na thawabu zake huwafikia, na wamechukua kauli ya Allah Subhanahu wa 
Ta’ala isemayo: 



AL MIISTAKSHIF ABIJ MAiN'AL DAiNAH 








880 



Waladhina jaau min baa’dihim yaquluna rabbana ghfirlana wali ikhwanina 
ladhina sabaquuna bil iman wala taj’a fi qulubina ghilan liladhina amanu 
rabbana innaka raufu rahim (SuratAl Hashr 59:10) 

Tafsir : Na wale waliokuja baada yao (katika Iman) wakasema baada yao ‘Ya 
Rabbi Tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika Iman, na usitie katika 
nyoyo zetu chembe ya chuki dhidi ya wale walioamini. Ya Rabbi wewe nimwingi 
wa Ukarimu na Huruma. 

Na aya nyenginezo zijulikanazo na pia Hadith zijulikanazo sana kama Hadith 
ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam isemayo: ‘Ya Allah! 
Wasamehe watu wa Baqi Al Gharqad\ mfano wa Makaburi ya Masahaba na 
mengine. Kuna kutokukubaliana miongoni mwa Wanazuoni pia kuhusiana na 
kua kama thawabu za kisomo cha Qur’an zinawafikia maiti. Inajulikana sana 
kua Imam A1 Shafi’i na baadhi ya Wanazuoni wa Madhhab ya A1 Shafi’i 
wanasema haziwafikii, na Ahmad Ibn Hanbal na kundi jengine la Wanazuoni 
wa Madhhab ya A1 Shafi’i wanasema kua thawabu zinawafikia maiti. Hivyo ni 
juu ya msomaji kusema mwishoni mwa kisomo hicho : Ya Allah, mpelekee 
Thawabu za kisomo nilichokisoma kwa fulani na fulani, na Allah A ’alam ’(Al 
Adhkar). Maneno haya ya Imam An Nawawi yanaweka wazikua hakuihesabu Ihda' 
al Thawab kua ni Bida ’a, bali aliihesabu kua inaruhusika. 

Imam Ibn Taymiyya anasema katika Majmu ' al Fatawa: ‘Msimamo unaokubalika 
ni kua maiti ananufaika na aina zote za Ibada iwe Sala, Saum, au kisomo cha 
Qur’an, kama vile anavyonufaika na amali za ibada ya sadaka na pia kama 
vile mtu ameomba dua kwa ajili yake’. 

Vile vile tunaona kuruhusika kwa jambo hili katka wakati wa Uhai Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kama ioneshavyo Hadith ya Sa'd ibn 
'Ubaada ambae alisema kumwambia Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam: ‘Ya Rasul Allah! Umm Sa’ad (katika Sunnalt An Nasai limetumiwa 
neno: Mama yangu) ameshafariki, jee nimtolee Sadaka gani iliyo bora?’, Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salamsi akajibu : ‘Maji’, hivyo Sa’ad 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








881 


akachimba kisima na akasema: ‘Hiki ni kwa ajili ya Umm Sa’ad’. ( Abu Daud 
na al-Nasa 'i Ibn Majah na Ahmad ikiwa na Sanad nzuri). 

c) Talqin al-Mayyit - Kumuelekeza maiti baada ya kumzika. 

Abu Umama A1 Bahili amesema kua: Amesema Nabii Muhammad Salallahu 
A’Iayhi wa Salam kua: ‘Anapofariki mmoja wenu, na mnapomaliza kumzika, 
basi muachieni mmoja wenu asimame katika upande wa kichwani kwake na 
kisha aseme: ‘Ya fulani ibn fulani (kwa kutumia jina lake na la mama yake),’ 
kwani hua ananamsikia ijapokua hawezi kujibu, na kisha asema tena ‘Ya fulani 
ibn fulani (kwa kutumia jina lake na la mama yake),’ ambapo atakaa kwenye 
kaburi lake, kisha na aseme tena: ‘Ya fulani ibn fulani (kwa kutumia jina lake 
na la mama yake), na mara hii anaeitwa atasema: ‘Nielekeze, na Inshaa Allah 
Allah akupe rehma, ingawa hamuwezi kusikia {wa lakin la tasma’un, katika 
nukuu ya Imam Ibn Hajar yeye ametumia maneno w lakin la tash ’urun ambayo 
maana yake ni kua, ijapokuwa hamuwezi kujua), kisha na aseme, Kumbuka hali 
uliyoiwacha duniani, ambayo ihkua ni kushuhudia kua hakuna Mola isipokua 
Allah, na Muhammad ni Mtume wake; na umeridhia kua Allah ni Mola wako, 
Uislam kua ni dini yako, Muhammad ni Mtume wako , na Qur’an kua ni kitabu 
chako. Katika kipindi hiki Munkar na Nakir [ Malaika waulizo maswali 
kaburini], wanavutana na kusema: ‘Twende zetu, haina haja ya kupoteza mda 
hapa kwani ameshapewa maelezo ya kujibu mahojiano [Katika nukuu ya 
Imam A1 Tabarani na Ibn Qudama wanasema:] Na Allah atayakubali majibu 
yake bilaya kuwepo Malaika wawili hao’, mtu mmoja akasema: Ya RasulAllah, 
itakuaje ikiwa maiti huyo jina la mama yake maiti halijulikani?’, Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema, ‘Basi watasema: Mtoto wa 
Hawa’. 

Imenukuliwa na Imam Ibn Qudama katika Al Mughni ambae amesema kua Ibn 
Shahin amenukuu katika Kitab Dhikr al Mawt. Imam Ibn Hajar katika Talkhis al 
Khabir amesema kua, Imam At Tabarani ameinukuua ikiwa na Sanad 
inayotosheleza (isnaduhu salih) ambapo wachia rnbali ya kua na udhaifii, lakini 
inaungwa mkono na Hadith Sahih na kua Dia’ al Dina alisema kua ni yenye nguvu 
(Qawwah ) katika Ahkam yake. 

Imam A1 Shawkani pia ameinukuu katika Nayl al Awtar kutoka katika nukuu za 
Sa’id katika Sunnah kutoka kwa Rashid Ibn Sa’d na Damara Ibn Habib, na 
akainukuu kutoka kwa Abd A1 Aziz al Hanbal. Nukuu za Imam Shawkani 
hazikuenda moja kwa moja hadi kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
na maneno yake yanasema: ‘Wao walikua wakipenda (kanu yastahibbun) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








882 


aambiwe maiti...’, ‘Wao’ akimaanisha Masahaba, na Imam Ash Shawkani 
akaongezea kwa kusema kua wenzake Imam A1 Shafi’i waliichukulia kua ni 
mustahab - yaani inayopendekezwa. 

Miongoni mwa wafuasi wa Madhhab ya Imam Abu Hanifa, basi Imam Ibn Abidin 
alisema katika Hashiyat al Dhurr al Mukhtar kua: ‘Kumuelekeza Maiti baada ya 
kumzika ni halali na inamfaa kama ukumbusho kutokana na yale yaliyosema 
katika nukuu.’ Hasanayn Muhammad Makhluf amelisema hili katika fatwa zake 
(fatwa shar’iyyah) 

Imam An Nawawi katika Al Adhkar anasema: Idadi kubwa ya wenzetu [Wafuasi 
wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i] wanasema kua ni mustahab- inapendkezwa 
kumkumbusha Maiti baada ya kumzikana kua miongoni mwa walioamrisha 
hili ni pamoja na Qadhi Husayn katika Ta’liq yake, vile vile Abu Sa’d A1 
Mutawalli katika Al Tatimma, Shaykh, Imam na Zahid Abu A1 Fath-h Nasr Ibn 
Ibrahim Ibn Nasr A1 Maqdisi, Imam Abu A1 Qasim A1 Rafi’i na wengineo.. 
Shaykh na Imam Abu Amr Ibn A1 Salah aliulizwa aliulizwa katika Fatwa zake na 
akasema : ‘Talqin ndio tunayoichagua na ndiyo tunayoisoma’. 

Uthibitisho mwengine wa kua mtu anapokufa hua anasikia ni kuhusiana na mambo 
wayafanyayo watu ( Amal al nas) hapo zamani na katika wakati wetu pia ya 
kuelekeza maiti kaburini ( Talqin al Mayyit fi Qabrihi). 

Ikiwa maiti hasikii na vile vile kua hanufaiki na maelezo hayo basi ingelikua hakuna 
haja ya kumsomea Talqin. Imam Ahmad Ibn Hanbal alipoulizwa juu ya hili na 
akasema kua hilo ni jambo zuri ( istihsanahu) na akaitolea uthibitisho jambo hilo kwa 
kutokana na kutumia ( Ihtijja ‘alyhi bi al Amal). 

Katika Sunah Abu Daud kuna Hadith ambayo Isnad yake haina vipingamizi isemayo 
kua: ‘ Nabii Salallahu A ’layhi waSalam alihudhuria maziko ya mtu na baada ya 
kumzika akasema: ‘Muombeni uthibitisho ndugu yenu, kwani sasa hivi yuko 
katika hali ya kuhojiwa”. Hivyo akaelezea kua mtu huyo anahojiwa katika wakati 
huo. Na kwa kua anahojiwa, basi hua anasikia anachoambiwa. Na kuna uthibitisho 
kutoka kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam wa kua maiti hua 
anasikia hadi mlio wa sauti za viatu pale watu wanapogeuka kuondoka makaburini. 

'Abd A1 Haqq [//;/; Al Kharrat Al Ishbili\ anasema kutoka kwa mmoja kati ya 
mawalii kua alisema: ‘Kuna ndugu yangu alifariki, na nilipolala nikamuona 
usingizini. Nikamwambia : Ewe ndugu yangu, jee ulikua katika hali gani 
ulipoingizwa kaburini?, nae akasema : Kuna mtu alikua akinifuata na mwenge 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








883 


unaong’ara sana. Kama ingelikua hakuna alieniombea du’a kwa ajili yangu 
basi ningeangamia’. 


Shabib Ibn Shayba anasema: ‘Mama yangu aliniamrisha wakati wa kifo chake 
kwa kuniambia: ‘Ewe mtoto wangu, utakaponizika, basi kaa kaburini kwangu 
na useme: Ya Ummu Shabib, rudia baada yangu : Ha ilaha illallah”, hivyo 
baada ya kumzika nikasimama kaburini na kusema: ‘Ya Ummu Shabib rudia 
baada yangu : ‘/« ilaha illallah ”. Na kisha nikaondoka, na usiku nilipolala 
alinijia usingizini na kuniambia: ‘Ya ewe mtoto wangu, nilikua niangamie 
isipokua maeneno ya ‘U« ilaha illa Allah’ yameniokoa, hivyo umenitekelezea 
wasia wangu ewe Mtoto wangu”. 


Shaykh Nuh 'Ali Salman anasema katika The Reliance of the Traveller (Uk. 921- 
924): Kumuelekeza maiti ( talqin ) hua ni pale Muislam anapokaa pembeni ya kaburi 
la Muislamu mwenzake, baada ya kumzika na kuzungumza nae, kwa kumkumbusha 
mahojiano anayokabiliana nayo ya Kuthibitisha Iman kwa kusema: La ilaha illa 
Allah, Muhammad Rasul AllalT, na baadhi ya mambo mengine yahusuyo Yaqini 
na Imani, kama vile kifo kipo kweli, Pepo ipo kweli, Moto upo kweli na Allah 
Suhhanahu wa Ta ’ala atawaiufua wale waliokuwemo makaburini, na 
kuwaombeawaliokufa kua na msimamo watakapoanza kuhojiwa na Malaika wawili. 
Hua haina mfumo maalum, lakini vyovyote vile itakavyofanana na hivyo basi huitwa 
‘Kumuelekeza Maiti.’ Ushahidi ufuatao unaweza kutumika katika kuthibitisha 
hilo: 

1. Hadith Sahih ismeayo kua: ‘Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
aliamrisha kua Makafiri waliouawa katika vita vya Badr wachukuliwe na 
kutumbuizwa katika kisima ambacho hakijazungushiwa mawe na 
alipokikaribia kisiima hicho alianza kuwaita Makafiri hao, kwa kusema : 

‘Ewe Fulani Ibn Fulani na Fulani Ibn Fulani na Fulani Ibn Fulani: 
Ingekua rahisi kwenu kama mgemtii Allah na Mtume wake. Tumeona 
kua abyoyaahidi Mola wetu yamekua; jee yale aliyokuahidini Mola 
wenu yamekua?’, ambao Umar akasema: ‘Ya Rasul Allah, kwa nini 
unazungumza na miili iliyokufa?’, na hapo Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam akasema: ‘Nnaapa kwa yule katika mikono yake imo 
roho ya Muhammad, nyinyi hamsikii vizuri maneno yangu kuliko vile 
wanvyosikia wao’. 

2. Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alisema: ‘Mja anapowekwa 
kaburini na marafild zake wakamuacha na kuondoka hua anazisikia 
sauti za viatu vyao, Malaika wawili humjia, na kumkalisha kitako na 
kuanza kumuuliza: ‘Jee ulikua ukisema nini kuhusiana na huyu mtu 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 








884 

aitwae Muhammad SalaUahu A ’layhi wa Salaml. Mu’mini huyo 
atasema: ‘Ashhadu Ann la ila ha illa Allah wa Ashhadu anna 
Muhammad Rasul Allah’, na hapo ataambiwa angalia iliyokua sehemu 
yako ya Motoni, Allah ameibadilisha na kua ni sehemu ya Peponi’. Na 
Mu’umini huyo atawatazama Malaika hao wote wawili..’ 

3. Uthman Ibn Affan Radhi Allahu A’nhu amesema kua: ‘Kila wakati Nabii 
Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam alipomaliza kumzika mtu 
yeyote, alikua akisimama pembeni ya Kaburi na kusema : 
‘Ninachokuombeni nyote ni kumuomba Allah Subhanahu wa Ta’ala 
kumpa msimamo thabit, kwani sasa hivi yuko katika hali ya kuhojiwa” 

4. Hadith ya Abu Umamah tuliyoiangalia mwanzo wa mada hii ya Talqin. 

Hadith hizi zote tatu kuanzia ya kwanza hadi ya tatu na Hadith Sahih na kutokana 
na usahihi huo basi tunaona kua: 

1. Maiti hua anasikia maneno ya mtu alie hai na husikia pia sauti za hatua 
zao na mengine yanayomzunguka. 

2. Maiti huulizwa masuali kaburini 

3. Ni halali na hakuna ubaya wowote kumuomba Allah amsamehe maiti 
mara baada ya kuzikwa na kumkumbusha kua na msimamo thabit 
katika wakati wa kuhijiwa na Malaika wawili kaburini. 

Ama kuhusiana na Hadith ya nne ya Abu Umama, basi Wanazuoni wameiridhia 
(ista'nasa bihi al-'ulama), na kusema kua ikiwa maiti anasikia, basi tumfanye 
asikilize maneno haya ambayo ndio yatakayomfaa moja kwa moja zaidi katika 
mazingira aliyokuwepo, na hata kama Hadith hiyo haiko sahih sana basi maneno 
yake na ujumbe wake ni sahih na ni wenye ukweli (madhmunuhu kalamun haqqun 
sahih). 

Imam Ibn Qudamah katika Al Mughni amewataja waliokua wakisoma Talqin al 
mawt au kusema kua inapendekezwa ni kua ni pamoja na: Abu al-Mughira, Abu 
Bakr ibn Abi Maryam al-Tabi'i, Rashid ibn Sa'd al-Tabi'i, Hamza ibn Jundub al- 
Tabi'i, Hakim ibn 'Umayr al-Tabi'i Ibn 'Iyash, Al-Qadi Abu Ya'la Ibn al-Farra', 
Abu al-Khattab. 

Ibn Qayyim A1 Jawziyya ameongezea baada ya majina hayo hapo juu kwa kusema 
kua Imam Ahmad amesema kua ni vizuri kusoma kisomo kilichopo katika ukurasa 
unaofuatia: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








885 



^> >- Jcr ijJ: ’§-»*^l 5»i «^^l^’jJliijllil jj-iL,/'4>-3J 1 ~J3 .(jlil^ilc^ 

j2 - Ij ^ ZJ5 *&&&■ I4U3 ’cJ J& \ 4 zii j & -i J* *)Jvj-^l^l^'5jJ~>jJl sjjil 1*s jlj jiisii-l Jj-jfij-liil ^4- 

J4iJ(iljki-QtiJr ■ 9j#''3l^'lj(jj4d3cu>-.j^jLjjJl£lj^4it3(sJ3’ ^Jl j^sJI & jL(5&l jUl<sJy«u)l3Ull^)4i)l2U6vl$ , i)l 

U4sl£iis>^*S35 i5Sm < f ( u.5s. i j'5 iJ ' 355J1 6^ i^Ssii CJ^ Itv^^ O^iis.aii 

ai.tlajJi.ji-^Jlll^Jj.jS-aii.ljJj.jiJslj^flll jti.(3> ( jl3^lo^3‘<3*’ i 4 J k ; 4'l j)ij‘t3*’‘i^illciij'J*'4)13^1 d)li‘<3*" 

' * ^ '9 , ' ' 

^Jjjl^l J-^^.^Hj^)5l^j^lLj5jJ>lcjl- i 4kiJI^;kcj^lLjlilJl4 : l-’k?‘ljk. JJl ,4"l— 

6*3 V(iUU U3 Vl±JI1i 5 U3 V<iL5j U3 ViilLj6*3 Vl±JLjJ- 6* : uJ'jLj IjlS.uJSjdJ *$3 'jj.LiJLULi-UUJIIlsLli. 

d)l^l 3‘(jl?l^»^= : ^lj‘^J- S| 5L^l3‘<^-’ jU^3.yj-ii)J: jl*'33^3^^‘(^ij4l : ’j4fr IJ ciLU^Lii JliViiSljjM 

j'CLjjLLip4i]i3Li-U4ilc3^4i^‘‘UJ)cJ^ < t(^3^2llc^'j^l4 J '/3^>rjJ^3^^4^ 3>'JJ2JjS)) > 21)1(3-'.Ijlj^Jc^J^J^IU‘Lf-LiJ 
JjilU 1 3UI(yj^Jl ii)lii^J^>.Ls-jk)l i _JjSb23)l^l:|j.ojU)l(_Ji3L&i)liiMj.ojllll l _j33Lii)lLilSj.c3i; l |3lc)?Lj~>l3‘2i)l 

®)|i>‘’J-*'jl) ■ ^rfeljjj^jlj ■ 2Uj.SiiiJaiJIcr-2j| 4siLjfji> 493#-^lcjjtsS3Jlgir>Jl(j^lill 

Ljs^l J*6iL«3434U3aI)l 6i^ 

^LiiJujjl^ii^isiiLtljI-i’lilUi^^jjt L^SLi 
(j S&l £_>} (3* 3^’3.<L(?j^l c*iljU J&k J« 3^3-3i“ill 4-2I3U jJijl J* (^4»3.iji-^JI iixljU jUi Je ijjjl 

(j jii Js jc 0 3*3‘3tsr' i 5l (i jii (j* 3*3‘^l ti lU 31 jj>£> (3* J^S-c'^l 

(j 5}jJ (3* 3*3‘ jU-i-^l (j ^ J* 3^‘Ufy 1 ii ^&’* (3* 3*3-</>$' ij J3 J* J*3‘y3^l 

—)-• ■c.^ ?r ^ A (L ; ^L4Jij6-*L4jl)jj34>-l)jJj4^l>N-jJ)4jl34LjiL4sj^3>lj)2i)l(3j : >). ^uSlj jUjijilJiJj’j.^jljAJI 

6 , 




Tanqatu-1 ‘Arusiyyatu-1 Qadiriyyah Worldwide Association (Singapore) 


www.taqwa.s 


~ 3 l 


AL MliSTAKSHIF ABL MANAL DANAIl 

































886 


TAFSIRI YA KISWAHILI YA TALQIN AL RUH BAADA JAFN AL JASAD 
KUISOMEA ROHO BAADA YA KUINGIA KATIKA NGOME 

Kuiusia Roho baada ya kuingia ndani ya Kaburi. 

Bismillahi Rahmani Rahim, La ila ha illa Alla, Muhammad Rasul Allah, La ila 
ha illa Alla, Muhammad Rasul Allah La ila ha illa Alla, Muhammad Rasul Allah 

Kullu man AAalayha fanin Wayabqa wajhu rabbika dhu aljalali waal-ikrami 
(Surat Ar Rahman 55:26-27); Kullu Nafsin dha-iqatu almawti wa-innama 
tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamati faman zuhziha AAani alnnari 
waudkhila aljannata faqad faza wama alhayatu alddunya illa mataAAu 
alghuroori (Surat Al Imran 3:185); Minha khalaqnakum wafeeha 
nuAAeedukum waminha nukhrijukum taratan ukhra (Surat Ta ha 20:55) 

‘Kila kitu ardhini kitatoweka,na utakaobakia ni muonekano wa Mola wako 
Mtukufu na Mwenye enzi’(Tafsir Surat Ar Rahman 55:26-27): Kila Nafsi itayaonja 
Mauti, na kisha mtalipwa malipo yenu ya kila mlichokifanya katika siku ya 
Malipo. Yeyote yule alieokoka na Moto na akaingizwa Peponi basi kwa hakika 
hua amefuzi, na hayakua maisha ya Duniani bali ni starehe yenye kupita. (Tafsi: 
Surat Al Imran 3:185). Kutokana nao (udongo) tumekuumbeni na ndani ya yake 
tutakurudisheni, na kutokana na udongo huu huu tutakufufueni kwa maraya pili 
(Surat Ta ha 20:55) ’. 

‘Ewe mja wa Allah, mtoto wa (bint wa) mja wa kike wa Allah! Kumbuka ahadi 
(makubaliano) ambayo uliyokua ukiishi kwa ajili ya maisha ya mpito na ambayo 
umeiwacha kwa ajil ya maisha milele. Kumbuka ulipokua ukipita hapa duniani, 
ulithibitisha kua hakuna Mola apasae kuabudiwa kwa haki isipokua Allah na 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ni Mtume wake. Ulithibitisha kua kifo 
kina Yakini (uhakika wa kuwepo), Maisha ya kaburi yana Yakini (uhakika wa 
kuwepo), Malaika wawili Munkar na Nakir wana Yakini (uhakika wa kuwepo . 
Kuliza maswali kwao kuna Yakini (uhakika wa kuwepo), Kuyajibu Maswali hayo 
kuna Yakini (uhakika wa kuwepo), Siku ya kufufuliwa ina yakini (uhakika wa 
kuwepo), Kuhesabiwa kuna Yakini (uhakika wa kuwepo), Mizani ina Yakini 
(uhakika wa kuwepo), Al Sirat in Yakini (uhakika wa kuwepo), na kua Pepo ina 
Yakini (uhakika wa kuwepo), na Moto pia una Yakini, Kuombewa [Shafa ’atjna 
Mtume wa Allah kuna Yakini (uhakika wa kuwepo). ’ 

Waanna alssaAAata atiyatun la rayba feeha waanna Allaha yabAAathu man 
fee alquboori (SuratAl Hajj 22:7) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








887 


Tafsir: Na kua saa (ya Kiama) ina uhakika wa kuwepo; ita kwa Itakika Allalt 
atawafufua wote waliomo makaburini. 

Sasa hivi umewasili katika matabaka ya ardhi, na umeshawekwa katika maeneo 
ya walioangamizwa na miongoni mwa jeshi la waliokufa. Watakapokujia Malaika 
wawili watukufu, Munkar na Nakir, wakakaa mbele yako wakiwa ktika hali ya 
muonekano wao wa kutisha, wakakusimamisha na kukuweka kitako, basi usiwe 
na khofu nao wala usichanganyikiwe, Watakapokuuliza: 

1. Ni nani Mola [Rabb] wako? 

2. Ni nani Mtume /NabiiJ wako? 

3. Ni nini dini [Dinn]yako? 

4. Ni kipi kibla [Qiblahj chako? 

5. Ni nani Imam [ImamJ wako? 

6. Ni nani tulugu [Ikhwanj zako? 

Wajibu kwa utulivu na kwa sauti fasaha na yenye uhakika bila ya woga wala 
khofu, kua: 

1. Allah ni Mola [RabbJ wangu. 

2. Muhammad ni Mtume [NabiiJ wangu. 

3. Uislamu ni [DinnJ yangu. 

4. AlKaabani kibla [QiblahJ changu. 

5. Qur ’an ni Imam [ImamJ wangu. 

6. Waislamu itdio itdugu [IkhwanJ zaitgu. 

Mola wangu iti Allah. ‘Allaltu la ilaha illa huwa AAalayhi tawakkaltu wahuwa 
rabbu alAAarshi alAAadhimi ’ (Surat At Tawba 9:129) 

Tafsir: Mola wangu ni Allah Hakuna Mola isipokua yeye, na nnamtegemea yeye, 
ita yeye itdie Rabbi wa Arshi tukufu. 

Kama ilivyokwishaelezwa, uliishi ulimwenguni, na umeingia katika ulimwengu 
wapili, na utafufuliwa, na Insha Allah uwe ni miongoni mwa wenye kuhifadhiwa! 

Insha Allah Allah akuthibitishie kauliya Tauhid. (inasomwa mara tatu) 


Yuthabbitu Allahu alladhina amanoo bialqawli alththabiti fee alhayati alddunya 
wafee al-akhirati (Surat Ibrahim 14:27) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









888 

Tafsir: Allah huwathibitishia wale walioamini kauli thabit ndani ya maisha ya 
Duniani na ntaisha ya Akhera. 

Ya ayyatuha alnnafsu almutma-innatu; IrjiAAee ila rabbiki radh iyatan 
mardhiyyatan; Faodkhulee fee Aaibadee; Waodkhulee jannatee (Surat Fajr 
89:27-30) 

Tafsir: (Siku ya kiama wataambiwa wacha Mungu) Enyi wenye Nafsi zilizotulia 
katika maridhio; Njooni kwa Mola wenu mkiwa katika hali ya kuridhia, na huku 
mkiwa mmeridhiwa; Ingieni miongoni mwa Waja wangu watukufu; Na muingie 
katika Pepo. 

Inna Allaha wamala-ikatahu yusalloona AAala alnnabiyyi ya ayyuha alla dhi na 
amanoo salloo AAalayhi wasallimoo tasleeman (Surat Al Ahzab 33:56). 

Tafsir: Hakika Allah na Malaika wake wanamtumia Salat ( wanamtakia Rehma, 
Neema, Heshima) juu yake Nabii (Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam). 
Hivyo enyi Mlioamini mtumieni Salat zenu(Mtakieni, muombeeni Rehma, Neema 
na Heshima) juu yake (Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam.) 

Ya Allah ntuingize katika Rehnta alietukuka (Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam), Mjaze baraka zako, Ajae Neema na Rehma zako. Na iingize 
katika Rehma zako Roho yake, Na uingize katika Rehma zako muonekano wake, 
Na uliingize katika Rehnta zako jina lake, Na uingize katika Rehnta zako Nafsi 
yake. Na uingize katika Rehnta zako ntoyo wake, Na uingize katika Rehnta zako 
makazi yake, Na uingize katika Rehma zako bustani yake, Na uingize katika 
Rehma zako ntwili wake, Na uingize katika Rehnta zako udongo wake, Na uingize 
katika Rehnta zako Ummah wake. Ya Allah mtumie Rehma na Salam mtume wetu 
Muhantntad, na familia yake, Masahaba zake, Wake zake, Kizazi chake, Jantaa 
zake na vipenzi vyake. (inasern wa mara tatu). 

DaAAwahum feeha subhanaka allahumma watahiyyatuhum feehc± salamun 
waakhiru daAAwahum ani alhamdu lillahi rabbi alAAalameena (Surat Yunus 
10 : 10 ) 

Tafsir: Maontbiyao ndattiyakeyatakua “Umetukuka YaAllah”na watasalimiana 
Salant zao tulani yake, na mwislto wa Sala zao utakua Alhamdu lillahi Rabbi 
alAAalameena. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








889 


Hayo ndiyo yaliyokua yakisemwa kuhusiana na Talqin, hivyo wale wanaoisoma basi 
hawawezi kulaumiwa, na pia wale wasioisoma hawezi kulaumiwa pia kwa sababu 
kwa mtizamo wao ni kua haitoshelezi. Vyovyote vile itakavyo kua basi tunatakiwa 
tushughulikie kukuza umoja wetu na tusiuvunje umoja huo. Kwani kitu muhimu kwa 
umoja wetu ni kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta ’ala na umoja wa Ummah wa 
Kiislam. 




NISFSHAABAN- NUSU YA MWEZI SHAABANI NA UTUKUFU WAKE. 

Imekua pia ni jambo la kawaida kila inapoingia tarehe 15 ya mwezi wa 8 wa Kiislam 
yaani mwezi wa Shaaban, ambao ni mwezi uliopo baina ya Rajab na Ramadhan, 
kutokea malumbano baina ya Waislamu ambapo kwa upande mmoja hua ni wenye 
kusema kua Usiku wa siku hiyo ya mwezi 15 yaani usiku wa Nisf Shaaban (Nusu 
Shaabani) hua ni usiku maalum na hivyo inapendekezwa katika siku hiyo kufanya 
Ibada za ziada za Sunna kama kufunga kusoma Quran kufanya Dhikr n.k, na 
miongoni mwa vithibitisho vyao ni pamoja na ile Hadith isemayo: 

Amesema Muadh Ibn Jabal kua: ‘Amesema Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa 
Salam kua: Allah huwaangalia waja wake katika usiku wa Nisf Shaaban na 
kuwasamehe wote isipokua washirikina na walioweka kinyongo juu ya 

wenzao.’(/«M/7z Ibn Majah:1390, Imam Ibn Hiban: 1980 ambae amesema kua 
Hadith hiii ni Sahih ) 

Na kuna upande mwengine ambao hupinga mambo hayo na kusema kua kufanya 
hivyo hua ni uzushi kwani usiku huo hua ni usiku wa kawaida na hauna umaalum 
wowote. 

Miongoni mwa Wanazuoni wanaopingana na Utukufu wa Nisf Shaaban ni pamoja 
na Qadhi Abu Bakr A1 Arabi, ambae yeye anasema kua: ‘Hakuna Hadith Sahih 
inayoweza kutegemewa juu ya Nisf Shaaban , kuhusiana na Utukufu wake na 
manufaa yake hivyo hauna umuhimu’(/)/;/«//;? al Quran - Dar al Ihya Al Turath 
Al Arabi) Miongoni mwa Wanazuoni wenye kuungana mkono na Imam Ibn Arabi 
ni pamoja na Imarn Ibn al Jawzi, Imam A1 Tartushi na A1 Hafidh A1 Iraqi. 

Ingawa ukweli ni kua hakuna kithibitisho kutoka kwa Rasul Allah S alallahu A ’layhi 
wa Salam kinachokataza kukesha katika Ibada katika wa usiku wa Nisf Shaaban na 
kuidumisha siku yake kwa kufanya mambo mema kama vile kufunga Sunna na 
kadhalika, bila ya shaka kuna baadhi ya vithibitisho vinavyotokana na Hadith za 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








890 


Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam zinazopinga kufiinga baada ya mwezi 15 
Shaaban, lakini hata hivyo Wanazuoni wameachana navyo vithibitisho hivyo 
kutokana na vithibitisho vya hadith yengine zilizo sahih zaidi. Na hakuna 
kithibitisho kinachopinga kulunga katika siku ya mwezi 15 Shaaban, kwani vile vile 
mwezi 15 Shaabani ni miongoni mwa Ayyam Al Abyadh yaani Siku tatu za mwisho 
za mwezi mweupe kamili ambazo hua ni siku za mwezi 13,14 na 15 ambazo Rasul 
Allah Salallahu A ’layhi wa Salam alipendekeza watu wafunge katika kila miezi ya 
mwaka mzima. 

Kwa upande mwengine basi tunaona kua kuna hadith nyingi sana na kauli za 
Waislamu wa vizazi vya mwanzoni zinazotilia mkazo utukufu wa Nisf Shaaban 
ambazo miongoni mwao ni pamoja na mfano tulioanza nao katika mada hii, na 
kutokana na vithibitisho hivyo basi anasema Imam Ibn Salah ambae ni Mwanafiqh 
na Mwanahadith wa Madhhab ya Imam A1 Shafii kua: ‘Usiku wa Nisf Shaaban una 
Manufaa yake. Kukesha kwa kufanya mambo ya Ibada ni Mustahabb 
(Kunapendekezwa), lakini kwa mtu mmoja si kwa jumla jamala’(/raa 7?2 Al 
Suyuti katika Al Amr bi Ittiba Wa Al Nahyi al Ibtidaa) 

Vile vile Imam Ibn Taymiyyah anasema: ‘Hadith na Athari za Vizazi vya mwanzo 
vya Kiislam zimezungumzia kuhusiana na Utukufu wa Nisf Shaaban, na vile 
vile imeripotiwa kua kuna baadhi ya walioishi katika vizazi vya mwanzo vya 
Kiislam wahkua wakisali Sala za usiku katika Nisf Sltaaban. Hivyo Sala ya mtu 
anaesali peke yake ina asili ya Sala za Waislamu wa Vizazi vya mwanzo, 
ambavyo hukubalika kwa vithibitisho na haiwezekani kuvipinga’. Imam Ibn 
Taymiyah anamalizia kwa kusema kua: ‘Kama ikiwa mtu atasali katika usiku wa 
Nisf Shaaban akiwa peke yake au akiwa na wenzake basi Fa huwa Ahsan (Basi 
hua ni bar&y (Majmuu Fatawa) 

Anasema Imam Ibn Rajab kua: ‘Hivyo hufaa kwa Muumini kujitolea Nafsi yake 
katika usiku huu kwa kufanya Dhikr na kumuomba Allah amsamehe Dhambi 
zake, amfichie dhambi zake na amrahisishie matatizo yake. Jambo hili 
lifuatishiwe na Toba Kwani Allah Subhanah wa Taala humsamehe yule 
anaemuomba maghfira’ 

Imam Ibn Rajab anaendelea kwa kusema kua: ‘Ama watu wa Sham 
wametofautiana juu ya namna ya kukesha katika usiku huu, kuna wanaosema 
kua ni bora kukesha katika usiku huu Miskitini. Khalid ibn Madan, Luqman 
Ibn Amir, na wengineo walikua wakivaa nguo nzuri na kujitia mafuta mazuri 
na wanja na kukesha Msikitini, ama kuhusiana na kukusha katika usiku huu 
kwa jamaa Msikitini basi hua si Bidaa'(Lataif Al Maarif) 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








891 

Kwa mtizamo mwengine basi Imam A1 Awzai aliekua ni Mwanazuoni wa Sham basi 
yeye alikua akisema kua: ‘Inakirihisha katika usiku wa Nisf Shaaban kukesha 
Misikitini, kusali sala Maalum na kuomba dua, lakini kufanya hivyo kwa mtu 
peke yake nyumbani kwake basi hua hakukereheshi.’ 

Hivyo kulingana na vithibitiho hivyo basi tunaona kua Hadith mbali mbali na pia 
athari za vizazi vya Mwanzo vya Uislam ni nyingi kiasi ya kuonesha kua kuitukuza 
Siku hio kunapendekezwa. Na pia inaruhusika kwa siku hiyo kusoma Surat Yasin 
mara kadhaa baada ya Salat Maghrib kama wafanyavyo baadhi ya watu wa 
Tasawwuf kwa sababu kufanya hivyo hua ni sehemu ya kuutukuza usiku huo. Na 
hua inaruhusika kupanga siku maalum na wakati maalum kwa ajili ya kufanya Ibada 
fulani, hususan pale inapokua Ibada hio haichukuliwi kua ni ya Wajib na hivyo kua 
ni dhambi kutoitekeleza kwake. 

Ushahidi wa haya unathibitishwa na Hadith ya Abd Allah Ibn Umar iliyomo katika 
Bukhari na Muslim ambae anatuambia kua: ‘Kila siku ya Jumamosi, Rasul Allah 
Sallahu A ’alayhi wa Salam alikua akienda katika Masjid Quba iwe kwa miguu 
au kwa kipando’ katika kuielezea hadith hii basi A1 Hafidh Imam Ibn Hajar A1 
Asqalani anatuambia katika Fat-h al Bari kua : ‘Ijapokua Hadithi hii ina Sanad 
zinazotofautiana, lakini Hadith hii inatuthibitishia kukubalika kwa kuchagua 
siku fulani maalum kwa kufanya Amali njema maalum kwa kuendelea’ 

Kwa kumaliizia basi inabidi tufahamu kua inapendekezwa kusheherekea matukio 
mbali mbali ya Kidini kwa sharti la kua kusheherekea huko hakutojumuisha mambo 
ya haramu ndani yake, na mfano mzuri wa amri ya kuwaamrisha watu kusherehekea 
siku kama hizo ni ‘ Ayyamu Allah - Siku za Allah’ kama zilivyotajwa katika Qur’an 
pale iliposema: 

j ^j^~\ 0! LiLL 

od j b\ &\ JL 




Walaqad arsalna moosa bi-ayatina an akhrij qawmaka mina a ldhdh ulumati ila 
alnnoori wadhakkirhum bi-ayyami Allahi inna fee dha lika laayatin likulli 
sabbarin shakoorin(Surat Ibraliim 14:5) 


Tafsir: Na kwa hakika tulimtuma Musa na aya zetu (kumwambia) kua : ‘Watoe 
watu wako kutoka gizani uwaingize katika nuru’ na fanya uwakumbushe 



AL MUSTAKSHIF ABI, MANAL DANAH 









892 

Ayyam Allah (Siku za Allah). Kwa hakika katika hayo kuna alama kwa kila 
mwenye Subra na Kushukuru. 

Naam neno Ayyam kwa kiarabu hua ni lenye kumaanisha kipindi cha Neema, au 
miaka ya kumbukumbu juu ya kitu fulani, kwa mfano: Waarabu husema Ayyam 
Al Arab kumaanisha miaka ya mwanzoni ya Karne za Dhahabu ya Dola za 
Utawala wa Kiislam. Anasema Imam Fakhr ad Din A1 Razi kua: ‘Ayyam Allah 
iliyotumika hapa inamaanisha Kipindi cha Neema Kubwa za Allah, au 
Mitihani’ 

Katika Hadith za Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam kuna mifano ya 
kusheherekea matukio maalum kama pale Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam 
alipokua akifunga katika kila siku ya Jumaatatu, na alipoulizwa kwa nini anafanya 
hivyo basi alisema: ‘Hii ndio siku niIiy o z a Ii w a ' ( Sahih Muslim ) 

Vile vile tunaona katika Sahih Muslim na Sahih Bukhari kua Abd Allah Ibn Abbas 
amesema: ‘Wakati Rasul Salallahu A’layhi wa Salam alipokuja Madina, 
aliwakuta Mayahudi wakiwa wanafunga katika siku ya Ashura, hivyo 
akawauliza: ‘Jee ni nini umuhimu wa siku hii mnayofunga?’ Mayahudi hao 
wakajibu: ‘Hii ni siku ya Tukio Kubwa, kwani katika siku hii Allah ahmuokoa 
Musa na watu wake na kumzamisha Firawn na Jeshi lake Hivyo Musa alifunga 
katika siku hii kwa ajili ya kuonesha Shukrani zake kwa Allah, kwa hivyo nasi 
pia hua ni wenye kufunga katika siku hii’ Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa 
Salam akasema: ‘Sisi tuna haki zaidi juu ya Musa kuliko nyinyi’ Hivyo nae 
akafunga pia katika siku hiyo na akatuamrisha kufunga.’ 

Hivyo kulingana na vithibitisho hivyo, basi bila ya shaka ni kua inaruhusika 
kushehereka matukio ya kidini, bila ya kujumuisha ndani ya sherehe hizo mambo ya 
haramu ndani yake, na kusheherekea matukio hayo hua ni miongoni mwa kuonesha 
heshima juu ya Sherehe au Mipangilio ya Dini ya Allah Subhanah wa Ta ’ala kama 
isemavyo Quran: 


^jJLaJI (j-* ajjI j \isLjt 


£ 


✓ f 

je_> 



Dhalika waman vuAAa </M/i im shaAAa-ira Allahi fa-innaha min taqwa 
alquloobi (Surat Al Hajj 22:32) 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










893 


Tafsir: Huo ndio (Wajibu wa Ibn Adam kwa Mola wao), na kwa yeyote yule 
atakaeiadhimisha (sherehe) mpangilio maalum wa Allah, basi hio hua ndio 
Taqwa ya Moyoni. 

SALATNISFSHAABAN KATIKA MADHHAB YA AL IMAM AL SHAFII - 
FATWA YA MUFTI AFIFI AL AKITI. 

Alhamd lillah Al Ladhi salla alNabiyyi almustafa wa salatu wa Salamu a ’la Nabiyyi 
l awfa wa alihi wa sahbihi dhawi al qurba. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. 

Ijapokua ni kweli kua, kwa mtizamo wa ghafla wa Qawl al Mutamad ya Madhhab 
ya Imam A1 Shafii juu ya Salat khayr au Salat Layl Nisf Shaaban haina misingi ya 
kisharia na hivyo Hukmu yake kisharia juu ya Sala hiyo hua ni Makruh kuisali, lakini 
kuna Tafsil (mambo) ambayo kwanza Mtu anatakiwa ayaangalie kabla ya kutoa 
hukmu hio. Katika Madhhab yetu ya A1 Shafii kuna Masal Khilafiya yaani masuala 
ya kutofautiana kiasi ya kua mtu inambidi akubali kukataa, juu ya jambo lifuatalo: 

KAMA ikiwa unaposalia katika usiku wa Nisf Shaaban , basi Musalli - yule anaesali 
- akatia nia kwa kunuia kama ifuatavyo: Usalli Sunnata laylati niSfi Shaaban 
Rakaa tayn li-Llahi Taala. (Nanuia kusali Sala ya Sunna ya Usiku wa Nusu 
Shaaban Rakaa mbili kwa ajili ya Allah), basi hapa kuna mitizamo mitatu juu ya 
yule anaesali Sala ya Usiku ya Nisf Shaaban, ambayo ni hii ifuatayo: 

1- ASL YA SALA HIO KUA NIMAKRUH: Asili hii ni kulingana na mtizamo 
wa Imam An Nawawi Allah Amridhie na wengineo, kwa sababu kufanya 
hivyo hua ni Bidaa Qabiha (Bidaa isiyofaa) na kulingana na Tafsil hii basi, 
tunaona kua kuna kauli moja tu juu ya jambo hili isemayo kua kufanya 
hivyo ni Haram (Fat-h al Mu’in 1:270 na kwa mtizamo wa Imam An 
Nawawi katika Majmuu Sharh al Muhadhdhab (4:61), na pia Kauli 
isemayo kua ni Haram imo katika Irshad al Ibad ila Sabil Al Rashad (Imam 
Al Mallibari, Irshad 24) ambae pia ndie muandishi wa Fat-h AlMui’n) 

2- ASL YA SALA HIO KUA NIMANDUB/SUNNA: Asili hii ni kulingana na 
mtizamo wa Imam Abu Hamid A1 Ghazali Allah Amridhie na wengineo, 
(Mtizamo huu pia umezungumziwa katika kitabu cha fiqh cha Al I’Anat 
Talibin cha Imam Abu Bakr Muhammad Shatta Ad Dimyati Allah Amridhie 
ambacho ni ufafanuzi wa Fat-h ul Muiin) Ama mtizamo wa Imam A1 
Ghazal basi umo katika Ihya ulum Din (ambacho si kitabu cha fiqh), na 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








894 


mtizamo wake huu haukugusiwa katika vitabu vyake vya Fiqh kama Al 
Wajiz na Al Wasit. 

3- ASL YA SALA HIO KUA NI JA WAZ/MUBAH: Asili hii ni kulingana na 
UTATUZI wa Imam Ibn Hajar A1 Haytami Allah Amridhie katika Tuhfa 
Al Muhtaj bi Sharh al Minhaj al Nawawi na wengineo. Na hii hutokana na 
mtizamo wa Imam Ibn Hajar A1 Haytami kufanya Qiyas katika Salat 
Ishraq (Sala ambayo hua inasaliwa pale mtu anapomaliza kusali Sala ya Al 
Fajir na kisha akabakia hapo hapo aliposali na kufanya dhikr hadi jua 
likachomoza na baada ya dakika 20 hua ni mwenye kusali Rakaa mbili za 
Sunna ambayo huitwa Salat al Ishraq), ambayo kwa mtizamo wa Imam 
Ibn Hajar mwenyewe basi hua haina msingi wa Kisharia kama ilivyokua 
Salat Nisf Shaaban, yaani kwa mtizamo mwengine hua ni Makruh kuisali. 
(Na bilaya shaka kua, ijapokua Asili yake hua ni Mubah kwa kauliya Intant 
Ibn Hajar Al Haytami, na kwa sababu ikisaliwa katika njia kanta hii basi 
Sala hio huingiza malipo kwa alieisali, hivyo basi hua inaweza kuhesabiwa 
kua ni Fadhil AlA’ntal, na hivyo kuigeuza na kuifanya kua ni Mandub, kwa 
sababu Kisharia, Hukm ya Sala ya Naft Mutlaq - Suna isiyo na kasoro - hua 
tti Mandub). (Tutaona hapo mbele ufafanuzi wa kina zaid. Hivyo baada ya 
kugeuka na kua katika hali hii basi Sala hii hua si tena Salat Laylat Nisf 
Shaaban) 

Kipingamizi kizito kilichowekwa na baadhi ya Wanafiqh wetu 
waliotangulia - Kama kile kizito zaidi kiiichomo kwenye kitabu cha Al 
Irshad al Ibad il Sabil al Rashad na kile kilicho maarufu sana kwenye 
kitabu cha Majmu’u - kuhusiana na Salat Laylat Nisf Shaaban basi 
kinatakiwa kifahamike kupatia katika mitizamo ya Fiqh. Kwani sababu 
ya kuwekwa vipingamizi hivyo ni kupingana na wale ambao wenye kutaka 
kua lazima kuwepo na Nia Maalum ya Sala hii. ( Ambayo imetokana na 
kauliya Intant Abu Hantid Ibn Muhantad Al Ghazat). 

Ni muhimu kwa Mwalimu kuwaainishia Wanafunzi, na kwa mtu wa 
kawaida kufahamu kua, vipingamizi hivi vimewekwa si kwa sababu kua 
kuna kipingamizi maalum cha kuzuia kufanya Ibada katika Usiku huu au 
kusali Qiyam Al Layl katika usiku huu, bali ni kutokana na sababu ya 
mtizamo wa Ki-Uanazuoni. Na hii ni kwa ajili ya kuweka wazi kua Salat 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









895 


Layl Nisf Shaaban kua si Sala iliyohalilishwa Kisharia, yaani tuchukulie 
kwa mfano kama ilivyohalalishwa Taraweh , na hii ni kwa sababu hakuna 
uthibitisho wenye nguvu kutoka katika Quran wala Sunna wa kuifanya 
iwe hivyo. Hivi ndivyo baadhi ya Wanazuoni wetu waliohai leo hii 
walivyofahamu vipingamizi vilivyowekwa na baadhi ya Wanazuoni wetu 
waliotangulia. 

Hivyo inapotokea Mwanafunzi anaposoma na Mwalimu wake kitabu cha 
Fat-li al Muin na kufikia katika sehemu isemayo kua Salat Laylatu Raghaib 
ya Rajab (Sala ya Usiku wa siku ya Alkhamis ya mwanzo ya mwezi wa 
Rajab) na Saiat Nisf Shaaban ni Bid’a, basi Mwalimu wa Fiqh mwenye 
busara atavisafisha vipingamizi hivyo kulingana na kile kilichoainishwa na 
Fat-h ulMuin yenyewe kupitia katika AlL’Anat Talibin chaImam Abu Bakr 
Muhammad Shatta Ad Dimyati Allah Amridhie. 

Tofauti juu ya jambo hili ni katika hali ya maumbile ya Sala hiyo na njia 
ya kutofautiana huko kumeelezewa na Muhaqiq wa Madhhab yetu, Imam 
A1 Kurdi Allah Amridhie kua ni kwenye kuzunguka katika Hadith 
zinazohusiana na Sala hii Maalum, na hivyo matokeo yake, kutofautiana 
huko kumekua ni kusikokua na makosa: ‘Wanazuoni wametofautiana juu 
yake[kwa mfano Sala ya Nisf Shaaban ]. Kuna wale wasemao kua ingawa 
kuna Turuq yenye kasoro ya wapokeaji wake, na wakikusanywa pamoja 
basi wapokeaji hao huipelekea katika hali ya kukubalika ya kumfanya mtu 
aifanyie kazi kutokana na msingi wa Fadhail al A ’mal (yaaniyale matendo 
ya kujitolea ambayo hufanywa au kuachwa bilaya mtu Itusika afanyae amali 
hizo kua na uzito wa jukumu la kumridhisha Allah Subhanah wa Ta’aia). 

Kuna wale ambao huhukumu kua Hadith hii sio sahih na miongoni mwao 
ni Imam An Nawawi akifuatiwa na Imam Ibn Hajar [yaani mtizamo wake 
Kifiqh ni wenye kufahamika kua kulingana na Kauli ya Imam An Nawawi 
basi yeye haukubali uhalali wa Sala ya Nisf Shaaban ]’ (Imam Al Kurdi, 
Hawashi Al Madaniyat al Sharh Ibn Hajar Al Mukhtasar Bafadhl al 
Hadhrami I’anat 1:271) 

Hivyo wale wenye kufuata mtizamo wa kua Sala hio ni Maitdub, Kama 
Imam Abu Hamid Ibn Muhammad A1 Ghazal na wale wanao utetea na 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








896 


kuunga mkono msimamo wa Imam A1 Ghazal kama kina Imam Ibn Salah 
Allah Amridhie, ambae ni miongoni mwa Wanahadith wa Madhhab yetu 
wenye kuunga mkono jambo hilo, ambapo yeye amesema kua Sala hii hua 
ni Fadha ilAlAmal, na hivyo kusema kua Hadith nyingi zinazohusiana na 
Amali hi kua ni Dhaif na wala si Mawdhu, na ni kinyume cha zile kauli 
zinazopingana na kauli hii. 

Huo ndio mtizamo wa hukmu ya kauli yao kua Sala hio ni maalum na 
hivyo Asili yake hua ni Mandub, kwani katika Madhhab yetu mtu 
anaruhusika kufanya jambo kulingana na Hadith Dhaif katika mambo ya 
Fadhail al Amal. Na ni Imam An Nawawi mwenyewe ndie aliehitimisha 
hivyo katika Al Majmu 'Sharlt alMuhadhdhab pale aliposema kua: ‘Hadith 
Dhaif haiwezi kutumika kama Ihtijaj (Kithibitisho ) katika mambo 
yanayohusiana na Hukmu za Halali na Haramu, na Imani (Yaani haiwezi 
peke yake kutumika kua kama ni uthibitisho unaokubalika kisharia katika 
Hukm Sharii al Taklif) itakayojumuisha kuamua ni nini Halali, Haramu, 
Wajib au Sharti la jambo fulani au katazo lake, lakini inaweza ikatumika 
katika katika mambo mengine yasiyohusiana na uhalali na uharamu wa 
kitu, kama vile Ihtiyat (Kutoa na Tahadhari ya kitu), juu ya Sunna na 
Makruh, Fadhail alAmal na Targhib wa al Tahrib (Kumtia mtu Ari afanye 
mema zaidi na Kumtia mtu Khofu ili awache kufanya maovu) (Al Majmuu, 
An Nawawiy 

Hivyo ukweli ni kua kuna mitizamo miwili juu ya Salat Layl Nisf Shaaban katika 
Madhhab. Sasa jee tufanyeje? Na jee tunajitoa vipi katika majadiliano ya vithibitisho 
[ta ’rud adilla] baina ya miongoni mwa Wanazuoni wetu kuhusiana na sisi wafuasi 
wao? 

Kwani tunajua kua inakubalika - na hakuna kutofautiana juu ya hili hata kwa 
Mwanazuoni fulani labda, kwa mfano kama Imam An Nawawi, ambae alipinga 
kuhusiana na Sala ya Nisf Shaaban - kua Usiku wa Nisf Shaaban ni usiku Maalum 
(kutoka kwa Mwanazuoni wetu wa Hadith Imam Bayhaqi, kwa mfano pale 
alipoandika Sura nzima juu ya Utukufu wa Nisf Shaaban katika kitabu chake Fadha 
il al Awqat), jambo ambalo sisi kama Waislamu basi tunatakiwa tujaribu kujitahid 
kujinufaisha zaid na Utukufu wa Usiku huu. Na tunajua kua hakuna kipingamizi 
chochote (kutoka kwa Imam An Nawawi kwa mfano) kama mtu atataka kuutumia 



AL MHSTAKS HIF ABU MANAL DANAH 








897 


usiku huu wote kwa ajili ya Qiyamu al Layl, jambo ambalo kama tunavyojua kua pia 
halina msingi wa Kisharia: 

Sala kama Ishraq na Sala nyengine Maalum kama hizo (kwa mfano Sala za siku 
maalum za wiki [Salat Ayam al Usbu ]) ambazo zimeelezewa manufaisho yake kwa 
wingi katika vitabu kama Qut al Qulb cha Imam Abu Talib A1 Makki, Ihya Ulum ud 
Din cha Imam A1 Ghazal, Ghunya li Talibi Tariq al Haqq cha Shaykh Abdul Qadir 
al Jaylani na vitabu vingi vyenginevyo vya Wanazuoni wa I’lm ya Tasawwuf Allah 
azitukuze Siri zao, ambazo huhisabika kua ni miongoni mwa Fadhail al Amal 
‘Ibada hizi hua si sahih pale zitakapofanywa kwa kuhusisha [ Ta’yin ] nia 
maalum, ambazo Wanazuoni wa Tasawwuf wamezipendekeza bila ya kua na 
ushahidi wa Hadith. Lakini bila ya Shaka kama mtu atatia nia ya kutekeleza 
Sala isiyokua Maalum [kwa mfano Nafi Mutlaq\ yaani hakuianisha nia ya Sala 
hio na kisha akaomba dua ambayo inayohusisha [ IstiaAdha ] kujikinga au 
[Istikhara ] kuomba muongozo katika njia ya kawaida [kwa mfano kwa 
IstiaAdha na Istikhara kua na sababu maalum au nia ya kusali Sala hio hapo 
kabla, na kufuatishia - Kayfiyyah - maelekezo yaliyopendekzwa na Wanazuoni 
wa Tasawwuf \ basi hua hamna madhara juu ya hilo flmam Ibn Hajar al Haytam 
katika Tuhfa al Muhtaj bi Sharh al Miithaj Al Nawawi). 

*Tabsira kwa Wanafunzi wa Fiqh* 

Haya ni Mas-al yasiyokua wazi sana na ni vigumu kujulikana na kufahamika. Na 
kama Wanazuoni wetu wenye busara walivyotuelezea juu ya utatuzi wake. Tofauti 
yake ya Ki-Uanazuoni huonekana katika Idhafa na Zarafa yaani ‘Kuzidisha na 
Kuharakisha’ baina ya Salat Nisf Laylat Shaaban dhidi ya Al Salat fi Nisf Laylat 
Shaaban! Ha ilayhum Tahtad! Hivyo usiwe ni miongoni mwa wenye kurukia rukia 
kupinga kitu kama ikiwa hujui asili yake ya Kishariah iliyopo nyuma ya kipingamizi 
chenyewe. 

Kwa sababu haya ni mambo yaliyojificha na hivyo hayana uwazi ndani yake. 
Ushauri wetu ni kua usimzuie mtu anaetaka kufanya Ibada katika Usiku huu wenye 
manufaa yake ya baadae, hata kama kutokana na mtizamo wako basi ni kua mtu 
huyo ni mwenye kufanya Bidaa yenye kudhalilisha. Kwani kumbuka kua Sala ni 
Amali njema, na Mtume wetu Rasul Allah Salallahu A ’layhi wa Salam amesema 
kama alivyosema Abu Dharr kua: ‘Al Salatu Khayrun Mawdhuan Istikhara aw 
AqaIIaIT yaani ‘Sala ni Amali njema iwe ni yenye kusaliwa kwa kidogo au kwa 
w \nv\'(lmenukitliwa na Imam Ahmad, Imam Al Tayalisi, Imam Ibn Majah, Imam Al 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








898 


Bazar, Imam Ibn Hibban, Imam Al Tabarani, Al Hakim Al Bayhaqi ikiwa na 
utofauti ). 

Ni jambo la kawaida, kwa usiku wa siku hii ya Nisf Shaaban kutumiwa kwa 
kufanyiwa Ibada na Dhikr kwa ajili ya Allah Subhanah wa Taala na wafuasi wa 
Madhhab ya Imam A1 Shafii wa Hadhramawt, Afrika Mashariki hadi Kusini 
Mashariki ya bara la Asia (Na pia kwa wafuasi wa Hanafi, Maliki na Hanbali pia), 
iwe Majumbani, Miskitini na Zawiyani pia. Somo la Fiqh ni Rahisi kulisoma, na 
adabu zake ndio zinazochukua amda kuzifaham. Ikiwa mtu anataka kutekeleza 
Fadhila hii na kuachana na Bidad basi anashauriwa kufuata ushauri wa Wanazuoni 
wa Madhhab yetu na kua na mtizamo wa kua hukmu ya jambo hili hua ni 
Mandub/Sunna huku akifuata kanuni ya Fiqh isemayo ‘AlKhuruju minna al khilafi 
MustaluibuiT yaani Kuachana na yenye khitilafu kunapendekezwa zaidi. 

Na hii ndio faida ya kufuata njia ya Fiqh na Tasawwuf na bila ya shaka hii ndio 
maana ya yale maneno ya Mujtahid Imam Malik, ambae ni mwalimu wa Imam wa 
Madhhab yetu Allah awaridhie wote, pale aliposema : ‘Man Tasawwafa wa lam 
Yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man Tafaqqah wa lam Yatasawwafa faqad 
tafasaqa wa man jamaa baynahum faqadHaqqaqa' yaani ‘Yule mwenye kufanya 
Tasawwuf bila kusomea Fiqh basi hua ni mwenye upotovu nayule atakaesomea 
Fiqh bila ya kufanya Tasawwuf basi atakua ni muovu na yule atakaejumuisha 
yote mawili basi atakua yuko katika hakV. Na kutokana na kauli hio basi ndio 
tunakutana na beti iliyoandikwa na mwanafunzi wake maarufu isemayo: 

Faqihan wa Sufyan fakun laysa wahidan 

Fa Inni wa haqq Allahi Iyyaka ansahu! 

Kua wote Mwanafiqh na Mwanatasawwuf, lakini kamwe usiwe mmoja wao. 

Kwa hakika hii ni kwa ajili ya haki ya Allah ambayyo mimi nnakuusia! 

#Faida# Baadhi ya mambo ya kilugha yenye manufaa juu ya fadhila ya mwezi wa 
Shaaban kutoka kwa Mwanalugha wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafii ambae ni 
Imam Muhammad Ibn Mukkaram Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Manzur A1 Ansari A1 
Afriqiy A1 Misri A1 Khazraji Jamal Din Abu Fadhl ambae ni muandishai wa Kamus 
Lisan al Arab basi anasema: 

‘Innama As Summiya Sha’banu liannahu Sha’aba ay Zahra bayna Shahray 
Ramadhan wa Rajabiy ’ yaani : ‘Hakika ya Jina la Shaabani limetokana na kua 
na matawi kwake yaani kutawanyika baina ya mwezi wa Ramadhan na Rajab’ 

Kauli hii yenye kuchanganya inawekwa wazi na Hadith ifuatayo ya Anas Ibn Malik 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








899 

Allah Amridhie isemayo: ‘Atadruna lima summiya Shaabana? Qalu Allahu wa 
Rasuluhu Aalam! Qala lianahu yatashabahi fihi hayrun Kathirun ’ yaani Rasul 
Allah Salallahu A’layhi wa Salam Aliuliza : ‘Jee mnajua kwa nini ukaitwa 
Shaabani?’ Masahaba wakajibu : ‘Ni Allah na Mtume wake ndio wanaojua’, 
Rasul Allah Salallahu Alayhi wa Salaam akasema: ‘Kwa sababu ndani yake kuna 
manufaa mengi yaliyotokana na Mwezi \mu\Imam Ibn Hibban, Imam Al 
Daylami, Imam Al Rafii, Imam Al Suyuti ) hivyo chukua kutokana na haya yale 
utakayoweza, Sisi inabidi tusivuke zaidi ya vile ilivyoelezewa, nah ii hutosheleza 
kwa wale wenye kufahamu, Naomba ujumbe uwe ni wenye manufaa kuhusiana na 
Furu na Fiqh, kwani sikujibu kwa kuzidisha wala kwa kupunguza. 

Jaalan Allahu Nafiatan mubarakatan ila yawmi al Qiyamat. 

Ni Allah pekee na Mtume wake Salallahu A ’layhi wa Salam ndie ajuae jibu Sahih. 
Al Rajiu min Rabbihi afwa ma Janahu! 

FATWA YA MUFTIAFIFI AL AKITIKUHUSIANA NA 'AMAL ZA WALIO 
HAI, PIA HUWAFAA WALIOTANGULIA AKHERA. 

Baada ya kuulizwa Mufti Afifi A1 Akiti alifafanua maana halisi ya aya ya 39 ya 
Surat An Najm, na mtizamo wa Wanazuoni wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i 
kuhusiana na A ’amal za walio hai kuwafaa waliokufa, aya hio ni ile isemayo: 

Wa-an laysa li-l-insAni illA m \ sa’A (Surat An Najm 53:39) 

Tafsir: Na Bani Adam hawezi kua na kitu isipokua kile alichokichuma. 

Mufti Afifi A1 Akiti alisema: 

Al-hamdulillah al-’aliyy al-kabir yarfa’u l-mutawadi’in wa-yudhillu l-murtabin 
fa-salawat rabbi wa-salamuhu ‘ala sayyid al-mutawadi’in yad’u ila liusn al-zann 
wa ‘ala alihi wa-sahbihi wa ‘ala ahl l-thiqqa ila yawnt al-haqiqa ajma’in. 
Allahumma ftah ‘alayna futuh al-’arifin, ma sha’Allah la quwwata illa billah, wa 
qul: Rabbi zidni ‘ilman! 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








900 


Muulizaji wangu mpendwa kama ningelikua naruhusika kukujibu kwa kutumia 
mstari mmoja basi ingelitosheleza kukuambia kua: Kua mnyenyekevu na jifunze 
kuwaamini Wanazuoni wako!. Namuomba Allah aturahisishie kufunguka kwa 
nyoyo zetu ili zikubali ukweli katika kile ambacho hatujapata uthibitisho wake, 
katika kile ambacho hatujakiona, katika kile ambacho kimefichwa dhidi yetu kwani 
hatukua na thamani nacho, Ya Rabb! Kama mtu angelitaka kuelezea kwa ufupi jibu 
lake katika, basi ningelikuandkia beti hii kwa ajili yako; hivyo jifunze ili upate kua 
katika uongofu [min bahr al-basit ]: 

Ajru l-qirA ’atiya’tl l-mayta mu’taqadu # flmA salaf wa-khalaf wa-hum aqarrJJ 
bi-hi wa-ayatu n-nafl ma’nAhA ‘adamu hudan # IA yaqbalUna wa-Iam yaSghU 
siwA Haqqihi. 

[Malipo ya kisomo kumfikia aliekufa ni sehemu ya imani, tangu siku hizo hadi 
leo pia, wameikubali Imani hii. Ambapo katika aya ya Qur’an (inaonekana) 
inayopinga (imani hii), Kutokana na maana yake ni kupotea kwa uongofu, 
kutokana na kua hawawezi kupokea wala kusikia (uongofu) isipokua kile 
kilicho haki yake.] 

Miongoni mwa ‘Pitio maalum la Fiqlt ya Shafi’i’, basi inatubidi kupitia na 
kuangalia katika Fat-h al-Mu ’in, ambacho ni kitabu cha msingi cha Fiqh ya 
Madhhab ya A1 Shafi’i kinachotumiwa sana kuanzia Afrika Mashariki hadi Kusini 
Mashariki ya bara la Asia. Ukweli ni kua hili ni jambo la asili arnbalo huonekana 
katika sehemu ya Bab Wasiyya [mlango wa wasia] (Kutokana na kauli maarufu 
iliyomo katika Minhaj ya Imam An Nawawi: ‘Wa-tanfa’u al-mayyita Sadaqatun 
wa-du’A'un min wArithin wa-ajnabiyyin ’): 

‘Maiti hufaidika na sadaka iliyotolewa kwa ajili yake iwe kutoka kwa mrithi 
wake au kwa mwengine. Miongoni mwao [Sadaka hizo] ni: (1) Kutoa [Waqf\ 
Qur’an na mithili yake, au (2) kujenga msikiti, kuchimba kisima, au kupanda 
mti aidha alioupanda yeye mwenyewe kabla ya kufa ama kupandiwa na mtu 
mwengine badala yake baada ya kufa kwake, na [aliekufa hunufaika] kwa 
kuombewa dua kwa ajili yake; na juu ya yote haya kuna makubaliano ya 
Ijma’a. Kutokana na Hadith Sahih, inayosema kua Allah huinyanyua darja ya 
mja alie Peponi kutokana na mtoto wake kumfanyia Istighfar. [Hii ni kutokana 
na maana ya Hadith maarufu ya Abu Hurayra Wiy ohadithiwa na Imam Ahmad, 
Imam Ibn Majah, Imam Al-Bayhaqi and Ibn Abi Shayba. Ama kutokana na 
maneno ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala : “Wa-an laysa li-l-insAni illA mA sa’A” 
[Kua [kila mtu[ hana kitu isipokua kile alichokichuma] ( SuratAn Najm 53:39), 
basi inazungumzia kwa ujumla [A ’am - neno ambalo hutumiwa katika Usul ul 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








901 


Fiqh kumaanisha kua aya hii ya Qur’an ina maana ya ujumla na hivyo hua 
imelengwa katika Takhsis [Ujumla maalum]. 

Hapa kusudio ni kua aya haijabeba Qarina [kitu kinachoonesha] kua wengine 
wanaweza kuzuiwa kumsaidia aliekufa, na kama inavyoonesha, ni aya[ ambao 
ni maalum \Makhsus; kutokana na kua Takhsis], kutokana na \Hadith Sahih na 
Ijm’aa]. Vile vile inasemekana kua, aya hii imebatihshwa [Mansukh\. Maana 
ya ‘Maiti hawezi kunufaika na sadaka’, [kama inavyopingana na ‘Maiti hawezi 
kunufaika na du’a”] ni kua, kama vile maiti mwenyewe ndie anaetoa sadaka. 
Imam al Shafi’i (Aiiah amridhie) alisema: ‘[Miongoni] mwa neema za Allah ni 
kua atawalipa pia na wale wanaotoa sadaka [kwa ajili ya waliokufa]’. 

Kutokana na sababu hiyo basi, Wanazuoni wetu wamesema kua [kihalali] 
inapendekezwa [yaani, kwa hukm Sharia’h hua ni Mandub/Sunnah \ kwa yule 
[anaependa kutoa sadaka] kunuia [badala ya[ kutoa sadaka kwa ajili ya wazee 
wake, kwa mfano, kwani Allah Subhanahu wa Ta’ala atawalipa wazee wake 
wote bila ya kumpunguzia yeye kitu chochote katika sadaka yake aliyoitoa.’ 
[I'anat, 3:218-9[. (Hivyo sasa hivi unatakiwa kurekebisha hukmu halali iliyomo 
kutoka katika kauli yako kutoka katika hali ya ‘Kuchangia malipo ya Ibada 
kwa waliofariki kunaruhusika’ kua katika hali ya ‘Kunapendekezwa’)’. 
Kutokana na pitio hilo moja liliopo katika Fath al-Mu ’in, takriban maswali yako na 
wasiwasi wako yatakua yameshajibiwa tayari; na hii itatosheleza kwa wale wenye 
kufahamu. 

Ama kwa kuongezea zaid kuhusiana na kile kilichoelezewa katika aya ya Surat Al 
Najm, natumai kua umeona kua tafsiri yako ya aya hiyo ilikua si sahih na hua ni 
rahisi kutafsirika sivyo kiufasaha inaposomwa. Neno ’lam’ lililotumika katika aya 
hii, hua ni ile ambayo wanasarufi huiita “lam li-l-istihqaq” au lam ambayo 
hutumika kuonesha kua anaezungumziwa ana haki [Haqq[ ya kumiiiki’. Kwa 
hivyo, maana sahih iliyokusudiwa hapa sio: ’Bani Adam hana kitu isipokua kile 
alichokichuma’ bali ni: ‘Kua [kila] mtu hawezi kua na chochote [yaani hana 
haki ya malipo yeyote] isipokua yale aliyoyachuma’. 

Hivyo maana sahih ya aya hii ni kua: Ikiwa mtu hakufanya mema, basi hua hana 
haki ya kulipwa thawabu. Kile kinachokataliwa hapa katika aya hii ni haki ya yule 
mtu aliekufa, na si haki ya mtu mwengine na bila ya shaka si rehma za neema za 
Allah. Kiasi ya kua, kama mtu hakujitahid kuchuma mema katika dunia hii hivyo 
hatokua na haki ya kulipwa mema kesho Akhera. Lakini hata hivyo Allah anaweza 
akamsamehe kutokana na rehma zake zisizohesabika kwa yeyote yule amtakae. 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








902 


Kwani kwa hakika: 



i&aJl ./S o\\ AWj 


— ^ ^O Jt /O' \ 

iLio 


YakhtaSSu bi-raHmatihi man yashA’u wa-Allahu dhU 1-faDli l-’aDhimi. (Surat 
Al ‘Imran, 3:74). 

Tafsir: Humchagulia amtakae Rehma zake na AUah ni mmiliki wa fadhila kubwa. 

Katika kuelezea hali hii, basi Wanazuoni wa Tawhid hua wanapenda kutoa mfano 
ufuatao. Tuchukue mfano kua, Zayd ambae anafanya kazi kwa ajili ya Umar: ‘Zayd 
atakua hana haki na hatostahili haki ya kupata malipo kutoka kwa Umar 
isipokua kutokana na kazi ambayo Zayd ameifanya kwa ajili ya Umar Hata 
hivyo hii haimaanishi kua Zayd hawezi kupata zawadi yeyote ile au hafai hata 
kupewa msaada kutoka kwa rafiki yake ambae ni Ahmad anaefanya kazi 
pamoja na Zayd. Hivyo itakapotokea kua Ahmad alisaidia kumfanyia kazi 
Zayd, lakini kutokana na sababu ya kua Zayd hakufanya kazi hiyo kwa ajili ya 
Umar, basi hapa hua haizungumziwi tena haki ya Zayd kulipwa ama la, bali 
hua vinazungumziwa vitu viwili ambavyo kwanza ni Ukarimu wa Umar 
kumlipa Zayd kutokana kazi iliyoifanywa na Ahmad kwa ajili ya rafiki yake 
Zayd. Na pili ni Sadaqa ya Ahmad kwa rafiki yake Zayd’. (Lakini kumtegemea 
mtu mwengine kila siku hua haitoshelezi na jee haitokua bora kwetu sisi kua na 
malengo ya mbali kabla ya kusubiri kupewa sadaqa kutoka katika wanaoishi maisha 
ya duniani) 

Vile vile, kamwe haikutokea kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala wala kwa Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kuwakataza walio hai kuwatolea sadaqa 
wale waliokufa. Kwa sababu kama lingelikuwepo katazo hilo (kwa sababu hakuna), 
hata kama ingelikua ni katika Hadith dhaif basi wale wanaokataza jambo hilo 
wangelikua wameshaitumia tayari (Ijapokua, ukweli ni kua Hadith dhaif haziwezi 
kutumika katika kutoa hukmu katika Fiqh lakini hua zinaweza kutumiwa katika 
kutilia mkazo fadhila na ufafanuzi). 

Kutokana na ukweli kua Mtume wetu Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam 
hakusema chochote kuhusiana na kupinga jambo hili (na badala yake kuna Hadith 
mbali mbali zenye usahihi mkubwa sana zinazounga mkono jambo hilo), hivyo 
hakuna hata mtu rnmoja mwenye haki ya kulipiga marufuku jambo hili au 



AL MUSTAKSHIF ABl MANAL DANAH 









903 


kuwakataza wengine wasifanye jambo hili ambalo Wanazuoni wetu wamelisifia kua 
ni jambo zuri na ambalo kuna makubaliano ya Ijma ’a juu yake. 


Ukweli ni kua aya ambayo umeinukuu kutoka katika Surat An Najm (53:39 na 
nyengine kama hizo), zinaonekana kua ni zile aya ambazo Mu’tazila walizitumia 
katika kuzilinda hoja zao kua aliekufa hafaidiki na vitendo vyetu (Mu’tazila 
wanaamini kua mtu hawezi kuzitolea sadaqa A ’mal zake kwa mtu mwengine iwe 
alie hai ama aliefariki na hata kama ikitolewa basi sadaka hiyo haiwafikii wala 
haiwasaidii) [I'anat, 3:218-9; Al-Zuhayli, Fiqh al-Islam, 3:2097 ]. 
(Nnachokizungumzia hapa ni kua Ahlu Sunnah wal Jamaa hua wanaona haya 
kuutumia ushahidi wa aya hii) 


Kama vile Fat-h al-Mu ’in ilivyoweka wazi, kua kuna mtizamo mwengine pia wa 
Wanazuoni wetu (kama ikiwa aya hiyo itatumika kimaneno) kua aya hii 
imebatilishwa na aya nyengine Kwa kukugutua tu: Jee hukuisoma aya 
iliotangualia kabla ya aya hii? Jambo hili linatuonesha kua lazima tuwe makini 
tusichukue aya ya Qur’an bila ya kujali uasili wake na kusudio lake. Wanazuoni wa 
Tafsir wamesema kua: ‘Aya hii pia inapatikana katika [ Suhuf] vitabu vya 
Ibrahim na Musa [Sala na salam za Allah ziwafikie]...na inasemekana pia kua 
[hukmu inayoonekana katika aya hii] ni kwa ajili ya watu wa Nabii Ibrahim na 
Musa [Sala na salam za Allah ziwafikie] wakati kwa Ummah huu, wanayohaki 
ya kile walichokichuma na vile vile wanayo haki ya kile walichochumiwa na 
wengine’ [Al Khazin, Tafsir, 4:199\. Hakuna mwengine isipokua Abd Allah Ibn 
Abbas (Allah amridhie), ambae ni Imam mkubwa wa Tafsir miongoni mwa 
Masahaba ndie aliesema kua aya hii imebatilishwa na aya nyengine: ‘Hukmu ya 
aya hii imebatilishwa kulingana na heshima ya Sharia’h [ya Ummah huu], 
kutokana na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta’ala isemayo: 




A1 HaqNA bi-him dhurriyyatahum (Surat At Tur 52:21) 
Tafsir: Tutawaunganisha waofPeponi] pamoja na watoto wao 


Kwani watoto wataweza kuingi Peponi kutokana na uadilifu wa Wazee wao’ 

[al-Khazin, Tafsir, 4:199]. Kwa hakika hii ndio sababu ambayo imepelekea kua 
katika Tafsir nyengine ya aya iliyokuwemo katika Surat An Najm, baadhi ya 
Wanazuoni wetu wameitafsiri kua ni aya ambayo inamaanisha kua inaweza 


AL MIJSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 









904 


kurekebisha hali kutokana na mtizamo wa hukmu za Allah lakini si katika mtizamo 
wa Rehma za Allah, jambo ambalo linathibitishwa na aya ya Surat At Tur. [Al- 
Khazin, Tafsir, 4:199; Al-Zuhayli, Fiqh al-Islam, 3:2096]. 

Na vile vile katika Tafsir nyengine inayotokana na A1 Rabi Ibn Anas, ambae ni 
mwanatafsir wa kizazi cha Tabi’in [Allah amridhie], ambae anasema kua: ‘Kwa 
hakika aya hii inawazungumzia wasiokua Waislam’ [Al Qurtubi, Tadhkira, 
1:107]. Mjadala unaotokea kuhusiana na aya ya Surat Al Najm ni jambo 
linalojulikana sana kimaandiko miongoni mwa AhlAI Tafsir, na ikiwa unajikuta kua 
wewe ni miongoni mwa wa wale waliokua hawajawahi kusikia mifanano, ufafanuzi 
na tafsir mbali mbali za aya, ambazo Wanazuoni wetu wamekua wakizitumia na 
kuzikubali kwa zaidi ya miaka elfu moja, basi inakua ni jambo lililowazi kua 
unaokaa nao hawana ufahamu wa I’lm hii ambayo ni sayansi ya Fardh Kifaya. 
(Natumai utanifahamu kuhusiana na jambo hili, yaani kua kuna sababu si zaidi ya 
moja ambazo zinaweka wazi kwa nini aya hii haitakiwi isomwe peke yake) 

Ama kuhusiana na suali lako maalum ambalo linauliza: ‘Jee miongoni mwa AhlAI 
Tafsir yupo anaesema kua, mtu anaruhusiwa kuchangia sadaka ya sehemu ya 
Ibadayake kwa waliokufa?’; 

Jibu ni kua, bila ya shaka, Ndio. Na tunaweza kukuwekea wazi hili si kwa kutumia 
mfasiri yeyote yule maarufu bali tutakutajia yule ambae ni mfuasi wa Madhhab ya 


A1 

Imam A1 Shafi’i, ambae ni Imam A1 

Khazin (Allah amridhie), kama alivyos 

lema: 

‘Katika Hadith mbili [akimaanisha Haditlt mbili sahih ya ‘Aisha (Inayohusiana 


na mama ahekufua ghafla) kwa upande mmoja, na Hadith inayogusa moyo 
sana ya Abd Allah Ibn Abbas (Inayohusiana na mkutano katika A1 Rawha), 
kwa upande mwengine (Allah awaridhie wote), Hadith ambazo zote 
zinasimuliwa kama ilivyo Hadith nyengine na Imam Muslim, Imam Bayhqi na 
Imam Ibn Abu Shayba], kuna ushahidi wa kisharia \dalil] kua sadaka 
inayotolewa kwa ajili ya aliekufa hua inamflkia maiti na inamnufaisha. Na juu 
ya hili kuna makubaliano ya Ijm’aa ya Wanazuoni na pia Wanazuoni 
wamefikia makubaliano kua kuomba dua kwa ajili ya waliokufa na kuwalipia 
madeni yao waliokufa hua kunawafikia, kutokana na vithibitisho vyingi |A'a.v.v| 
ambavyo vimetufikia sisi kuhusiana na jambo hilo.’ [Al-Khazin, Tafsir, 4:199]. 

Tukiachana na marejeo maalum ya Fiqh , basi hebu tuangalie kile akisemacho A1 
Imam An Nawawi (Allah amridhie), arnbae ni mmoja kati ya wana/zg/z wakubwa wa 
Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i. Imam An Nawawi anasema kuhusiana na jambo 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









905 

hili katika Sharh Sahih Muslim, na kuweka wazi kabisa kua kuhusiana na 
makubaliano ya Ijma ’a juu ya jambo hili kwa kusema: 

‘Kwa wale wanaotaka kuwafanyia mema wazee wao waliofariki, basi kwa 
vyovyote vile wawatolee sadaka kwa ajili yao. Kwani sadaka huwafikia na wao 
itawanufaisha. Hakuna kutokukubaliana juu ya hili miongoni mwa Waislam 
na huu ndio mtizamo sahih’. [Al-Nawawi, Sharh Muslim, 1:80]. 

Kwa wale wasiotaka kukubali kile kinachosemwa, basi wafahamu kua Imam An 
Nawawi alisema hivi kuhusiana na hilo: ‘Ama kwa wale wanaosema kua maiti 
hakimfikii kitu baada ya kufariki kwake, [basi wafahamu kua] kwa hakika huo 
ni mtizamo usio sahih ambao unaenda kinyume na vithibitisho vinavyotokana 
na Qur’an na Hadith, na pia ni kinyume na Makubaliano ya Ijma’a ya Ummah. 
Hivyo usiutilie maanani wala kuufuata’. 

Ama kuhusiana na suali lisemalo kua: ‘Jee ni ushahidi gani unaothibitisha 
kuwasomea Surat Al Fatiha maiti, katika Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i?’, 

basi kama ikiwa umekwisha fahamu kila tulichosema hadi sasa basi kinachofuatia 
kitakua rahisi kwako kukifahamu (kwani itakua kama kukutolea Hadith ambayo 
haitokuhitajia wewe kuitafakari bali itakayokuhitajia wewe kuibugia tu) na 
nakuomba unufaike na hilo. 

Kuna upekee katika Skuli ya Madhhab yetu (kwani skuli za Madhhab mengine 
hawana kitu kama hiki) ambao ni kutokukubaliana kuhusiana na jambo la 
kuwasomea Qur’an waliokufa, kwa sababu MujtahidImam wetu (Imam A1 Shafi’i) 
ametoa fatwa mbili zinazopingana kuhusiana na jambo hilo (ambapo Imam An 
Nawawi yeye ameinukuu moja miongoni mwao (ambayo ni kua hua haiwafikii) kua 
ni kama Qawl al Mashhur ya Madhhab katika Sharh Sahih Muslim na vile vile 
katika Adhkar ) na ambayo, Sultan al U’lama, ‘Izz Ibn ‘Abd al-Salam (Allah 
amridhie) aliingia katikati ya mgogoro mkubwa baada ya yeye peke yake kutoa 
fatwa kupingana na mtizamo huo (jambo ambalo lilimpelekea kuifuta fatwa yake 
hiyo na kukubali makosa yake kutokana na ushahidi wa mwenzake, ambao ijapokua 
ulikua ni katika ndoto aliyoota, kama ilivyoandikwa na mwanatafsir na mwanahadith 
wa Madhhab ya Imam Malik, Imam A1 Qurtubi katika moja ya kazi yake maarufu 
Tadhkira \Al-Qurtubi, Tadhkira, 1:109, kutoka katika Mukhtasar Al-Sha'rani, 25; 
na kwa hakika, Imam al-Qurtubi mwenyewe aliitafsiri aya tuliyoiangalia ya Al-Najm 
(kimaandiko) kama inavyotumika kutokana na mambo maovu \Sayyia] na sio kwa 
ajili ya mambo mema AI-Qurtubi, Tadhkira, 1:108]). 



AL MISTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








906 

Katika Adhkar, Imam An Nawawi alifiiata mtizamo wa wengi mingoni mwa 
Waislam, na hivyo kuenda kinyume na maana [ dhahir] ya muonekano wa Qawl 
Mashhur, ambao yeye mwenyewe alikunukuu katika Sharh Sahih Muslim, na 
akashika msimamo ambao unaosema kua malipo ya kisomo huwafikia waliokufa 
hususan pale mara tu baada ya kusoma kisomo hicho, msomaji akaomba dua 
kuwatolea sadaka ya kisomo chake wale waliokufa [Al-Naawi, Adhkar, 150]. Alikua 
ni Imam A1 Subki (Allah amridhie) ambae aliesimamia jambo hilo na kulituliza 
miongoni mwa wafuasi wa Madhhab Imam A1 Shafi’i baada ya kutumia hukmu ya 
kisharia itakiwayo ya kutoa [Istinbat] na hivyo kusimamisha Qawl Mu’tamad 
[Mtizamo unaotegemewa] wa Madhhab yetu kuhusiana na jambo hili ambao 
unasema kua : ‘Malipo ya kisomo yatamfikia maiti pale tu inapokua msomaji 
atataka malipo ya kisomo hicho yahamishiwe kwa aliefariki, hata kama 
msomaji ataamua kufanya hivyo baada ya kumaliza kisomo hicho. Na hii, ni 
kutokana na kama vile ilivyowekwa wazi na Fat-h al Mu ’in, kua ni msimamo 
Sahih ki sharia’h kutokana na skuli [nyengine] tatu [za Hanafi, Mahk na 
Hanbal], na pia ndio uamuzi wa wengi miongoni mwa Wanazuoni wetu na 
umefanywa kua ndio msimamo unaotegemewa na Imam Ai Subki na wengineo 
katika Skuii yetu’ [l'anat, 3:221]. 

Baadae Imam A1 Bujayrimi, akathibitisha Qawl Mu’tamad pale alipoelezea 
kuhusiana na ripoti ya Imam al-Nawawi (kupitia kwa Shaykh al-Islam Zakariyya al- 
Ansari) kwa kusema: 

‘A1 Nawawi : [akinukuu Qawl Mashhur ] Kua malipo hayamfikii [maiti](al 
Bujayrimi: ni Qawl Dhaif (mtizamo Dhaifu)). A1 Nawawi: Wakati baadhi ya 
Wanazuoni wetu wengine wanasema kua yanamfikia [maiti] (Al-Bujayrimi: ni 
Qawl Mu ’tamad). ’ [Al-Bujayrimi, Tajrid, 3:330]. 

Ama kuhusiana na Qawl Mashhur ambayo ni moja kati ya Fatwa zinazopingana za 
A1 Imam A1 Shafi’i (Allah amridhie) iliyoripotiwa na Imam An Nawawi, hua 
inafahamika miongoni mwa Wanazuoni wa skuli yetu kua ni inayozungumzia pale 
inapotokea kisomo kinapokua hakijatimiza yale mambo yanayotakiwa kutimizwa ili 
kimfikie mlengwa, na hua kimepungua aidha: (a) Nia ya kua malipo ya kisomo hicho 
yamfikie aliekusudiwa au (b) dua inayotaka malipo ya kisomo hicho yamfikie 
aliekusudiwa. Kwa maneno mengine ni kua katika kesi kama hii (Ma-sha Allah!, 
kama vile katika kesi ya aya ya Surat An Najm tuliyoiangalia), maneno ya Mujtahid 
Imam wetu hayatakiwi yafahamike kama yalivyoandikwa, kwani kwa 
kukurahisishia, ni kua kuna kisa au Hadith nyuma ya maneno hayo kama vile 
Shaykh al-Islam Zakariyya A1 Ansari alivyosema: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








907 


‘Kile [Imam An Nawawi] alichosema kua [malipo hayamfikii aliekufa] 
mtizamo ambao ni wa Qawl Mashhur wa skuli yetu, unafahamika katika 
mambo ambayo pale inapotokea kua kisomo hicho kilichofanywa 
hakikufanywa wakati maiti yupo na msomaji hakunuia kua kisomo chake 
hicho kimfikie maiti’ 

Inatakiwa kufahamika kua Wanazuoni wakubwa wawili wa Skuli yetu, ambao ni 
Imam Ibn Hajar A1 Haytami na Imam A1 Ramli (Allah Awaridhie) hawakukubaliana 
juu mambo madogo madogo kuhusiana na masharti ya kuyafanya malipo yamfikie 
aliekufa. Kwani Imam A1 Ramli anasema kua pale inapotokea kua msomaji hayupo 
mahali alipo yule aliekufa (kama vile makaburini), basi malipo ya kisomo huweza 
kumfikia aliekusudiwa hata kama msomaji hakusoma dua baada ya kisomo, (wakati 
mtizamo wa Imam Ibn Hajar A1 Haytami ni wa tahadhari zaidi \Ihtiyat\ ambao ni 
kua inabidi lazima kuwepo na nia kabla au katikati ya kisomo na dua (baada ya 
kisomo) ikifuatiwa na kisomo). 

* Mitizamo hiyo yote ni yenye kukubalika katika skuli yetu na ndio ambayo 
inayofuatwa na jamii za Madhhab ya A1 Imam A1 Shafii (Kuanzia Hadhramawt, 
Kusini Mashariki mwa bara la Asia, na Afrika Mashariki hufuata mtizamo wa Imam 
A1 Ramli, na wafuasi wa sehemu nyengine wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i 
hufuata msimamo wa Imam Ibn Hajar A1 Haytami), na hili linaonekana kutokana 
na ukweli unaojionesha katika vitabu vya skuli yetu, (kama vile Fath al- ’Allam ya 
Imam A1 Jurdani) ambavyo vinathibitisha mitizamo yote hii. 

* Kwa wanafunzi wa Fiqh : Inaweza kuonekana hapa kua tunapoangalia kuhusiana 
na hukmu hii, basi tumekua makini katika kutotumia neno ‘ Sharf [ambalo ni kigezo 
kidogo cha mwisho ambacho kinatakiwa kuwepo ili jambo husika likubalike] hivyo 
kuwepo au kutokuwepo kwa dua hakutosababisha kisomo kua ni jambo la 
kukubalika ama kutokubalika, bali kua ni jarnbo la aidha kua na tahadhari zaid ama 
kua na uvivu zaid. 

Dua ndogo kabisa ndivyo alivyosema Imam An Nawawi katika Adhkar na hivi hapa 
ndivyo unavyotakiwa kusema baada ya kiisomo [al-Nawawi, 150]: 

AllAhumma awSil thawAba m \ qara’tuhu ilA “fulani ibn fulani”* 

[Ya Allah, muwasilishie thawabu za hiki kilichosomwa ‘fulani ibn fulani’]. 

* Ukweli ni kua, kutokana na Mwanafiqh wetu wa Hadramawt anaeheshimika sana 
Sayyid Balfaqih (Allah amridhie), inapendekezwa [Awla] kusema kwa kumtaja 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








908 


anaekusudiwa kama vile kwa mfano ‘ Fulani Ibn Fulani’ au kumtaja kwa kuweka 
wazi jina lake kwa mfano Zayd Ibn Ahmad (Hukmu ya kutotaja jina hua ni Khilaf 
al-Awla). [Ba'alawi, Bughya, 97]. 

Nafikiri kua hadi sasa utakua umeshaona kua ingawa kuna tofauti ndogo ndogo 
kuhusiana na ni ipi njia bora ya kutoa sadaka ya kisomo kwa waliofariki, lakini ni 
Wanazuoni hawa hawa ndio waliokubali kua malipo ya kisomo kinamfikia maiti, na 
kitamfikia tu hal muradi yawe yametimia yale mambo yanayotakiwa kutimizwa. 

Baada ya yote haya ikiwa bado hujatosheka kutokana na ushahidi uliouona katika 
Umdat (kwa sababu ya kua Mwanazuoni huyo hajulikani kwako wewe), basi subiri 
nikonyeshe mwanacchuoni mwengine wa juzi juzi (labda utaridhika nae zaid), huyu 
ni Dr. Wahbah al Zuhayli, ambae, katika kazi yake ya Khilaf[Fiqh ya kufananisha] 
katika sehemu inayohusiana na ‘Kuchangia malipo [yetu] ya vitendo kwa 
waliokufa’ anasema: 

‘Wanazuoni wanakubaliana kua malipo ya dua [zetu], sadaqa na yale yote 
yanayotolewa huwaflkia waliofariki kutokana na kile kilichotajwa hapo kabla 
[Hadith Sahih ya Abu Hurayra] kua, 

“IdhA mAta 1-insAnu inqaTa’a ‘amaluhu illA min thalAthin Sadaqatin 
jAriyyatin aw ‘ilmin yuntafa’u bi-hi aw waladin SAliHin yad’u la-hu” 

[Anapokufa mmoja wenu, vitu vyote humalizika isipokua vitatu: (1) Sadaka 
yenye kuendelea. (2) I’lm ambayo watu wanaendelea kufaidika nayo. (3) Dua 
ya mtoto mwema[yaani IVIuis I am|].( hneripotiwa na Imam Ahmad, Imam Al 
Darimi, Imam Al Bukhari (katika adab), Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Al 
Tirmidhi, Imam Al Nasai, Imam Ibn Khuzayma, Imam Ibn Hibban). 

Wengi [Jumhur] miongoni mwa Ahlu Sunnah wal Jamaah wanasema kua mtu 
anaweza kutoa malipo ya vitendo vyema vyake kwa wengine aidha iwe Sala yake, 
Funga yake, au Sadaka yake, kisomo cha Qur’an, kwa kusoma Dua isemayo: ‘Ya 

Allah muwasilishie thawabu ya nilichokifanya kwa ajili fulani na fulani’ [Al- 
Zuhayli, Fiqh Al-Islam, 3:2095-2096]. 


Tumefikia mwisho wa yale yanayohitajika kuzungumzwa juu ya jambo hili. Ikiwa 
hadi sasa hukuhifadhi beti ya ushairi ulioandikiwa kwa ajili yako hapo mwanzo, basi 
wacha tukupe mukhtasari wa vyote vile tulivyovizungumzia kwa kumsikiliza Sayyid 
Ba’ashn, ambae ni mwandishi wa kitabu maarufu kiitwacho, Bushra al-Karim, 
ambacho ni ufafanuzi wa Muqaddima wa Sayyid Bafadhl (Allah awaridhie wote): 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








909 

‘Imethibitishwa \tahqiq : kutoka kwa wana//</// wetu baada ya kuzuka kwa 
kutokukubaliana kuhusiana na kutoa malipo ya kisomo cha Qur’an kwa 
waliofariki] kua waliokufa wanaweza kufaidika kutokana na kisomo cha 
Qur’an [kisomwacho na walio hai] kutokana na mambo matatu yafuatayo: (1) 
Msomaji anuie kua malipo ya kisomo hicho ni kwa ajili ya aliefariki au (2) 
Awepo karibu na aliekufa wakati wa kisomo hicho, (3) Au kupitia katika dua 
yake kumuombea aliekufa, hata kama dua hiyo ni baada ya kisomo, Ambapo 
dua na sadaka [ambayo ni kwa ajili ya aliefariki] vitawanufaisha wote bila ya 
kuwepo kwa aina yeyote ya kutokukubaliana [kwa Wanazuoni juu ya hilo]’ 
[Ba'ashn, Bushra al-Karim, 2:39]. 

Baada ya kuwataja Maimamu wote hapo juu, akiwemo A1 Nawawi, A1 Khazin, A1 
Subki, Zakariyya A1 Ansari, Ibn Hajar, A1 Ramli, A1 Bujayrimi, Ba’ashn, Balfaqih, 
A1 Jurdani na waandishi waliohusishwa katika Fat-h al-Mu ’in sio tu ni miongoni 
mwa Maimamu wakubwa wa Madhhab ya A1 Shafi’i na miongoni mwa walinzi na 
wawakilishi wanaoheshimika sana wa Mujtahid Imam, lakini pia ni wana Fiqh na 
wafasiri wenye I ’lm ya kuaminika walioishi katika nyakati tofauti na sehemu tofauti. 

Sasa jaribu kujiuliza kama hukmu ya kisharia kuhusiana na jambo hili 
ingelitofautiana na ile uliyoiona katika Umdat. Kama jee umeweza kuuona 
uthibitisho wake ama la, ambao kamwe hautoweza kuibadilisha hukmu 
iliyokwishawekwa, kupangika na kufahamiwa na wenye kujua. (Ijapokua tumekupa 
kile cha asili ulichokitaka) hivyo swali la kua kama utakubali kuona au utahitaji 
kupata uthibitisho mwengine hua halifai. 

Ukweli ni kua hili ni swali la kua na Iman, na katika kesi kama yako inakua ni suali 
la kukubaliana na hukmu na ushahidi wa wanzuoni waliokua hai miongoni mwa 
Wanazuoni wa Madhhab ya A1 Shafi’i juu ya jambo hili. Haisikitishi (na ingelikua 
ni balaa kubwa sana kwetu sote) kama ikiwa wale wasiojua hawawezi kuwaamini 
wana/zg/z wao waliokua hai na hivyo kwao wao ni bora kama ilivyokua katika kesi 
kama hii (kuingia ndani zaid kuchimba na kutafiita vithibitisho vyilivyokufa ili 
viwafae) na kujinyima haki inayotokana na manufaa ya jambo ambalo linajulikana, 
jambo ambalo linakubalika katika Ummah, ambalo linawanufaisha walio hai na 
waliokufa na hususan kwa ajili ya watu wa familia zetu waliotutoka miongoni mwa 
wapendwa wetu? Tutaweza kujua kiasi cha ujinga wetu na ni vipi mda wetu 
tuliupoteza katika miezi na miaka katika kubishana kuhusiana na kukubalika kwa 
jambo hili pale tutakapojikuta tunahitaji msaada wa ziada pale tunapoivuka hali ya 
kutoweza tena kujisaidia wenyewe Nafsi zetu. 



AL MUSTAKSHIF ABl MAiN'AL DAiN'AH 








910 

Kwa hakika ni hapo ndipo tutakapotamani kwa wale waliohai waitumie ila haki yao 
waliyopewa na Mola wao ili watusaidie; lakini kwa wakati huo itakua ni fikra za 
kutamani tu. Baya zaid ni kua, kutofikiria kwetu kuhusiana na usalama wa wazee 
wetu ambao waliokwisha tutangulia katika dunia nyengine na kutokuonesha hayo 
mbele ya watoto wetu, kwani wanaweza kufikiria kua hairuhusiki kutoa sadaka kwa 
ajili yetu pale itakapotokea mda wetu sisi wa kuishi umemalizika hapa duniani. Kila 
kinachopita kikizunguka hurudia tena pale pale kilipozungukia mara ya kwanza, na 
tunamuomba Allah atuokoe na hatma hiyo, tumalizie kwa dua ambayo Nabii wetu 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alitufundisha kuwaombea ndugu zetu wa 
kike na kiume: 

Allahumma ghfir li-hayyina wa-mayyitina! 

[Ya Allah, tusamehe sisi tuliohai na wale waliokufa miongoni mwetu!] 

++ Kwa kuongezea ili kutoa faida zaid kwetu sisi na wengineo wote waliokuwepo 
mwishoni mwa njia tunayoifuata ++ Imam Ibn Hajar aliulizwa kuhusiana na 
mtu ambae alipita Makaburini na kisha akasoma Surat Al Fatiha moja na 
akaitolea Sadaka kwa wote waliokuwepo hapo, Jee (a: kwa mapunguzo) 
thawabu ya SuratAl Fatiha moja itavunjwa vunjwa na kugaiwa kwa wote, au 
(b: kwa kujumuishwa) kua kwa kila mmoja atapata thawabu ya SuratAlFatiha 
moja? Jibu lake lilitokana na sehemu (b:) yaani thawabu zake zitajumuishwa 
pamoja, kwani hiyo inatokana na wingi wa Rehma za Allah Suhhanahu wa Ta ’ala 
[Ibn Hajar, Fatawa Kubra, 2:24; kutoka kwa Ba’alawi, Bughya, 97]. Subhanallah, 
ndugu yangu angalia, kwa kiasi gani tunavyotakiwa tusijinyime Rehma nyingi kama 
hizi. 

Tuwasomee Al Fatiha Wanazuoni wote wale waliotajwa humu ndani yake, 
Al-Fatiha\ 

al-fAtiHata ilA anvAHi mani itama’nA hunA bi-sababihim, ajarakumu LlAhu I- 
fAtiHah! 

Yule ambae anaehitaji usamehevu. 

Mufti Afifi A1 Akiti. 


******* ******* 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









911 

MA WLID ANNABA WI - KULINGANA NA KAULI ZA WANAZUONI 

Ingawa katika wakati wetu tuliokua nao pale tunaposema neno Mawlid hua 
tunamaanisha kusheherekea kuzaliwa kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’alyhi wa 
Salam, lakini neno la kiarabu ‘Mawlid’ linatokana na mzizi wa neno ‘ Walad’ ambalo 
maana yake ni mtoto, au kizazi. 

Historia ya Kiislam inaonesha kua kwa mara ya kwanza vitabu vya Kiislam kutaja 
kuhusiana na Maulid ilikua ni katika vitabu vya Jamal Ad Din Ibn Ma’mun ambae 
alikua ni mtoto wa Waziri Mkuu wa utawala wa Shia wa Fatimid wa Misri ambae 
alifariki mnamo mwaka 587 Al Hijr, na baadae yakatajwa tena katika kitabu 
kinachoitwa Maw’a'iz al-i'tibar fi khitat Misr wal Amsar cha mwanahistoria 
anaejulikana kama al-Maqrrzi ambae alifariki mwaka 845 Al Hijr. 

Anasema Al-Maqrizi katika Mawa'iz al-i'tibar fi khitat Misr wa-l-amsart, ambapo 
alikua akimnukuu Ibn al-Ma'mun alipokua akielezea tukio la Maulid ya mwaka 517 
Al Hijr kama ifuatavyo: 

‘Mwezi ujao, ambao utakua umeingia mwezi wa, Rabl' al-Awwal tutaanza 
kusheherekea matukio ya mwezi huu, kwa kuelezea jambo ambalo limekua 
maarufu, ambalo ni kuzaliwa kwa bwana wa mwanzo na wa mwisho, 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam katika siku ya 13, na katika kutoa 
Sadaqa , Khalifah atatoa dirham 6000 kutoka katika mfuko wa misaada wa 
Najawa [ambao ni mashia wa Ismai’liya], na kutoka katika Dar al ifta atatoa 
aina 40 za mapishi, na kutoka katika chemba cha wasimamizi wa makaburi 
yaliyopo baina ya Hil na Qarafa, ambapo Ahl al Bayt wamezikwa, atatoa 
Sukari, Lozi, Asali na Mafuta ya Ufuta kama zawadi kwa kila msimamizi. Na 
Waziri wake atachukua jukumu la kugawa ratili 400 za Peremende (pipi) na 
ratili 1000 za Mikate.’ 

Kwa upande wa vitabu vya Ahlu Sunnah wa Jamaah basi tuaona kua kwa mara ya 
kwanza kutajwa kwa tukio la Maulid ilikua ni katika kitabu kinachoitwa Al Barq Al 
Shami kilichoandikwa na Imad al-Din al-Isfahanl ambae alisoma katika chuo kikuu 
cha Nizamiyyah cha Baghdad na baadae akachaguliwa kua Profesa na Nur A1 Din 
A1 Zanji ambae alikua ni Gavana wa Syria katika utawala wa Seljuq, na baadae pia 
akawa msaidizi wa Salah din Ayyoub aliekua mtawala wa A1 Ayyub wa Misri. Imad 
al-DTn al-lsfahanl alikua pia ni mwanahistoria na alifariki mwaka 597 Al Hijr. 
Baada ya kufariki kwake kitabu chake cha Al Barq Al Shami kilifanyiwa mukhtasari 
na muandishi aitwae A1 Bundari na mukhtasari huo ukawa unajulikana kwa jina la 
Sana Al Barq Al Shami. Hivyo A1 Bundari anasema katika Sana Al Barq Al Shami 
kua: 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 










912 

‘Katika mwaka 566 Al Hijr, kaka yake Nur al Din A1 Zanji alifariki katika mji 
wa Mosul, mji ambao unajulikana sana nchini Iraq, Nur al Din alikua ni 
kiongozi maarufu wa Utawala wa Zangid na alimsaidia Salah Ad Din Ayyub 
kupata umaarufu. Nur al Din alitembelea mji wa Mosul ili kutatua mgogoro 
uliokuwepo kuhusiana na nani atakaechukua ugavana wa mji huo baada ya 
kufariki kaka yake. Wanahistoria wanasema kua alipofika huko, alikutana na 
Umar al Mulla, ambae alikua ni msimamizi wa zawiyah (jengo la kisuli). 
Zawiyah hii ilikua ni sehemu maarufu kwa watu wakubwa wakubwa wa 
maeneo hayo kutembelea na hususan ‘Kila mwaka katika wakati wa Maulid ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam , alikua akimualika Gavana wa 
Mosul, na washairi maarufu ambao walikua wakija na kusoma mashairi ya 
kumsifu Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam, na kisha hupewa 
zawadi na Gavana kutokana na jambo hilo ”.(Habari hii pia kimo katika al- 
Bidayah wa-l-Nihdyah ya Imam Ibn Kathirj 

Imam Ibn Kathir anasema tena katika kitabu chake cha Tarikh Ibn Kathir kua : 

'Kulikua na Sultan aliekua akiitwa Abu Said Malik ibn Muzaffar Kawkabur 
(aliekuwepo pia katika wakati wa Salah Ad Din Ayyub) ambae alikua ni mtu wa 
kufanya mambo mema. Kila sehemu katika ardhi yake aliyokua akiona kua 
hakuna maji, basi alikua akichimba visima, na pia alijenga vituo vyingi vya 
kusomeshea dini ya Kiislam. Kila mwaka alikua akitumia dirham laki tatu 
katika kuitisha mkusanyiko wa watu wake katika kusheherekea Maulid ya 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ’. 

Hivyo ingawa asili ya kusoma Maulid ilianza katika kame ya 5 ya Uislam, lakini 
kwa mara ya kwanza Maulidi yalianza kusomwa hadharani katika jamii za watu wa 
mjini Afrika Kaskazini katika kame ya 13 ya Uislam, na katika kipindi hiki watu 
waliotangulia walikua wakikesha kusheherekea kuzaliwa kwa Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kwa kufanya mambo mema mbali mbali za kuwafanya 
wawe karibu na Mola wao, ikiwemo kufanya Dhikr Allah, kumsifu na kunukuu 
maneno ya kumtukuza Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa mashairi 
n.k 

Wanazuoni wamelizungumzia pia suala hili la Maulid kwa kina na upana sana, 
miongoni mwa wakiwemo Imam Ibn al-Jawzi, Imam Ibn Kathir, Ibn Dihya A1 
Andalusi, Imam Ibn Hajar, Imam Jalal A1 Din Al-Suyuti, na wengineo, kwa 
kuthibitisha kua kusheherekea Maulid ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam kunaruhusika na kupendekezwa kwa sababu, hiyo ni moja kati ya njia za 
kukusanyika kijamii katika kujifunza na kukumbushana historia na sifa tukufu za 
Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, na pia kuwaidhiana, kufurahia na 
kuonyesha shukrani kwa kushushiwa kwa Rehma ya Ulimwengu mzima. 



AL MUSTAKSHIF ABI. MAiN'AL DAiN'AH 








913 


Kwani Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Qur’an kua: 

/ ' 0j> ? O £ 0 'S- — \ 

41 XLC*ijl Uaj<; 


Wama arsalnaka illa rahmatan lilAAalameena (Surat Al Anbiya 21:107) 

Tafsir : Na hatukukutuma sisi (Ewe Muhammad) isipokua ni kama rehma kwa 
ulimwengu wote. 


Imam Fakhr ad-Din al-Razi, anainasibisha aya hiyo hapo juu ya Al Anbiya na aya ya 
Surat Yunus isemayo: 


Qul Bi Fadlillahi Wa Bi Rahmatihi Fa Bi Dhaalika Fal Yafrahu; Huwa 
Khayrun Mimma Yajma'un.(Awra? Yunus 10:58) 

Tafsir : Sema: ‘Katika fadhila za Allah, na Rehma zake, waache wayafurahie 
ndani yake Hivyo hua ni bora kuliko kile wakikusanycho(mali). 

Baada ya kuzinasibisha aya hizi mbili basi ImamFakhr ad Din al Razi, anasema kua: 

‘Neno Rehma katika aya zote hizi mbili linamaanisha Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam’. 

Hivyo kuifurahia Rehma hii ya kuzaliwa kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salam, kuja kwa muongozo unaonesha njia iliyonyooka ni bora kuliko kufurahia 
kitu chochote kile ambacho mtu anaweza kukipata, na kukikusanya ulimwenguni, 
na ndio maana tunapolizungumzia suala la Maulid ya Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam basi tunaona kua kuadhimishwa kwake hua kunakubalika na 
kupendekezwa na wafuasi wa Madhhab yote ya Kiislam tuliyoyazungumzia ndani 
ya kitabu hiki, kuanzia Madhhab ya fbadhi, Madhhab ya Shia, Madhhab ya Imam 
Abu Hanifa, Madhhab ya Imam Malik, Madhhab ya Imam A1 Shafi’i na Madhhab 
ya Imam Hanbali pia wote hua wanasoma Maulid ya Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam. 

Kwani jambo hili hua linatokana na mfano wa Hadith ya Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam iliyomo katika Imam Muslim tunaona kua Nabii 


AL MLSTAKSHIF ABU MAiN'AL DANAH 










914 


Muhamniad Salallahu A ’laylii wa Salam alitufimdisha kuikumbuka siku ya kuzaliwa 
kwake pale Abu Qatadah aliposema kua : ‘Alikuja Bedui mmoja na kumuuliza 
Nabii Muhammad Sulullahu A’layhi wa Salam kuhusiana na kufunga katika 
siku ya Jumatatu ambapo Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam alijibu 
‘Hii ndio siku niliyozaliwa na ndio siku ulipoanzwa kushushwa Wahy’. 

Vile vile katika Hadith tunaona kua siku moja A1 Abbas Ibn Abud ul Muttalib ambae 
ni Ami yake Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, alitunga beti ya ushairi 
kusifu kuzaliwa kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kisha 
akamuomba ruhusa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam ausome ubeti 
huo. Nabii Salallahu A ’layhi wa Salam akamruhusu na pia akamuombea dua kwa 
Allah Subhanahu wa Ta ’ala Ami yake huyo ili aulinde ulimi wake, baada ya hapo 
A1 Abbas akasoma kile ambacho kilikua ndio Maulidi ya kwanza ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kwa kusema: ‘Na ulipozaliwa (Ewe Nabii 
Sululluliu A’layhi wa Salam) Dunia ilijaa nuru na upeo wa macho uling’ara 
sana’. 

Anasema Ibn Hajar al Asqalani kua wakati Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam alipowasili katika Mji wa Madina, aliwakuta Mayahudi wanafunga katika 
siku ya mwezi 10 ya Muharram, na akaulizia kwa sababu gani wanafunga? 
Akaambiwa kua siku hiyo ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta ’ala alimuokoa 
Nabii Musa na akamuangamiza Firaun. Na hivyo hua wanafunga kwa kuonesha 
shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala. 

Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam akasema: ‘Mimi nina haki zaidi ya 
Musa kuliko nyinyi’ na hivyo akafunga na akawaamrisha Masahaba zake pia 
kufunga. Imam Ibn Hajar anasema kua katika Hadith hii kuna ushahidi wa kutosha 
wa kusheherekea na kuonesha shukrani kwa Rehma za Allah juu yetu alizotupa 
katika siku maalum. 

Imarn A1 Suyuti ameandika katika Alhawi lil Fitawi kwa kusema kua: ‘Kuna suali 
ambalo hua linaulizwa kuhusiana na kusoma Maulid ya Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi waSalam katika mwezi wa Rabi’i A1 Awal: Kuna hukmu gani 
ya kidini kuhusiana na jambo hili, jee ni zuri au ni baya? Jee wale 
wanaosheherekea wanapata thawabu ama la?’ Jibu kutokana na mtizamo 
wangu mie ni kua: Kusheherekea Maulid, jambo ambalo kimsingi ni 
kukusanyika kwa watu kwa pamoja, kusoma aya za Qur’an, kuhadithin Hadith 
za Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na kukumbushana kuzaliwa 
kwake pamoja na dalili zilizokuwepo wakati wa kuzaliwa kwake, halafu watu 
wakala chakula na baadae wakatawanyika. Basi kufanya hivyo ni miongoni 
mwa Bid’aa nzuri; na anaeifanya basi hupata thawabu, kwa sababu ni moja 
kati ya kuitukuza hadhi ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na 
kuonyesha furaha ya kuzaliwa kwake.’ 



AL MUSTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 








915 


Vile vile akaendelea Imam A1 Suyuti kwa kusema, ‘Kuna mtu alimuuliza Imam 

Ibn Hajar (si Imam Ibn Hajar Al Asqalani bali Imam Ibn Hajar al Haythami), 
kuhusiana kusheherekea Maulid. Imam Ibn Hajar akasema: Kimsingi, 
kusheherekea Maulid ni Bida’a ambayo haikuanzia katika vizazi vitatu vya 
mwanzo vya Uislam. Lakini hata hivyo jambo hilo hua linajumuisha mambo 
mema na kuonesha upande mzuri wa mambo hayo, kwa hivyo kwa yeyote yule 
anaetafuta mambo mema na akapingana na kinyume chake basi hii hua ni 
Bida’a nzuri’, Hivyo ikanibidi (anasema Imam A1 Suyuti) nifuatilie asili yake 
ambayo nikaona kua imethibitishwa na vitabu viwili vya Hadith Sahih Al 
Sahihain. Wakati Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam alipowasili 
katika Mji wa Madina, aliwakuta Mayahudi wanafunga katika siku ya mwezi 
10 ya Muharram, na akaulizia kwa sababu gani wanafunga? Akaambiwa kua 
sikukuu hiyo ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta’ala alimuokoa Nabii 
Musa na akamuangamiza Firaun. Na hivyo hua wanafunga kwa kuonesha 
shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta ’ala. Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi 
wa Salant akasema: ‘Mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi’ na hivyo 
akafunga na akawaamrisha Masahaba zake pia kufunga. Hivyo kutokana na 
tukio hili tunahitimisha kua Shukrani hupewa Allah katika siku maalum kwa 
kutuletea neema, au kutuepusha na shari au madhara’. 

Imam A1 Suyuti akamalizia kwa kusema ‘Jee kuna Neema gani iliyobora zaid 
kuliko Neema ya kuja kwa Nabii Muhammad Salallahu A’alayhi wa Salam, 
Mtume wa Rehma, katika siku hiyo? Hii ni kuhusiana na msingi wa Maulid. 
Lakini kuhusiana na vitendo vyake, basi kunatakiwa kuwe na mambo ya 
kuonesha Shukran kwa Allah, kama vile ilivyotajwa, kisomo cha Qur’an, kula 
chakula, kutoa Sadaqa, kumsimfu Nabii Muhammad Salallahu A’Iayhi wa 
Salam au mambo yatakayo himiza nyoyo kufanya mema kwa ajili ya Akhera.’ 

Anasema Mufti Ahmad Ibn Zayni Dahlan, katika kitabu chake al Sira al Nabawiyya 
wa al Athar al Muhammadiyya, kua: ‘Kusheherekea Maulid na kumkumbuka 
Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kunakubalika na Wanazuoni 
wote wa Kiislam’. 

Wachilia mbali kuruhusika lakini kupendekezwa kusoma Maulid ya Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam kumethibitishwa katika fatwa za 
Wanazuoni wengi wakiwemo miongoni mwao A1 Hafiz as Sakhawi, A1 Imam al 
Qastalani, A1 Imam Ibn Hajar al Haytami, Imam Wajihu Din bin ' Ali bin al Dayba’ 
al Shaybani al Zubaidi n.k. 

Anasema Imam Abu Sharma ambae ni mwalimu wa Imam An Nawawi kua: ‘Moja 
miongoni mwa Bida’a bora katika wakati wetu ni kile kinachofanywa kila 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








916 

mwaka katika siku ya kuzaliwa kwa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa 
Salam , kama vile kutoa Sadaka, Kufanya mema, kujipamba, na kuonesha 
furaha na mapenzi kwa yule anaetukuzwa katika nyoyo za wale 
wanaoadhimisha, na hivyo huonesha Shukrani kwa neema zake Allah 
Subhanahu wa Ta’ala ambae ndie alietuma Rehma kwa Ulimwengu wote.’ (Al 
Ba ’ith ala Inkar al Bida ' wal Hawadith ) 

Shaykh Yusuf A1 Qardawi anasema kua : ‘Sahaba Sa'd Ibn Abi Waqas alisema 
kua wao walikua wanapenda sana kuwa/iurf/f/ria watoto wao kuhusiana na 
Hadith za Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam na vita alivyopigana 
na kama vile walivyokua wakipenda kuwasomesha watoto wao Qur’an\ Kwa 
hivyo walikua wakitumia mda wao kuwafundisha kwa kuwakumbusha watoto 
wao yaliyotokea katika uhai wa Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam, 
hivyo walikua hawana haja ya kukusanyika kusheherekea sherehe kama hizo. 
Hata hivyo vizazi vilivyofutia vikaanza kusahau historia yao adhimu na 
umuhimu wake. Hivyo sherehe kama hizo zilianza kutumiwa ili kuhuisha 
matokeo makubwa na thamani yake ili tupate kujifunza kutokana na mambo 
hayo. Kwa bahati mbaya baadhi ya sherehe kama hizi hua zinaingizwa mambo 
siyo ndani yake, wakati inavyotakia ni kua ziwe ni zenye kuwakumbusha watu 
maisha ya Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na wito wake. Ukweli 
ni kua kuadhimisha kuzaliwa kwa Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa 
Salam ni kuadhimisha kuzaliwa kwa Uislam’. 

HISTORIA YAIMAM AU BARZANJI. 

Miongoni mwa mashairi maarufu ni yanayojulikana sana katika Maulid an Nabawi 
ni pamoja na yale mashairi ya A1 Barzanji ambayo yameandikwa na Imam Ja far Ibn 
Hasan Ibn Abd A1 Karlm Ibn A1 Sayyid Muhammad Ibn 1 Abd al-Rasul A1 Barzanji 
A1 Husayni A1 Madani A1 Shafi’i. Imam A1 Barzanji alizaliwa mnamo mwaka 1128 
AH/1716 katika mji wa Madina, baba yake alikua ni Khatib wa Masjid As Sidiq wa 
Madina ambae alikua ni mjukuu wa Mufti mkuu wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i 
wa Madina, mwenye asili ya Shahrazur nchini Iraq. 

Imam Jafar A1 Barzanji alihifadhi Qur’an akiwa na umri mdogo kutoka kwa 
Wanazuoni wa Madina akiwemo baba yake, na baadae akatumia mda wake kusafiri 
kwa ajili ya kutafuta / ’lm katika miji ya Baghdad, Hadramawt, Misri, Damascus, 
Istanbul. Kisha baada ya kupita mda mrefu alirudi katika mji wa Madina huku akiwa 
amesheheni utaalamu wa I’lm mbali mbali ikiwemo I’lm ya Hadith , Lugha mbali 
mbali, Lugha ya kiarabu na hukmu zake, Sharia’h, Fiqh, Historia ya Kiislamu, 
Tafsir, Tawhid, Mantiki, Falsafa ya Kiislam, Sayari, Hesabu, n.k. 



AL MISTAKSHIF ABIJ MAiNAL DAiNAH 








917 


Mnamo mwaka 1128 A.H katika mwezi wa Ramadhani wakati huo akiwa na miaka 
30, alianza kusomesha katika msikiti Mtakatifu wa Nabii Muhammad Salallahu 
A ’layhi wa Salam wa Madina, akiwa na I’lm yenye uwezo wa kutoa fatwa kulingana 
na hukmu na mitizamo yote ya Madhhah manne ya Ahlu Sunnah wal Jamaah 
(Hanafi, Maliki, Shafi’i na Hanbal) na vile vile kwa kutumia lugha mbali mbali. 
Muda mfupi baadae akawa Mufti Mkuu wa Madhhab ya A1 Imam A1 Shafi’i katika 
mji wa Madina wadhifa ambao aliutumikia hadi kufariki kwake mnamo mwaka 1177 
A.H na kuzikwa katika Makaburi ya A1 Baqi yaliyopo Madina. 


Mashairi ya Maulid al Barzanji yameandikwa kutokana na misingi ya Qur’an, 
Hadith na Sira ambayo yamegawika katika sehemu mbili, ya kwanza ni Mawlid 
Barzanji Nathr, yenye fasl (Sura) 19 zinazozungumzia historia ya Nabii Muhammad 
Salallahu A ’layhi wa Salam kwa njia ya shairi lenye beti 355 na sehemu ya pili ni 
Mawlid Barzanji Nadhm, yenye fasl 16 na beti 205 zenye kina kinachomalizikia na 
herufi 'nuun'. Maulidi haya husomwa duniani kote kuanzia Mashariki ya mbali 
Singapore, Indonesia, hadi Toronto Magharibi, kuanzia Kaskazini Urusi, 
Yugoslavia, katikati ya dunia Makkah na Madina hadi Afrika ya Kusini, kusini mwa 
dunia. 

Sallu a’la ar Rasul Salallalui A ’layhi wa Salaml 


HITIMISHO. 


f & s jO x & 0 9> 

aUIj aJJI aWI 


Waittaqoo Allaha wayuAAallimukumu Allahu waAllahu bikulli shay-in 
AAaleemun (Sural Al Bagara 2:282). 


Tafsir: Na hivyo muogopeni na mtiini Allah, na yeye Allalt atakuelimisheni, 
kwani kwa hakika Allah ni mjuzi wa kila kitu. 


Baada ya kuangalia kwa kina Historia ya Uislam na Ijtihad na Taqlid katika historia 
hiyo, nadhani japo kidogo tutakua tumefahamu kuhusu historia ya dini yetu, 
tumetokea wapi, tumefikaje hapa tulipo na kila mmoja atakua na uwezo wa kuagua 
tunaelekea wapi. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 











918 


Ukiangalia kwa mtizamo wa kina wa hali tuliyokua nayo Ummah wa Kiislam, basi 
utaona kua kuna aina nne za athari zinazouathiri umoja wa Ummah wa Kiislam 
ambazo ni:- 

1) Aina ya kwanza ni athari inayotokana na nguvu za nje ya Uislam, hii 
haitokani na watu wa chini bali inatokana na watu wa juu wenye Mamlaka ya 
juu kutoka katika sehemu nyingi Duniani, katika kuuvunja umoja wa 
Waislamu na kuwatawala Waislam na kisha kuwabagua na kuwakandamiza 
kijamii bila ya kujaribu kuweka usawa miongoni mwa watu waliochini yao 
katika jamii tofauti na hali ilivyokua katika nyakati za wakati ambao Uislam 
ulikua na Mamlaka Dunia. 

2) Aina ya pili ni athari inayotokana ndani ya Ummah wa Kiislam ambayo 
husababishwa na Nifaq (Unafiq) miongoni mwa jamii za Waislam na hususan 
katika ngazi za juu za viongozi wa ardhi mbali mbali za Kiislam Duniani kwa 
upande wa Kisiasa na vile vile kwa upande wa Kidini ambao hushirikiana 
pampja na watu wanaojumuika kwenye kundi la athari ya aina ya kwanza. 

3) Aina ya tatu ni athari ya ndani inayotokana na Waislam wenye I'lm lakini 
wenye kufuata mitizamo ya kua na misimamo mikali katika fatwa na kwa 
kutumia njia za tafsir za aya za Qur’an na Hadith maalum katika kueneza 
mitizamo yao na hivyo huwapelekea wale wasiojua na wasiokua na haja ya 
kutaka kujua kwa undani zaid kuhusiana na asili na uhalisi wa tafsir na fatwa 
hizo katika dini ya Kiislam. 

4) Aina ya nne ni athari za ndani ambazo zinasababishwa na Waislam wengi 
wasiokua na I'lm na hivyo kutojua Akhlaq za Kiislam, jambo 
linawalowapelekea kutumia fursa wanazozipata kutokana na fatwa zenye 
madhara hususan kutoka katika watu wa kundi la athari ya tatu na hivyo 
kutoona mitihani iliyopo mbele yao na kuamua kutumia nguvu katika kuweka 
wazi na kuelezea hisia zao na hivyo kuzidisha ufa uliokwisha sababishwa na 
makundi ya athari za ya kwanza, ya pili hadi ya tatu. 

Imam A1 Darimi anasema kua Ziyad Ibn Hudair alisema kua: ‘Umar aliniuliza: Jee 
unajua ni nini kinachoweza kuuteketeza Uislam?’, Nami nikajibu: ‘La’, Umar 
akasema: ‘Uislam utatekekezwa kwa makosa ya Wanazuoni, hoja za Wanafiq 
kuhusiana na kitabu cha Allah na mitizamo ya Viongozi wapotofu .’ (Mishkatul 
Masahih). 

Allah Subhanahu wa Ta ’ala anasema katika Qur’an : 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 









919 



Wa-inna hadhihi ummatukuni ummatan wahidatan waana rabbukum 
faittaqooni. ( Sural Al Mu ’minin 23:52). 

Tafsir: Na kwa luikika! Huu Ummah wenu ni Ummah mntoja, na mimi ni Mola 
wenu, hivyo tekelezeni wajibu wenu kwangu. 

Na pia maana ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta ’ala yasemayo: 




WaateeAAoo Allaha warasoolahu wala tanazaAAoo fatafshaloo watadhhaba 
reehukum waisbiroo inna Allaha maAAa alssabireena ( Surat Al Anfal 8:46). 

Tafsir : Na mtiini Allah na Mtume wake, na msigombane (baina yenu) kwani 
mtazipoteza nyoyo zenu (Ki intani) na hamtokua na nguvu, kuweni na subra. 
Kwani Allah yukopantoja na wenye kusubiri. 

Kutokana na kujua maana na umuhimu wa Maqasid Ash Sharia ’h na Akhlaq za 
Kiislam waliotutangulia walikua wakitumia busara, kama vile alivyokua Imam A1 
Shafi’i alipotofautiana na As Sadafi katika jambo fulani. 

As Sadafi anasema kua 'Sijawahi kumuona mtu mwenye busara kama A1 Imam 
A1 Shafi’i, kwani niligombana naye siku moja kuhusu kitu fulani na nikaamua 
kuachana nae na kuondoka, Hata hivyo siku nyengine nilipokutana nae 
alinishika mkono wangu na kuniuliza ‘Jee kweli hatuwezi kua ndugu ijapokua 
tunakhitilafiana kuhusu jambo fulani?” 

Vile vile Imam Khayr A1 Din Ibn Ahmad Ibn Nur A1 Din Ali Ibn Zayn A1 Din Ibn 
Abd A1 Wahab A1 Ayubi A1 Faruq pia hujulikana kama Imam Khayr A1 Din A1 
Ramli ambae alizaliwa Palestina mwaka 1585 na ni mfuasi wa Madhhab ya Imam 
Abu Hanifa alienda Cairo, kusoma katika chuo cha A1 Azhar na anaelezea Hadith 
ambayo tukiizingatia itatunufaisha, Anasema Khayr A1 Din A1 Ramli ‘Nilikua 
naipenda sana Fiqh ya Madhhab ya Imam A1 Shafi’i, lakini kaka yangu 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








920 

akaniambia bora nisomee Fiqh ya Madhhab ya Imam Abu Hanifa, (wakati huo 
ilikua ndio Fiqh inayotumika katika Utawala wa Dola la Ottoman) hivyo, 
nikaandika barua kumuuliza Imam A1 Shafi’i. Jee nisomee Fiqh ipi baina ya 
Fiqh ya Imam A1 Shafi’i na Fiqh ya Imam Abu Hanifa? Kisha nikaenda 
kulitembelea kaburi la Imam A1 Shafi’i, nikaiweka juu ya kaburi lake na 
nikakaa, ukanipitia usingizi nikalala’ alipolala akamuona Imam A1 Shafi’i 
usingizini akisema kua ‘SISI SOTE TUKO KATIKA NJIA MOJA 
ILIYONYOOKA’, na hapo Khayr A1 Din A1 Ramli alipoamka akaamua kusomea 
Fiqh ya Imam Abu Hanifa, na akawa Mwanazuoni mkubwa katika Madhhab ya 
Imam Abu Hanifa na hadi leo baadhi ya mitazamo yake inatumika katika Skuli ya 
Fiqh ya Madhhab hayo. 

Historia ya Dini ya Kiislam ni ndefu na ina kina kirefu sana, na ingawa tumeiangalia 
kwa juu juu tu ndani ya kitabu hiki lakini mtu anaweza kuziona Fitna 
zinazosababisha kuvunja umoja wetu leo hii si katika Afrika Mashariki tu bali pia 
na katika Ulimwengu mzima wa Kiislam, ingawa ni kweli kua baadhi ya Fitna hizo 
zilikuwepo tangu zamani lakini kuna utofauti wa wazi unaoonekana baina yetu na 
Waislamu waliotutangulia, na miongoni mwa tofauti hizo ni kua Waislam 
waliotutangulia walikua na / 'lm kubwa zaid, Imani thabit zaid na hivyo walijitolea 
kwa hali na mali kupigania umoja wa Dini yao. 

Kwani ukiwaangalia Waislamu waliotutangulia utaona kua kuanzia kwa viongozi 
wenye Amri katika Dini, katika siasa na pia wale walio chini ya viongozi hao 
walikua wanajua jukumu lao Kiislamu ni kuwafuata na kuwa watiifu kwa wenye 
amri juu yao, hivyo ilikua rahisi kwa viongozi hao kuziona fitna zilizo mbele yao na 
kujaribu kuwatahadharisha walio chini yao ambao nao bila ya wasi wasi wala 
matatizo hutii na kufuata amri zao. 

Kwa upande wetu Waislamu wa leo, wenye Flm ni kidogo na pia uwezo wao katika 
I’lm ni mdogo ukilinganisha na waliotutangulia lakini tatizo kubwa zaid ni kua 
ingawa kweli Flm yetu ni ndogo, lakini pia hakuna anaekubali kua yeye hajui, kila 
mtu anajiona kua yeye anajua zaid na hivyo anao uwezo wa kutoa Fatwa kuhusiana 
na jambo lolote hususan inapotokea kupinga lile alilosema Muislamu mwenzake 
ambalo litakua haliendani na matakwa yake, jambo ambalo kila siku linasababisha 
tofauti baina yetu. 

Imam A1 Ghazali alisema ‘Ikiwa wale wasio kua na I’Im, wataacha kubishana 
katika masuala yanayowahusu Wanazuoni basi itakua hakuna 
kutokukubaliana’. 



AL MUSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








921 


Ukiangalia katika upande wa Iman ndio usiseme, kwani ndio imepungua kabisa, tena 
kwa kiasi cha kutisha na hivyo kusababisha kukosekana uaminifu, kukosekana kwa 
utiifu wa wenye amri juu yetu miongoni mwetu na matokeo yake tunaanza kuvunja 
kile kitu muhimu walichokua wakipigania waislam waliotutangulia kabla yetu, 
kwani wao walipigania umoja wetu lakini sisi kila mmoja anapigania kuvunja umoja 
huo kwa kujitenga ama kufuata kikundi chake na kumsikiliza kiongozi anaeongoza 
kutokana na vile anavyoona kuna wepesi kwa upande wa Nafsi yake, jambo ambalo 
linasababisha Waislam ulimwengu mzima kudhalilika na kutokua na wa kuwatetea 
katika kupigania haki zao kulingana na Maqasid al Sharia ’h ’, mifano hai ya mambo 
haya ni kama vile kwa Waislamu wa Palestina wanaovunjiwa haki zao na Wayahudi, 
Waislam wa kabila la Rohingya walio nchini Myanmar wanaovunjiwa haki zao na 
Mabuddha, na vile vile wa Waislamu wa kabila la Uighyur katika mji wa Xinjiang 
Kaskazini magharibi mwa China ingawa hawa wote wananyimwa haki zao na 
kudhulumiwa na wale wasiokua Waislam, lakini viongozi wa Dini ya Kiislamu na 
pia viongozi wa nchi za Kiislamu na wafuasi wao wamekaa kimya, ati tu kwa sababu 
wakisema watakosa yale yanayopendwa na Nafsi zao kidunia. 

Inasikitisha kwani tumefikia katika hali ambayo huwezi kutofautisha baina ya 
Mtawala Muislamu na asiekua Muislam kwani hata watawala wa nchi za Magharibi 
kama Marekani, Uingereza, Israel, Ufaransa n.k hufanya hivyo hivyo pale 
wanapoona kua katika sehemu fulani ya ardhi kuna manufaa yao basi hata haki za 
binaadamu zivunjwe vipi na viongozi wenye manufaa kwao katika sehemu ya ardhi 
hiyo, wao huzifumbia macho dhulma hizo na kumtetea ili kuchukua kile chenye 
manufaa kwao. 

Qura’an inaizungumzia hali ya watu kama hawa kwa kusema: 




Inna alla dhi na yaktumoona ma anzala Allahu mina alkitabi wayashtaroona 
bihi thamanan qaleelan ula-ika ma ya/kuloona fee butoonihim illa alnnara wala 
yukallimuhumu Allahu yawma alqiyamati wala yuzakkeehim walahum 
AAa dha bun aleemun. (Surat Al Bagara 2:174) 



AL MIISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiNAH 









922 


Tafsir: Hakika wale ambao huficha yale aliyoteremsha Allah katika kitabu cltake, 
na kununua kwa thamani ndogo ndani yake (kujichumia Kidunia), hua hawatii 
kitu chochote ndani ya matumbo yao isipokua moto. Allah hatozungumza nao 
katika siku ya kufufuliwa, na wala hatowatukuza na juu yao itakua ni adhabu kali 
sana. 

Siku moja aliulizwa Imam A1 Ghazal ‘Jee Mali huubadilisha Moyo wa mwenye 
I’lml ’ Imam A1 Ghazal akajibu ‘Mtu anaebadilishwa moyo wake na mali basi 
hua hana I’lm’. Na hii ndio hali tuliokua nayo sasa hivi Waislamu, hakuna wenye 
l’lm kwani kila mmoja yuko tayari kubadilishwa moyo wake na kitu kinachoitwa 
Pesa, hivyo hufikia kutoa fatwa kulingana na matakwa na maslahi ya watawala wao 
ambao ndio wanaowalipa mishahara yao. 

Anasema Imam Ibn Kathir katika Al Bidaya wa Nihayah kua, amesema Ibn Asakir 
kua, siku moja An Nadhr Ibn Shumayr alisema, ‘Nilikwenda kuonana na Khalifah 
A1 Ma’mun, ambapo aliniuliza ‘Umeamkaje Ya An Nadhr?’ nami nikajibu 
‘Alhamdulilah ya Amir ul Mu’minun’ na hapo akaniuliza ‘Jee ni nini maana ya 
Irja’T nami nikamjibu ‘Irja’ ni Dini inayokubaliana na Watawala, - 
inawanufaisha watu na mambo ya Dunia na inawapotezea watu kutoka katika 
Dini yao’, hapo A1 Ma’mun akajibu ‘Umesema kweli”. 

Abd Allah Ibn Mas’ud Radhi Allahu A ’nhu alisema ‘Itakuaje pale itakapotokea 
mitihani itakayosababisha vijana kua watu wazima, watu wazima kua vizee, na 
hiii kua ni jambo la kawaida na ni mabadiliko ya kila siku?’ watu wakasema ‘He 
haya ni mageni, Jee lini itatokea hivyo?’ Abd Allah Ibn Mas’ud akasema ‘Hii 
itatokea pale, Waaminifu miongoni mwenu watakapokua ni kidogo, viongozi 
miongoni mwenu watakapokua wengi, Wana fiqh wenu watakapokua kidogo, 
wasomaji wenu wa Qur’an watakapokua wengi, na I’lm ya dini itakaposomwa 
lakini si kwa ajili ya Akhera’. ( Kamal-ud-Din Abd-ur-Razzaq Ibn Ishaq As 
Samarqandi) 

Hasan A1 Basr alisema, ‘Nimeona watu katika Masahaba wa Nabii Muhammad 
Salallahu A’layhi wa Salam ambao walikua wakisema kua: Yeyote yule 
atakaefanya mambo bila ya kua na I’lm, basi kile anachokiharibu ni kikubwa 
kuliko kile anachokitengeneza. Yule anaefanya A ’mal bila ya kua na I’lm ni 
sawa na msafiri asiekua na njiaya kufuata, hajui anaelekea wapi, hivyo tafuteni 
I’lm kiasi ya kua kutafuta kwake hakutoathiri Ibada zenu, na tafuteni kufanya 
Ibadah kiasi ya kua haitoathirika I’lm yenu, na miongoni mwao hutafuta I’lm 
hadi ikawa inonekana katika khushoo (unyenyekevu) yake, katika Zuhd 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 








923 


(Kutokuipenda dunia), katika maneno yake na kusikiliza kwake’ (SiyarA ’laam 
al-Nubalaa). 

Alisema Imam Abu Hamid A1 Ghazal kuhusiana na / ’lm kua: ‘Ni maumbile ya I’lm 
kuwepo ndani ya Nafsi ya Bani Adam kama vile mbegu ya mmea inavyokua 
ndani ya ardhi, na unapoanza kusoma ndipo unapoyaona mabadiliko. ’ 

Talq Ibn Habeeb alisema: ‘Hakuna kitu chenye madhara baina ya I’lm na watu 
wake kuliko, wale watu ambao hujiingiza ndani ya I’lm hiyo, wakati wao si 
miongoni mwa watu wake. Wakawa hawajui kitu lakini bado wakajiona kua 
wanajua, na hivyo husababisha madhara wakati wao wenyewe wakifikiria kua 
wanatengeneza.’ 

Salman Ibn Buradah anasema kua amemsikia baba yake akisema kua : ‘Kila wakati 
inapotokea Nabii Muhammad Salallahu A’layhi wa Salam kumchagua mtu 
kuliongoza jeshi la Kiislam basi humuusia kumcha Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
na kua mkarimu kwa wale anaowaongoza kwa kusema, ‘Ikiwa mtaizingira 
ngome, na waliokuwemo ndani yake wakakuombeni muwahakikishie usalama 
wao kwa jina la Allah na Mtume wake, basi msiwahakikishie usalama wao kwa 
jina la Allah na Mtume wake bali wahakikishieni usalama wao kutokana na 
dhamana iliyokuwemo mikononi mwenu na ya wenzenu waliokuwemo katika 
jeshi lenu, kwani kuvunja ahadi mlizozichukua mikononi mwenu ni bora 
kuliko kuvunja dhamana ya usalama mliyoiweka kwa jina la Allah na Mtume 
wake. Na mkiizingira ngome na walio ndani yake wakaomba kujisalimisha 
kulingana na maamrisho ya Allah, basi msikubali wajisalimishe kulingana na 
maamrisho ya Allah kwani hamuwezi kujua ikiwa mtaweza kutekeleza kama 
yalivyo maamrisho Allah juu yao.” 

Tukitafakkar Hadith hii tutaona kua inagusia jambo muhimu sana katika maisha 
yetu, jambo ambalo wengi miongoni mwetu hawalijui au wanalijua lakini hawalitilii 
maanani, hususan wale wanaofikiria kua ufahamu wao katika tafsir ya Qur ’an na 
Hadith hua hauna kasoro na kutokana na mtizamo huo huona kua kila mtu mweye 
mtizamo tofauti na wao hua ni miongoni mwa waliopotoka. Wale wenye mitizamo 
kama hii hua na dhana potovu hushindwa kufahamu kua /’lm ya Fiqh na Sharia’h 
za Kiislam ina kina kirefii na upana mkubwa sana kuliko ufahamam wao 
unavyofikiria. 

Dini ya kiislamu inahimiza, mapenzi, subra na umoja miongoni mwa Urnmah wa 
Kiislam, na vile vile ustahmilivu, kusaidiana na kushirikiana baina ya viumbe vyote. 
Hivyo tujitahid kutafakkar na kutafuta I’lm ya dini na kisha tumuombe Allah 



AL MliSTAKSHIF ABU MANAL DANAH 








924 


Subhanahu wa Ta ’ala atuongezee ufahamu wa dini yetu, I’lm yenye manufaa kwetu 
na kwa ajili ya Mola wetu, atuzidishie Imaan na pia atupunguzie mitihani ili tuwe na 
umoja baina yetu kwa kuiweka dini ya Kiislam mbele yetu kabla ya Madhhab, 
Rangi, Cheo, au Ukabila. 

Tumalizie kwa Hadithi ya Abd Allah Ibn Abbas isemayo kua amesema Nabii 
Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam: ‘Ukizisimamia amri za Allah, basi Allah 
nae atakusimamia’. Anasema Imam Ibn Rajab A1 Hanbali katika kuielezea Hadith 
hii kua: 


i) Ukimjali Allah Subhanahu wa Ta’ala, basi Allah Subhanahu wa Ta’ala 
atakujali wewe na kutokuweka matamanio yasiyokua na maana na 
kukuondolea shaka katika Imani yako; 

ii) Ukizijali Amri za Allah Subhanahu wa Ta’ala wakati wa ujana wako, basi 
Allah Subhanaltu wa Ta’ala atakujali wakati wa uzeeni mwako. 

iii) Ukizijali amri za Allah Subhanahu wa Ta’ala basi Allah Subhanahu wa 
Ta’ala atakijali kizazi chako. 

LJlp lj -*jj LlxoLp Lc L*jjJ t j L*jLxj L« Llo-Lp I 

Allahumma Aallimna ma yanfa’uJJnaa wanfa’naa binta allamtanaa wa zidnaa 
‘ilmaa. 

Ya Allah, tufunze chenye manufaa nasi, na utunufaishe na mafunzo yake, na 
tuongezee I’lm. 


capLjI ,j\j L h>- (v-s-U' 

4 jLx >4 JisLJl 


Allahuma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba ’ahu; wa arina al-batila batila 
warzuqna ijtinabah. 


Ya Allah, tuonesha ukweli, na utupe uwezo wa kuufuata, na tuoneshe batil na 
utupe uwezo wa kuachana nayo. 



AL MISTAKSHIF ABU MAiN'AL DAiN'AH 








925 


Allahu A ’lam, ni Allah Subhanahu wa Ta ’ala pekee ndie mjuzi wa kila kitu na yeye 
pekee ndio chanzo cha nguvu zote na uwezo wa kila kitu, Rehma na Salam zimfikie 
mbora wa viumbe Nabii Muhammad Salallahu A ’layhi wa Salam na Masahaba zake. 
Chochote kilichoandikwa katika kitabu hiki ambacho ni cha kweli na chenye 
manufaa basi kimetokana na msaada na muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta ’ala 
pekee, na chochote kile ambacho hakina manufaa na ki kawa ni cha kupotosha basi 
kimetokana na upotovu wa Iblis laanatu Allahi A ’layh. 

MARUDIO YA VITABU VILIVYOTUMIKA KATIKA KITABU HIK I 

Al Maqsad al-Asna Fi Sharh Asma Al Husna - Hujjat ul Islami Imam Abu 
Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad A1 Ghazal 

Al Mustasfa min Usul Fiqh - Hujjat ul Islami Imam Abu Hamid Ibn Muhammad 
Ibn Muhammad A1 Ghazal. 

Al Muqaddimah - A ’lamah Abd Rahman Ibn Khaldun. 

Al Shaji'is RISALA, Treatise in the Foundation of Islamic Jurisprudence - 
Kilichotafsiriwa na Majid Khaduri. 

Al Islam wa Al Gharb - A ’iamah Shaykh Muhammad Said Ramadhan A1 Bouti 
An Over view oflbadhis Tafsir - Kahlan A1 Kharusi. 

Baadhiya Wanavyuoni wa Kishafi wa Mashirikiya Afrika - Shaykh Abdallah 
Saleh Farsy. 

Biography of the Companion of the Prophet - ISL Software. 

Comammaders of the Muslint Army, Among the Companion of The Prophet - 
Mahmoud Ahmad Ghadanfar. 

Defending the Transgressed: Mudafi' al-Mazlum - Mufti Afifi A1 Akiti. 
Dictionary of the Holy Qur 'an - Abdui Mannan Omar. 

Encyclopedia of Islam and Muslim World. 

Evolution of Fiqh, The Code Evolved Notes Revolution - A1 Maghrib Institute. 
Four Illustrious Imam - Maulana Maqbul A. Suharwi na Mufti Afzal H. Ellias. 
Fiqh According to the Five Schools of Laws- A ’lamah Muhammad Jawad 
Maghniyyah kilichotafsiriwa na Mujahid Husayn. 

History of Islam in Africa - Nehemia Levtzion. 

Hisab w Ru'ya aw Matla' al-Budur - Mufti Afifi A1 Akiti 
Hundred Great Muslims - Ahmad .K. Jamil. 

Ibadhism - The Cinderella oflslam - Soud H. A1 Ma’awaly. 

Ibadhi - Moderate Sect of Islam - Ali Yahya Muammar. 

Ibn Ashur Treatise on Maqasid Ash Sharia’h -Muhammad E1 Tahir E1 Mesawi 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiN'AL DAiNAH 









926 


Ihya Ulum ud Din - Hujjat ul Islami Imam Abu Hamid Ibn Muhammad ibn 
Muhammad A1 Ghazal. 

Imam Al Shafi’i: Scholar andSaint - Kecia Ali. 

Introduction to the Fatwa on Suicide Bombings and Terrorism - Shaykh 
Muhammad Tahir U1 Qadri 

Islamic Laws Theory and Practise - Ahmed Akgunduz 

Islamic Jurisprudence According to the Four Sunni Schools - Abd Rahman A1 
Jazini kilichotafsiriwa na Nancy Roberts. 

Islam ’s Reformers - M. Siddik Gumii§. 

Kashf ul Mahjub - Imam Ali Ibn Uthman A1 Hujwiri. 

Khaiid Ibn Walid: The Sword ofAllah - Lieutenant General A.I. Ak ram. 

Kujenga Uongofu katika nyoyo za Vijana - Shaykh Said Ibn Hamed A1 Harith. 
Legal Status of Following a Madhhab - Mufti Taqi Usman. 

Ma’ariful Qur’an - Mufti Muhammad Taqi Usmani. 

Masaalat Taqrib Bayna Ahl Sunnah wa Shia - Dr Nasir A1 Qafari 

Maqasid al Sharia ’h, Integrated Human development Index- Profesa Ruzita M. 

Amin 

Modes Of Ijtihad in the Judgement of Khulafa Rashidun - Muhammad Yussuf 
Faruq. 

Muslims States Relation in EastAfrica - Abdin Chande 
On Salafi Islam - Dr. Ammar Yasir Qadhi 
Shiite Encyclopedia. 

Study in Ibadhism - Dr. Amr Khalifah A1 Nami. 

Sufi and Scholars of the Sea, Family Networks in East Africa 1860 -1925 - Anne 
K. Bang. 

Tafsir Ibn Kathir - Imam Ibn Kathir. 

Tafsir Al Qurtubi - Imam A1 Qurtubi. 

The Autobiography of Malcolm X - Malcolm X, Alex Haley na Atallah Shabazz. 
The Ethics of Disagreement in Islant . - Dr. Tahir Jabir A1 'Alwani. 

The Message of The Qur’an - Muhammad Assad. 

The Pioneering Role Model of the East Africa Muslim Reformers - Ghalib Yusuf 
Tamim Baalawy. 

Treatise on MaqasidAlSharia’h - Muhammad Tahir Ibn Ashur, kilichotasririwa 
na Muhammad Tahir E1 Mesawi. 

Understanding Taqlid - Mufti Muhammad Sajad. 

Usul al Fiqh al Islami: Source Methodology in Islamic Jurisdprudence - Dr. Tahir 
Jabir A1 'Alwani. 

Zanzibar Personalities and Events (1828 - 1972) - Nassir Abdullah A1 Riyami, 
kilichotafsiriwa na Ali Rashid al Abri. 



AL MllSTAKSHlF ABU MAiNAL DAiNAH 








927 


MARUDIO YA MITANDAO ILIVYOTUMIKA KATIKA KITABU HIKI 

http://www.abc.se 

http ://www. al-faqih. com 

http ://www. ali-gomaa.com 

http://www.artsm.ualberta.ca 

http://www.bintibadh.blogspot.com 

http://www.central-mosque.com 

http ://www. dar-alifta.org 

http://www.duai.co.za 

http:// www. en. wikip edia.org 

http ://www. english.khamenei.ir 

http:// www. eshaykh.com 

http://www.foia.cia.gov 

http:/ / www. hizb-australia.org 

http:// www. is lamcan.com 

http ://www. islamfact.com 

http ://www. islamicmoon.com 

http ://www. islamic-laws.com 

http ://www. islamqa. info 

http ://www. islamqa.org 

http://www. livingislam. org 

http ://www. lostislamichistory.com 

http://www.masud.co.uk 

http ://www. maqasid.wordpress.com 

http ://www. muslimheritage.com 

http ://www. muslimmatt ers. org 

http ://www. onislam. net 

http://www.questiononislam.com 

http:// www.seekingilm.com 

http:// www. shafri/h//).com 

http ://www. shaykhhamza.com 

http:// www. s\)‘d.qihlah.com 

http:// www. suhaib web. c om 

http ://www.sunna/i . org 

http ://www. surrenderingislam.com 

http ://www. taddart. org 

http://www.taqwa.sg 

http:// www. themwl. org 

http://www.wifaqululama.co.uk 



AL MLSTAKSHIF ABL MANAL DANAH 









